'^Gm^lti^ili 


f'  ' 


C  O  F  I  A  N  T 


Y    PARCHEDIG 


HENKY   KEES, 


YX    CYNNWYS 


CASGLIAD   HELAETH    01  LYTHYRAU. 


OAX 


Y  PARCH.  OV/EN  THOMAS,  D.D. 


MEWN     DWT     GYFEOL. 


o"^":b^i?,ol     II 


WEEXHAM : 

AEGRArFEDIG  A   CnrnOEDDEDIG  GAN  HUGHES   AXD   SON,  HOPE   ST. 


18  9  0. 

[_All    Eights    Reserved. 


MiCROrORMEf)  BY 

PHESERVATiON 
SERVSCES 

DATE...SEP.12iy90,. 


RHAGYMADRODD  I'R  AIL  GYFROL. 


Gyda  hyfrydwcli  mawr  yr  -wvf  yn  cyflwyno  y  gvraith  hwn,  yn  awr  wedi  ei 
g-wbl  orphen,  i  sylw  fy  nghyd-wladwyr,  yn  enwedig  i'r  rhai  hyny  o  honynt 
a,g  sydd  eto  yn  aros  o  hen  gyfeillion  a  hen  edmygwyr  ei  •urthddrych  parch- 
edig.  Gresyn,  yn  ddiammeu,  na  buasai  wedi  ei  ddwyn  allan  flynyddoedd 
lawer  yn  gynt ;  ond  yr  wyf  wedi  hysbysu  eisoes,  yn  y  Ehagymadrodd  i'r 
gyfrol  gyntaf,  nad  wyf  fi  mown  un  modd  yn  gyfrifol  am  yr  oediad  a  fu  ar 
hyny  ;  ac  wedi  hysbysu  hefyd,  pa  fodd  y  bu  i  mi  ymgymmeryd  a"i  barotoi, 
fel  nad  oes  angenrheidrwydd  am  i  mi  ychwanegu  dim  yma.  Buaswn,  yn 
en'wedig  wrth  gofio  am  fanylder  a  choethder  a  chrefyddolder  ei  wrthddrych, 
yn  dymuno  iddo  fod,  yn  mhob  ystj'r,  yn  llawer  mwy  teilwng  o  hono  ;  ond  mi 
a  ymdrechais,  hyd  ag  y  goddefai  fy  iechyd,  ac  yn  nghanol  cryn  lawer  o  an- 
fanteision,  yn  cyfodi  oddiar'amledd'  gorchwylion  ereill,  i'w  wneuthur  mor 
gyflawn  a  manwl  ag  y  iallaswn ;  ac  y  raie-yn  dda  iawn  genyf  ddeall,  yn  ol 
a  ddywedir  i  mi,  ac  ya  ol  nifer  ma'wr  o  lythyrxiu.^a  dderbyniais  o  -wahanol 
barthau  Cymru  a  threfi  Lloegr,  yn  gystal  ag  o  Unci  Daleithiau  yr  America, 
ei  fod  yn  rhoddi  boddhad  neillduol  i'w  ddarilenwyr. 

Fe  deimla  rhai,  fe  ddichon,  nad  wyf  wedi  gvptie,%thij[r  y  sylw  a  ddvlaswn  c 
un  nodwedd  arbenig  a  berthynai  i  feddwl  Mr.  ^Ttees, — yn  y  ffraetiiineb,  yr 
arabedd,  y  cyfoeth  o  nwyfusrwydd  fjuun'ourj,  j&i  hyno'dai.  Buasai  yn 
hawdd  i  mi  adrodd  rhai  hanesynau  fra  dyddorolam  dano,  yn  arddangos  y 
nodwedd  hwn  oedd  mor  gryf  ynddo ;  rhai  o  honynt  a  adroddid  genyf,  flyn'- 
yddoedd  yn  ol,  mewn  rhyw  fath  o  Ddarlith  a  draddodid  genyf  arno,'a"r  rhai 
a  roddent,  ar  y  pryd,  foddhad  annghyffredin  i'r  cynnulleidfaoedd.  Yn  wir, 
fe  geir  rhai  enghreifftiau  o'r  un  peth,  yma  a  thraw,  yn  y  gwaith  hwn.  Ac 
yn  ddiddadl,  yr  oedd  toraeth  o  hono  yn  eiddo  i  Mr.  Eees.  Ond,  rywfodd, — 
■wrth  gofio  mor  nodedig  o  ofalus  oedd  efe  am  ymgadw  oddiwrth  bob  peth  o'r 
fath  yn  y  cyhoedd,  ar  ffrwyn  amlwg  a  roddid  ganddo  arno  er  ei  attal  a'i 
gadw  tanodd,  hyd  yn  nod  mewn  cylchoedd  cyfyngach, — fe  ddaeth  yr  ar- 
gyhoeddiad  yn  gryf  yn  fy  meddwl  na  buasai  efe  ei  hunan  yn  foddlawn  iawn 
i  unrhyw  sylw  neillduol  gael  ei  alw  at  hyn  yn  ei  "  Gofiant,"  ac  felly  mi  a 
ymatteliais  rhag  rhoddi  arbenigrwydd  arno. 

Fe  welir  fod  yr  unfed  bennod-ar-bymtheg  o'r  gwaith,— ag  yr  oeddwn,  pan 
yn  ysgrifenu  Ehagymadrodd  y  gyfrol  flaeuorol,  yn  amheus  a  allaswn  gael 
nerth  i'w  pharotoi,  ac  yn  tueddu  i  feddwl  y  byddai  raid  i  mi  foddloni  i'w 
gadael  i'w  gwnej'd  i  fynu,  goreu  y  gellid,  o'r  hj-n  a  ysgrifenasid  genyf  am 
Mr.  Eees  o'r  blaen,  gydag  ychydig  gywiriadau  ac  ychwanegiadau— yn  awr 
wedi  ei  gorphen,  yn  ol  y  cynllun  a  fwriedid  genyf  ar  y  cyntaf.  Ac  vr  wyf 
yn  gobeithio  y  gwasanaetha  nid  yn  unig  er  adgofio  ei  hen  wrandawwVr  aim 
dano,  ond  yn  neillduol  er  rhoddi  rhyw  olygiad  i'r  liiaws  mawr  nad  ydvnt  yn 
cofio  dim  yn  ei  gylch,  ac  nas  gwelsant  ef  erioed,  o'r  nodweddau  arbenig'  a 
berth  ynent  iddo  fel  Pregethwr. 

Fe  genfydd  y  darllenydd  fod  llawer  o'r  gyfrol  hon  yn  cael  ei  gwneyd  i 
fynu,  o'r  hyn  a  elwir  genyf  yn  ''  Attodiad)'"  a  dichon  nad  afreidiol  fyddai 
gair  o  sylw  arno.  Tr  oeddwn  i,  cyn  dwyn  dim  o'r  gwaith  allan,  wedi 
rhoddi  rhyw  amcangyfrif  i'r  Cyhoeddwyr,  fy  mod  yn  tybied  y  gellid  cyn- 
nwys  y  cwbl  o  hono  mewn  deuddeg  o  ranau,  swllt'yr  un;  heb  un  meddwJ 
genyf  nad  pedwar  ugain  o  dudalenau  a  roddid  yn  mhob  rhan.    "Wedi  gweled 


IV.  RHAGYMADRODD, 

o  honynt  hwythau  (neu  un  o  honynt),  y  copi  oil,  oddieithr  Pennod  xvi., 
daethaut  i'r  un  penderfyr.iad.  Yn  panlynol,  fe  gyhoeddwyd  y  rhan  .syntaf 
gyda  hysbysiad  ar  yr  amlen.  y  cwblheid  "y  gwaith  mewu  12  o  Eanau 
misol  swUt  yr  un."  Ond  yn  lie  pedwar  ugain,  mi  a  welwn  fod  yn  y  Rhan. 
un  ar-bymtheg  a  pliedwar  ugain  o  dudalenau,  ac  y  bvddai  yr  boll  -waith 
felly  yn  llawer  mwy  ua'r  copi  a  barotoisid  genyf  fi.  Yr  oeddwn  o'r  blaen 
■wedi  meddwl  am  gael  '•  Atiodiad  "  byr ;  eithr  yn  awr  mi  a  welais,  y  byddai 
raid,  er  cadw  at  ammodau  y  cyhoeddiad,  wrtb  un  llawer  belaethach  nag  a 
fwriadaswn.  Ac  felly  penderfynais  ar  ei  gaol  yn  y  wedd  sydd  arno  yn  awr. 
Fe  welir  ei  fod  yn  cynnwys  rhai  ffeithiau  newyddion  lied  ddyddoi-ol  mewn 
cysylltiad  a  banes  Mr.  Eees,  ac  amrywiol  Sylwadau  ycbwanegol  ar  ei  Nod- 
■weddau  meddyliol  a'i  gymeriad  gweinidogaethol ;  beblaw  casgliad  mor  bel- 
aeth  ag  a  ganiatai  y  terfynau,  o'r  gwahanol  Ysgrifeniadau  o'i  eiddo  ag  y 
gwyddwn  i  am  danynt,  oeddent  wedi  eu  cyhoeddi  ganddo  ef  ei  bunan,  mewn 
rhyw  wedd  neu  arall,  ond  yn  wasgaredig  mewn  amrywiol  fFurfiau,  ac  erbyn 
byn  yn  anbawdd  iawn  cael  gafael  arnynt.  Yr  oeddwn  i  yn  teimlo  fod  y 
fatb  ragoriaeth  yn  perthyn  iddynt,  yn  neillduol  i  rai  o  bonynt,  ag  i  beri 
iddynt  fod  yn  ycbwanegiad  dirfawr  at  werth  y  "  Cofiant,'"  ac  felly  yr  oedd 
yn  "dda  iawn  genyf  gael  y  cyfleusdra  i'w  rboddi  yn  ngbyrbaedd  ei  ddarllen- 
wyr  ;  a  byddai  yn  ddrwg  iawn  genyf  ddeall  fod  cymmaint  ag  un  o  bonj'nt 
beb  deimlo  yn  gyfFelyb.  Heblaw  byny,  y  mae  y  llythyr  dyddorol  ar  y  lie  y 
pregetbodd  ynddo  ei  bregetb  gyntaf,  gan  y  Parcb.  Fi'ancis  Jones ;  Sylwadau 
ei  frawd,  Dr.  Eees,  ar  rai  o'i  Nodweddau  fel  pregetbwr ;  ac  yn  enwedig 
Sylwadau  Dr.  Edwards  a  Dr.  Griffith  Parry,  ar  ei  Bregethau  ; — mor  nodedig 
o  alluog  ac  addysgiadol,  fel  nas  gallant  lai  na'u  canmol  eu  bunain  i  bob 
darllenydd,  a  roddo  iddynt  y  sylw  a  deilj-ngant. 

Eithr  pa  betb  bynnag  a  feddylier  gan  unrbyw  ddarllenj'dd  am  ranau 
neillduol  o'r  "■  Attodiad"  mi  a  ddymunwn  iddynt  oil  gadw  mewn  cuf,  fod  y 
Cyboeddwyr,  yn  rboddi  nifer  mor  fawr  o  dudalenau  yn  mbob  rhan,  fel  nad 
yw  vr  boll  waitb,  yn  cynnwys  yr  "  Attodiad  "  a'r  cwbl,  ond  yr  un  bris,  yn 
hollol  ag  a  fuasai  y  "  Cofiant"  yn  unig,  pe,  yn  ol  yr  arfer  gyffredin  gyda 
llyfrau  o'r  fatb,  ua  roddasid  ond  pedwar  ugain  tudalen  yn  mhob  rban. 
Mewn  gwirionedd,  megis  ag  y  mae,  y  mae  yr  *'  Attodiad  "  i'r  derbynwyr  yn 
bollol  rad. 

Mi  a  gymmerais  betb  llafur  i  barotoi  y  Mynegai  ar  ddiwedd  y  gwaith,  ac 
yr  wyf  yn  gobeithio  y  ceir  ef  mor  gywir  ac  mor  gyfiawn  ag  y  gallesid  yn 
rhesymol  ei  ddysgwyl. 

Yr  wyf  yn  teimlo  yn  ddiolchgar  iawn  i'r  brodyr  yn  y  Gymmanfa  Gyffred- 
inol,  a  gj-"nbaliwyd  yr  wythiios  bon  j-n  y  ddinas  yma,  am  y  datganiad 
cyhoeddus  a  wnaed  ganddynt  o'u  cymmeradwyaeta  o'r  gwaith,  ac  am  ei 
argymbell  i  sylw  a  derbyniad  ein  heglwysi  trwy  y  Cyfuudeb  ;  ac,  yn  neill- 
duol, am  awgrymu  ar  fod  rhyw  foddion  yn  cael  ei  ddefuyddio  i'w  roddi  yn 
nwylaw  pob  pregetbwr  yn  ein  plith. 

Gan  gydnabod  yn  ddiolchgar  iawn  y  daioni  uwyfol,  yn  adferiad  fy  iecbyd 
a'm  nerth,  fel  ag  i"m  galluogi  i  orpheu  y  gwaith,  a  chan  ddymuno  ei  fenditb 
ef  ar  y  darlleniad  o  bono,  yn  enwedig  I'n  pregethwyr  ieuamc  trwy  yr  boll 
Dywysogaetb,  a  lie  bynnag  arall  y  gallant  fod,  y  rhai  yn  arbenig  oeddent 
mewn  golwg  genyf  wrth  ei  gyf.msoddi,  yr  wyf  yn  ei  ail-jtjflioyno  i  ofal  Pen 
Mawr  yr  Eglivys  ti  hunan. 

OWEN  THOMAS. 

4G,  Catharine  Street,  Liverpool, 

Mai  17,  1S90. 


Y  CYNNWYSIAD. 


PENNOD  XII. 

BLYNYDDOEDD  PRYDER  TEULUAIDD  AC  EGLWYSIG :  1855 — 1861. 

Gwerth  ff\'dd  i'w  pherchen  yn  nj^hyfaewidiadau  bywyd— marwolaeth  y 
Parch.  Moses  Parry — Priodas  ei  ferch — Llythyrau  dyddorol  —  Llywydd 
Blynyddol  cyntaf  Cymdeithasfa  y  Gogledd— Cymdeithasfa  Abergwaen 
— V  Parch.  Thomas  Eichard— Cyfarfod  y  Pasg  yn  Llundain — Cym- 
deithasfa Ehuthin — v  daith  o  Lundain.  tuag  yno— Bedyddio  ei  wyr — 
myned  i'r  Isle  of  Wight — Mr.  Morgan  yn  ymgymmeryd  a  chasglu  at 
yr  Athrofa — Cj'mmanfa  y  Sulgwyn  yn  Liverpool,  1857 — Cymdeithasfa 
Llangefni— Llythyr  at  y  Parch.  John  Jones,  Talsarn — Cyfarchiad  ar  yr 
achlysur  o'i  gladdedigaeth — myned  i  gyfarfod  y  Cynghrair  Efengylaidd 
yn  Berlin — Adroddiad  am  y  Cyfarfod  mawr  yno — llafur  cynnyddol — • 
Llythyrau  at  Mr.  a  Mrs.  Davies — eu  hargymhell  i  ddarllen  Dr. 
Owen— cystudd  trwm  —  Llythyrau  eto  —  myned  i  Lundain  i  ad- 
-agoriad  Capel  Jewin  Crescent  wedi  ei  adgyweirio— Eheolau  newydd- 
ion  yn  nghylch  Derbyniad  ac  Ordeiniad  Pregethwyr  —  Mr.  Eoberts, 
Amlwch,  ac  yntau — Ysgrif  yn  y  Drysorfa,  1859 — yr  Adfywiad  Crefyddol 
—  eibryder  o  berthynas  iddo— marwolaeth  ei  gyd-weinidog,  y  Parch. 
John  Hughes  —  Llythyr  at  Mr.  Davies,  Mount  Gardens  —  amryw 
lythyrau  ereill      TudaJen  obi — 712. 

PENNOD  XIII. 

O  DDECHREU  Y  FLWYDDYN  1862,  HYD    Y   GYMMANFA  GYFFREDINOL 
GYNTAF  YN  ABERTAWE,  1864. 

Llythyrau  at  Mrs.  Eees — Llythyr  at  Mr.  a  Mrs.  Davies  ar  ben  y  seithfed 
flwyddyn  o'u  bywyd  priodasol  —  Llythyrau  at  y  plant  —  dau  can' 
mlwyddiant  annghydffurfiaeth — Cymdeithasfa  Amlwch — Cyfarchiad  ar 
yr  achos— Cyfarfodydd  Pregethu  yn  y  Dj'ffryn  ac  yn  Nolgelleu— yr 
Arddangosiad  yn  Llundain— Mr.  Eees  yn  ymweled  lig  ef — dyddordeb 
yn  Arlun  y  Cae  Gwenith — Cj'mdeithasfa  Baugor — ymwelwyr  oddiwrth 
Bresbyteriaid  Lloegr  a'r  Iwerddon — Erthygl  i'r  Traethodydd,  1863 — 
Cymdeithasfa  Treffynnon — Gynghor  hynod  yn  y  Cyfarfod  Ordeinio — 
ymdriuiaeth  ar  yr  lawn  a  galwad  yr  Efengyl — Cymdeithasfa  Niwbwrch, 
Mori — Mr.  Eoberts,  Amlwch — Llythyr  o'i  eiddo  at  Mr.  Eees— cais  o 
Gymdeithasfa  y  Gogledd  am  gael  ond  un  Athrofa— Cj'farfod  Dirprwy- 
wyr  o'r  Deheudir  yn  Nghaerfyrddin — y  cais  yn  afiwyddiannus — He  yr 
Athrofa  yn  y  Gogledd  yn  destyn  sylw — Cyfarfod  arbeuig  ar  yr  achos  yn 
Mangor — Adroddiad  holaeth  am  y  Cyfarfod— mwyafrif  dros  y  Bala — 
Cymdeithasfa  Caernarfon— Mr.  Eees  yn  pregethu  yn  hynod  j'no — Mr.  a 
Mrs,  Davies  yn  symmud  i  Beuarth — Llythyrau  atynt  ar  yr  achlysur — 
Llythyr  at  Mr.  Eoberts,  Amlwch,  ar  gystudd  a  marwolaeth  ei  briod — 
ei  ymweliad  cyutaf  a'r  Beuarth— myued  i  Laudaiu  at  y  Pas?,   186i — 


VI.  Y    CYXNWYSIAD. 

Llythyr  at  Dr.  Edwards  —  ymdriniaatii  yn  ngliylcli  yr  Athrofa  yn 
Nirhymdeitbasfa  Dolgelleu,  1S63  —  cais  y  Deheudir  am  gael  un  o 
Atlirawon  y  Bala  i  Drefecca — Llythyr  yr  Athrawou  yu  v  Bala  at  Gym- 
deithasfa  Aberystwyth — cyfTro  mawr  yn  y  Gogledd — yr  achos  drachefa 
yn  Llangefni,  1864 — y  ddau  Athraw  yn  penderfynu  aros  yn  y  Bala — 
y  Gymmanfa  Gj'ffredinol  gyntaf  yn  Abertawe       . .     TudaJen  713 — 781. 

PENNOD  XIV. 

O'l   YMWELIAD   A   LLYDAW   HYD   EI   YMWELIAD  A   HASTINGS,  AR   OL 
CYSTUDD   TRWM:    1864 — 1867. 

Ei  bennodi  gan  y  Gymmanfa  Gyffredinol  i  3/mweled  a  Llydaw — Agoriad 
Capel  Lorient— Cj'mdeithasfa  Llanrwst — yr  Athrofa — marwolaeth  Mr. 
Roberts,  Amlwch — Llythyrau  i  Lydaw — Cyfarfod  Misol  Gwrecsam — 
Cyfarfod  brwdfrydig  yn  Liveriiool  gyda  golwg  ar  adeiladu  Capel 
newydd  yn  Prince's  Koad — Sylwadau  mewn  Cyfarfodydd  Eglwysig — ei 
weddiau  yn  y  teulu  yn  y  Benarth — Cymdeithasfa  y  Bala — Sylfaeniad 
Adeilad  yr  Athrofa— Cymdeithasfa  Bangor,  1865 — y  flwyddyn  1866 — • 
Beirniadu  Barddoniaeth — ymddifj'ru  weithiau  mewn  barddoni — Cym- 
deithasfa Ehuthiu — cael  anwyd  trwm  yno — yn  y  Benarth  gyda'i  wyres 
fechan — Cymdeithasfa  Llanfair — eto  Maesteg— Llandrindod  ar  y  ffordd 
yno  —  Llythyrau  at  ei  wraig  —  Cymdeithasfaoedd  Caernarfon  a'r 
Wyddgrug — Llythyr  at  wr  ieuanc — cael  ei  gymmerj-d  yn  glaf  iawn — 
ymweliad  yr  awdwr  ag  ef  yn  ei  waeledd  ond  pan  yn  troi  ar  wella — 
mynedi  Hastings— Llythyrau  oddiyno--adferiad  bollol.  Tudal,  782 — 839 

PENNOD   XV. 

O'l   DDYCHWELIAD   O   HASTINGS,    HYD   EI   GYSTUDD    DIWEDDAF,  A'I 
FARWOLAETH  :    1867 — 1869. 

Dychwelyd  adref — pregethu  yn  Llundain — claddu  priod  yr  Awdwr — Agor- 
iad Capel  newydd  yn  y  Bala — Cymdeithasfa  Llangefni — y  Gymmanfa 
Gyffredinol  yn  Llanidloes — Cymdeithasfa  Pwllheli— Gweddi  ar  uos  Lun 
cyntaf  yn  y  mis — Agoriad  Adeilad  yr  Athrofa — prydnawngwaith  gyda'r 
ddau  frawd — amryw  Lythj-rau — y  Sabboth  olaf  yn  hen  Gapel  Bedford 
Street  ac  agoriad  Capel  Prince's  Road — myned  i  Lundain  at  y  Pasg — 
Cymdeithasfa  y  "Wyddgrug— marwolaeth  a  chladdedigaeth  y  Parch. 
David  Jones — y  Gynimanfa  Gyffredinol  yn  Llanelli — Cyfarfod  Misol 
Llansaunan — colli  eilais  yno — Cymdeithasfa  Bangor,  1868 — ei  Bregeth 
ddiweddaf  mewn  Cymdeithasfa— Penderfyniadau  gj'da  golwg  ar  am- 
gylchiadau  y  doyrnas— ei  annerchiad  wrth  eu  cynnyg — yr  Etholiad 
CyfTredinol  y  flwyddyn  bono— crefyddolrwydd  ei  feddwl — Llafur  cyson 
yn  Liverpool — ymweled  a'r  Benarth  drachefn  ddiwedd  y  flwyddyn — 
Cyfarfod  Misol  Bagillt — Adroddiad  Mr.  Symond  am  dano — marwolaeth 
Mr.  Hughes,  Abergele — Mr.  Rees  yn  cymmeryd  anwyd  ar  y  ffordd  i'w 
gladdedigaeth — myned  i  Wrexham  at  y  Sabboth  canlynol  —  dychwe^ 
oddiyno  1  Benarth  ddydd  Mawrth,  yn  cwyno  gan  anwyd — y  cystudd  yn 
trymhau — y  diwedd  —  ei  gladdedigaeth — galar  ei  genedl  am  dano — 
Cymdeithasfa  Beaumaris  —  y  Gymmanfa  Gyfi'redinol  yn  Liverpool, 
1869        TudaJen  840—903. 


Y  CYNNVVYSIAD.  Vll. 

PENNOD  XVI. 

EI  NODWEDDAU   NEILLDUOL   FEL   PEEGETHWE. 

Hen  Bregethwyr  Cymru— Amrywiactti  yn  eu  uodweddu — hyny  yn  perthyn 
i  lioll  weithredoedd  Duw — yr  hen  dadau  Methodistaidd  yn  ddynion  o 
ddoniau  dysglaer  iawu — rhai  o  honynt  yn  uno  nifer  mawr  o  ragor- 
iaethau — y  mwyafrif  yn  rhagori  mewn  ychydig  bethau — enghreifftiau 
— odid  un  o  houynt  yn  rhagori  mewn  coethder  chwaeth  a  destlusrwydd 
cyfansoddiad— ychydig  a  ysgrifenid  ganddynt  o'u  pregethau— cyfoir- 
iadau  at  arl'ev  amryw  o  honynt — Mr.  Eees  y  cyntaf  i  wneyd  rhag- 
barotoad  gofalus  yn  destyn  neillduol  efrydiaeth — hyny  yn  gychwyniad 
ei  ragoriaeth — dechreuad  yr  arferiad — parotoi  yn  ofalus  ar  gyfer  pob 
amgylchiad— ymdrech,  er  ys  blynyddoedd,  i  ymryddhau  oddmrth  hyny 
— llwyddo  yn  annghyffredin— Cyfarfodydd  Eglwysig  CyfFredinol  yn 
Liverpool — Mr.  llees  yn  y  rhai  hyny — parhau  i  barotoi  ei  Bregethau  yn 
ofalus — rhagoriaeth  gweinidogaethol  yn  gorwedd  ar  ddwysder  crefyddol 
— cymdeithas  gyson  a  Duw  mewn  gweddi — ymdrech  gwastadol  i'w 
berifeithio  ei  hunan  mewn  sancteiddrwydd— purdeb  dilychwyn  ei  ymar- 
weddiad — ei  alluoedd  naturiol  megis  gwaelod  eang  a  diogel  i'w  grcfydd 
a'i  weinidogaeth — cyd-bwysedd  y  galluoedd — araf  a  gochelgar  yn  ffurfio 
ei  syniadau — ceidwadolyn  ei  dduwinyddiaeth — meddwl  wedi  ei  ddiwyllio 
i  raddau  helaeth  a  gwybodaeth  ysgrythyrol  a  duwinyddol — myfyriwr 
caled — y  llyfrau  a'r  awdwyr  a  hoffai — ymddangosixid  personol  manteis- 
iol — yr  olwg  arno  yn  y  pulpud— ei  lais  a'i  ddull  yn  traddodi — eglurhad 
goleu  a  manwl  ar  y  materion  fyddent  ganddo  dan  sylw — amcanu  cael  yr 
efengyl  i  feddwl  ei  wrandawwyr — edrych  ar  y  gwirionedd  yn  ei  holl 
gysylltiadau  —  enghreilitiau  o"i  yindnniaeth  —  dychj'myg  cryf  a 
chyfoethog  er  egluro  y  mater  ac  adduruo  y  cyfansoddiad— enghreifftiau 
— amcau  syml  am  gadwedigaeth  ei  wrandawwyr — cyfodi  ger  eu  bron 
drefu  yr  efengyl  yn  ei  holl  gyflawnder,  ac  ymgais  i'w  cau  i  fynu  i  hono 
— enghreifftiau— lie  mawr  yn  ei  weinidogaeth  i  ddwyfoldeb  person  Crist 
a'i  iawn — gofalus  rhag  arfer  unrhyw  foddion  anuheg  er  cynnyrchu 
efleithiau  ar  deimladau  ei  wrandawwyr — egluro  yn  fanwl  y  berthynas 
rhwng  gwirioneddau  crefydd  a'i  dyledswyddau — enghreifftiau  o'i  ddull 
yn  ymdrin  a  rhinweddau — Mr.  Eobert  Hall  ac  yntau — gosod  pwys 
mawr  ar  yr  ymdrech  angenrheidiol  ar  du  y  credadj^n,  er  cyrhaedd 
sancteiddrwydd — dwyn  allan  y  calondid  sydd  i'r  ymdrech  yn  uhrefn  yr 
efeugyl — y  nodiadau  arno  vn  Nghofiant  Mr.  John  Jones,  Talsarn 
— Sylwadau  terfynol    ..      . ." Tudalen  90i—9GQ. 


GWELLIANT  GWALLAU. 


TuDALEN  108,  ilineli  9  o'r  gwaelod,  yn  lie  •'  18S2,"  darllener  "  1822." 

499,  llinell  11  cddifynu,  yn  lie  "  dyfoda,"  darllener  "  dyfodfa." 

,,         958,  llinell  3  o'r  gwaelod,  yn  lie  "  ac  at,"  darllener  "  ag  at." 

,,         960,  llinell  6  o'r  gwaelod,  yn  lie,   "  yr  hwa  sydd  wedi  cysga,'' 
darllener  "  yr  hwn,  wedi  cysgu." 


GY^'NWYSIAD  YR  ATTODIAD. 


XODIAD  A. 

Mr.  Evans,  New  Inn,  yn  prcgctUu  yn  Llansannan,  a  Mr.  Hees  yn 

blentyu  yn  gwrandaw  aruo  Tudtil.  967. 

NODIAD    B. 

Yni\veli;id  y  Parch.  Francis  Jones  a'r  lie ydechreuodd  Mr.  Ileesbregetbu.  Tadal.  967—972. 

NoDi.\D  C. 
Mr.  a  Mrs.  Griffiths,  Amwythig TiidaL  972 

NODI.AD   D. 
Adarsyraffiad  o  un  o  Draetbodau  cyntaf  Mr.  Rees  ; — Crist  vn  dioddef 

Cosbedigaeth  ei   Bubl .' Tudal.  972— 9S0. 

NODIAD  E, 

Llytbyr  y  Parch.  Edward  Jones,  Cincinnati Tndal.  980. 

NODIAD  F. 

Adolygiad  Cofiant  Mr.  Jones,  Dolyfonddu,  a  Mr.  Griffiths,  Meifod  Tudal.  980. 

NODIAD    G. 

Rhagdraethawd  i'r  "'Eghvysi  o  Ddifrif  "  gan  Mr  James,  Birmingham       Tadal.  981  —  1007. 

NODIAD   H. 

Cynghor  mewn  Cyfarfod  Oideinio  yn  Mangor,  1859 Tndal.  1007-1045. 

NODIAD    I. 

Eglwys  Grist  fel  Eghvys  Genhauol Tndal.  104.5—10.33. 

NODIAD   J. 

Cyfarchiad  i  Gymdeithas  o  Wyr  leuainc Tudal.  10.53—1060. 

NODIAD    K. 

Sylwadau  Arweiuiol  i  Draethawd  ar  Briodas Tudal.  1060 — 1067. 

NODIAD   L. 

Mr.  Rees  yn  rhoddi  y  Cynghor  yn  Nghyfarfod  Ordeiniad  ei  nai,  Mr. 

Henry  Rees,  yn  Ngbaer Tudal.  1067. 

NODIAD    M. 

Rhagdraeth  i  Ddetholion  o  Ysgrifeuiadau  Mr.  Charles,  Caerfyrddin.      Tudal.  106S — 1070. 

NODIAD    N. 

Sylwadau  o  eiddo  ei  f  rawd,  Dr.  Rees,  ar  rai  o'r  elfenau  a  gyfansodd- 
ent  ragoriaethau  Mr,  Rees  tel  pregethwr Tadal.  1070-1078. 

NouiAD  O. 
Sylwadau  Dr.  Edwards  o'r  Bala,  ar  ei  Bregethau Tudal.  1079— 10S9. 

NODIAD  P. 

Sylwadau  y  Parch.   Griffith  Parry,  D.D.,  ar  Bregethau  Mr.  Rees     'Tudal.  1089—1100. 

NODIAD  Q. 

y  Cynghor  a  draddodwyd  gan  Mr.  Rees  i'w  frawd,  ar  ei  O.deiniad 

yn  Mostyn,  1832 Tudal.  1101  —  1111. 

NODIAD    R. 

Adgofion  y  Parch,  John  Ffoulkes,  Rhuthin,am  Mr.  Rees Tudal.  1111  —  1115. 

NODIAD    S. 

Llythyr  gan  Mr.  Rees  at  Mr.  Roberts,  Amlwch,  ar  farwolaeth  Mr.  Hughes.      Tudal.  1115. 

NODIAI)   T. 

Darluniad  o  Mr.  Rees  gau  y  Parch.  Griffith  Parry,  D.D Tudat.  1116—1129. 


PENNOD    XII. 

Blynyddoedd  pryder  teuluaidd  ac  eghuysig : — 1855 — 18G1. 

GWERTH  FFl'DD  I'w  PHERCHEN  YN  NGHYFNEWIDIADAU  BYWYD 
— MARWOLAETH  Y  PARCH.  MOSES  PARRY — PRIODAS  EI  FERCH 
— LLYTHYRAU  DYDDOROL  —  LLYWYDD  RLYNYDDOL  CYNTAF 
CYMDEITHASFA  Y  GOGLEDD — CYMDEITHASFA  ABERGWAEN — Y 
PARCH.  THOMAS  RICHARD — CYFARFOD  Y  PASG  YN  LLUNDAIX 
— CYMDEITHASFA  RHUTHIX — Y  DAITH  O  LUNDAIN  TUAG  YNO 
— BEDYDDIO  EI  WYR — MYNED  i'r  ISLE  OF  WIGHT  —  MR. 
MORGAN  YN  YMGYMMERYD  A  CHASGLU  AT  YR  ATHROFA — 
CYMMANFA  Y  SULGWYN  YN  LIVERPOOL,  1857 — CYMDEITH- 
ASFA LLANGEFNI — LLYTHYR  AT  Y  PARCH.  JOHN  JONES,  TAL- 
SARN — CYF  ARCH  IAD  AR  YR  ACHLYSUR  O'l  GLADDEDIGAETH 
— MYNED  I  GYFARFOD  Y  CYNGHRAIR  EFEXGYLAIDD  YN 
BERLIN — ADRODDIAD  AM  Y  CYFARFOD  MAWR  YNO — LLAFUR 
CYNNYDDOL  —  LLYTHYRAU  AT  MR.  A  MRS.  DAVIES  —  EU 
HARGYMHELL  I  DDARLLEN  DR.  OWEN  —  CYSTUDD  TRWM  — 
LLYTHYRAU  ETO — MYNED  I  LUNDAIN  I  AD-AGORIAD  CAPEL 
JEWIN  CRESCENT  WEDI  EI  ADGYWEIRIO — RHEOLAU  NEWYDD- 
lON  YN  NGHYLCII  BERBYNIAD  AC  ORDEINIAD  PREGETHWYR 
— MR.  ROBERTS,  AMLWCH,  AC  YNTAU  —  YSGRIF  YN  Y 
DRYSORFA,  1859 — YR  ADFYWIAD  CREFYDDOL — EI  BRYDER  O 
BERTHYNAS  IDDO — MARWOLAETH  EI  GYD-WEINIDOG,  Y  PARCH. 
JOHN  HUGHES — LLYTHYR  AT  MR.  DAYIES,  MOUNT  GARDENS 
— AMRYW   LYTHYRAU   EREILL. 

Yr  ydym  yn  awr  yn  dyfod  at  un  o'r  cyfnodau  mwyaf  pwysig, 
yn  ei  deimladau  ef,  yn  ei  holl  fy wyd,  a  liyny  yn  arbenig  oblegid 
y  cyfnewidiad  yr  oedd  yn  myned  trwyddo  yn  ei  gysylltiadau 
teuluaidd,  yn  mhriodas  ei  anwyl  a'i  unig  ferch.  Y  mae  yr  am- 
gylchiad  o  nodwedd  rhy  lednais  a  phersonol  i  ni  ymhelaethu  na 
manylu  dim  arno,  eto  ni  a  allwn,  heb  ofni  sangu  ar  y  gwyleidd- 


558  PENNOD  XII. 

dra  tyneraf,  ddywedyd  ei  fod  ef, — tra  yn  cymmeradwyo  yn 
liollol  y  cam  yr  oedd  ei  ferch  ar  gymmeryd,  ac  yn  nyfnder  ci 
enaid  yn  teimlo  yn  ddiolchgar  am  y  Rhagluniaeth  Ddwyfol  a 
gredid  ganddo  ef  oedd  yn  ei  harwain, — eto  yn  y  pryder  oedd 
mor  naturiol  iddo  gyda  golwg  ar  ba  beth  bynnag  y  cymmerai 
ddyddordeb  mawr  ynddo,  felly  yn  neillduol  yr  oedd  ei  bryder  y 
pryd  hwn,  yn  ddwfn  ac  yn  ddwys  iawn.  Eitlir  yr  oedd  ei 
bryder  yn  gwbl  o'i  haclios  hi.  Yr  ydoedd  iddo  megis  canwyll  ei 
lygad ;  yr  oedd  ei  feddwl,  o'i  babandod,  wedi  bod  yn  ymglymu 
ynddi,  ac  yn  ymbletliu  am  dani ;  yr  oedd  wedi  cymmeryd  y 
drafFertli  fwyaf  a  allasai  unrhyw  dad,  yn  nghanol  y  fath 
orchwylion  pwysig  ag  a  ddisgynent  arno  ef  gymmeryd,  i 
ymdrechu  ffurfio  ei  chymmeriad  yn  y  modd  goreu  ag  oedd 
bosibl  iddo,  er  ei  chymhwyso  i  fod  mor  wasanaethgar  a  chysurus 
ag  y  dymunasai  iddi  fod,  yn  mha  sefyllfa  bynnag  y  gosodid  hi 
gan  ragluniaeth  ynddi :  a  gwir  ddymuniad  ei  galon  yn  awr 
ydoedd, — ar  iddi  gael  bod  mewn  gwirionedd  yn  "  goron  i'w  gwr," 
yn  un  y  byddai  "  ei  galon  yn  ymddiried  ynddi,"  ac  yn  un  "  a 
wnai  les,  ac  nid  drwg  iddo,  holl  ddyddiau  ei  by wyd ; "  ac  yn 
arbenig,  ar  iddynt  gael  bod  eu  dau  "yn  fendigedig  gan  yr 
Arglwydd." 

Pan  yn  nyfnder  y  pryder  hwn,  fe  gyfansoddodd  ac  a  dradd- 
ododd  bregeth  hynod,  a  hynod  iawn,  un  mor  nodweddiadol  o 
bono  ef  ag  odid  un  a  draddododd  erioed,  ac  un,  erbyn  cymmeryd 
yr  amgylchiadau  yn  y  rhai  y  cj^fansoddwyd  ac  y  traddodwyd  hi 
i  ystyriaeth,  sydd  yn  dwyn  tystiolaeth  neillduol  i'r  berthynas 
ao-os,  ac  arbenig,  oedd  rhwng  ei  bregethau  ef  ti'i  brofiad  personol. 
Y  testyn  ydoedd,  Heb.  xi.  8 : — "  Trwy  ffydd,  Abraham,  pan  ei 
galwyd,  a  ufuddhaodd,  gan  fyned  i'r  man  yr  oedd  efe  i'w 
dderbyn  yn  etifeddiaeth ;  ac  efe  a  aeth  allan,  heb  wybod  i  ba  le 
yr  oedd  yn  myned."  Mater  y  bregeth  oedd  "  gwerth  ffydd  i'w 
pherchen  i  gyfarfod  a  chyfnewidiadau  bywyd."  Pregethodd 
hi  y  troion  cyntaf,  yn  Birkenhead  y  boreu,  ac  jn  Bedford 
Street  yr  hwyr,  y  Sabboth,  Chwefror  IS,  1855.  Yr  oedd  yn 
cael   ei   theiinlo    ar  y   pryd,   gan  lawer   o'i  wrandawvvyr,   yn 


HANE3   BYWYD   IIENKY   REES.  559 

euwedig  y  rhai  oeddent  i  fesur  yn  adnabyddus  o"r  amgylchiadau, 
fel  ffrwj'th  y  teimladau  amrywiol  a  gwahanol  oeddent  yn  myned 
trwy  ei  fynwes  y  dyddiau  a'r  wythnosau  liyny.  Y  mae  ei  ferch 
yn  nodi  un  enghraifffc  o  hyny,  ac  yr  j^dym  yn  liyderu  yr  esgusoda 
ni  am  ei  dodi  i  mewn  yma,  gan  y  gwasanaetha  i  ddangos 
nior  fywiog  oedd  ei  ddarluniadau.  O  dan  y  dyddiad  a  nodwvd 
uehod  pan  y  traddododd  y  bregeth  y  tro  cyntaf  yn  Bedford 
Street,  hi  a  s^dwa : — "  I  may  just  observe  that  the  sermon  on 
Heb.  xi.  S,  was  felt  by  many  to  be  the  result  of  his  conflictino- 
feelings  with  reference  to  my  approaching  marriage.  Mrs. 
Samuel  Davies,  in  her  droll  way,  said,  when  she  heard  it  first, 
'  Well !  well !  that's  poor  Annie's  funeral  sermon  ! ' "  Yr  oedd 
yn  pregethu  y  tro  hwnw  gyda  thon  braidd  fwy  pruddaidd  na 
chyfFredin,  ei  lais  weithiau  agos  yn  gwynfanus ;  ond  yr  oedd  y 
gynnulleidfa  wedi  ei  difrifoli  trwyddi  yn  mhell  cyn  terfynu  y 
bregeth,  a  chyfeiriwyd  ati  braidd  yn  amlach  yn  y  cyfarfodydd 
eglwysig  nag  odid  un  o'r  pregethau  a  draddodwyd  ganddo 
erioed.  Y  mae  y  bregeth  i'w  chael  yn  gyflawn,  fel  yr  ysgrifen- 
wyd  hi  ganddo  ef  ei  hunan,  yn  y  gyfrol  gyntaf  o'i  Bregethau, 
tudal.  558 — 573.  Buasai  yn  dda  genym  ddyfynu  rhanau  helaeth 
o  honi,  ond  rhaid  i  ni  foddloni  yn  unig  ar  y  gyfran  ag  sydd  yn 
amlwg  ar  yr  hyn  oedd  yn  benaf  yn  ei  feddwl  ef  ar  y  pryd : — ■ 

"  Y  mae  plant  dynion,  eilwaith,  yn  cael  eu  galw  or  teuluoedd 
y  magivycl  htuy  i  ffiirjio  cysylltiadau  neivyddion  ;  ac  yn  hyny 
hefyd,  y  maent,  er  heb  ado  eu  gwlad,  yn  myned  allan  heb 
wybod  i  ba  le,  ac  yn  enwedig  i  ba  beth,  y  maent  yn  myned. 

"  Y  gymdeithas  deuluaidd  yw  y  gymdeithas  gyntaf  a'r  fwyaf 
naturiol  a  sefydlodd  Duw  erioed.  Yma  y  cawsom  ein  bod,  ac 
y  meithrinwyd  ni  o'n  mebyd  ;  y  gymdeithas  hon  a  fu  yn  ein 
hymgeleddu  yn  dyner  yn  mhell  cyn  cof  genym;  ac,  er  pan 
ydym  yn  cofio  dim,  yn  ei  mynwes  hi  y  cawsom  ein  hunain  ;  a 
theimlem  yno  rnor  rydd  a  chartrefol  a  phe  buasem  ynddi  er 
tragwyddoldeb.  Yr  oedd  Solomon  yn  cofio  yn  serchog  hen 
dynerwch  aelwyd  ei  dad  a'i  fam  :  '  Yr  oeddwn  yn  fab  i'm  tad, 
yn  dyner  ac  yn  anwyl  yn  ngolwg  fy  mam ;  efe  a'm  dysgai.'     Pa 


560  PENNOD  XII. 

faint  bynnag  o  falldod  a  ddygodd  pechod  i  gartref  mebyd,.  pa 
faint  bynnag  o  ortbiymder  a  fu  rhi'eni  i'w  plant,  neu  pa  faint 
bynnag  o  boen  a  fu  plant  i'w  rhi'eni,  bydd  yn  anmhosibl  wcdi'r 
cwbl  ymadael,  ac  ymadael,  fe  allai,  am  y  tro  olaf  ac  am  byth  a  r 
hen  drigfa,  heb  oeheneidiavi  a  dagrau.  Ond  dyma  ordinhixd  y 
Goruchaf.  Mae  amser  yn  dyfod  pan  y  chwelir  y  n3'thod  hyn, 
ac  y  bydd  y  plant  fel  haid  o  adar  yn  cymmeryd  eu  hadenydd,  ac 
yn  disgyn  yn  mhob  cwr  o'r  byd.  '  Am  hyny  y  gad  dyn  ei  dad 
a'i  fam ; '  eu  gadael  i  ddechreu  i  fyned  i'r  ysgol,  eu  gadael  i 
fyned  yn  breutis,  a'u  gadael  yn  enwedig,  pan  ddaw  j'r  adeg  i 
briodi.  Mae  y  rhai  a  adewir  yn  aros,  mae  yn  wir,  yn  yr  hen 
annedd,  ar  yr  hen  aehvyd  ;  ond  y  maent  yn  aros  i  gwyno  fel  yr 
hen  Jacob,  '  Minnau  fel  y'm  diblantwyd  a  ddiblentir,'  ac  yn 
debyg  i  Job,  '  O  na  bawn  i  fel  yn  y  misoedd  o'r  blaen,  pan  yr 
oedd  fy  mhlant  o'm  hamg\-lch.'  Mae  yr  hen  gronglwyd  yn  wag, 
a'r  aelwyd  yn  oer,  oblegid  fod  y  marwor  a  fu  yn  ei  chynhesu  a'i 
goleuo  naill  ai  wedi  diftbdd  yn  lludw'r  bedd,  neu  wedi  eu  cario 
ymaith  i  gj'nhesu  aelwydydd  ereill. 

"  Yn  yr  }" styr  hwn,  gallwn  ddy wedyd  wrtli  ri'eni  a  phlant,  a 
brodyr  a  chwiorydd,  Byddwch  barod  i  ildio  eich  gilydd  i  Dduw 
yn  grefyddol  a  diolchgar.  Pan  y  byddwch  chwi,  rieni,  yn 
cychwyn  eich  plant  allan  i'r  byd  trafierthus,  ymehanged  eich 
calonau  mewn  cyngor  a  gweddi  ar  eu  rhan,  fel  yr  hen  Isaac  gynt 
pan  3'n  anfon  Jacob  i  Padan-aram :  '  Duw  Hollalluog  a'th  fen- 
ditliio,  ac  a  roddo  i  ti  fendith  Abraham,  i  ti  ac  i'th  had ! ' 
Chwithau,  y  plant,  yn  y  cyfryw  amgylchiadau,  ymaflwch  yn 
no'hyfammod  Duw,  a  chyfammod  eich  tadau,  fel  Jacob :  '  Os 
Duw  fydd  gyda  myfi,  ac  a'm  ceidw  j'n  y  ffordd  yma  yr  hon  yr 
ydwyf  yn  ei  chcrdded,  a  rhoddi  i  mi  fara  i'w  f wyta,  a  dillad  i'w 
gwisgo, — yna  y  bydd  yr  Arglwydd  yn  Dduw  i  mi.' 

"Mynych  y  clywwyd  pobl  ieuainc  yn  siarad  am  yr  undeb 
priodasol  fel  testyn  ysgafnder  a  digrifwch ;  ond  daethant  i 
wybod  wedi  hyn}'  trwy  brofiad  mai  cyfnewidiad  difrifol,  yn 
efteithio  yn  bwysig  ar  eu  holl  fywyd,  ydoedd.  Edrych  yn  mlaen 
ar  yr  ochr  oleu  yr  oeddent  hwy  yn  eu  cyflwr  sengl,  heb  feddwl 


nANES   BYWYD    HENRY   REES.  LGl 

am  na  darpar  at  yr  ochr  d3'well ;  ond  nid  yn  hir  y  buont  yn  eu 
hystad  newydd  heb  wybod  am  gyfrifoldeb  a  phryder,  beichiau  a 
blinderau,  nad  oeddynt  yn  liaenorol  wedi  dychymygii  dim  am 
danynt.  Tra  mai  '  nid  da  bod  dyn  ei  hunan/  ac  mai  '  anrhyd- 
eddus  yw  priodas  yn  mhawb/  eto  cofiwch,  fy  nc^hyfeillion 
ieuainc,  na  ddylech  anturio  at  y  cyflwr  priodasol  heb  y  gochel- 
ganvch  a'r  pwyll  mwyaf,  a'r  gweddiau  taeraf  am  ei  gyfarwyddyd 
ef,  yr  hwn  yw  Yspiyd  doethineb.' 

"  O  bobl  ieuainc,  yr  ydych  chwi  a  chyfnewidiadau  pwysig 
bywyd  yn  dechreu  wynebu  ar  eieh  gilydd  ;  ymofynwch  am  galon 
yn  sylweddoli  bj^w  trwy  fFydd  ar  Dduw,  megis  y  gwnaeth 
Abraham,  a  chwithau  a  eweh  yn  wrol  a  diachwyn  trwy  yr 
holl  gyfnewidiadau.  Yr  Hollbresennol  yn  gydymaith  i  chwi — 
yr  Hollwybodol  heb  dynu  ei  olwg  oddiarnoch — yr  Hollalluog  yn 
eich  amddiffyn — Anfeidrol  Gariad  a  Daioni  yn  troi  pobpeth  i'ch 
gwasanaethu,  gan  ddwyn  Duw  yn  yr  oil  ag  ydy  w  i  fod  yn  Dduw 
i  chwi, — pa  beth  a  fydd  arnoch  eisieu  neu  a  ellwch  ddymuno 
mwy  ?  Pa  angen  a  all  fod  arnoch  nas  medr  yr  Hollddigonol  ei 
ddiAvallu  ?  pa  ofn  trueni  nas  gall  Efe  ei  symniud  ?  pa  berygl  nas 
gall  ddiogelu  rhagddo  ?  yn  mha  gy flwr  y  gellwch  fod  ynddo  na 
byddwch  yn  foddlawn  a  hapus  gyda  Duw  ? " 

Pan  oedd  ei  feddwl  yn  llawn  gofal,  a'i  deimladau  yn  lied 
gymmysglyd,  gyda  golwg  ar  ei  amgylchiadau  teuluaidd  ei  hunan, 
fe  dderbyniodd  y  newydd  galarus,  fod  ei  hen  gyfaill,  a'i  hen 
gydymaith  ar  y  Daith  Fawr  i'r  America,  y  Parch.  Moses  Parry, 
Dinbych,  wedi  ei  gymmeryd  ymaith  gan  angau ;  a  hyny  mewn 
cymhariaeth  yn  ddisymwth, — wedi  dim  ond  rhy w  ddau  ddiwrnod 
o  gystudd.  Bu  farw  nos  lau,  Chwefror  8,  1855,  yn  70  mlwydd 
oed.  Fe  effeithiodd  y  newydd  yn  ddwys  iawn  ar  feddwl  Mr. 
Rees.  Yr  oedd  amgylchiadau  yn  peri  fod  yn  gvvbl  anmhosibi 
iddo  ef  fyned  i'r  angladd,  yr  hwn  oedd  i  gymmeryd  lie  ddydd 
Mawrth ;  ond  fe  ysgrif enodd  y  llythyr  canlynol  at  Mr.  Gee, 
ddydd  Llun,  Chwefror  12,  yr  hwn  a  ddarllenwyd  gan  un  or 
brodyr  yn  y  Capel,  yn  y  cyfarfod  a  gadwyd  yno,  cyn  i'r 
angladd  gychwyn  tua'r  Eglwys  Wen  : — 
2x 


5G2  PENNOD  XII. 

"  Anwyl  Frawd, — Daeth  eich  llythyr  i'm  Haw  y  boreu  ddoe  ; 
"  a'r  noswaith  o'r  blaen  jn  hwyr,  yr  ocddwn  wedi  clywed  gyntaf 
"  am  farwolaeth  fy  hen  gyf aill,  Moses  Parry.  Ai  nid  breuddwyd 
"  y w  hyn  ?  Ai  gwir  yw  ei  £od  wedi  marw  ?  Ai  nid  ydym  byth 
"  i  gael  gweled  ei  wyneb  ef  mwy  yn  ein  cyf arfodydd  crefyddol  ? 
"  O  !  cyhyd  y  bu  efe  yn  tramwy  ar  hyd  ac  ar  led  Sir  Ddinbych, 
"  ac  yn  pregethu  teyrnas  Dduw.  Ond  ni  chawn  wel-ed  ei  wyneb 
"  ef  mwyach. 

"  Er  y  nos  Sadwrn  cyntaf  y  gwelais  ef  yn  Tan  y  Fron,  mewn 
'•'  cyfarfod  athrawon,  pan  oedd  ef  yn  ddyn  ieuanc,  a  minnau  yn 
"  fachgen,  y  mae  yn  j^mddangos  i  mi  heddyw  fel  pe  byddai 
'■'  oesoedd  wedi  myned  heibio  er  hyny ;  ac  yn  wir  y  mae  blyn- 
"  yddoedd  meithion  er  j  noswaith  bono.  Ond  trwy  ddaioni  ein 
"Duw  cyfammodol  yn  Nghrisfc,  fe  gynhaliwyd  Moses  Parry  i 
"  dramwyo  yn  pregethu,  &c.,  gydag  achos  Crist,  o  hyny  hyd  nos 
"  lau  diweddaf.  Ni  a  ddylem  fod  yn  ddiolchgar  am  hyny.  0  ! 
*'  dylai  eglwysi  Sir  Ddinbych  yn  neillduol  doddi  mewn  dioleh- 
'■'garwch  ar  ddiwrnod  ei  gladdedigaeth.  Bellach  y  mae  efe 
"  wedi  ymuno  ai  hen  frodyr  a'i  gyd-lafurwyr,  pa  rai  sydd  yn 
" '  sanctaidd  a  difeius  ger  ei  fron  ef  mewn  cariad.'  Duw  pob 
"gras  a  ymwelo  a  chwi,  weinidogion  a  blaenoriaid,  Gogledd 
"  Cymru,  ac  a  r  eglwysi  yn  y  dyddiau  hyn  ;  ond  am  danaf  fi  a'm 
"  cyfoedion  yn  y  gwaith,  ni  gawn  ni  yn  f uan  ddilyn  ein  hen 
"  frawd,  Moses  Parry,  a'n  casglu  at  ein  pobl.  Cewch,  cewch ; 
"chwi  a  gewch  y  Cyfarfod  Misol  a'r  Gymmanfa  i   ch-\vi  eich 

"  hunain,  a  chawn  ninnau  y  dystaw  fedd Yr  ydwyf  fi 

"  yn  fy  munudau  goreu  o  leiaf,  yn  blino  ar  galon  lygredig,  ac  ar 
"  y  byd  lie  y  mae  pob  wyneb  yn  myned  yn  ddieithr,  a'm  hen 
"  gy feillion  yn  colli  o  bono : — byd  yr  ymladd,  heb  fuddugol- 
"  iaethu, — a'r  ymdrechu,  heb  allu  cyrhaeddyd.  Y  mae  arnaf  hir- 
"  aeth  am  eglwys  heb  ddim  annghydfod  ynddi ;  llawn  o  gariad, 
"  tynerwch,  a  lledneisrwydd ;  ac  uchelymgais,  ymbleidio,  cenfigen, 
"  a  thymher  ddrwg,  ystyf nig,  anfaddeugar, — a'r  geiriau  caledion, 
"haerllug,  a  throfaus,  yn  bethau  na  enwir  byth  yn  mysg  ei 
"  haelodau. 


EANES   BYWYD   HENRY   EEE3.  5G3 

"  Gweddiwch  drosom  ni  sydd  yn  heneiddio,  ain  i  ni,  os  na 
"  chawn  ras  i  £od  yn  f wy  defnyddiol  inwj^acli,  gael  gras  i  f arw 
'•  inewn  heddwch ;  ac  os  na  chawn  ni  weled  adfy wiad  ar  yr 
"  eglwysi  yn  ein  dyddiau,  am  i  ni  gael  profi  hyny  ynom  ein 
"  hunain,  cyn  ein  myned  ac  na  byddom  mwy.  O !  na  byddai 
"  diwedd  ein  hoes  yn  rhodiad  mwy  cyson,  dystaw,  gostyngedig, 
"  ac  edifeiriol  g3'da  Duw — y  fuchedd  dragywyddol  yn  ymagor  o 
"flaen  ein  meddyliau,  yn  ei  gogoniant,  a'i  phurdeb,  a'i  ded- 
"  "wyddwch ;  a  phob  Sabboth,  a  chymun,  ac  ymarferiadau 
"  crefj^ddol,  yn  arogii  o  nefolrwydd  ysbryd,  ac  yn  dwyn 
"  tangnefedd  a  llawenydd,  grasau  a  grawnsypiau  y  wlad,  i'n 
"  proliadau. 

"  O !  mor  ddymunol  fyddai  gweled  llonaid  Capel  Mawr 
"  Dinbych,  yforu,  yn  ngliladdedigaeth  ein  hen  frawd,  a  phob  un 
"  mewn  tymher  nefol  yn  canu  rhyw  benill  fel  hwnw  : — 

*  'R  AV5'f  yu  dechreu  teimlo  eisoes, 

Ber  aroglau'r  gwledydd  draw ; 
Gyda'r  awel  bur  yn  hedeg, 

Diau  fod  y  wlad  gerllaw  : 
Dere'r  tir  dyiuunol  hyfrj'd, 

Dere'r  ardal  sydd  heb  drai ; 
Dy  bleseiau  o  bob  rhywiau, 

Gad  im'  bellacli  eu  mwynliau.' 

"  Wei,  wel,  rhaid  i  mi  dewi.  Ac  ni  waeth  tewi ;  y  mae  Moses 
•"  Parry  wedi  marw.  Y  mae  hen  wlad  fy  ieuenctyd,  a'i  Chyfar- 
"  fod  Misol,  wedi  myned  yn  f wy  annhebyg  eto  iddi  ei  hun.  Y 
'•'  mae  Moses  Parry  wedi  marw !  Yr  wyf  ii  wedi  teithio  rhai 
"  milltiroedd  tua'r  bedd  er  pan  gly wais  y  newydd.  Y  mae  fy 
"nychymyg  yn  portreadu  rhyw  annghyfanedd-dra  pruddaidd 
"  dros  holl  gylchoedd  crefyddol  fy  hen  Sir ;  oblegid  ar  ol  ereill 
"  a  gollais  o  honi  trwy  angau,  y  mae  Moses  Parry,  yntau,  wedi 

"marw 

"  Eich  cyfaill,  Henry  Rees." 

Y  boreu  Llun,  yn  mhen  wythnos  union  wedi  ysgrifenu  y 
llythyr  blaenorol  yn  nghylch  Mr.  M.  Parry,  yr  ydym  yn  ei 


•504.  PENNOD  XII. 

gael  yn  ysgrifenu  at  Dr.  Edwards,  yn  atcbiad  i  lythyr  oddiwrtho 
of,  ac  un  arall  oddiwrth  y  cyfeillion  yn  y  Bala,  yn  celsio  ganddo 
roddi  Sabhotli  iddynt. 

"Llun,  Chwcfror  19,  1855. 

"  AxwYL  Gyfaill, — Uaetli  eich  llythyr  i'ln  Haw  y  boreu 
"  liwn,  ac  un  arall  oddiwrth  flaenoriaid  y  Bala.  Ond  y  mae  yn 
"  anmhosibl  i  mi  ro'i  yr  un  o'r  Sabbothau  a  ofynir.  Yr  W3'f 
"  w^edi  addaw  myned  o  Landderfel  i  Ddinbych  ddydd  lau, 
"  oblegid  y  mae  y  Cyfarfod  Misol  yno  y  diwrnod  hwnw  a'r  dydd 
"canlynol.     Y  niaent  wedi  cj^tuno  i'm  cyfarfod  yn  Nghorwen. 

" Mae  yn  rhaid  fy  mod  yn  myned  yn  hen ;  nid  wyf 

"  yn  cotio  dim  oil  am  ddim  a  roddais  i  Mr.  Williams,  Dolgelleu, 
"  at  yr  aclios  y  crybwylla  eich  llythyr  am  dano.      Ond  y  mae  yn 

"  dda  genyf  fy  mod  wedi  rhoi Y  mae  tun  led  brudd- 

"  glwyfus  ar  eich  llythyr,  a  b}' ddai  yn  ddigon  haw' dd  i  minnau 
"  ysgrifenu  un  cyftelyb  yn  ol  atocli  chwithau.  Yr  wj^f  wedi  bod 
"  yn  lied  bryderus  a  thrallodus  fy  meddyliau  er  ys  yn  agos  i 
"  ddwy  tlynedd  bcllach.  Dechreu  adrodd  fy  helyntion  ar  hyn 
"  ar  bapur  a  fyddai  yn  gwbl  ofer.  Bydd  yn  dda  genyf  eich 
"  gweled,  OS  gallaf  ddyfod  hyd  Llandderfel.  Dy wedir  wrthyf 
"  fod  cynhwrf  yn  y  dref  hon  heddyw.  Mae  y  bobl  yn  gwibio  o 
"  eisieu  bwyd,  yn  tori  i  mewn  i'r  siopau,  ac  yn  cymmcryd  blaw^d 
"  a  bara  trwy  drais. 

"  Dymunaf  arnoch  hysbysu  i'm  cyfeillion  yna  o  barth  i'r 
"  Sabbothau  a  gcisiant.  Am  ddyfod  i  aros  am  wythnos  yn  y 
"  Bala  yn  ystod  yr  haf ,  caf  eich  gweled  eto.  Nis  gwn  pa  fath 
"  haf  a  fydd  y  nesaf  i  mi ;  hwyrach  fod  rhyw  gyfnewidiadau  i'n 
"  cyfarfod  fel  teulu.  I'r  Arglwydd  yr  wyf  yn  dymuno  cj^flwyno 
"  fy  hun  a'm  holl  amgylchiadau.  Ac  yn  w^yneb  pob  diffrwyth- 
"  der,  fel  y  cwynwch  chwi,  mi  a  ymorphwysaf  ar  Grist  yn 
"  bechadur  euog  a  thlawd.  ...      ..... 

"  Yr  ydym  yma  yn  weddol  iach,  yn  dymuno  ein  cofio  at  Mrs. 
"  Edwards  a'r  teulu  yn  garedig. 

"  Yr  eiddoch,  anwyl  frawd,  yn  ddifi'uant;  Henry  Rees." 


nANES   BYWYD   HENRY   EEES.  565 

Y  Sabboth  canljaiol,  Clnvefror  26,  3-r  oeclcl  yn  pregethu  yn 
Hose  Place,  10,  ac  yn  Mulberry,  6, — y  bregetli  oddiar  Heb.  xi.  8. 
Y  nos  Lun  canlynol,  yr  oedd  yn  Rhosllanerchrugog,  ar  yr  un 
geiriau ;  a'r  Mawrth  a'r  Mercher  yn  y  Cyfarfod  Misol  yn  Llan- 
dderfel ;  y  nos  Fawrth  yn  pregetha  oddiar  Daniel  xii.  13;  boreu 
Mercher,  oddiar  Heb.  xi.  8;  a'r  hwyr,  oddiar  Heb.  iii.  19.  Y 
dydd  lau  a'r  Gwener,  Mawrth  1,  2,  yr  oedd  yn  pregethu  yn 
Nghyfarfod  Misol  Dinbych ;  y  bregetli  am  ddeg,  ddydd  Gwener, 
oddiar  Psalm  xc.  10 — 12,  yn  fath  o  bregeth  angladdol  i  Mr. 
Moses  Parry  ;  a  nos  Wener  yr  oedd  yn  y  Rhyl ;  ac  yn  dychwelyd 
i  Liverpool  at  y  Sabboth.  Nid  ydoedd,  fe  welir,  er  yr  holl 
bryder  meddyliol  yr  oedd  ar  y  pryd  ynddo,  yn  arbed  dim  arno 
ei  hunan ;  ond  o'r  naill  Gyfarfod  i'r  Hall,  yn  y  dref  neu  yn  y 
wlad,  heb  gymmeryd  odid  ddim  seibiant. 

Ar  ddydd  lau,  Mawrth  22,  1855,  fe  briodwyd  ei  ferch  a 
Richard  Davies,  Ysw.,  o'r  Borthaethwy,  adnabyddus  am  flynydd- 
oedd  lawer  fel  yr  Aelod  Seneddol  dros  Fon,  ac  er  ys  amryw 
flynyddoedd  bellach,  fel  Arglwydd  Raglaw  y  Frenhines  dros  y 
Sir.  Ni  pherthyn  i  ni  draetlm  llawer  am  3a'  amgylchiad  hwn. 
Ni  oddei  teimladau  y  teulu  i  ni  ddywedyd  yr  hyn  a  ddymun- 
asem.  Ond  ni  a  allwn  ddywedyd  hyny,  ac  yr  ydym  yn  teimlo 
y  dylem  ei  ddywedyd,  ei  bod  wedi  troi  allaa  yn  briodas  dded- 
wydd,  a  dedwydd  iawn,  yn  ystyr  oreu  ac  uchaf  y  gair.  Y  mae 
y  Duw  Mawr  wedi  bod,  mewn  modd  annghyfFredin,  yn  dyner  o 
honynt  yn  ei  ragluniaeth ;  ac  y  mae  y  teulu  yn  amlwg  yn  "  fen- 
digedig  gan  yr  Arglwydd."  Bu  yr  amgylchiad  hwn  hefyd  yn 
ddechreuad  cyfnod  newydd  yn  hanes  Mr.  Rees ;  yn  achlysur 
dadblj^giad  newydd  ar  ei  gymmeriad ;  ac,  er  yn  ychwanegu 
llawer  at  ei  ofal,  eto  yn  fFj^nnonell  llawer  iawn  o  gysur  gwir- 
ioneddol  iddo.  Ni  a  gawn  weled  yn  arbenig  fod  ei  lythyrau  at 
ei  ferch,  yn  ei  chymmeriad  newydd,  yn  gyfoethog  o  bob  peth  a 
allasai  ei  chalon  ddymuno,  er  cyfarwyddyd  a  diddanwch  iddi, 
wedi  myned  dan  gyfrifoldeb  gofal  teuluaidd  ei  hunan;  ac  yr 
ydym  yn  gobeithio  yn  fawr  y  bydd  i'r  cyhoeddiad  o  honynt  fod 
yn   dra  bendithiol  i   laweroedd  mewn  amgylchiadau   cyfFelyb. 


566  PENNOD  XII. 

Bydd  llawer  o'n  Cofiant  bellach  jm  cael  ei  wneyd  i  fyny  o'i 
lythyrau  ati  hi.  Yr  ydym  yn  awr  yn  cyflwyno  i'n  darllenwyr 
y  llythj^r  cyntaf  oil  a  ysgrifenwyd  ganddo  ati  wedi  ei  phriodas. 
Ni  a  dybiem,  yn  wir  y  mae  braidd  yn  sicr,  iddo  gael  ei  ysgrifenu 
y  Sadwrn,  Mawrth  24,  1855. 

"My  Dearest  A., — My  first  letter  to  you  in  your  new 
"  capacitj'',  and  not  to  you  only  but  to  your  dear  husband  also. 
'■'  And  how  shall  I  address  you  !  My  heart  is  full.  I  must  give 
"  vent  to  my  feelings  yn  yr  hen  Gymraeg.  Darfu  eich  llythyr 
"  ein  lloni  yn  fawr  y  boreu  heddy w.  Mae  ein  calonau  mor  llawn 
"  o  ddymuniadau  am  eich  happusrwydd,  fel  y  maent  yn  neidio 
*•'  yn  chwannog  at  y  seiliau  lleiaf  i  obeithio  ei  fod  yn  dechreu,  ac 
"  yn  debyg  o  barhau.  Ar  yr  un  pryd,  nid  wj'f  yn  dysgwyl  nac 
"  yn  gallu  djanuno,  ar  i  chwi  gael  eich  cadw  rhag  profedigaethau 
"  cyfFredin  plant  dynion  yn  y  fuchedd  hon.  Mae  dyn  wedi  ei 
"  eni  i  Hinder ;  ac  af resymol  a  fyddai  dysgwyl  cael  eich  gwneyd 
"  yn  eithriad  i  drefn  gyfFredin  y  Goruchaf  o  ymddwyn  at  y  fath 
"  greaduriaid.  Paham  ?  Ai  o'n  hachos  ni  y  gadewir  y  ddaear, 
"  ac  y  symmudir  y  graig  allan  o'i  lie  ?  Ond  pa  faint  bynnag  o 
"  flinderau  a  gewch  chwi  ar  y  ddaear,  mi  a  obeithiaf  na  chewch 
"  chwi  ddim  Rawer  yn  eich  gilydd.  Os  rhaid  y w  i  Mr.  D.  gael 
"  profedigaethau,  bydded  iddynt  ddyfod  oddiwrth  ei  denantiaid, 

"  neu  ei  longau,  ac  nid  oddiwrth  ei  dear  A ;  a  pha  bryd 

"bynnag  y  bydd  i  haul  temtasiynau  godi  gyda  gwres  arni 
"  hithau,  bydded  mynwes  ei  gwr  yn  wastad  iddi  fel  cysgod  i 
"  gilio  iddo  rhag  y  gwres  hwn  ;  lie  y  caffo  bob  amser  adfy wiad  a 
"  gorphwysf  a. 

"  Yr  wyf  fi  yn  edrych  ar  brofedigaethau  yn  ddau  fath.  Y 
"rhai  cyntaf  yn  dyfod  trwy  weinyddiad  uniongyrchol  y  Haw 
"ddwyfol.  Ac  am  y  rhai  hyny,  y  cwbl  a  ddymunaf  ar  eich 
"  rhan  ydyw,  iddynt  gael  eu  gweinyddu  arnoch  mewn  cariad,  fel 
"  ceryddon  eich  Tad  nef ol,  er  eich  lleshad.  Mae  y  Ueill  yn  efFeith- 
"  iau  naturiol  yn  codi  oddiwrth  achosion ;  ac  y  mae  achosion 
"  llawer  iawn  o  annghysur  y  stad  briodasol,  yn  gynnwysedig  yn 


HAXES    DYWYD   IIENIIY   REES.  567 

"nliymer,  ffyrcld,  ac  ymddygiadau  y  pleidiau  tuag  at  eu  gilydd. 
"  Mae  y  fath  3'ma  o  drallodion  3'n  ocheladwy  ;  ond  yr  unig  fTordd 
"  i'w  gochelyd,  ydyw  gochel  y  pethau  sydd  yn  eu  cynnyrchu. 
"  If  we  transgress  the  laws,  we  must  take  the  consequences.  God 
"  will  not  interfere  to  prevent  them  ;  indeed  he  could  not  without 
"  a  miracle ;  and  surely  we  cannot  expect  constant  miracles  to  be 
"  done,  to  save  us  from  the  effects  of  our  folly  and  sin.  Ni  wn 
"  i,  yn  wir,  ond  am  ychydig  o  flinderau  yn  fy  my wyd  priodasol, 
"  heblaw  y  rhai  y  gallaf  olrhain  eu  hachos  i  mi  fy  hun.  Un  had 
"  habit,  f el  y  dy wed  Solomon  am  '  un  pechadur,'  a  '  ddinystria 
"  lawer  o  ddaioni.'  Oh  !  man,  wretched  man,  he  is  an  enemy  to 
'■'  himself !  O  !  y  fath  wahaniaeth  sydd  rhwng  y  ddwy  dymher 
"  hono :  un  megis  yn  ymhyfrydu  yn  hlino  ac  yn  poeni  arall ;  a'r 
"  Hall  yn  caru  ac  yn  astudio  hob  amser  pa  f odd  i  foddhau  arall. 
"Mae  yn  barod  i  hunanymwadu  i  wneuthur  hyny.  Dyma  y 
"  dymher  ddedwydd :  mae  ei  pherchen  nid  yn  unig  yn  hoffus 
"  gan  bawb,  ond  y  mae  hyd  yn  nod  ei  hunanymwadiad  i  f oddio 
"  ereill,  ry wfodd  neu  gilydd  yn  troi  yn  hunanf oddhad  a  bodd- 

"lonrwydd 

"  Mae  yn  wir  ein  bod  ni  yn  teimlo  yn  ddigon  chwith  yma.  Yr 
"wyf  fi  yn  teimlo  yn  debyg  i'r  Frenchman,  yr  hwn,  wedi  i 
"  Frenchman  arall  ddy wedyd  wrtlio  ei  bod  hi  yn  f oreu  hyf ryd, 
"  a  atebai, — '  Yes,  but  Mirabeau  is  dead.'  Felly  finnau.  Yr  oedd 
"  fy  mrawd  a  Mr.  Hughes,  ar  ol  i  chwi  ymadael  dd}- dd  lau,  wedi 
"  troi  i  ymddiddan  am  y  Rhyfel,  a  helyntion  yr  amserau — '  Yes,' 

"meddwn  innau,  'but  A is  gone.'      Y  newyddiaduron  yn 

"dy wedyd  wrthyf  fod  gobaith  am  heddwch,  £od  Lord  John 
"  yn  edrych  yn  11a wen  ar  hyd  heolydd  Vienna,  a  Lord  Palmer- 
"  ston  3m  dy weyd  ei  fod  yn  debyg  o  ddychwelyd  adref  yn  fuan. 

"'Very  well,'  meddwn  innau,  but  A is  gone.'.     Ond   ofer 

"myned  yn  mhell  y  ffordd  yna:  mv^-y  gweddus  yw  bod  yn 
"ddiolchgar 


"Well,  well,  farewell,  my  dear  son  and  daughter.  I  must 
"speak  in  that  way.  A  few  months  ago  I  thought  no  more 
"  about  Mr.  D.  than  I  did  of  some  other  friend.     But  henceforth 


568  PENNOD   XII. 

"  I  cannot  help  caring  for  him.  I  shall  feel  anxious  about  his 
"  religion,  his  health,  his  comfort, — yes,  and  I  have  no  doubt 
'■'  that  I  shall  often  feel  anxious  about  his  vessels.  I  am  so 
"  constituted,  I  cannot  help  being  so.     But  as  for  you,  my  dear 

"  A ,  you  have  always  been  the  object  of  my  care  and  praj^er. 

"  Since  you  were  born,  and  indeed  before  then,  I  carried  you  to 
"  the  Throne  of  Grace.  I  asked,  I  well  remember,  for  a  good 
"constitution,  good  sense,  mental  abilities, — when  I  understood 
"j^ou  were  on  your  way  to  our  world.  And  God  has  been 
"  gracious  to  me  in  all  these  things.  Enjoy  yourself,  my  dear 
"  girl,  and  come  home  in  good  spirits,  to  begin  manfully  on  the 
"duties  of  life,  especially  your  duties  to  your  husband. 
"  The  advice  of  your  beloved  Father, 

"Henry  Rees." 

Y  mae  y  llythyr  canlynol  yn  un  a  ysgrifenwyd  ganddo  atynt 
y  dydd  Mercher  canlynol,  Mawrth  28,  1855  : — 

"My  Dearest  Friends, — Daeth  eich  llythyr  yma  y  boreu 
"  heddy w,  a  gellwch  fod  yn  sicr  iddo  gael  derbyniad  croesawus. 
"Yr  oeddym  yn  dysgwyl  am  dano  yn  awyddus,  ac  yn  methu 
"ymaflyd  yn  y  Beibl,  i  ddechreu  cadw  dyledswydd,  nes  i'r 
"  llythyrwas  basio.  Hyderaf  eich  bod  mewn  hinsawdd  dipyn 
"  tynerach  na  ni.  Oer  a  llym  y w  y  gwynt  yma.  Cawsom 
"  gawod  o  wlaw  y  boreu  ddoe  a  chawod  o  eira  y  boreu  heddy w. 
"  Bu'm  i  yn  Ngvvrecsam  ddoe,  yn  nghyfarfod  yr  Henaduriaeth, 
"  ond  daethum  adref  neithiwr,  Yr  oedd  amry w  o'm  cyfeillion 
'•  yn  holi  am  danoch,  ac  yn  dymuno  i  chwi  ddaioni.  Ond,  wedi 
"  y  cwbl,  f}'  lw3-nau  i  sydd  yn  eich  bendithio,  a'm  henaid  i  sydd 
"  yn  cael  ei  ddryllio  gan  aw^ydd  am  eich  sancteiddiad  a'ch  cysur. 

" Gobeithiaf  eich  bod  eich  dau  yn  fwy  meddyl- 

"  gar  a  chofus  am  eich  clud,  a'ch  cistiau  dillad,  na  myfi,  onide,  ni 
"bydd  genych  ond  ychydig  o  honynt  erbyn  dychwelyd  adref. 
7"Aethum  i  am  Cysgodawr  neu  Haulrod  uwch  fy  mhen  i 
"  Wrexham  ddoe,  ac  yno  y  gadewais  ef.  A'r  Sabboth  diweddaf 
"  bu'm  yn  hynod  o'r  trwstan.     Bwriadwn  ymddangos  yn  bur 


HAN'ES   BYWYD    HENRY    REES.  569 

"  loy w  a  thrwsiadau  yn  y  pulpud  }"  Sabboth  cyntaf  ar  ol  eich 
"  priodas,  pa  fodd  bynnag.  Ond  er  mawr  ddiflasdod  i  mi,  y 
"boreu  ddydd  Llun,  mi  ges  allan  mai  fy  hen  goat,  yn  lie  y 
"  newydd,  oedd  am  danaf  ar  hyd  y  dj-dd.  It  was  very  annoying 
"indeed 

"  I  hope  that  you  will  discipline  your  mind  more  and  more. 

"Be   always   collected,   never  in  a  hurry My   own 

"defects  would  supply  me  with  plenty  of  matter  for  advice. 
"  Permit  me,  both  of  you  to  say  this :  Cultivate  affection  and 
"  love  for  the  society  of  each  other  carefully,  for  the  next  twelve 
"  months ;  by  then  it  will  begin  to  take  the  strength  of  a  habit. 
" '  The  social  affections,'  says  Isaac  Taylor,  '  have  a  precarious 
"season  of  growth,  during  which  they  are  exposed  to 
"much  injury,  or  sometimes  to  absolute  extinction,  from  the 
"disgusts,  indiscretions,  and  caprices,  that,  even  in  the  most 
"  favourable  instances  infest  the  family  circle  ;  and  if  it  were  not 
"  for  the  appointment  of  God,  and  the  usages  of  society,  which 
"  cement  the  domestic  body,  nothing  would  be  more  frequent 
"  than  eruptions  of  passion,  such  as  would  in  a  moment  scatter 
"and  desolate  families.  To  the  binding  force  of  the  ties  of 
"  nature,  society  at  large  owes  its  order  and  repose,  even  in  the 
•'  absence  of  love  or  when  it  has  little  influence.' 

"  Wei  dyna  briodas  oer  ddigon.  O  bydded  eich  priodas  chwi 
"  yn  ateb  i'r  darluniad  canlynoi : — '  But  on  those  sunny  spots 
"  where  the  tender  emotions  bloom  and  reach  their  perfection, 
"the  indissoluble  bond — not  at  all  felt  as  a  yoke,  is  regarded 
"  with  delight ;  and  the  sentiment  connected  with  it  is  fondly 
"  cherished,  as  if  it  afforded  security  against  the  chances  of 
"  fortune  and  the  power  of  the  grave.  We  are  one — for  ever  one  ! 
"  neither  the  storms  of  life  nor  the  hand  of  death,  shall  part  us. 
"  Such  is  always  the  fond  emphetic  language  of  true  love.' 
"  May  the  Bridge  turn  out  to  be  that  sunny  spot,  where  love  and 
"  all  the  tender  emotions  bloom  so  beautifully  ' 

"  Let  me  give  you  another  quotation,  my  dear  A ,  where 

"  you  may  see  the  importance  of  your  new  situation :  '  If  we 


570  PENNOD  XIT. 

"  wish,'  says  some  writer,  '  to  know  the  political  and  moral 
"  condition  of  a  state,  we  must  ask  what  rank  women  hold  in  it. 
"  Their  influence  embraces  the  whole  of  life.  A  wife,  a  mother, 
"  — two  magical  words — comprising  the  sweetest  sources  of  man's 
"felicity.  Theirs  is  the  reign  of  beauty,  of  love,  of  reason. 
"  Always  a  reign.  A  man  takes  counsel  with  his  wife ;  he  obeys 
"  his  mother ;  he  obeys  her  long  after  she  has  ceased  to  live,  and 
"  the  ideas  which  he  has  received  from  her  become  principles 
"  stronger  even  than  his  passions.' 

"  Farewell,  unwaith  eto.      Brysiwch  adref.      Mae  M ,  os 

'•'  caifF  hamdden,  yn  myned  i  ysgrifenu  llinell  o  dan  yr  un  tudded 
'•'  a'r  llinell  hon. 

"  Yr  eiddoch  yn  garedig  a  serchog,  Henry  Rees. 

Y  llythyr  nesaf  a  ysgrifenwyd  ganddo  at  ei  ferch  yr  wythnos 

ganlynol : — 

"April  4,  1855. 

,y  "My  Dear  A., — I  have  but  very  little  to  say;  my  mind  is 
I  "  barren  ;  thinking  is  painful ;  how  small  the  attainments  of  man 
"  in  this  world  !  I  did  nothing  to-day,  nor  yesterday,  but  read 
"  the  history  of  the  Ten  tribes,  from  the  time  of  Jeroboam  till 
'■'  they  ceased  to  be  a  people.  My  attention  was  drawn  to  it  by 
"  reading  Isaiah  xxviii.  at  family  prayer  yesterday  morning.  I 
"  do  not  know  but  that  there  is  much  in  that  Chapter  which 
"  may  be  applied  to  our  own  country  at  the  present  time.  A 
"  luxurious,  proud,  drunken  people ;  full  of  carnal  security  and 
"  ready  to  mock  at  the  threatenings  of  God ;  with  a  government 
"  which  has  been  too  ready,  perhaps,  to  favour  idolatry  and  false 
"  religion,  merely  from  political  motives,  like  Jeroboam  the  son 
"of  Nebat:  whilst,  at  the  same  time,  the  very  spirit  of  error 
"  seem  to  carry  many  in  the  Church  of  England  in  the  same 
"  direction.  What  will  be  the  end,  God  only  knows.  I  am  ready 
"  to  say  like  Hezekiah  of  old, — '  Is  it  not  good,  if  peace  and 
"  truth  be  in  my  days  ? '  Aye,  and  in  your  days  also ;  and  I 
"  dare  say,  if  I  were  to  live  to  see  your  children,  I  should  be 
"  anxious  to  go  a  step  farther — but  blessed  be  God,  not  farther 


HAXES   BYWYD   HENRY   EEES.  571 

"  than  the  promise  is  gone  before  me, — '  Thou  shalt  see  thy 
"  cliildren's  children,  and  peace  upon  Israel.'  But  let  us  at  all 
"  events  maintain  peace  in  our  own  souls.  Nothing  will 
"  contribute  more  to  the  growth  of  that,  than  the  constant 
''  reading  of  the  Bible  and  prayer.  I  look  upon  a  man, — megis  ^ 
"  ivedi  cael  ei  gefn  ato  gydd  hyiv  yn  dduiviol,  if  he  is  in  love 
"  with  the  Bible.  You  are  there  with  God,  and  with  him  as  a 
"  friend.  He  breathes  peace  and  tenderness  to  your  souls,  in 
"  fact  he  speaks  to  you,  and  that  in  kindness  and  love.  How 
'pure,  calm,  elevated,  and  tender  the  heart  becomes  under  its  • 
"  influence.  It  qualifies  a  man  for  business,  for  pleasure  and 
"  for  trouble.  When  added  to  a  little  common  sense,  and  a 
'■'  cultivated  mind,  it  makes  of  a  young  woman  a  perfect  lady. 
"  It  is  the  finishing  of  her  education.  Grace  sets  lustre  and 
"  beauty  on  all  other  acquirements ;  and,  indeed,  without  it  pride, 
"  vanity,  affectation,  and  passion  mar  everything.  '  Pa  fodd  yr 
"  ydych  yn  byw  ? '  ebe  n  wrth  hen  Gymraes  dduwiol  unwaith, 
"  oedd  wedi  myned  i  aros  i  ganol  Lloegr, — '  Pa  fodd  yr  ydych  yn 
"  gwneyd  heb  foddion  gras  ? '  '  Darllen  y  Beibl  yr  ydwyf ,' 
"  meddai ;  '  Mae  fy  hen  Feibl  i  yn  fy w.  Yn  wir  y  mae  ef  fel  pe 
'■'  b'ai  yn  fyw  ac  yn  siarad  a  mi.' '"' 

Aeth  i  Manchester  i'w  Cyfarfod  Blynyddol  at  y  Groglith  a'r 
Pasg,  drannoeth  wedi  ysgrifenu  y  llythyr  uchod,  lie  y  pregeth- 
odd  nos  lau,  Ebrill  5,  yn  Grosvenor  Square ;  nos  Wener  yn 
Salford ;  a'r  Sabboth  yn  Oak  Street,  a  Salford,  a  Grosvenor 
Square.  Yr  oedd,  fe  sicrhawyd  i  ni,  rhyw  enneiniad  annghyff- 
redin  ar  ei  weinidogaeth  y  tro  hwnw  yn  Manchester.  Y  Llun 
canlynol,  Llun  y  Pasg,  fe  brysurodd  i  fyned  i  Gyfarfod  Preg- 
ethu  yn  y  Dyserth,  yn  gyf agos  i  Rhyl ;  lie  y  pregethodd  am 
ddau  yn  y  prydnawn,  ac  am  chwech  yn  yr  hwyr ;  gan  ddych- 
welyd  i  Liverpool  drannoeth. 

Y  llythja-  canlynol  a  ysgrifenwyd  ganddo  ni  a  dybiem,  naill  ai 
y  Llun,  Ebrill  16,  neu  y  2.3ain,  1855.  Yr  ydoedd,  pa  fodd 
bynnag,  y  Llun  wedi  y  Sabboth  cyntaf  i'w  ferch  ymsefydlu  yn 
ei  chartref  newydd. 


572  PENNOD  XII. 

"  I  wrote  on  Saturda\'  night,  therefore  I  have  but  little  to  say 
"to-day.  I  hope  you  enjoyed  your  first  Sabbath  at  the  Bridge 
"yesterday.  How  paradwysaidd  it  must  be  there  in  comparison 
"  to  black  dirty  Liverpool,  where  no  green  tree  is  to  be  seen,  the 
"  streets  are  as  hard  and  as  barren  as  ever.  Now,  when  all 
"nature  is  reviving,  nothing  can  you  see  springing  up  here 
"  except  the  smoke  from  the  different  chimneys ;   we   are  very 

"  prolific  in  that,  both  summer  and  winter.     Not  so  at . 

'•'  When  you  go  out  in  the  morning,  the  tender  breeze,  the  smiling 
"  fields,  and  the  warbled  song  from  the  pleasant  woods,  in  fact  all 
"  nature  seems  to  salute  you  and  bid  you  be  glad.     Oh !  my 

"  dear strive  to  be  a  connecting  link  between  nature  and 

"  its  maker,  that  all,  through  you,  may  end  in  his  praise  and 
"  glory." 

Yn  niwedd  Ebrill,  y  26  a'r  27,  efe  a  aeth  i  Gyfarfod  Blyn- 
yddol  Llangollen,  ac  a  bregethodd  3'no  ddwywaith,  am  10  ac 
am  6,  ddydd  Gwener.  Arosodd  yno  dros  y  Sabboth,  pryd  y 
pregethodd  ddwj^waith  ;  ac  yn  y  Garth,  nos  Lun  ;  yn  y  Gyfarfod 
eglwysig  yn  Llangollen,  nos  Fawrth,  Mai  1 ;  a  phregethu 
drachefn  yn  Llangollen,  nos  Fercher.  O  Langollen.  efe  a  ysgrif- 
enodd  lythyr  at  ei  ferch  o'r  hwn  ni  chawsom  ond  y  dyfyniad 
canlynol : — 

" I  had  a  long  walk  to  the  country  this  morning,  v>ith  the  two 

"  Miss  C s,  and  a  nice  walk  it  was.     The  fields,  the  trees, 

"the  birds,  the  air,  and  all  conspire  to  make  one  happy  and 
"  cheerful.  It  is  really  a  shame  to  walk  the  roads  now  with 
"  barren  minds  and  hearts, — such  an    unlovely  contrast  to    all 

"  around  you I  am  glad  you  are  working,  playing, 

"  and  walking  out,  three  nice,  healthy  exercises.  Even  playing 
"  is  beautiful  where  there  are  children,  for  it  is  a  w^ork,  useful, 
"  necessary  w^ork.     But  do  not  forget  the  heart." 

Boreu  ddydd  lau,  Mai  3,  efe  a  aeth  o  Langollen  i'r  Amwythig, 
at  eu  Gyfarfod  Blynyddol  hwy  yno  y  Sabboth  canlynol,  fel  yr 
oedd  wedi  arfer  myned,  braidd  bob  blwyddyn,  er  pan  ymadawsai 


HANES   BYWYD   HENRY   REES.  573 

oddiyno.      Pregethodd  yno  nos  lau,  y  dydd  y  c^'rhaeddodd  yno, 

a  dwywaith  y  Sabboth,   Mai   6,  a   thrachefn    nos  Lun,  Mai  7. 

Tra  yr  oedd  yno  f'e  ddechreuodd  ysgrifenu  llj^thyr  tra  dyddorol 

at  ei  ferch,  na  orphenwyd  ganddo,  ni  a  dybiem,   hyd   nes   y 

dychwelodd  i  Liverpool.     Fe  ddyry  y  llythyr,  y  mae  yn  ddi- 

ammeu  genym,  syniad  newydd  hollol  am  dano  i  laweroedd  o'r 

rhai  a'i  darllenant.     Fel  y   dywedodd  un   foneddiges  wrthym, 

pan  yn  crybwyll  wrthi  am  lythyr  cyfFelyb, — "  I  had  no  idea,  nor 

did  I  ever  imagine,  that  Mr.  Rees  paid  any  attention  to  such 

things." 

"  Amwythig,  Mai  3,  1855.       ^,  /* 

" '  Good  morning,  my  dear  A .'     '  Good  morning,  Father.  / 

"  Yr  oeddwn  i  yn  myned  i  wneyd  un  o'ch  hen  gynghorion  chwi 
"  yn  awr,  pan  y  daethoch  i  mewn.'  '  Ai  ie,  beth  y  w  hwnw  ? ' 
" '  Darllen  cyfran  o'r  Beibl,  a  gweddi'o,  cyn  ymosod  at  orchwyl- 
"  ion  cyfFredin  y  dydd.  Mae  yn  gof us  genyf  eich  clywed  yn 
"dywedyd,  fod  tymher  grefyddol  ar  y  meddwl  yn  dymher 
"  hynod  o'r  manteisiol  i  beri  i  ddyn  ofalu,  canfod,  cofio,  a 
"  chyflawni  yn  ewyllysgar  a  doeth  waith  pob  dydd  yn  ei  ddydd.' 

"' Yr  wyf  yn  meddwl,  A fach,  fod  hyna  yn  hollol  gj'wir;  a 

'■'  chan  eich  bod  yn  m3^ned  at  orchwyl  mor  dda,  a  minnau  mor 
"  brysur,  ni  chymeraf  funud  o'ch  amser ;  mi  a  ahvaf  yn  f uan  etc. 
"  Boreu  da  :  cofiwch  fi  at  ilr.  D .' 

"  Mai  4.     '  Wei,  pa  f odd  yr  ydj'ch  yma  heddyw  ? '     '  Pur  iach. 

"  Y  mae  Mr.  D wedi  myned  at  y  Hong  er  ys  meityn  ;  ac 

"  yr  wyf  finnau,  chwi  a  welwch,  yn  bur  brysur,  yn  dechreu  ar 
"  ddyledswyddau  fy  sefyllfa  newydd.  Mae  arnom  eisieu  ychydig 
"  liain  glan  heddyw  ;  ac  wrth  edrych  dros  yr  amry wiol  bethau,  a 
"chynuneryd  cyfrif  o  honynt  cyn  eu  hanfon  i'v/  golchi,  mi  a 

"welais   fod   ar  Mr.   D eisieu  botwm  ar  lawes  ei  grys. 

"  Dygodd  hyn  fi  at  fy  nodwydd.'     '  Da  iawn,  my  dear  A ; 

"  mae  hyna  yn  rhy w  arwydd,  bid  a  fyno,  fod  yr  Arglwydd  wedi 
"  gwneuthur  iddo  ymgeledd  gymhwys.  Ond  aroswch  funud.  A 
"  ydych  chwi  yn  siwr  fod  y  botwm  a'r  twll  yn  ateb  i'w  gilydd  ? 
"  O'm  rhan  fy  hun,  ni  waeth  genyf  fi  heb  fotwm  ar  fy  nghrys,  os 


574  PEXXOD  XII. 

"  bydd  ef  naill  ai  yu  rhj'  fycban  neu  j-n  ormod  i'r  twll.  Oblegid 
"  b^^dd  naiil  ai  yu  nacau  botymu,  neu  5'n  dadf otymu  o  hyd  ;  ac 
"  felly  yn  gym  dyn  o'i  demper.'  '  Pw,  Father,  you  may  be  sure 
"  if  I  set  about  making  any  article  of  dress  for  my  husband,  that 
"  I  shall  fit  it  to  a  thread.'  '  Wei  yr  wyf  yn  gobeithio  hyny  end 
"  nid  heb  arf er  gof al  a  barn,  cofiweh,  y  rhagora  dyn  mewn  dim.' 
" '  That  is  very  true,  Father ;  but  my  ambition  is  to  be  a  good 
"  wire  and  good  housekeeper,  you  may  depend — business  shall  be 
"  my  pleasure.'  '  Da  iawn,  fy  ngeneth  fach  i ;  da  iawn.  Nid 
"  oes  gan  neb  hawl  i  f od  yn  segur,  nac  i  wneyd  pleser  yn  f usnes 
"  ar  y  blaned  yma.  '  Trwy  chwys  dy  wyneb  y  bwj'tai  f ara.' 
" '  I  want  to  go  a  shopping  this  afternoon.'  '  Nid  i  wario  ceiniog 
"  yn  afreidiol,  mi  a  obeithiaf.'  '  .Nage,  chwi  a  ellwcli  f od  yn  siwr, 
"  fy  Nhad ;  canys  yv  wyf  fi  yn  penderfynu  byw  islaw  fy  income. 
"  Ond  ar  yr  un  pryd  yr  wyf  yn  awyddus  am  fod  trwsiad  y  dyn 
"  oddiallan,  yn  gystal  a  r  dyn  oddimewn,  yn  gyfryw  ag  a  fyddo 
"  yn  anrhydedd  i  fy  mhriod.  Mi  a'ch  cly wais  chwi  yn  dy wedyd 
"  ry w  bryd,  na  roes  Esther  mol  dillad  goreu  am  dani  nes  aeth  hi 
"  i  sefyll  gerbron  ei  gwr ;  a  bod  rhy w  rinwedd,  h3-d  yn  nod  mewn 
"  ymdrwsio  ac  ymwychu,  pan  y  byddo  gwraig  yn  gwneuthur 
''■'  hyny  i  f oddio  ei  phriod.  Wei,  dj^na  sydd  yn  fy  ngyru  i  i'r 
"  Shop  heddyw.'  '  Pur  dda,  my  dear  girl.'  '  Da  y w  doethineb 
'■'  gydag  etifeddiaeth,'  medd  Solomon.  '  Gwylia  yn  ddyfal  ar  dy 
"  anifeiliaid,  ac  edrych  dros  dy  braidd,  canys  cyfoeth  ni  phery 
"  byth.'  Ond  yr  wyf  yn  ormod  fy  fFwdan  i  ysgrifenu  ychwaneg 
"yn  bresennol.' 

'•'  Mai  10.  '  Wei,  pa  fodd  yr  ydych  erbyn  hyn  ? '  '  Symol, 
"  symol,  fy  Nhad.  Pa  bryd  y  darfu  i  chwi  ddychwelyd  o'r 
'•'  Amwythig  ? '  '  Neithiwr,  rhwng  saith  ac  wyth  o'r  gloch,  y 
"  cyrhaeddasom  i  Everton  Terrace.'  '  Pa  fodd  yr  oedd  eich  hen 
"  gyf eillion  yn  yr  Amwythig  ? '  '  Gwy wo  f el  dail  y  coed,  a 
"  llawer  o  honynt  ar  syrthio  i'r  bedd.  O  mor  ddiddim  a 
"  chyf newidiol  y w  y  b3"d  hwn  !  Y  mae  boll  wyneb  y  dref  bono 
"  wedi  newid  er  pan  wyf  fi  yn  cofio.  Y  pulpudau  wedi  newid 
"  eu  gweinidogion,  a'r  Shopau  eu  masnachwyr ;   yr  hen  enwau 


HAXES   BYWYD   HEXRY   ItEES.  575 

5'  oeddynt  uwch  ben  y  diysau  gynt,  yn  awr  i'w  darllen  ar  gevig 
"  y  beddau  yn  mynwentydd  y  dref.  Y  gwyr  mawr — henuriaid 
"  y  ddinas — pa  rai  oedd  yn  peri  eu  harswyd  yn  nhir  y  rhai  byw 
"  pan  aethum  i  i'r  Amwythig  gyntaf,  y  maent  oil  wedi  eu  disgyn 
"  i  ystlysau  y  fFos,  a'u  coffadwriaeth  wedi  darf od. 

'■'  Yr  oeddwn  yn  meddwl  am  iy  dear   A ,  wrtli   gly wed 

"hanes  un  ferch  ieuanc,  unig  blentyn  fel  hithau.  Gwelais  hi 
"lawer  gwaith  wrth  ochr  ei  thad  roewn  carriage  orwych,  yn 
"gyru  ar  hyd  heolydd  yr  Amwythig.  Yr  ydoedd  hefyd  yn 
"ymyl  ymbriodi  a  gwr  boneddig  o  gyfoeth ;  ond  syrthiodd 
"hwnw  oddiar  ei  geffyl,  wrth  huntio,  a  threngodd ;  trodd  ei  ben 
"  i  fynu,  a  bu  farw ;  ac  felly  newidiodd  holl  -prospects  y  ferch 
"  ieuanc  mewn  munudyn.  Ond  yr  oedd  rhy  w  wir  werth  a  mawr- 
"  edd  yn  enaid  y  lodes  hono.  Wedi  i'w  holl  obeithion  goUi,  a'r 
"  gwychder  wywo  o'i  chwmpas  hi,  yr  oedd  y  Lady  yno  wedi  hyny. 
"Yr  oedd  y  good  sense,  y  good  habits,  y  cultured  'mind,  a'r 
"  Christian  feelings  yn  parhau.  Hi  a  ymgymmododd  ai  sefyllfa 
"newydd;  ac  wedi  i  olwynion  y  Carriage  fyned  i  nacaa  troi, 
"  daeth  i  lawr  o  hono  gyda  good  grace,  a  dechreuodd,  yn  wrol  hefj^d, 
"  ro'i  olwynion  diwydrwydd  a  llaf ur  i  gerdded.  Mae  yn  awr  a 
"  mam  i'w  chynnal,  ganddi,  yn  cadw  Boarding  School  yn  barchus 
"  yn  Birkenhead.  Yr  wyf  yn  teimlo  yn  barod  i  ddj'wedyd,  fel  y 
"  mae  Carlyle  yn  dy wedyd  am  ry w  un  debyg  iddi, — '  Blessings 
'•on  her  beautiful  heart.'  Byddaf  yn  bur  debygol  o  fyned  i 
"  edrj^ch  a  allaf  fi  weled  ei  henw  ar  ryw  ddrws  neu  gilj'dd  yn 
"Birkenhead,  y  tro  nesaf  yr  af  fi  yno.  Canys  fel  y  mae  fy 
"  meddwl  yn  wastad  yn  dirmygu  beny w  fFol,  falch,  foethus, — yr 
"  ydwyf ,  o'r  ochr  arall,  hwyrach  yn  rhy  dueddol  i  wneyd  Idol 
"  o'r  synwyr-gall,  a'r  f wynaidd,  yr  hon  sydd  yn  cadw  ei  llygad 
"  yn  wastadol  ar  ei  dyledswyddau.' 

" '  Wei,  yn  wir,  fy  Nhad,  y  mae  hanes  y  ferch  ieuanc  yna  yn 
"  rhoi  rhy w  ysbryd  newydd  ynof  finnau.  Yr  wyf  fi  yn  right 
"  ambitious  am  f od  yn  housekeeper  dda.  Yr  wyf  fi  yn  bwriadu, 
"  wrth  drefnu  g^vaith  y  ty,  wneyd  fel  y  byddwch  chwi  gyda  ch 
"pregethau.'     'Pa  sut  yw  hyny?'     'Wei,  Divisions  and  Sub- 


576  PENNOD   XIL 

"divisions  you  know.  Astudio  gwaitli  yr  wytlnios  yn  mlaen 
"  Haw,  a  rhoi  y  penau  i  lawr  yn  fy  meddwl. 

"  I.  Y  niae  hi  yn  ddiwrnod  golchi  3'foru.  Bydd  arnaf  eisieu 
" — 1,  Sebon.  2.  Starch.  3.  Careg  Las.  4.  Dylwn  wybod  fod 
*'  y  llestri  golchi  a'r  oiferynau  smwddio  yn  barod  i  waith. 

"  II.  Mae  y  rhai'n  a'r  rhai'n  yn  dyfod  yma  i  giniawa  ac  i 
"  dreiilio  y  prydnawn,  y  diwrnod  a'r  diwrnod.  Bydd  arnaf 
"  eisieu — 1.  Rhyw  ddarn  o  gig-fwyd  i  giniaw.  2.  Y  llysiau  a'r 
"  llysiau  o'r  ardd  i  wneuthur  Isgell ;  a  chwi  a  ellwch  fod  yn 
'•  siwr,  fy  Xhad,  y  bydd  raid  i'r  cwbl  fod  yn  Ian.  Ni  fynaf  fi 
"  ddim  '  Isgell  ffiaidd  bethau  yn  fy  llestri.'  Mae  hyny  yn  grocs 
"  i  fy  natur  ac  i'ln  Beibl  i. — Esaiah  Ixv.  4. 

"  Bydd  raid  i  mi  hef^^d  ddarpar  yn  gyftelyb  gogyfer  a  The  y 
"  prydnawn ;  ac  edrych  ar  fod  pob  dodrefnyn  yn  ei  le  yn  yr 
"ystafell  wely,  ac  yn  enwedig  mynu  gwybod  fod  y  cynfasau 
"glan  wedi  eu  haerio  yn  dda  cyn  eu  rhoddi  arno.' 

" '  Purion,   A fach ;    mae  yn   dda  iawn  genyf   fod   eich 

"  meddwl  yn  dechreu  troi  o  gwmpas  dyledswyddau  eich  sefjdlfa. 
"  Ymarferiad  yn  unig  a  ddaw  a  chwi  yn  feistres  arnynt ;  ac  os 
"byddwch  weithiau  yn  teimlo  fod  arolygiad  y  gwaith,  a'r 
"gofalon  teuluaidd  yn  drymach  nag  yr  oeddj^ch  yn  meddwl  yn 
"y  dechreu,  hyderaf  y  gwyddoch  i  ba  le  i  droi  am  gynnorthwj^ 

"  Yr  oeddwn  i  yn  ddiweddar  yn  ciniawa  yn  nhy  Mrs.  Trollope. 
"  Yr  oedd  ei  harlwy  yn  helacth  a  chostus  ;  ond  yr  oedd  diffyg 
"  medrusrwydd  a  rhag-ddarbodaeth  i'w  ddarllen  ar  bob  peth. 
"  Ar  ol  d'od  a'r  heef  i'r  bwrdd,  y  cofiodd  hi  nad  oedd  ganddi 
'■  ddim  mwstard  yn  y  ty ;  ac  wedi  ty  wallt  y  Te  i'r  cwpanau,  yr 
"  oedd  hi  yn  gyru  ei  morwyn  allan  am  geiniogwerth  o  gream. 

"  Mor  wahanol  i  Mrs.  Natty,  gyda  r  hon  yr  oeddwn  y  dydd 
"  canlynol.  Yr  oedd  ei  bwrdd  hi  wedi  ei  osod  mor  ddestlus  a 
"pherfFaith,  ei  bwyd  mor  lanwaith  a  blasus, — a  dyna  oedd  yn 
"  rhyfedd,  yr  oedd  y  cwbl  yn  cael  ei  wneyd  heb  ddim  fFwdan,  ac 
"  yn  llai  costus  o'r  banner  na  chiniaw  Mrs.  Trollope  y  dydd  o'r 
"  blaen.  '  Pwy  a  fedr  gael  gwraig  rinweddol  ?  Gwerthfawr- 
"  ocach  y  w  hi  na'r  carbwncl.' 


HANES  BYWYD   HENRY   IlEES.  577 

"  Fe  ellid  meddwl  nad  yw  petliau  cyffelyb  i'r  pethau  uchod, 
"  ond  pethau  bychain  a  dibwys.  Ond  camgymeriad  ma^v^  y w 
"hyny.  Maent  yn  bethau  pwysig  yn  eu  hachos,  sef  difFyg 
'•'  gwybodaeth  ac  arferion  da.  Pa  f odd  y  dwg  mam  felly  blant  i 
'•'  fynu  i  fod  j^n  lies  iddynt  eu  hunain  ac  i'r  byd  ?  Na,  y  mae  hi 
'■  yn  sicr  o'u  magu  hwy  yn  gyfFelyb  iddi  ei  hunan,  ac  felly  bydd 
"  anwybodaeth  ac  aflawenwch  yn  cael  eu  trosglwyddo  i  lawr,  oes 
"  ar  ol  oes.  Meddyliwch  hefyd  am  yr  efFeithiau  sydd  yn  dilyn 
"  anfedrusrwydd  neu  esgeulusdra  o'r  dyledswyddau  teuluaidd. 
"  Dyma  achos  llawer  iawn  o'r  chwerwder  a"r  ymrafaelion  y 
'"'sydd  mewn  teuluoedd  ;  serchawgrwydd  yn  cael  ei  anmharii, 
'•'gweddiau  yn  cael  eu  rhwystro,  ac  fel  hyn  y  mae  gwallau, 
'■'ag  sydd  braidd  yn  rhy  fy chain  i'w  hcnwi,  yn  effeithio  ar 
" dragywyddoldeb  plant  dynion. 

"  Yr  wyf  yn  teimlo  fy  hun  wedi  blino,  ac  yn  myned  yn 
"  drj'maidd.    Ni  fedraf  ymhelaethu.    Fy  nghof  serchocaf  at . 

"  Ydwj^f  yn  garedig,  eich  Tad,  H.  Rees. 
"  39,  Everton  Terrace,  Liverpool." 

Mae  yn  ddrwg  genym  nas  gallwn,  oblegid  eu  nodwedd  gyfrin- 
achol,  roddi  ond  dyfyniadau  yn  unig  o'i  lythyrau  teuluaidd,  a'r 
rhai  hyny  yn  fynych  heb  un  dyddiad  pendant  wrthynt.  Y]- 
ydym,  pa  fodd  bynnag,  yn  ymdrechu  eu  cyfleu  mor  ddilynol  ag 
y  gallwn  i'w  gilydd  o  ran  amser,  ac  yr  ydym  yn  teimlo  am  ba 
licth  bj'-nnag  a  ddyfynir  genym,  ei  fod  yn  gwbl  deilwng  o  bono 
of,  ac  o  wir  werth  i'r  darllenydd.  Yn  ei  awydd  i  argraffu  pwys 
igrwydd  cynildeb  a  darbodaeth  ar  feddwl  ei  ferch,  y  mae,  mewn 
c^'sylltiad  a  rhyw  beth,  yn  ysgrifenu  fel  y  canlyn  : — 

"  I  hope  it  is  a  symptom  of  a  laudable  ambition  for  being  a    "7  i? 

"good    housekeeper,    and   that    it   will    lead   you   to   enquire, 

"examine,   and   mark   the   difference   between  one  article  and 

'•'  another,  and  so  furnish  your  mind  with  that  knowledge  which 

"  VA^ill  enable  you  to  buy  with  wisdom  and  judgment,  when  it  is 

"necessary  to  do  so.      Some  ladies,   they   tell   me,  judge   the 
2  o 


578  PENNOD  XII. 

"  quality  of  an  article  ouly  by  what  is  asked  for  it.  If  the  trades- 
"  man  shows  them  a  good  article,  and  puts  a  fair  price  upon  it, 
"  '  It  is  not  good  enough,  it  will  not  do ; '  but  if  he  ask  croghris 
"  for  an  inferior  one,  it  will  do.  Where  is  judgment  there  ? 
'•'  Such  women  are  good  for  nothing  but  to  ruin  their  husbands, 
"  and  to  convert  shopkeepers  into  rogues  and  liars.  Oh  !  what  a 
"  pity  that  it  is  not  so  easy  and  delightful,  to  know,  to  think, 
"  to  judge  and  act  with  wisdom,  as  it  is  to  carry  a  parasol,  or 
'•  walk  gracefully  in  the  street ;  but  it  is  not.  Nothing  that  is 
"  useful  in  life,  that  strengthens  the  mind,  and  dignifies  the 
"  character  is  attained  without  some  labour  and  mental  exercise. 

" But  I  should  be  sorry  to  see  you  a  slave  to  your  hlljs, 

"  either  for  dress  or  furniture ;  like  a  child  wishing  for  every 
"  pretty  thing  that  he  sees,  and  spending  money  to  gratify  a 
"  foolish  craving  which  ought  to  be  mortified  and  not  indulged. 


Tua  chanol  mis  Mai,  1855,  efe  a  aeth  am  y  tro  cyntaf,  ni  a 
dybygem,  wedi  priodas  ei  ferch,  i  ymweled  a  hi  ac  a  i  phriod  i'r 
Borth,  lie  y  pregethodd  y  boreu  a'r  hwyr  y  Sabboth,  Mai  20,  ac  yn 
Llangoed,  yn  y  prydnawn.  Pregethodd  hefyd  jm  Brynsiencyn, 
y  dydd  Mercher  canlynol.  Dychwelodd  i  Liverpool  ar  yr  lau  neu 
y  Gwener,  at  Gymmanfa  y  Sulgwyn.  Yr  oedd  yn  teimlo  ymwel- 
iad  achlysurol  a'r  wlad  yn  adfy wiol  iawn  iddo  bob  amser ;  ond 
yr  oedd  yr  ymweliad  hwn  jn  nodedig  felly,  oblegid  cael  ei  ferch 
mor  hynod  o  gysurus,  a  chael  pob  lie  i  obeithio  y  byddai  felly, 
yn  ei  chysylltiad  priodasol,  dros  ei  holl  fywyd.  Y  mae  genym 
gof  da  iawn  ein  hunain  mor  siriol  ydoedd  yn  y  Gymmanfa  yn 
Liverpool  y  tro  hwn,  ac  yn  neillduol  mor  chwareus  yr  oedd  Mr. 
Roberts,  Amlwch,  ac  yntau  gyda'u  gilydd  wrth  y  bwrdd  ar  de, 
ar  ol  dychwelyd  or  Cyfarfod  Cenhadol,  a  gynhelid  prydnawn 
(Idydd  Llun,  a'r  digrifwch  diniwed  a  gafwyd  mewn  cysylltiad  a 
gwaith  y  Parch.  William  Roberts,  Clynnog,  yn  dechreu  y  cyfar- 
fod, gan  ddarllen  y  driugeinfed  bennod  yn  Esaiah  a  r  Beibl  yn 
agored  o'i  flaen  yn  llyfr  Job,  fel  ag  yr  adroddir  yr  hanes  genym 
yn  Nghofiant  y  Parch.  John  Jones,  tudal.  124,  125. 


HANES   BYWVD    HENRY    REPIS.  r;79 

Yr  oeJd  liefyd  yii  NghymJcithasfa  y  Bala  y  Hwyddyn  hou 
(1855)  fel  arferol,  ac  yn  pregethu  yno  am  ddeg  ddydd  lau, 
Mehefin  14,  gyda  giym  mawr,  oddiar  Marc  x.  30.  Arosodd  yn  y 
Bala  dros  y  Sabboth  canlynol,  lie  y  pregethodd  ddwywaith.  Yii 
y  Gymdeithasfa  hou  yn  y  Bala,  fe'i  dewiswyd  hefyd  yn  Llywydtl 
i'r  Cymdeithastaoedd  am  y  flwyddyn,  fel  y  Llywydd  Blynyddol 
c^mtaf  yn  ein  plith,  yn  ol  fel  y  penderfynasid  yn  y  Gymdeith- 
asfa flaenorol  yn  Nghaerlleon.  Yr  oedd  ei  frodyr,  yn  mhob 
man  a  phob  amser,  yn  wir  awyddus  am  roddi  pob  anrhydedd  ag 
a  allcnt  arno;  ac  yr  oedd  yntau  yn  llanw  pob  swydd,  ac  yn 
cyilawni  pob  gwaith  a  bennodid  iddo,  gydar  fath  fedrusrwydd, 
ac  i'r  fath  foddlonrwydd  i  bawb,  fel  yr  oedd  yn  deimlad 
cyffredinol  nad  oedd  pob  dyrchafiad  a  gaffai  ond  yr  hyn  ydoedd 
yn  gyfiawn  haeddu.  Ac  nid  ydym  ni  yn  cofio  ei  weled  gym- 
maint  ag  unwaith  erioed  pan  yn  y  gadair,  yn  dangos  unrhyw 
bleidgarwch  personol  gyda  golwg  ar  ei  gyfeillion  mwyaf 
mynwesol ;  nac  yn  gwneuthur  unrhyw  sylw  anfrawdol  neu 
anngharedig  mevvn  cyfeiriad  at  neb,  pan  y  byddai  rhyw  beth 
wedi  cael  ei  ddywedyd  heb  fod,  fe  ddichon,  yn  rhy  ddoeth,  nac 
yn  yr  ysbryd  mwyaf  dymunol ;  nac  yn  twymno  cymmaint  yn 
ei  dymher,  fel  ag  i  gymmeryd  ei  gythruddo,  pa  mor  ddwfn 
bynnag  y  gallai  y  teimlad  fod; — yn  fyr,  ni  welsom  ni  mo  hono 
erioed  fel  Llywydd  y  Gymdeithasfa  heb  allu  cadw  urddas  y 
gadair  i  fynu  yn  hollol,  tra  ar  yr  un  pryd  y  llwyddai  i  orwedd 
yn  berffaith  esmwyth  ar  deimladau  yr  holl  aelodau. 

Y  mae  genym  ddyfyniadau  o  amry w  lythyrau  gwerthfawr  eto 
o'i  eiddo  am  y  flwyddyn  hon,  y  rhai  a  ddodwn  i  mewn  mor  ages 
ag  y  gallwn  i'r  drefn  yn  ol  yr  hon,  o  ran  amser,  y  cyfansoddwyd 
hwynt.  Yr  oedd  wedi  bod  yr  wythnos  gyntaf  yn  Gorphenaf, 
yn  pregethu  yn  y  Gellifor,  Dyfiryn  Clwyd,  nos  Lun  ;  yn  Nghyf- 
arfod  Misol  y  DyfFryn,  ddwy  waith  ddydd  Mawrth ;  yn  Rhudd- 
lan  nos  Fercher ;  sc  yn  Rhyl,  nos  lau  a  nos  Wencr,  yn  agoriad 
y  Capel  yno.  Yr  oedd  yn  myned  i  Liverpool  at  y  Sabboth, 
lie  y  pregethodd  dair  gwaith:  Birkenhead,  10,  Seacombe,  2,  a 
Pall  Mall,  0  ;  a  dydd  Llun,  Gorphenaf  6,  1855,  fe  ysgrifenodd  y 
llythyr  canlynol  at  ei  ferch  : — 


n 


580  I'ENN'OD  XII. 

"  My  Dear  A. — Yr  j'dwyf  mewn  agwedd  ddwl  a  thiymaidd 
'•'  iawn  yn  cyimyg  ar  ysgrifenu  gair  atoch.  Mae  y  gwres,  a 
"  Chapelydd  poethion  Cj^mru,  wedi  fy  nycliu  yr  wythnos  ddi- 
"  weddaf ;  a'r  Capelydd  yma  ddoe  wedi  fy  ngorphen.  Felly,  ni 
'•'  bydd  dim  ond  dylni  yn  hyn  o  lythyr ;  ond  yr  wyf  yn  ei  anfon 
"  felly,  yn  unig  i  ofyn  pa  f odd  yr  ydych  yn  Min-y-don.  Cawsom 
"  gyfarfod  tra  lliosog  jm  y  Khyl,  yr  hwn  a  gynhelid  wrth  dalcen 
'•  y  Capel  newydd  oddiallan,  gan  nad  elai  y  bobl  i  mewn.  Yr 
'•  oedd  Mr.  Roberts,  Amlwch,  yno  a  Mr.  Hughes,  a  Jones,  Talsarn, 
'■pa  rai  a  bregethent  yn  hynod  o  dda.  A  yd^'ch  ehwi  yn 
"  meddwl  wynebu  ar  y  Cj'fandir  ar  y  ty wydd  yma  ?  Mi  dybiwn 
"  ei  bod  yn  ddigon  poeth  yn  Paris  i  grasu  bara  ceirch  ar  y  clwt 
"  glas.  I'r  mynyddoedd  ac  nid  i  ddinasoedd  y  d^did  myned  ar 
"  ddyddiau  fel  hyn. 

.  "  Mae  DyfFryn  Clwyd  yr  holl  fFordd  o  Ruthin  i'r  Rhyl  yn 
"  edrych  yn  baradwysaidd  dros  ben.  Y  dolydd  wedi  eu  gwisgo 
"  a  defaid,  a'r  dyffrynoedd  wedi  eu  gorchuddio  ag  j'd.  O  na  b'ai 
"  y  trigolion  yn  bloeddio  ae  yn  canu.  Nid  wyf  fi  yn  gweled 
'•'  malldod  ar  ddim  ond  ar  ddyn.  Mae  dyn  hefo  ei  ysbryd  ealed, 
'•  diffrwyth,  anniolchgar,  a  di-Dduw,  yn  ymddangos  yn  eithriad 
'•  i  holl  natur.  Wrth  edrych  ar  faes  o  wenith  wedi  llawn  ehedeg, 
'•  yn  cwhwfan  gyda'r  awel,  cefais  esboniad  ar  y  gair  hwnw, 
'•'Psalm  Ixxii.  IG :  'eiffrivyth  a  ysgwyd  fel  Lihanus;'  sef,  fel  y 
"  coed  yn  Libanus  ar  wynt.  Nid  oeddwn  erioed  wedi  meddwl 
"  beth  oedd  ystyr  y  gair  hwnw  o'r  blaen ;  ond  darfu  gweled 
"  cyflawniad  o'r  addewid  o  flaen  fy  ll^-gaid,  yn  y  cae  gwenith, 
"daflu  goleuni  arni  i  fy  meddwl.  Yr  oedd  yr  olwg  3'n  ar- 
"  dderchog  dros  ben.  Yr  awel  yn  chwythu  yn  araf,  a'r  gwenith 
'•  o  dan  ei  hanadliadau  tyner  yn  myned  ac  yn  dychwelyd  gyda 
"  phrydferthwch  digyfFelyb,  gan  wneyd  rhyw  swn  dystaw, 
"  heddychol,  wrth  ysgogi,  ag  oedd  yn  llenwi  fy  mynwes  o 
"  dvnerwch.  The  man  who  can  walk  through  a  field  of  corn  on 
"a  fine  eveninof  without  emotion  is  not  to  be  envied.  He 
"  must  be  a  man  who  has  very  little  music,  poetry,  or  piety  in 
'•'  his  soul. 


HANES   EYWYD   HENRY   REES.  581 

"  Well,  iny  clear  A ,  cultivate  the  field  within.     May  your 

"  soul  be  like  the  fruitful  fields,  which  the  Lord  these  days  so 

"  abundantly  blesses.      Our   best   love   to and 

"  We  shall  be  glad  to  see  you  here  once  more,  even  if  but  for  a 
"  short  time. 

'  0  thou  child  of  many  prayers  ! 
Life  hath  quicksands,  life  hath  snares  ! 
Care  and  age  come  unawares! 
Like  the  swell  of  some  sweet  tune, 
Morning  rises  into  noon, 
May  glides  onward  into  June.' 

"  Digon  gwir,  my  dearest  A .     Mae  rheswm  yn  dy weyd 

"  wrthym  mai  felly  y  mae ;  oud  y  niae  swynion  y  byd  yn 
"ynfydu  y  galon.  Treulia  ryw  ychydig  amser  bob  dydd  i 
"  ddarllen  cyfran  o'r  Beibl,  ac  i  weddio,  pe  na  byddai  ond  banner 
"  awr.  Hwyrach  na  phrofi  nemawr  o  les  oddiwrth  hyny  ar  y 
"  dechreu ;  ond  dal  at  yr  arferiad,  ac  yr  wyf  fi  yn  siwr  y  daw  i 
"  dalu  yn  y  man.  Byddaf  fi  yn  bur  foddlawn  i  ran  o  bob  dydd 
"gael  ei  dreulio,  os  byddwch  yn  dewis  felly,  mewn  Innocent 
"  Aonuscment,  ond  i  ryw  gyfran  o  bob  dydd  hefyd  gael  ei  roddi  i 
"  ddarllen  cyfran  o'r  Gair,  ac  i  nesau  at  Dduw  mewn  gweddi,  a 
"gwneyd  rhyw  ddaioni  i  ereill, — pe  na  byddai  ond  anfon 
"  cwpanaid  o  luater-gruel  i  hen  wraig  dlawd,  ac  afiach,  Wrth 
"  ymbleseru  yr  ydym  yn  by w  i  ni  ein  hunain,  ond  wrth  wneyd 
"  daioni  yr  ydym  yn  by w  i  Dduw,  ac  i'n  cyd-ddynion  ;  ac  ni  a 
"  allwn  fod  yn  sicr  y  bydd  ein  pleserau  yn  llawer  melusach,  pan 
"  y  byddom  yn  rhoddi  y  flaenoriaeth  i  ddyledswydd.  Ond  mi  a 
"  ail  ddechreuais  ysgrifenu  yn  ddifeddwl.  Farewell,  my  dear 
"  friends.     May  God  help  you  in  all  your  efibrts  to  be  holy. 

"  Yours  very  affectionately,  Henry  Rees." 

Tua  Llun,  Gorphenaf  16,  efe  a  aeth  i  Abergele,  i  Danyrallt, 
am  weddill  yr  w^ythnos  a'r  Sabboth,  a'r  wythnos  ganlynol ;  lie  y 
teimlai  gyda  Mr.  a  Mrs.  Roberts  a'r  teulu,  yn  hollol  gartrefol,  a 
lie  yr  oedd  bob  amser  yn  teimlo  yn  well  ar  ol  treulio  ychydig 
ddyddiau  ynddo.  Oddiyno  y  pryd  hwnw  efe  a  ysgrifenodd  y 
llythyrau  canlynol : — 


5S2  PENNOD   xir. 

"  My  Dear  A., — Bu'iu  i  heddyw  yn  cerdded  yn 

''  t'y  nychymyg  drwy  y  gymmydogaeth  hon,  ac  yn  cacl  fod  bron 
"  l)awb  ag  oedd  yraa  pan  oedd\Yn  i  yn  byw  ymsu  wedi  newid  eu 
'■  hwyneb  a'u  danfon  i  fFordd.  Yr  oeddj^nt  ar  led  j  pryd  hyny 
'•  dros  wyneb  yr  ardal,  ond  y  maent  hefo  eu  gilydd  lieno  jai 
"  raynwent  Abergele.  Yr  wyf  yn  cofio  y  dydd  y  cychwynais  i 
"  oddiyma  i'r  Amwythig,  a  dj^ma  fi  yma  yn  ol.  Mae  iy  nghalon 
'•'  yn  toddi  mewn  diolchgarwch  wrth  gofio  yr  hoU  fFordd  yr  ar- 
"  weiniodd  yr  Arglwydd  fi  y  deugain  mlynedd  liyn. — H.  R." 

Yr  un  wythnos,  ni  a  dybygem,  ac  wedi  clywed,  fe  allai,  oddi- 
%vrtb.  y  fercli  ei  bod  hi  a  Mr.  Davies  yn  bwriadu  myncd  i 
Abergele  dros  y  Sabboth,  fe  ysgrifenodd  y  llythyr  y  mae  y 
dyf3''niarlau  canhmol  o  bono  : — 

"  You  say  3^ou  hope  to  hear  me  next  Sunday.  I  hope  not ; 
'•  for  I  fear  I  shall  be  miserably  flat  and  poor,  having  been  idling 
"  all  week.  I  brought  some  books  with  me  here,  hoping  to 
'•  have  at  least  some  time  to  read  and  to  study ;  but  I  do  not 
'■  know  how  it  is,  I  can  do  nothing  when  from  home. 

'•  Before  I  left  home  I  pondered  much  over  the  last  two  verses 
'  of  the  third  chapter  of  1  Thessalonians,  and  I  can  now  with 
'•  some  feeling  write  them  down  as  my  sincere  prayer  for  you 
"  and  your  dear  husband  : — '  And  the  Lord  make  you  to  increase, 
"  and  abound  in  love  one  towards  another,  and  towards  all  men, 
"  even  as  we  do  towards  you  :  to  the  end  lie  may  stablish  your 
"  hearts  unblameable  in  holiness  before  God  even  our  Father,  at 
"  the  coming  of  our  Lord  Jesus  Christ  with  all  his  Saints.'  If 
■■  you  will  consult  the  various  translations,  you  will  see  that 
"  there  is  a  good  deal  of  difference  in  the  reading,  especially  of 
"  the  first  verse.  But  Oh !  they  are  beautiful  words !  Take 
"notice — L  The  end  which  Paul  aims  at.  II.  The  means  to 
"  secure  this  end.  III.  It  is  worth  while  to  enquire  into  the 
"  adaptation  of  the  means,  or  to  shew  how  love,  or  the  increase 
"  or  overflow  of  love,  is  conducive  to  that  ]>lessed  end  which  he 
"  has  in  view. 


HANES   BYWYD  HENRY    REES.  583 

"  You  may  have  never  thought  of  this :  but  will  you  try  it  ?  I 
"  am  almost  certain,  it'  you  will,  that  you  shall  find  by  experience 
"  that  there  is  a  great  tendeeny  in  love,  especially  religious 
"  love,  to  establish  the  heart  in  every  good  frame.  On  the 
"  other  hand,  the  moment  you  fail  in  love  towards  one  another, 
"  unholy  feelings  will  rush  in  like  a  torrent.  So  at  least  I  have 
"  found  it.  If  I  were  always  full  of  love  to  God  and  men,  I 
"  should  be  full  of  holiness,  I  should  never  sin." 

Wele  ddyfyniadau  ereill  o  lythyrau  at  ei  ferch  a  ysgrifenwyd 
ganddo  r3'w  bryd  yn  yr  haf  hwn,  1855 : — 

"  Dear  A., — I  have  but  very  little  indeed  to  say ;  I  want  to 
"  husband  my  strength  too,  in  hopes  of  being  able  to  do  some- 
"  thing  in  the  study  after  tea.  By  your  letter  I  understand  your 
"  anxiety  is  removed.  Did  I  not  tell  you  in  one  of  my  letters 
"that  if  you  exercise  trust  in  God  and  habituate  yourself  to 
"  look  up  to  him  in  every  little  affair,  that  he  will  either  prevent 
"  what  you  fear,  or  give  wisdom  and  strength  to  carry  you 
"  through  it  with  honour  and  comfort.  I  understand  that  you 
"  are  going  about  a  good  deal  these  days ;  all  very  well,  provided 
"  that  pleasure  does  not  make  spiritual  duties  distasteful.  That 
"  will  undoubtedly  be  the  case,  unless  you  give  some  portion  of 
"  the  morning  part  of  every  day  to  them.  If  you  get  but  half 
"  an  hour  alone  to  read  the  Bible  with  prayer,  so  as  to  conquer 
*'  your  aversion  to  them,  and  deadness  in  them,  and  get  a  taste 
"  for  them  or  even  a  sincere  endeavour  after  it,  it  will  keep  your 
"  soul  alive,  and  make  other  enjoyment  safer  and  sweeter  than 
"  they  would  be  without.  On  the  other  hand,  when  you  find 
"  pleasure  very  sweet  and  prayer  very  distasteful,  you  may  say, 
"  and  say  truly,  this  must  be  conquered  or  I  shall  loose  my  soul , 
"  here  are  powers  at  work  within  my  heart,  which  strive,  and 
"strive  obstinately,  to  ruin  me  for  eternity.  Then  think  of 
"  Jesus  Christ,  full  of  compassion  and  love,  standing  close  by  you, 
•"  ready  to  assist  you,  the  moment  you  engage  in  the  battle  with 
"your  corruptions,  or  inclinations  and  tastes.      This,  my  dear 


584  PENNOD   XII. 

"  A ,  you  will  kuow  by  experience  if  with  earnestness  yoii 

"  apply  yourself  to  him.  Forty  years  hence,  I  wish  I  could  ask 
"  you  if  I  did  not  tell  you  the  truth." 

Wele  lythyr  arall  heb  un  dyddiad  wrtlio,  ond  wedi  ei 
ysgrifenu  tua  y  pryd  hwn,  1855  : — 

"  Cultivate,  my  dear,  a  kind  and  Christian  temper,  and 
"  manifest  the  same  with  wisdom  and  dignity  towards  all  men, 
"  especially  your  religous  friends.  It  is  true  that  servants,  and 
"sometimes  the  poor,  are  apt  to  take  more  liberty  with  their 
'•'  masters  and  superiors,  if  they  are  members  of  the  same  Church, 
"  and  in  the  habit  of  meeting  them  as  their  equals  on  religious 
"  ground.  They  will  expect  to  their  weddings  or  funerals,  men,  so 
"  diiferent  in  station  and  culture  to  themselves,  that  they  would 
"  most  likely  never  have  had  the  opportunity  of  coming  in 
*•'  contact  with  them,  had  it  not  been  for  religion.  It  is  not 
"always  that  poor  Church  members  remember  Paul's  advice, 
"  not  to  '  despise  superiors  because  they  are  brethren,'  1  Tim. 
"vi.  1,  2.  But  what  for  all  this,  a  Christian  is  a  Christian 
"  with   all  his  ignorance  and  vulgarity ;  he  is  on  his  way  to  the 

"  regions  of  bliss  and  glory,  where  I  hope  my  dear will 

"  be  shining  with  him  for  ages,  after  all  the  petty  distinctions  of 
"  earth  come  to  an  end.  To  me  it  is  a  proof  of  good  sense  and  a 
"superior  order  of  mind,  to  be  able  to  penetrate  through  all 
"  differences,  and  to  see  in  the  rich,  however  exalted  he  may  be, 
"  nothing  more  than  a  man  :  and  in  the  poor  however  degraded, 
"  nothing  less.  H.  Rees." 

Yn  mis  Awst,  1855,  fe  aeth  Mr.  a  Mrs.  Davies  ar  daith  i'r 
Cyfandir, — i  Ffrainc,  Germany,  Switzerland,  &c. ;  ac  y  mao 
genym  ddau  o'r  llythyrau  a  ysgrifenwyd  ganddo  ef  atynt  tra 
oddicartref  ar  eu  teithiau,  rhanau  o'r  rhai  a  ddodwn  yn  awr  gcr 
bron  y  darllenydd  : — 

" O,  my  dear  A ,  make  much  of  this  opportunity 

"  afforded  you  to  improve  your  mind.     Providence  has  granted 


HANES   EYWYD   HENRY    REES.  585 

"you  advantages  in  your  youth  of  which  I  did  not  once  dream 
"  ^vhen  young,  and  now  I  can  only  lament  the  want  of  them.  I 
"  understand  by  some  of  your  letters  that  you  are  almost  carried 
"  out  of  yourself  sometimes  when  you  look  at  new  and  beautiful 
"  scenery.  I  do  not  wonder  at  it.  Still  let  me  advise  you,  not  I 
"  only  to  jump  and  skip,  but  to  stand  also, — and  to  gaze,  to 
"  think,  and  to  understand.  Carry  everything  home  with  you.  | 
"  Let  every  object  you  contemplate  be  so  thoroughly  understood 
"  and  impress  your  mind  so  deeply,  as  to  stamp  its  image  upon 
"  it,  that  you  may  never  forget  it.  I  have  no  doubt  you  feel 
"  now  in  travelling,  much  more  interest  when  you  come  to  a 
"  place  that  you  knew  anything  of  its  history  previously.  It  will 
"  be  exactly  the  same  when  you  read  again  in  time  to  come  about 
"  the  places  you  now  visit ;  the  pleasure  will  be  much  greater, 
''■  provided  you  distinctly  remember  them.  In  fact  it  will  be 
"  like  a  second  visit  to  them :  they  will  open  anew  before  the 
"  eye  of  your  mind,  and  appear  to  you  just  as  they  do  now  when 
"  you  look  at  them. 

"  You  stand  this  moment  at  the  top  of  a  hill,  looking  at  the  / 
"  beautiful  vale  below.  Aye,  my  girl,  criticise  it  well,  penetrate 
"  into  every  hole  and  corner  of  it.  What  is  the  name,  the  size, 
"and  the  shape  of  it?  What  are  the  most  prominent  objects 
"  that  you  see  on  its  surface  ?  Is  it  the  yellow  corn  waving  in 
"the  breeze,  or  the  green  trees  reposing  peacefully  on  their 
"  shadows  ?  Yes,  and  further  on  perhaps,  you  see  a  beautiful 
"  river,  yn  dolenu  drwyddo  fe,  like  a  long  serpent.  But  wdiat  is 
"  that  ancient  and  venerable  looking  building,  with  a  spire 
"  piercing  the  very  clouds  ?  Ah  !  that  is  an  old  church,  where 
"  Calvin,  some  centuries  since,  preached  to  those  who  are  now 
"  dust  and  ashes  in  the  graves  that  you  see  about  it.  Oh,  how 
"  melancholy  !  Can  you  describe  in  your  note  book  the  outward 
"  objects,  and  the  internal  feelings  they  awake  in  your  heart  ? 
"Try.  Think  that  you  look  upon  everything  you  see,  most 
"  Hkely  for  the  last  time.  Say  to  yourself, — Well,  I  shall  go 
*'  through  death  before  I  go  through  that  tunnel,  or  cross  this 


5S()  PENNOD  XII. 

"  rix'er  anymore.  Eternity  itself  will  open  upon  my  vision, 
"  before  I  see  this  mountain  or  this  valley  again. 

"  You  have  seen  Worms,  the  battle-field  of  bold  Luther,  and  the 
"  grave  of  the  timid  but  good  Erasmus ;  and  before  now  you  have, 
"  very  likely,  seen  the  home  and  the  grave  of  the  stern  and  labor- 
"  ious  Calvin.  Oh  !  the  giants  of  those  days !  You  are  a  child  of 
"the  Reformation:  you  owe  your  liberty,  your  religion,  and  your 
'•  Bible,  under  God,  to  these  very  men.  Thank  your  heavenly 
"  Father  for  them,  and  pledge  to  be  Christ's  at  their  very  dust. 

"  Ond  yr  wyf  fi  yn  difFj^^gio.  Dydd  Llun  j^dyw,  ae  yr  wyf 
"  heb  fod  allan  heddyvr,  ac  y  mae  yn  awr  yn  mhell  yn  y 
"  prydnawn. 

"  Cj^mmerwch  ofal    wrth  ddringo  y  mynyddoedd    am  beidio 

"  myned  i  leoedd  peryglus.     Aeth  lady  ieuanc  yn  Llandudno  yn 

"  ddiweddar  ar  un  o'r  mynyddoedd  hyny ;  syrthiodd  a  darf u  am 

"  dani  mewn  mUuudvn.     Yr  wvf  yn  cofio  yn  sraredisr  at 

"  a'i  f rawd. 

"  Yr  eiddoch  oil  3'n  serchog,  Henry  Rees." 

"Lausanne  ydoedd  cartref  yr  enwog  Vixet,   Chalmers  Switz- 
"  erland." 

Wele  ly  thyr  arall  ati  pan  ydoedd  ar  y  Cyfandir : — 

"  August,  1855. 
i^%,  "  Mr  Dear  A, — Nid  yvv  dim  a  allaf  fi  ysgrifenu  heddj^w,  y 
"  mae  yn  sicr  genyf ,  yn  werth  ei  anfon  i  Geneva.  Yr  wyf  wedi 
"  bod  trwy  y  boreu  yn  cerdded  yn  ol  ac  yn  mlaen  ar  hyd  y 
"  parlwr, — weithiau  yn  darllen,  weithiau  yn  meddwl,  ond  heb 
"  gymmaint  ag  un  drychfeddwl  eglur  a  by wiog  wedi  dj'-gwydd 
"  o'm  blaen.  '  Difera  eiriau,'  meddai  yr  Arglwj'dd  wrth  Ezeciel. 
" '  Mae  fy  nghalon  yn  berwi  allan  beth  da,'  medd  y  Salmydd, '  fy 
"  nhafod  sydd  bin  ysgrifenydd  buan.'  Mae  lesu  Grist  yn  dangos 
"  yr  achos  o'r  agwedd  fendigedig  hon  ar  galon  pechadur :  '  Yr 
'•  hwu  sydd  yn  credu  ynof  fi,'  medd  Ef e,  '  af onydd  o  ddwf r 
"  bywiol  a  ddylifant  o'i  groth  ef .  A  hyn  a  ddywedodd  Efe  am 
"  yr  Ysbryd,  yr  hwn  a  gai  y  rhai  a  gredent  ynddo  Ef  ei  dderbyn.' 


HANES    HYWVl)    HEXKY    REKS.  587 

Amddifadrwydd  o'r  Yspryd  ydyw  jv  achos  o  ddiffrwyth-dra  yj 
galon  mewn  myfyrdodau  a  gweddiau.  Fe  allech  chwi  feddwl 
wrtli  edrych  ar  ardderchawgrwydd  y  mynyddoedd,  ac  ar  dlysni 
y  dyffrynoedd,  a'r  golygfeydd  ag  yr  j'dj'-ch  jn  pasio  trwy- 
ddjmt  y  dyddiau  hj-n,  a  meddwl  hefyd  am  y  Duav  a'u  gwnaeth, 
a  theimlo  wrth  hyny  ryw  ffrwd  o  dynerwch  yn  cerdded 
trwyddoch,  bod  yn  rhaid  eich  bod  chwi  ar  funudau  felly 
yn  grefyddol  iawn.  Wei,  gobeithiaf  eich  bod,  Ond,  ar  yr 
un  pryd,  nid  yw  teimladau  felly  ond  trancedig  iawn ;  ac  wedi 
y  diflanont,  y  niae'r  galon  yn  fynych  mor  h'gredig  a  marwaidd 
ag  o'r  blaen.     Nid  yw  yn  ddim  haws  gweddi'o ;  ac  nid  oes  dim 

niwy  o  ystwythder  i  ufudd-dod.     O,  'my  dear  A ,  gwylia 

gamgymmeryd  sensibilities  dy  natur  am  gariad  Duw.  Edrych 
pa  fodd  y  mae  dy  galon  mewn  gweddi :  a  ydyw  3-  teimladau 
crefyddol  a  fyddi  j'n  eu  mwj'nhau,  yn  cryfhau  3'r  j'mroad  yn 
erbyn  pob  idea  a  phob  blys  drwg,  ac  yn  dy  ystwytho  at  y 
dyledswyddau  ag  sj'dd  yn  gofjTi  j-r  hnnan-ymwadiad  mwyaf 
i'w  cyflawni.  Byddaf  fi  weithiau  yn  barod  i  wenieithio  i  mi 
fy  hunan,  nad  oes  din\  posibl  i  ti  fod  yn  golledig ;  yr  wyf  yn 
meddwl  cymmaint  am  danat,  ac  yn  gweddi'o  cryn  lawer  drosot. 
Ond  O !  byddaf  j-n  crynu  drachefn :  canj^s  j'-r  wyf  wedi  profi 
ynof  fy  hun  fod  llygredigaeth  calon   dyn  a'i   gelyniaeth  at 

Dduw,  yn  ystyfnig  ofnadwy Dywedwch  yn  ngeiriau 

plant  Israel,  '  Yr  Arglwydd  Dduw  yv:  fy  nerth  a'm  can,  ac  y 
iiiae  efe  yn  iachawdwriaeth  i  mi :  efe  yw  fy  Nuw,  efe  a 
ogoneddaf  fi ;  Duw  fy  nhad,  a  mi  a'i  dyrchafaf  ef.'  I\[innau  a 
ddywedaf,  Amen.  '  He  is  my  God,'  medd  y  Saesonaeg,  '  and  I 
will  prepare  him  a  habitation.'  Beautiful !  I  hope  Min-y-don 
will  be  so.  You  may  depend  upon  it  he  will  come  there  if  you 
invite  him  ;  indeed  he  is  very  likely  to  invite  himself,  you  have 
only  to  make  him  welcome ;  and  you  must  do  that  or  turn  him 
out  of  doors.  I  am  very  glad  j^ou  read  Vinet — the  thinker,  1/ 
the  philosopher,  the  poet,  and  the  saint." 

Wele  eto  ddyfyniad  nodedig  o  ddyddorol  o  olysgrif  o'i  eiddo 
i  un  o  lythyrau  Mrs.  Rees  at  Mrs.  Davies,  yn  1855 : — 


fM 


588  PENNOD  XII. 

"  I  have  nothing  to  add  to-day  except  to  ask  Mr.  D ho^v 

"  the  fund  is  getting  on.  I  have  not  heard  anj'thing  about  it 
"  for  some  time.  I  hope  it  will  not  be  suffered  to  fall  to  the 
"  ground  ;  but  nothing  good  and  great  can  succeed  in  our  world 
"  without  labour,  sacrifice,  and  much  self-denial.  We  are,  our- 
"  selves,  saved  bv  death,  and  we  ought  to  be  willins:  to  die  for 
"  our  brethren ;  and  this  is  the  only  spirit  in  which  we  can  do 
"  good  to  them.  The  author  of  any  kind  of  salvation,  however 
"  small  it  may  be,  to  poor  miserable  men,  must  be  content  to  be 
"  made  perfect  through  sufferings,  like  the  great  Saviour  himself. 
"  And  how  kind  of  Him  to  call  us  first  to  suffer  with  Him,  and 
"  then  to  reign  with  Him ;  to  be  partakers  of  his  sorrow,  care, 
"  labour,  and  afiiictious  for  the  sake  of  his  Church  whilst  we  are 
"  in  this  world,  and  afterwards  of  his  glory,  in  the  world  to 
"come.     Oh  !  may  this  idea  set  our  very  souls  on  fire." 

Y  fund  yr  ymhola  yn  ei  chylch  yn  y  dyfyniad  yna,  oedd  y 
fund  berthynol  i'r  Gymdeithas  er  cynnorthwyo  hen  weinidog- 
ion,  a'u  gweddwon  a'u  hamddifaid,  yr  hon  a  gychwynasid  yn 
Xghymdeithasfa  Caerlleon,  Mawrth  14,  15,  1855,  ac  y  pennod- 
asid  Mr.  Richard  Davies  yn  Drysorydd,  a  Mr.  David  Roberts, 
Liverpool,  yn  Ysgrifenydd  iddi,  yn  Nghymdeithasfa  y  Bala, 
Mehefin  13,  14,  yr  un  flwyddyn.  Hysbysid  yn  y  Bala  fod  dros 
£360  wedi  eu  tanysgrifio  y  pryd  hyny  at  y  Drysorfa ;  ond 
ry w  fodd,  methu  a  wnaeth  yr  ymgais  ar  y  pryd,  a  bu  raid  aros 
amryw  flynyddoedd  cyn  y  cafwyd  cychwyniad  adnewyddol 
effeithiol  ar  y  Gymdeithas.  Yr  oedd  Mr.  Rees  o'r  dechreuad  yn 
bleidiol  iawn  i'r  amcan,  a  thristwch  mawr  iddo  oedd  aflwydd- 
iant  yr  ymdrech  i'w  sefydlu  ar  yr  adeg  hono. 

Wele  ddyfyniad  eto  o  lythyr  tra  dyddorol  o'i  eiddo  at  Mrs. 
Davies,  ryw  bryd  yn  Medi  neu  Hydref,  1855  : — 

,        "  My   Dear   A., — A  ddarfu  i   cliwi  ddim  sylwi    ar  yr   haul 

6^   "yn   machludo   nos   Sabboth   diweddaf  ?      Nid   wyf    yn    cofio 

"  gweled  golwg  mwy  mawreddig  a  phrydferth  erioed.      Nid  wyf 


HANES   BYWYD   HENRY   REES.  589 

"yn  meddwl  y  gvvelcch  cliwi  yn  Switzerland,  nac  un  man  arall, 
"  olygfa  f vvy  godidog.  ]\Iae  yn  rhaid,  dybygwyf,  y  bydd  golyg- 
"feydd  hyfryd  o'r  natur  yma  yn  y  nefoedd,  os  bydd  genym 
'•'  synwyrau  corphorol  jnio.  Pa  fudd  fed  genym  lygaid  yno  os 
"  na  budd  rhyw  bethau  i'w  gwelcd,  a  chliistiau  heb  rywbeth  i'w 
'•'  gly wed  ?  Byddai  galluoedd  heb  wrthddiychau  priodol  i  actio 
"  arnynt,  yn  f wy  o  flinder  nag  o  ddedwyddwch.  Ni  ddaeth  nn 
"  creadur  ag  un  gallu  gydag  ef  i'r  byd  hwn,  na  byddai  yma  waith 
'■  i'r  gallu  hwnw  ;  ac  os  cawn  ninnau  adferiad  i'n  synwyrau 
'■'  corphorol  yn  yr  adgyfodiad,  y  mae  yn  rhaid  y  b^'dd  genym 
"  rywbeth  i  wneyd  a  hwy  i  dragwyddoldeb  ;  ac  y  mae  yn  rhaid 
"  hefyd,  os  byddwn  ni  yn  greaduriaid  sanctaidd,  y  bydd  eu 
"  hymarfer  yn  ychwanegiad  at  ein  dedwyddwch." 

Aeth  at  y  Sabboth,  Medi  9,  1855,  i  Fangor,  a  thrachefn  y 
Llun,  pryd  yr  oedd  Cyfarfod  Pregethu  j^no,  pan  y  pregethodd  yn 
y  boreu  yn  Upper  Bangor.  Aeth  at  ^-r  hwyr  i  Gaernarfon,  lie 
drachefn  yr  oedd  Cyfarfod  Pregethu,  o  flaen  Cymdeithasfa 
Pwllheli.  Yr  oeddem  ni  yn  Mangor  y  nos  Lun,  a  chydag  ef  j-n 
Nghaernarfon  drannoeth ;  a'r  dyddiau  canlynol  yr  oeddem 
gyda'n  gilydd  yn  Nghymdeithasfa  Pwllheli.  Yr  oedd  yn 
pregethu  gyda  rhyw  enneiniad  hynod  yn  Moriah,  Caernarfon, 
am  ddeg  ddydd  Mawrth,  oddiar  2  Tim.  ii.  12,  a'r  un  modd 
ar  y  Maes  yn  Mhwllheli,  am  ddeg  ddydd  Gwener,  oddiar 
Daniel  xii.  13.  Yr  oedd  mor  hynod  o  dyner  a  nefolaidd  yn 
Mhwllheli,  fel  yr  oedd  llawcr,  fel  yr  oeddem  ein  liunain,  wedi 
myned  i  ofni,  wrth  ei  gly  wed  yn  cwyno  yn  drwm  gan  r^'w 
lesgedd,  fod  y  nefoedd  ar  ei  gymmerj^d  iddi  ei  hun. 

Ar  ddydd  Llun,  Hydref  1,  fe  adawodd  Liverpool  am  Hwl- 
fFordd,  3m  Sir  Benfro,  ar  ei  fFordd  i  Gymdeithasfa  Abergwaen. 
Yr  oeddem  ninnau  yn  gadael  Llundain,  yr  un  diwrnod,  am  yr 
un  man ;  ac  yn  Nghaerdydd  ni  a  gj^farfuasom  a'n  gilydd,  gan 
gyd-deithio  oddi3'no  i  Hwlffordd.  Pregethasom  yn  Hwlffordd  y 
noswaith  hono,  a  lletyem  gyd&'n  gilydd ;  a  thrannoeth  cyd- 
deithiem  i  Abergwaen.     Yno  drachefn  yr  oeddem  yn  cyd-letya. 


590  PENNOD  XII. 

yn  nh;^  Mr.  a  Mrs.  Davies,  mab-yn-nghyfraith  a  merch  y  Parch. 
Thomas  Richard.  Ac  nid  ydym  yn  cofio  i  ni  erioed  dreulio 
dyddiau  mwy  difyrus  na'r  dyddiau  hyny  yn  Abergwaen.  Eu 
nad  oeddem  yn  aros  yn  nhy  Mr.  Richard,  eto  yr  oedd  efe  yn 
aros  yn  gwbl  gyda  ni,  oddieithr  yn  unig  ei  fod  yn  myned  i'w 
dy  ei  hun  i  gysgu ;  ac  yr  oedd  f el  pe  buasai  wedi  gwneuthur  ei 
feddwl  i  fynu  i  ymdrechu  ein  gwneuthur  ein  dau  mor  gysurus 
ag  y  gallasem  fod.  Yr  oedd  Mr.  Richard  yn  uchel  iawn  yn  ein 
meddwl,  er  pan  yn  dra  ieuanc,  ond  fe  aeth  raddau  lawer  yn 
uwch  yn  ein  golwg,  yn  yr  ychydig  ddyddiau  y  buom  dan 
gronglvvyd  ei  ferch.  Yr  ydym  yn  cofio  fod  Mr.  Rees  yn 
dywedyd  wrthym  un  uoswaith,  yn  y  gwely,  "  A  wyddoch  chwi 
beth  ?  Dyn  duwiol  iawn  ydy  w  y  dyn  yma  hefyd.  Y  mae  yn 
amlwg  ei  fod  yn  byw  yn  agos  iawn  at  yr  Arglwydd."  Aeth  Mr. 
Rees  i  Drefin  at  nos  lau  ;  Caerfarchell  a  Thy  Ddewi  ddydd 
Gwener;  ac  yn  ol  i  Gwdig  ac  Abergwaen  at  y  Sabboth.  Y 
dydd  Llun  canlynol,  Hydref  8,  jj-r  oedd  yn  Nhrefdraeth  ac  Aber- 
teifi ;  y  dydd  Mawrth,  yn  y  Castellnewydd  a  Llandysil ;  dydd 
Mercher,  y  boreu,  yn  Nghapel  yr  Undodiaid,  yn  Llwynrhyd- 
owen,  a  Chaerfyrddin  yr  hwyr;  nos  lau  yn  Nghaerdydd  yr 
hwyr ;  ac  adref  i  Liverpool,  drannoeth.  Yr  ydym  yn  ei  gael 
drachefn,  y  Sabboth,  Tachwedd  4,  1855,  yn  Amlwch,  ac  yn 
pregethu  dair  gwaith  ;  ac  oddiyno  rhyngddo  a  Chymdeithasfa 
Caergybi,  y  Mawrth,  y  Mercher,  a'r  lau  canlynol,  lie  y  pregeth- 
odd  ddwy  waith ;  ac  oddiyno  i  Borthaethwy  at  y  Sabboth,  Tach- 
wedd 11.  Yr  oedd  fel  hyn  mewn  llafur  diorphwys,  gartref  ac 
oddicartref.  A  phan  ystyrir  yr  egni  a'r  hwn  y  pregethai,  ar 
dreth  drom  a  osodid  ganddo  ar  ei  feddwl,  yn  ei  ragbarotoadau 
dyfal  i'r  gwaith,  y  mae  yn  syndod  yn  wir  ei  fod  wedi  gallu  dal 
cyhyd  yn  y  fath  ymdrechion ;  ac  yn  enwedig  ei  fod  yn  gallu 
cadw  ei  ysbryd  mor  gyson  dan  y  fath  eneinniad,  ac  yn  y  fath 
ireidd-dra,  yn  ngwyneb  holl  anfanteision  teithio,  a  theithio  yn 
fynych  heb  y  cyfieusderau  mwyaf  dymunol  i  sicrhau  y  tawel- 
wch,  y  gosodai  efe  y  fath  bwys  arno  fel  yn  angenrheidiol  er  ei 
alluogi  i  gadw  ei  galon  yn  fyw,  yn  mhethau  yr  efengyl. 


HANES   BYWYD    HENRY    REES.  591 

Y  mae  genym  ddyfyniadau  o  rai  llythyrau  gwerthfawr  eto  a 
ysgrifenwyd  ganddo  at  ei  ferch  neu  ei  phriod  cyn  diwedd  y 
tlwyddyn  hon,  1855  : — 

"  I  have  this  moment  come  in  from  one  of  the  largest  and  most    '^. 
"  glorious  meetings  ever  held  in  Liverpool  (St.  George's  Hall),  in 
"defence  of  the  Christian  Sabboth.     The  hall  was  full,  and  more 
"  than  full ;  so  another  meeting  was  announced  to  be  held,  at 
"  the  same  time,  in  the  Concert  Hall ;  but  I  have  not  heard  the 

"result  yet A  little  snug  business  would  be  very  well 

"  for  a  man  who  has  been  always  active,  that  his  i-ight  hand 
"may  not  forget  its  cunning;  but  I  can  testify  from  experience, 
'•  that  nature  must  give  way  at  last  under  continual  care, 
'•'anxiety,  and  labour.  I  could  see  symptoms  of  it,  even  in  Dr. 
"  McNeile  to-day.  Business  to  those  who  can  afford  to  have  ifc 
'so,  ought  to  be  no  more  than  a  little  pleasure  and  recreation, 
'•  something  which  would  have  a  tendency  to  promote  rather  than 
"  to  hinder  the  great  business  of  life,  just  as  it  was  with  Adam  in 

'  Paradise I  am  over  head  and  ears  in  business  myself 

"  these  days,  and  a  little  more  application,  and  intensity  of  study 
"  than  usual,  has  deprived  me  of  almost  all  my  sleep  for  some ) 
"njojhts.  I  wonder  how  a  little  close  readinsf  and  thinkinc; 
"  destroy  this  poor  body.  I  often  long  for  rest ;  and  rest  will 
"  come  before  long ;  but  it  will  be  in  the  grave.  Am  I  ready  to 
"  enter  into  that  rest  ?  " 

Eto : — "  We  cannot  help  feeling ;  but  it  is  our  duty  to  govern  ^ 
"our  feelings,  and  to  tell  them  that  they  shall  not  run  away     ' 
"  under  the  conduct  of  our  imagination,  and  make  sport  of  us, 
"  but  rather  that  we  shall  compel  them  to  submit  to  the  power 

"  and  rule  of  reason  and  religion We  are  foolish  un- 

"  thankful  creatures,  depriving  ourselves  of  much  of  the  comfort 
"  and  enjoyment  which  our  present  actual  circumstances  might 
"afford  us,  by  permitting  our  imagination  to  exaggerate  the 
"enjoyment  of  some  other  state,  past  or  future.  Israel  had 
"  Moses,  Manna,  yea,  God  himself,  with  them  in  the  wilderness. 


592  PENNOD  XII. 

'  and  Canaan  before  them ;  but  they  all  went  for  nothing ;  the}'' 
'  longed  for  Egypt,  the  onions  and  the  garlic,  the  cucumbers  and 
melons.     How  perverse  and  rebellious  our  hearts  are ! 

"Learn,  my  dear  A ,  to  contemplate  Jesus  Christ  as  a 

'  Person ;  do  not  look  upon  Him  as  a  mere  Idea,  but  as  a  living 
'  Person.  Yes,  and  more  than  that, — contemplate  him  as  a 
•'  personal  friend,  who  can  sympathize  with  you,  and  understand 
'  all  your  feelings ;  and  when  you  are  burdened  by  any  trouble, 

■  fear,  or  painful  emotion,  go  to  him  as  a  friend ;  tell  him  all 
■your  sorrow  and  distress.  If  you  weep,  all  the  better;  weep 
■'  to  him.  It  is  a  pity  if  our  tears  are  not  mixed  with  prayers. 
'  Oh !  never  let  your  tears  be  godless  tears,  irreligious  tears. 
'  How  did  Jacob  do,  poor  man,  when  he  was  obliged  to  leave 
'  his  father's  house  and  settle  abroad.  '  By  his  strength  he  had 
■'  power  with  God ;  yea  he  had  power  over  the  angel  and 
■'  prevailed ;  he  wept  and  made  supplication  unto  Him.'  You 
'  see :  he  'prayed  and  %vcpt ;  and  in  that  way  he  overcame 
'  Christ  Himself.  And  how  did  Christ  when  in  trouble  ?  '  He 
•'  ofiered  up  prayers  and  supplications.'  And  how  did  He  do  it  ? 
■ '  with  strong  crying  and  tears,  unto  Him  who  was  able  to  save 
•'  him  from  death.'     And  what  was  the  issue  ?     '  He  was  heard 

■  in  that  he  feared " 

Eto  yn  1855  : — "  I  am  greatly  obliged  for  the  loan  of  Caird's 
"  Sermon.     It  is  exceedingly  good.     I  could  not  help  imagining, 

"  when  reading  some  portions  of  it,  that was  reading 

'•  them  in  London  at  the  same  time,  and  was  ready  to  exclaim,  'O! 
'■  God,  let  these  truths  penetrate  deeply  into  the  soul.'  How 
"  happy  a  man  of  business  ought  to  be,  that  his  merchandise, 
''■  when  carried  on  from  religious  motives,  and  in  a  religious  spirit, 
'•  comes  to  be  *  Holiness  unto  the  Lord.'  In  London,  Liverpool, 
'■'  or  Dundee,  in  appearance  like  the  rest  of  the  men  of  the 
"  world ; — but  there  is  something  within,  which  turns  ever}^ 
'■'  worldly  transaction  into  an  act  of  piety,  and  makes  the  man  of 
"  business,  the  man  of  God." 


HANES   BYWYD   HENRY   REES.  593 

Un  llytliyr  eto  o'i  eicldo  sycld  genym,  ag  yr  ydym  yn  sicr  ei 

fod  yn  pcrthyn  i'r  flwj'^ddyn  hon,  o'r  hwn  y  rhoddir  y  dyfyn- 

iddau  canlynol : — 

"  December,  1855. 

"  Drwg  iawn  genyf  fod  y  newyddion  am  y  Hong  yn  troi  allan 
"yn  wirionedd.     Nid  oes  dim  i'w  wneyd ;  un  o  ddygwyddiadau 

"  cyffredin  by wyd  ydy w.     Mae wedi  derbyn  llawer  o 

"  law  yr  Arglwydd  o'r  hyn  sydd  dda,  mewn  masnach,  ac  oni 
"  dderbyniant  yr  hyn  sydd  ddrwg  ?  '  Yr  Arghvydd  a  roddodd, 
"  a'r  Arglwj'dd  a  g}-mmerodd  ymaith ; '  ae  ni  allaf  ddymuno  yn 
"  well  i  chwi  oil,  nag  i  chwi  allu  dywedyd, — '  Bendigedig  a 
"  fyddo  enw  yr  Arglwydd.' 

"  BjT-ddai  edrych  ar  y  dygwyddiad  f el  rhy w  arwydd  ddrwg  yn 
"  ddisail,  a  byddai  can  Duw  allan  o  bono,  ar  y  Haw  arall,  yn 

"  Atheistiaeth  gormodol.     No,  no,  my  dear  A ,  don't  shut  the  ! 

"  Omniscient,  the  Omnipresent,  the  Eternal,  all-pervading  Spirit, 
"  out  of  his  own  dominions.  He  blows  in  every  wind,  and  moves 
"  in  every  wave ;  a  sparrow,  let  alone  a  vessel,  does  not  fall  to 
"  the  ground  without  him.  Be  assured  he  has  done  it.  He  will 
"  take  it  kindly  if  you  will  acknowledge  his  hand,  and  go  to 
"  him,  as  a  child  to  his  father,  and  ask  him, — '  Why  hast  thou 
"  done  this  ?  Is  there  anything  that  thou  wouldest  have  me 
"  learn  by  it  ?  O  !  thou  who  hast  done  it,  make  it  a  blessing  to 
"  us.'  It  is  manly  to  bear  up  under  disappointments  before 
"  men ;  but  it  is  manly  too,  as  well  as  Christian,  to  humble  our- 
"  selves  with  fear  and  trembling  before  God.  Heroism  here  is 
"  penitence,  humility,  submission,  and  trust.  Yes,  He  sank  my  ^ 
"  ship ;  but  though  he  slay  me,  yet  will  I  trust  in  him.  Oh ! 
"  the  value  of  religion.  Your  Father." 

Yr  ydym  yn.  awr  yn  cael  ein  hunain  gydag  ef  mewn  blwyddyn 

newydd,  blwyddyn  a  droes  allan,  fel  y  cawn  weled,  yn  hynod  o 

ddyddorol  iddo  ef ;  ac  er  nad  yn  rh3'dd  oddiwrth  giyn  fesur  o 

bryder,  eto  yn  orlawn  o  gysuron.     Y  mae  y  llythyr  cyntaf  sydd 

genym  o'i  eiddo  y  flwyddyn  hon,  wedi  ei  gyfeirio  at  ei  anwyl 

wraig,  yr  hon  oedd  ar  ymweliad  a'i  merch  yn  y  Berth : — 
2  P 


1 


594  PENNOD  xri. 

"  lonawr  8,  185G. 

"My  Dear  M., — The  first  time  for  me  to  date  56.  I  have 
"  been  writing  all  day  without  going  out,  and  now  it  is  getting 
"  dark  and  I  begin  to  feel  stupid.  Mr.  Richards,  Fishguard,  is 
"  dead.  I  have  been  intending  to  write  to  him  ever  since  I 
"  returned  from  Pembrokeshire ;  but  now  he  is  gone  too  far ; 
"  there  is  no  post  to  the  country  where  he  is.  But  I  wrote 
"  to-daj^  to  his  children 

"  We  may  be  tried  with  little  things,  but  the  wonder  is  that 
"  the  trials  are  so  light.  When  I  hear  of  the  afflictions  of  others, 
"  I  sometimes  feel  astonished,  that  I  have  lived  so  long  in  the 
"  world  so  free  from  trouble.  But  O  !  must  it  come  in  some 
"  dreadful  storm  at  last,  or  is  it  possible,  that  this  fine  weather 

"  will  continue  to  the  end  of  my  journey  ? What  is  to 

"  be  done  when  little  annoyances  come  ?  Caird  shall  tell  you  : 
" '  Pray  always,  i^ray  without  ceasing.  When  difficulties  arise, 
"  delay  not  to  seek  and  to  obtain  at  once  the  succour  you  need. 
"  Swifter  than  bj^  the  subtle  electric  agent,  is  thought  borne 
"  from  earth  to  heaven.  The  great  spirit  on  high  is  in  constant 
"  sympathy  with  the  believing  spirit  beneath,  and  in  a  moment, 
"  in  the  twinkling  of  an  eye,  the  thrill  of  aspiration  flashes  from 
"  the  heart  of  man  to  God.  Whenever  anything  vexes  you, 
"  whenever  from  the  rude  and  selfish  ways  of  men,  any  trials  of 
"  temper  cross  your  path, — when  your  spirits  are  ruffled,  or 
"  your  Christian  forbearance  put  to  the  test,  be  this  your  instant 
"  resource.  Haste  awa}^  if  only  for  a  moment,  to  the  serene 
"  and  peace  breathing  presence  of  Jesus,  and  you  will  not  fail  to 
"  return  with  a  spirit  soothed  and  calmed.  Or,  when  the  impure 
'■  and  low-minded  surround  you — when  in  the  path  of  duty,  the 
"  high  tone  of  your  Christian  purity  is  apt  to  suffer  from  baser 
"  contacts, — O  !  what  relief  to  lift  up  the  heart  to  Christ !  to  rise 
"  on  the  wings  of  faith,  even  for  one  instant,  to  breathe  the  air 
"  of  that  region  where  the  Infinite  Purity  dwells,  and  then  return 
"  with  a  mind  steeled  against  temptation,  ready  to  recoil  with  the 
"instinctive  abhorrence  of  a  spirit  that  has   been   beside  the 


HANES   BYWYD   HENRY    REES.  595 

*'  throne,   from  all  that  is  impure  and  vile.'     O !   dear  A , 

*'  practice  this  :  begin  to-day. 

"  Yours, — husband,  father,  and  all." 

Yn  mhen  ychydig  amser  y  mae  yn  ysgrifenu  drachefn  at  Mrs. 
Rees,  cyn  ei  dychweliad  : — 

"  My  Deab  M., — A  gentleman  in   a  black  and  white  dress,  7 

■  wrapped  in  a  decent  upper  garment,  with  closed  mouth,  so  that 
'  he  could  not  speak  until  I  unsealed  his  lips,  called  here  this 
'  morning,  and  told  me  in  the  best  way  he  could — that  you 
•  would  not  come  home  this  afternoon.  Well !  it  cannot  be 
'  helped.     You  will  have  a  long  bill  to  settle  when  you  do  come 

'  home,  for  I  get  everything,  and  pay  for  nothing. I 

'  generally  take  the  things  from  the  table  to  the  closet  one  by 
'  one ;  one  journey  with  the  sugar  basin,  and  another  with  the 
'  spoon,  for  I  cannot  remember  to  take  them  all  at  once.  And 
•'  often  I  am  so  absent,  that  when  I  put  a  thing  out  of  my  hands, 
'  I  do  not  know  in  the  world  where  to  find  it,  and  in  searching 
'  for  it  I  turn  about  the  room  backwards  and  forward,  in  a 
'dreaminsr   idiotic   kind    of  mood,  forgetting   for   what   I   am 

■  looking " 

Y  mae  yn  ymddangos  fod  newyddion  gwell  wedi  eu  derbyn 
yn  nghylch  yr  "  Exodus,"  un  o  longau  y  Meistri  Davies,  a'r  hon 
yr  ofnid  ei  bod  wedi  ei  cholli ;  ond  yr  hon  oedd  yn  awr  yn 
dychwel  o'i  mordaith,  ac  yn  tynu  at  Liverpool.  Wedi  clywed  y 
newydd  hwn,  fe  ysgrifenodd  Mr.  Rees,  tua  dechreu  y  flwyddyn 
1856,  y  llythyr  canlynol  at  Mrs.  Davies : — 

"  My  Dear  A., — I  am  glad  to  hear  that  the  Exodus    fj'i. 

"  is  yet  in  the  land  of  the  living,  and  I  should  like  to  hear  of 
"  her  safe  arrival  in  Liverpool.  Does  she  complain  of  the 
"  accident  she  met  with  at  the  commencement  of  her  voyage  ? 
'•'  What  was  it  ?  How  did  it  happen  ?  What  a  wonderful 
"  distance  that  vessel  must  have  travelled  since  last  April ! 
•'  What  work  she  has  done,  what  storms  she  has  suffered,  whilst 
"  I  have  been  doinsf  nothincr. 


596  PENNOD    XII. 

"  I  have  often  observed  that  oceans  are  crossed,  and  high  walla 
"  built,  before  I  can  make  one  good  sermon.  The  darkness  and 
"  enmity  of  the  human  heart  are  very  great.  I  should  like  to 
"  live  until  I  could  meditate  and  pray  with  ease,  comfort,  and 
"  delight.  But  I  see  no  sign  that  I  shall,  for  I  make  but  poor 
"progress.  Yet  I  would  rather  my  own  cheerless  state  than  the 
"  state  of  those  \Yho  never  feel  any  aversion  to  religious  duties ; 
"  for  it  is  to  be  feared  that  they  rest  in  the  outward  performance, 
"  which  does  not  awake  the  enmity  of  their  hearts.  It  is  to 
'•'  God,  in  a  religious  duty,  that  the  heart  is  averse.  If  you  pray 
"  without  any  aim  at  communion  with  him,  it  will  offer  but 
"  little  resistance.  But  on  the  other  hand,  if  you  aim  at  that 
'■'  in  prayer,  mark  you,  you  will  feel  dead,  w^andering,  will  want 
"  to  say  '  through  J.  C.  Amen,'  and  promise  to  pray  better  some 
"  other  time.     But  the  post.  H.  Rees." 

Wele  ddyfyniad  o  lythyr  arall  at  Mr.  a  Mrs.  Davies,  yn  lied 
f uan  ar  ol  y  diweddaf : — 

"  My  Dear  Friends, — I  have  just  been  in  the  office,  enquiring 
"  after  the  Exodus,  but  she  has  not  arrived  here  from  Ireland 
"yet.  The  winds  are  against  her,  I  suppose.  What  an  in- 
"  teresting  story  she  must  have  to  tell !  Having  left  the  Mersey, 
"  I  think,  about  this  time  last  year,  and  been  ever  since  battling 
"  with  wind  and  waves,  and  now  about  entering  in  safety  and 
"  triumph  into  the  Mersey  again.  Have  we  made  so  prosperous 
"  a  voyage  this  year,  sustained  so  little  loss  by  our  storms,  and 
"  brought  home  so  much  wealth  ?  and  so  ready  to  go  to  sea 
"  afrain  ?     I  fear  the  Exodus  is  a  shame  to  us  indeed." 

Yn  mis  Mawrth,  1856,  fe  anwyd  plentyn  i'w  ferch — mab  ac 
etifedd — yn  yr  hwn  y  daeth  ar  unwaith  i  deimlo  y  dyddordeb 
mwyaf,  ac  mewn  cysylltiad  ar  hwn,  os  caniateid  iddo  fyw,  y 
gwelai  ei  hunan  yn  ymestyn  ac  yn  dylanwadu  am  oesoedd,  wedi 
iddo  ef  ei  hunan  gael  ei  symmud  ymaith.  Y  mae  dyfynion  yn 
ein  cyrhaedd  o'r  llythyr  cyntaf  a  ysgrifenwyd  ganddo  at  Mrs. 
Rees,  wedi  clywed  am  enedigaeth  y  baban  : — 


HANES  BYWYD  HENRY  REES.  597 

"  March  12, 1856. 

"  My  Dear  M., — My  best  regards  to  them.     But  I  <^/^ 

"do  not  know  what  to  say  about  the  Httle  one.  He  has  made, 
"  me  an  old  man  at  once ;  and  every  one  that  meets  me  on  the  j 
"  street  these  two  days  call  me  '  Taid.'     Well !  he  must  increase,! 

"  I  hope,  and  I  must  decrease.     Yet,  let  not  A set  her  heart 

"  on  him  too  much ;  he  is  but  a  tender  bud  exposed  to  many 
"  blights,  and  may  wither  away.  I  dare  say  his  appearance  has 
"  awakened  some  new  affection  in  the  hearts  of  both  father  and 

"  mother Well !  does  the  spirituality  of  that  affection 

"  appear  ?  Does  it  manifest  itself  a  renewed  one  ?  If  so,  it 
"  begins  to  love  this  little  darling  as  an  immortal  creature,  and 
"  breaks  forth  in  ardent  desires  for  his  eternal  salvation.     Oh  ! 

"  my  dear  A ,  take  him  to  Jesus  Christ.      I  am  sure  if  he 

"  lived  the  other  side  of  the  river  at you  would  be  anxious 

"to  take  your  child  to  him,  that  he  might  take  him  in  his  arms, 
"  put  his  hands  upon  him,  and  bless  him.     Well  :  the  Lord  Jesus 

"  is  nearer  to  you  than .     One  holy  desire  breathed  on  his 

"  behalf,  and  your  little  son  is  presented  to  him,  and  he  smiles 
"  upon  him.     Doubt  it  not." 

Yr  oedd  Mr.  Rees  wedi  addaw  dyfod  i  fynu  i  Lundain  at  y 
Pasg,  Mawrth  23,  1856,  yr  hyn  hefyd  a  wnaeth.  Yr  oedd  un- 
waith  wedi  addaw  dyfod  i  fynu  at  Wener  y  Groglith,  ond  fe'i 
perswadiwyd  i  fyned  i  Gymdeithasfa  y  Deheudir  yn  Nghaer- 
dydd,  yr  hon  oedd  yn  cael  ei  chynnal,  Mawrth  20,  21,  ac  felly, 
boreu  Sadwrn  ar  ol  y  Gymdeithasfa  yn  Nghaerdydd,  y  cychwyn- 
odd  i  Lundain,  lie  y  cyrhaeddodd  y  noswaith  hono.  Yr  oedd 
Mr.  John  Jones,  Talsarn,  Mr.  Evan  Harris,  o  Ferthyr,  Mr. 
Davies,  Penmachno,  a  Mr.  William  Prytherch,  Sir  Gaerfyrddin,  i 
fynu  yn  Llundain  yn  y  Gymmanfahono.  Mr.  Prytherch  ydyw 
yr  unig  un,  o'r  rhai  a  bregethent  yno  y  pryd  hwnw,  sydd 
erbyn  hyn  wedi  ei  adael.  [Ac  y  mae  yntau  yn  awr  wedi 
mj'ned].  Y  mae  yn  amheus  genym  a  fu  Mr.  John  Jones  erioed 
yn  fwy  gogoneddus  nag  yr  oedd  yn  Llundain  y  pryd  hyny. 


598  PENNOD  XII. 

Pregethodd  Mr.  Rees  yu  Jewin  Crescent,  y  boreu  Sul,  yn 
Wilton  Square  am  ddau,  ac  yn  Grat'ton  Street  yr  liwyr.  A 
thrachefn  ddydd  Llun,  yn  Jewin  Crescent,  y  boreu  a'r  hwyr. 
Pregeth  ar  "  Y  Sabboth"  oedd  ganddo  yn  Jewin  y  nos  Lun. 
Yr  oedd  wedi  cymraeryd  llafur  neillduol  ac  arbcnig  i'w 
pharotoi ;  ac  nid  yn  fynych,  os  erioed,  y  cly  wsom  gwestiwn 
y  Sabboth  yn  cael  ymdrin  ag  ef  yu  fwy  goleu,  a  chadarn,  ac 
effeithiol ;  a  buom  laweroedd  o  weithiau,  wedi  ei  farwolaeth  ef,  ac 
wedi  cyhoeddiad  ei  Bregethau,  yn  ceisio  dyfalu  pa  beth  a  ddaethai 
o'r  bregeth  bono.  Arosodd  yn  Llundain  dros  y  Sabbotli  can- 
lynol,  Mawrth  30,  pryd  yr  oedd  Agoriad  y  Capel  Newydd  a 
godasid  yn  Nassau  Street.  Yr  oedd  efe  yn  pregethu  yno  y  nos 
Sabboth  hwnw ;  a  Mr.  John  Jones,  Talsarn,  yn  pregethu  yn  y 
prydnawn.  Drannoeth,  Mawrth  31,  yr  oedd  efe  a  uinnau  yn 
myned  i  lawr  o  Lundain  tua  Chymdeithasfa  Rhuthin.  Yr  oedd 
efe  i  fyned  i  Ruddlan  at  y  nos  Lun,  a  ninnau  i  Rosesmor.  Coll- 
asom  ni  y  train  6.15,  yn  y  boreu,  fel  nas  gallasem  gychwyn  hyd 
ddeg  ar  y  gioch.  Ond  erbyn  cyrhaedd  Rugby,  ni  a  welera  ben 
Mr.  Rees  allan  o  un  o'r  cerbydau  oeddent  yn  y  Station.  Wedi 
myned  ato  ni  a  ddeallasom  fod  damwain  wedi  dygwydd  iV 
Ager-beiriant,  a  bod  y  gerbydres  ag  yr  oedd  efe  wedi  teithio 
jgyda  hi,  wedi  methu  myned  yn  mhellach.  Teithiasom  oddiyno 
igydan  gilydd  hyd  Fflint.  Yn  rhyw  le  ar  y  ffordd,  pan  yn 
edrych  drwy  fFenestr  y  cerbyd,  ni  a  welem  wyn  ieuainc  mewn 
rhyw  faes,  ac  a  alwasom  ei  sylw  atynt,  fel  y  rhai  cyntaf  i  ni  eu 
gweled  y  flwyddyn  hono.  "  Mi  welais  i  wyn,"  ebe  yntau,  "  ond 
nid  ydwyf  fi  wedi  gweled  yr  ijuyr  eto."  Ac  yna  fe  ddechreuodd 
adrodd  ei  deimladau,  gyda  rhyw  dynerwch  a  phryder  ag  oeddent 
i  ni  yn  nodedig  o  effeithiol.  Wrth  son  am  y  baban  ei  wyr, 
dy wedai, — "  Os  caifF  y  bychan  yna  fy w,  cyhyd  ag  yr  wyf  li  wedi 
cael  by w,  f e  gaiff  weled  pethau  rhyf edd  iawn,  a  phethau,  y  mae 
yn  dra  thebyg,  ofnadwy  iawn.  Yr  ydwyf  fi  yn  dychryn  wrth 
feddwl  am  y  pethau  a  raid  ddygwydd  ar  y  ddaear.  Yn  sicr  i 
chwi,  y  mae  hen  deyrnasoedd  annuwiol  Europe  yma  i  gael  dioddef, 
oblegid  y  gorthrymderau  sydd  wedi  bod  yn  ft'ynu  o'u  mewn,  a 


HANES   BYWYD    HENRY     REES.  599 

gwaed  y  rhai  diniwed  a  dy walltwyd  ganddyiit ;  ac  nid  wyf  ft 
ddim  heb  ofni  na  bydd  Brydain  hefyd  yu  gorfod  cyfranogi  o'r 
plaau,  a  ddisgynant  arnynt  liwy.  Ac  y  mae  hi  yn  tyuu  at  yr 
ainser  i  wraudo  cri  yr  eneidian  dan  yr  allor  sydd  yn  llefain  am 
ddial.  A  dyna  y  peth  bach  yna  wedi  dyfod  i'r  byd  yma  ar  y 
fath  adeg  ddifrifol."  "  le,"  meddem  ninnau,  "  ond  cofiwch  eich 
hen  bregeth  ar  '  Seilio  Swn,'  ac  mai  diwedd  y  cwbl  a  fydd, 

(rhoddi  y  frenhiuiaeth  i  bobl  Saint  y  Goruchaf;  'dymchwel,  a 
dymchwe],  a  dymchwel,  hyd  oni  ddelo  yr  hwn  y  mae  yn 
gyflawn  iddo.'  Y  mae  llywodraethiad  y  cwbl  yn  y  dwylaw 
goreu ;  ac  ni  a  allwn  fod  yn  hollol  hyderus  na  oddef  efe  i  ddim 
gymmeryd  lie,  ond  a  wasanaetha,  yn  y  diwedd,  er  mantais  i'r 
achos  sydd  agosaf  o  bob  peth  at  ei  galon,  ac  y  mae  wedi  myned 
i  gymmaint  o  draul  eisoes  i  sicrhau  ei  Iwyddiant."  "  Oh  • " 
meddai  yntau,  "  Yr  wyf  fi  yn  gweled  pob  sicrwydd — yn  y 
Cyngor  tragywyddol,  yn  Mhrophwydoliaethau  y  Gair,  ac  yn 
Ll^'wodraeth  y  Cj^fryngwr  mawr,  mai  y  dlicedd  fydd  y  gwyn- 

'  fyd  mwyaf  i'r  hen  ddaear  yma  ;  ond  yn  sicr  i  chwi,  y  mae 
pcthau  ofnadwy  i  ddygwydd  cyn  hyny ;  ac  yr  ydwyf  fi  yn 
gweled  fy  hunan,  yn  y  peth  bychan  yma,  fel  yn  ymestyn  yn 
bersonol  i  ganol  blinderau  ag  yr  wyf  fi  yn  dychryn  wrth  feddwl 
am  danynt."  Yn  ystod  yr  ymddyddan,  ry  w  bryd,  ni  a  ddaethom 
at  farwolaeth  y  Parch.  Thomas  Richard,  Abergwaen,  ac  at  y 
dyddiau  difyrus  a  dreuliasem  gydag  ef,  yr  Hydref  blaenorol. 
Mae  yia  ddrwg  dros  ben  genym  nas  gallwn  adgotio  y  sylwadau 
caredig  a  wneid  ganddo  ar  ei  gymmeriad.  Dywedai  ei  fod  wedi 
cael  yr  hyfrydwch  mawr  o  wrando  arno  yn  pregethu  yn  Aber- 
gwaen, am  ddau  ar  y  gloch,  y  Sabboth  ar  ol  y  Gymdeithasfa  yr 
oeddem  gydan  gilydd  yno  ynddi ;  a'i  fod  yn  pregethu  yu  llawn 
mor  alluog  a  meddylgar,  a  chyda  cymmaint  o  ryw  eneinniad 
sanctaidd,  ag  y  cly wsai  efe  ef  erioed.  "  Rhyfedd,"  meddai,  "  fel 
y  mae  dynion,  weithiau,  yn  cyfnewid  yn  eich  meddyliau  yn  ol 
cynnydd  eich  adnabyddiaeth  o  honynt.  Chwi  a  allasech  fFurfio 
barn  go  anffafriol  am  Mr.  Richard,  ambell  dro  mewn  Gymdeith- 
asfa, ond  nid  oedd  bosibl  i  chwi  fyw  gydag  ef  am  ychydig 


600  PENNOD  XII. 

ddydcliau,  fel  y  buom  ni  gydag  ef  yn  Abergwaen,  heb  deiralo  eich 
bod  yn  nghymdeithas  '  gwr  Sanctaidd  i  Dduw.'  "  "  A  ddarfu  i 
chwi  sylwi,"  ebem  ninnau,  "  un  mor  lydd-frydig  oedd  e  ? "  "  Na 
nid  wyf  yn  fi  cofio,"  ebe  yntau,  "ond  yn  unig  ei  fod  yn  hoff 
iawn  o  siarad  am  bregethwyr  da,  o  bob  enwad  fel  eu  gilydd." 
•'  Ydych  chwi  ddim  yn  cofio  pan  oedd  Mr.  James  Williams,  yn 
Nghyfarfod  y  Gymdeithasfa,  yn  adrodd  am  yr  achos  yn  Llydaw. 
ac  am  y  Cymun  yn  Quimper  Sabboth  y  Pasg  blaenorol,  fod 
rhyw  nifer  yno  wrth  y  bwrdd,  ac  yn  eu  plith  ryw  nifer  o 
babyddion.  '  Pabyddion  ?  *  meddai  Mr.  Richard.  '  le,'  meddai 
Mr.  Williams.  '  O  !  da  iawn,  da  iawn,  ynoch  chwi  yn  eu  derbyn,' 
meddai  Mr.  Richard,  'gan  eu  bod  yn  foddlawn  i  dd'od.'  '  O,' 
meddai  Mr.  Williams,  '  Yr  oeddent  hwy  wedi  gadael  Pabydd- 
iaeth,  a  throi  yn  Brotestaniaid.'  '  O !  os  felly,'  meddai  Mr. 
Richard,  '  nid  oedd  dim  rhyfedd  eich  bod  yn  eu  derbyn.'  "  Yr 
oeddwn  i  yn  synu,"  meddem,  "  at  yr  haelfrydedd  hynod  a  ym- 
ddangosai  i  mi  ynddo.  Nid  llawer,  mi  a  feddyliwn,  o  weinidog- 
ion  Protestanaidd  Prydain,  a  fuasent  yn  foddlawn  i  goleddu  y 
syniad  am  ganiatau  i  Babyddion  gyd-eistedd  a,  hwynt  wrth 
fwrdd  yr  Arglwydd,  ond  yr  oedd  efe  yn  ymddangos  yn  hollol 
foddlawn  i  hyny."  "  Nid  oeddwn  i,"  meddai  yntau,  "  wedi  sylwi 
ar  hyny,  o  leiaf  nid  wyf  yn  cofio  dim  am  dano.  Ond,  a  oedd  e 
yn  iawn,  dywedwch?"  "Wei,"  ebem  ninnau,  "  cwestiwn  arall 
ydyw  hyny :  eithr  yr  oedd  yn  hael-frydig  iawn  beth  bynnag." 
Yr  oeddem  yn  lletya  gydan  gilydd  yn  Nghymdeithasfa 
Rhuthin,  yn  nhy  y  diweddar  Mr.  William  Lloyd,  ac  yr  oedd  yn 
hynod  o  siriol  yno.  Yr  ydym  yn  tybied,  er  nad  ydym  yn  hollol 
sicr,  ei  fod  ef  yn  aros  yn  Rhuthin  dros  y  Sabboth  canlynol.  Fe 
gymmerodd  anwyd  trwm  iawn  wrth  deithio  i  dy  Mr.  Lloyd  i 
Lanbedr,  mewn  cerbyd  agored,  ar  ol  chwysu  wrth  bregethu  yn 
No-hapel  yr  Annibynwyr,  y  nos  ddiweddaf  i'r  Gymdeithasfa.  Y 
Llun  canlynol,  fe  aeth  i  Borthaethwy,  yn  arbenig  i  weled  y 
baban  a'r  fam,  a'r  tad  yn  gystal  a'i  briod,  a'r  teulu  oil.  Yr 
oeddem  ni  yn  dygwydd  bod  yn  pregethu  yn  y  Borth  y  nos  lau 
canlynol,   Ebrill   10.      Yr   oedd   Mr.    Rees,   erbyn    hyny,   wedi 


HAXES   BYWYD   HENRY   REES.  601 

dychwelyd  i  Liverpool.  Yr  oedd  ein  cyfaill,  y  Parch.  John 
Hughes  (Dr.  Hughes  yn  awr),  y  pryd  hyny  yn  byw  yn  y  Borth ; 
ac  yr  ydym  yn  cofio  yn  dda  ei  fod  yn  dywedyd  wrthym, — 
'•■  Echdoe  y  clywais  i  y  weddi  ryfeddaf  a  glywais  i  erioed,  ac  nid  {y 
wyf  yn  dysgwyl  cly wed  ei  rhyfeddach  byth."  "  Pwy  oedd  yn 
gweddio  ?  "  meddem  ninnau.  "  Mr.  Rees,"  meddai  yntau,  "  wrth 
fedyddio  y  baban,  ei  "^yr,  yn  Min-y-don.  Ni  chlywais  i  erioed 
y  fath  daerni  tyner,  gafaelgar,  ger  bron  Duw.  Yr  oeddwn  i  j-n 
gorfod  teiralo  ei  fod  wedi  cael  dyfodfa  wirioneddol  ato."  Ac 
yna  fe  adroddodd  ranau  o'r  weddi,  y  rhai,  y  mae  yn  ddrwg 
genym,  ydynt  gan  mwyaf  wedi  llithro  o'n  cof.  Dyma  rai 
o  honynt,  beth  bynnag : — "  Bydd  yn  Dduw  iddo,  O  Arglwydd. 
Diolch  i  ti,  yr  wyt  ti  wedi  addaw  bod  yn  Dduw  i'th  bobl  ac  i'w 
had.  Cyfiawna,  O  Arglwj^dd,  dy  addewid  tuag  at  y  baban 
bychan  hwn.  Bydd  yn  Dduw  iddo.  Yr  wyt  ti  wedi  bod  yn 
Dduw  i'w  hynafiaid  er  ys  oesoedd,  bydd  yn  Dduw  iddo  yntau 
hefyd."  "'Ryw  bryd  yn  ystod  y  weddi,"  meddai  Dr.  Hughes, 
"  dy  wedai  gyda  theimladau  hynod :  '  Dyma  ni,  greaduriaid 
annheilwng,  wedi  cael  byw  i  ddechreu  gweled  plant  ein  plant ; 
gad  i  ni  gael  gweled  tangnefedd  eto  ar  Israel ;  yr  achos  mawr, 
dy  achos  di  dy  hunan,  yn  llwyddo  trwy  y  byd  yn  gyffredinol.' 
Nid  oes  bosibl,"  meddai  ein  cyfaill,  "  y  bydd  i'r  fath  weddi  fod 
heb  ei  gwrandaw." 

Nid  oes  genym  ond  ychydig  iawn  o  fanylion  ychwanegol  o'i 
hanes  am  y  flwj^ddyn  hon,  ac  felly  rhaid  i  ni  gyfyngu  ein 
hunain  i  rai  dyfynion  o'r  llythyrau  teuluaidd  ereill,  heblaw  y 
rhai  a  ddodwyd  i  mewn  genym  eisoes,  a  ysgrifenwyd  ganddo  yn 
ystod  y  flwyddyn.  Y  mae  yr  hyn  a  ganlyn  allan  o  lythyr  a 
ysgrifenwyd  ganddo  at  Mrs.  Rees : 

" Cymmerais  ef  yn  orchwyl  yn  ddiweddar  i  edrych     .. 

"  beth  y  mae  yr  Arglwydd  yn  ddyweyd  am  blant  yn  y  Beibl. 
"  Y  mae  ef  wedi  dyweyd  llawer  iawn !     Dangosir  y  gallant  fod — 

"  1.  Yr  annghysur  mwyaf  i'w  rhieni.  '  Mab  fFol  sydd  orthrym- 
"  der  i'w  dad ; '  '  Mab  gwaradwyddus  gwarthus  a  anrheithia  ei 


602  PENNOD  XII. 

" dad,  ac  a  yrr  ei  fam  ar  grwydr:'  '  Mab  tfoi  a  bair  ddigllonedd 
"  i'w  dad  a  chwerwder  i'w  fam.'  O !  faint  o  blaiit  a  fu  fel  hyn 
"  yn  foddion  i  ddwyn  gwarth  ar  enw,  a  dinystr  ar  amgylchiadau 
'•'  eu  rhieni,  ac  yn  y  diwedd  yn  tori  eu  calonau.  Yr  oedd  Esau 
"  a'i  wragedd  yn  chwerwder  ysbryd  i  Isaac  a  Rebecca.  Felly  ei 
"  feibion  i  Eli,  ac  Absalom  i  Dafydd.  Ac  am  y  ddau  olaf  yr 
"  oedd  i'w  trallod  yn  achos  eu  plant,  y  colyn  mwyaf  gwenwynig, 
"  oblegid  fod  annuwioldeb  ac  angau  anamserol  eu  bechgyn  yn 
"gerydd  arnynt  am  eu  hesgeulusdra  a'u  pechodau  yn  erbyn 
"  Duw.  2  Sam.  xii.  11.  '  Fel  hyn  y  dywed  yr  Arglwydd,  Wele, 
"myfi  a  gyfodaf  i'th  erbyn  ddrwg  o'th  dy  dy  hun,  a  mi  a 
"  ddygaf  dy  wragedd  di  yn  ngwydd  dy  lygaid,  ac  a'u  rhoddaf 
"  hwynt  i'th  gymmj^dog.'  Och,  ei  fab  yn  dwyn  ei  wragedd,  ac 
"  yn  ceisio  dwyn  ei  orsedd  a'i  fy wyd.  Mae  Ysbrj'd  Duw  megis 
'■'yn  edrych  arno  fel  peth  rhy  erchyll  i'w  adrodd, — mai  ei 
"  blentyn,  yr  hwn  a  ddaethai  o'i  ymysgaroedd,  a  wnelai  hyn  ;  ac 
'•'  felly  yn  ei  alw, — '  cymmydog.'  Ac  nid  dyna'r  cwbl.  '  O  her- 
"  wydd  i  ti  beri  i  elynion  yr  Arglwydd  gablu,'  medd  Xathan,  '  y 
"  plenty  n  a  an  wyd  i  ti  a  fydd  marw  yn  ddiau.'  Wei,  ynte, 
"  bydded  i  ni  ochel  digio  Duw,  ac  yna  fe  fydd  pob  chwerwder 
"  mewn  cymhariaeth  yn  felus. 

"  2.  Dengys  y  Beibl  hefyd  plant  pa  fath  ddynion  sydd  yn 
"  tyfu  i  fynu  yn  gysur  i'w  rhieni,  ac  yn  fawr  yn  ngolwg  Duw  a 
*•■  dynion.  Ei  wobr  ef  y w  ffrwyth  y  bru, — ei  wobr  ef  i  rieni ;  ond 
"  i  ba  fath  rieni  ?  Rhieni  gwir  dduwiol,  a'u  duwioldeb  yn  tori 
•  allan  i  enwogrwydd  mewn  cyfiawnder,  trugaredd,  haelioni,  a 
"  thymherau  sanctaidd  yr  efengyl.     Mi  ddychymygvvn  glywed 

"  yr  Arglwydd  yn  dyweyd  wrth  A yn  dirion  yn  awr,  pan  y 

"  mae  yn  dechreu  magu  plant :  '  Cadw  a  gwrando  yr  hoU  eiriau 
"  liyn  yr  ydwyf  fi  yn  eu  gorchymyn  i  ti,  fel  y  byddo  daioni  i 
"  ti,  ac  i'th  feibion  ar  dy  ol  byth,  pan  wnelych  yr  hyn  sydd  dda 
"  ac  uniawn  yn  ngolwg  yr  Arglwydd  dy  Dduw '  (Deut.  xii.  28). 
" '  Y  cyfiawn  a  rodia  yn  ei  uniondeb ;  a  gwyn  eu  byd  ei  blant  ar 
"  ei  ol  ef.'  Ac  O !  mor  werthfawr  y w  yr  addewid :  '  A  mi  a 
"roddaf  iddynt  un  galon  ac  un  ffordd  i'm  hofni  byth,  er  lies 


HANES    J{YWYD   HENRY   REES.  G03 

iddynt  ac  i'w  plant  ar  eu  hoi.     Yr  wyf  yn  sicr  fod  Mr.  D 


"  ac  A yn  dechreu  teimlo  pryder  eisoes  yu  nghylch  daioni  y 

"  bachffen  bach :  nid  oes  dim  na  wnaent  i  ddiogelu  ei  les 
'•  tymhorol  ac  ysbiydol.  Wei,  dyma  y  ffordd  i  hyny :  '  Cedwch 
"  a  cheisiwch  hoU  orchymynion  yr  Arglwydd  eich  Duw,  fel  y 
"  meddiennwch  y  wlad  dda  lion,  ac  y  gadawoch  hi  yn  e-tifedd- 
"iaeth  i'ch  meibion  ar  eich  ol  yn  dragywydd.'  Peth  dymunol  ^ 
"  iawu  i  rieni  fydd  medru  gadael  etifeddiaeth  i'w  plant  heb  ro'i 
'•  mortgage  drom  arni  trwy  eu  hannuwioldeb,  ac  iddi  ddyfod  i 
"ddvvylaw  eu  plant  yn  free  ;  cyfraith  Duw  ddim  yn  gofyn  am 
"  g'^3'S  o  honi  yn  enw  Crist  a  i  achos,  y  tlawd  a'i  angen  :  ond  y 
"  cwbl  wedi  ei  gael  yn  onest,  ac  wedi  ei  ddefnyddio  i  ogoniant 
"Duw  a  lies  dynion.  Pan  ddelo  meddiannau  felly  i  ddwylaw 
"  plant  ar  ol  eu  rhieni,  y  mae  lesu  Grist  ei  Imnan  yn  dy wedyd 
"  wrthynt, '  Pob  peth  sydd  yn  Ian  i  chwi.'  Ond  yr  yd  wyf  wedi 
"  ysgrifenu  nes  y  mae  arnaf  ofn  fy  mod  yn  rhy  hwyr  i'r  post." 


Eto  at  ei  ferch,  a  ysgi'ifenwyd  ganddo,  ni  a  dybiem,  yn 
nechreu  mis  Mai,  pan  newydd  ddychwelyd  o  Gyfarfod  Blyn- 
yddol  yr  Amwythig  : — 

"  91,  Everton,  1856. 

"  My  Dear  A., — I  was  glad  to  here  that  you  are  all  pretty 

"  well  at .     As  I  have- nothing  better  to  send  you  this 

"  time,  I  shall  transcribe  a  few  lines  which  I  met  with  in  a  book 
"I  was  reading  to-day;  they  may  be  of  service  to  you :  '  Un- 
"  questionably,'  says  the  writer,  '  It  is  at  once  the  duty  and 
"  privilege  of  parents  to  gain  a  complete  victory  over  the  wills 
"of  their  children  in  very  early  life — to  decide  the  doubtful 
"  question  who  shall  govern,  when  that  decision  may  be  obtained 
"at  little  cost;  to  habituate  their  offspring,  from  the  first  dawn 
"of  their  intellects,  to  a  ready  subjection  to  all  rightful  human 
"  sway.  Such  an  early  habit  of  obedience  will  go  far  towards 
"ensuring  the  peace  and  comfort  of  the  fireside  circle,  it  will 
"  render  the  subsequent  work  of  the  tutor  or  schoolmaster  in- 
"  comparably  easier  than  is  now  generally  the  case ;  above  all,  it 


V 


604  PENNOD  XII. 

"  will  be  fouini  the  best  preparation  for  that  yoke  of  our  Lord 
"  Jesus  Christ,  which  is  in  truth  perfect  freedom.' 

"  Another  bit : — '  But  industry  of  mind  is  of  greater  importance 
"  than  that  which  is  cheifly  or  solely  corporeal.  It  is  made  up 
"  of  two  qualities,  Application  and  Perseverance,  and  it  applies 
"  to  every  description  of  pursuit.  Some  persons  find  an  extra 
"  difEculty  in  applying  their  mental  powers  to  any  one  pursuit 
"  in  life,  with  any  degree  of  vigour ;  and  when  weary  and 
"  dissatisfied  with  themselves,  they  summon  courage,  and  make 
"  a  rush  on  the  paths  of  industry,  they  are  soon  appalled  by  the 
"  difiiculties  of  the  route,  and  fall  back  on  that  state  of  inaction 
'•  and  uselessness,  which  is,  alas !  their  fixed  and  insuperable 
"habit.  Such  a  state  of  things  is  generally  the  result  of  a 
"  careless  and  deficient  education  ;  yet  it  falls  in  with  one  of  the 
"  most  common  propensities  of  our  nature.  A  foreigner  who  had 
"  travelled  extensively  through  many  portions  of  the  globe,  was 
*'  asked  whether  he  observed  that  any  one  quality  more  than 
"  another  could  be  regarded  as  a  common  or  universal  character- 
"  istic  of  our  species.  He  answered,  in  broken  English, — '  Me 
"  tink  dat  all  men  love  lazy.' 

"  Shrewsbury  is  quite  another  place  to  me  now.  The  old 
"  streets  and  the  old  houses  are  there  it  is  true,  but  the  old 
"inhabitants  are  no  more.  The  rulers  of  the  town,  and  the 
"  leading  tradesmen  of  former  days,  are  all  dust  and  ashes — 
"  quite  forgotten  in  the  place  where  they  bore  so  much  sway, 
"  and  exercised  so  much  power.  I  made  inquiries  about  the 
'•  children  of  many  families,  who  were  considered  wealthy  and 
"  lived  in  great  style  when  I  knew  Shrewsbury  for  the  first 
'•  time.  Some  of  them  are  reduced  to  poverty,  and  that  in 
"  consequence  of  their  parents'  thoughtless  extravagance  and 
"wicked  profligacy.  Many,  on  the  other  hand,  have  ruined 
"  themselves  by  the  very  fortune  left  them  after  their  parents. 
"  They  were  brought  up  in  luxury,  pride,  and  high  notions ; 
"  even  their  parents  forgot,  that  by  the  time  they  had  divided 
'•  their  property  between  seven  of  them,  they  could  not  live 


HANES   BYWYD   HENRY   REES.  605 

"and  support  families  without  l>eing  industrious,  but  brought 
"them  up  just  as  if  they  had  the  whole  county  of  Salop  to 
"  divide  between  them.  Well,  they  succeeded  to  their  parents' 
"property.  Solomon  kindly  interfered  at  that  important 
"  moment  and  gave  every  one  of  them  a  friendly  hint,  '  Be  thou 
"  diligent  to  know  the  state  of  thy  flocks,  and  look  well  to  thy 
"  herds ;  for  riches  are  not  for  ever ;  and  doth  the  crown  (honour 
'•'  and  wealth  of  families)  endure  to  every  generation  ? '  No,  no. 
"  But  to  encourage  them  he  shewed  how  industry  is  rewarded : 
" '  The  hay,'  he  says,  '  appeareth,  and  the  tender  grass  sheweth 
"  itself,  and  herbs  of  the  mountains  are  gathered :  the  lambs  are 
"  for  thy  clothing,  and  the  goats  are  the  price  of  the  field ;  and 
"  thou  shalt  have  goats'  milk  enough  for  thy  food,  for  the  good 
"  of  thy  household,  and  for  the  maintenance  for  thy  maidens.' 
"  '  Prepare  thy  work  without,  and  make  it  fit  for  thyself  in  the 
"  field  ;  and  afterwards  build  thine  house.'  What  wise  counsels 
"  for  a  young  man  beginning  the  world  !  Be  diligent ;  confine 
"yourself  to  necessaries  at  the  commencement  of  life;  and  then 
"  build  your  house.  Decorate  and  improve  when  you  can  afibrd 
"  it.  Oh !  had  many  in  Shrewsbury  listened  to  these  wise 
'•  admonitions,  how  different  they  would  have  been  to-day.  But 
"  no.  Many  a  young  man  I  knew  there,  spurned  the  very  idea 
"contained  in  these  divine  words.  '  WJtat !  I  Z ire  in  this  hut 
"  of  my  parents !  No ;  I  will  have  a  new  grand  house  on  the 
"  bank  of  the  Severn.  /,  look  after  the  sheep  and  the  herds  and 
"  continue  to  cultivate  my  father's  old  farm.  Not  I  indeed.  1 
"  will  have  guns  and  dogs  to  go  after  the  hares  and  the 
"  partridges.  The  sport^s  of  the  fields  for  me  in  the  day,  and 
"  the  party,  the  dinner,  and  ball  at  night.'  Well,  they  have  had 
"  their  way.  But  where  are  they  now  ?  Some  of  them  are  in 
"humble  situations  on  the  railways;  some  (not  unlike  Eli's 
"posterity)  crouching  to  the  old  corporation  of  the  town  of 
"  which  their  fathers  were  members,  begging,  '  Put  me,  I  pray 
"  thee,  into  some  petty  office,  that  I  may  eat  a  morsel  of  bread.' 
"Others  have, gone   to   Australia,   and   many   to   an  untimely 


(^^ 


606  PENNOD  xir. 

"grave.  Oh  !  this  is  a  sad  world.  Still  it  is  meu  that  make  it 
"  sad.     Much  of  their  misery  is  the  natural  result  of  their  own 

"  doings.     If  you  are  wise,  my  dear  A ,  you  will  begin  in 

"  time  to  cultivate  in  little  J 's  mind,   right   views,   right 

"  feelings,  and  right  habits ;  depending  on  the  Holy  Spirit  for 
"  his  blessing.  My  best  love  to  him,  and  to  his  father.  How 
"  glad  I  am  that  the  Exodus  comes  here.  I  shall  be  anxious  to 
'■  see  her  as  soon  as  she  arrives." 

Wele  lythj'r  eto  at  Mrs.  Rees,  tua  yr  un  amser,  neu,  fe  allai, 
yn  gynt,  pan  oedd  hi  ar  janweliad  ai  merch: — 

" There  was  a  baby  show  in  Birmingham  the  other 

"  day.     What  a  pity  little  J was  not  there.     I  being  judge, 

"  he  would  have  carried  all  the  prizes  before  him.  With  that 
'•'  cleanliness,  symmetry,  and  beauty, — that  innocent  peaceful 
'■  sleep,  and  that  pretty  smile,  through  which  intellect  begins  to 
"open  and  to  peep  out,  just  at  the  same  time  as  the  flowers  of 
'■  the  fields,  but  with  much  greater  beauty, — it  could  not  be 
"  otherwise ;  he  must  have  carried  them.  Many  ask  after  him 
"here,  and  congratulate  me  on  having  a  grandson.  But  I 
"  answer  them  as  coolly  as  I  can,  for  I  should  not  like  them  to 
'•'  s&y,  Mae  o  yn  gwirloni.  But  I  fear  I  am,  though.  Still  that 
"  constant  sense  of  my  nearness  to  death  and  eternity,  with  which 
"  my  mind  is  pervaded,  cools  and  moderates  my  feelings  towards 

"  all  earthly  objects.     And  generally  my  thoughts  about , 

"  A ,  and  their  dear  child,  end  in  one  deep  groan  for  their 

"  etei'nal  salvation ;  and  there  I  leave  them  with  God.  Oh '  I 
"  could  wish  that  neither  a  child  nor  a  grandchild  of  mine  had 
"  ever  been  born,  if  they  are  not  saved.  People  do  not  believe 
"in  the  existence  of  hell,  and  the  danger  of  going  there.  But 
"  Oh !  I  begin  to  see  that  it  is  a  reality,  and  a  dreadful  realit}^ ; 
"  and  the  idea  that  any  one  you  love  may  go  there,  is  unbearable. 

"  My  best  regards  to  Mr.  D and  A .     Tell  them  to  flee 

'■  to  Jesus  Christ,  and  carry  little  J with  them. 


HANES  BVWYD  HENRY  REES.  007 

Welc  lythyr  avail,  lyw  bryd  3'n  ystod  haf  1856,  pan  oedd 
mewn  teimladau  lied  bruddaidd,  ac  heb  fod  yn  gwbl  iach : — 

•  My  Dear  A., — I  am  not  very  well  to-day,  nor  am 

"  I  likely  to  be  so  any  more.  Nature  gives  way  ;  time  tells  upon 
''■  me  ;  my  old  body  has  held  out  pretty  well  for  nearly  sixty  years. 
"  I  am  old  enough,  stiff  enough,  fond  enough,  childish  enough, 
"  in  fact  every  way  qualified  to  be  a  grandfather.      How  is  little 

"  J to-day  ?       I   feel   attached  to  the   innocent,   confiding 

"creature.  How  beautiful  does  that  unconscious  faith  of  his 
"  appear,  when  without  knowing  me,  he  looks  at  me,  and  falls 
"  calmly  asleep  in  my  arms.  But  he  engages  all  my  power  to 
"  defend  him,  by  this  very  confidence.  I  feel  that  I  love  him 
"  because  he  trusts  me,  and  am  determined  that  he  shall  not  be 
"  deceived   nor    disappointed.       '  Felly   y   rhydd    efe    Imn   i'w 

"  anwylyd,'  medd  y  Salmydd.     My  dear  A ,  dysga  3niiddir- 

"  ied  yn  yr  Argiwydd  nes  teimlo  dy  hun  yn  dawel  yn  nghysgod 
"  ei  ddaioni,  ei  allu,  a'i  ddoethineb.  Mae  yr  Argiwydd  yn  hoffi 
"  y  rhai  sydd  yn  ymddiried  yn  ei  drugaredd,  ac  yn  penderfynu 
"  na  chant  eu  siomi,  ac  na  ddeuant  i  gy wilydd  am  eu  gobaith. 

"  Cais  ei  heddwch,  A fach,  trwy  lesu  Grist.     Cais  ef  yn 

"  ddifrifol.  Gweddia  lawer  am  adnewyddiad  calon  i  adnabod  a 
"charu  Duw, — i  ymhyfrydu  yn  Nghrist.  Nis  gwn  i  ddim  paj 
"  f odd  yr  ydy m  yn  medru  cysgu  noswaith  yn  esm wy th  heb  fod 
"yn  sicr  ein  bod  mewn  heddwch  a  Duw.  Mae  lie  i  ofni  nad  ywj 
"  dynion  ddim  yn  credu  fod  eu  perygl  mor  fawr.  Bod  byth  3m 
"  druenus !     O'r  gair  byth  !   byth  !     Byddai  yn  ddigon  i  rwygo 

"  dy  galon  i  f eddwl  am  i  J bach  fod  byth  o'r  un  deimlad  a'r 

"  cythreuliaid  tuag  at  y  Duw  Mawr ;  ac  eto  y  mae  y  rhai  sydd 
"  felly  heddy w  wedi  bod  unwaith  yn  fabanod  diniwed  a  th3'uer. 

"  Wei,  A fach,  rho  dy  hun,  rho  J bach,  beunydd  i  lesu 

"  Grist.  Casgl  yr  addewidion  sydd  yn  y  Beibl  i  blant  pobl 
'■  dduwiol  at  eu  gilydd,  a  gwna  hwy  yn  fater  dy  weddiau." 

Mae  y  llythyr  canlynol  yn  un  a  ysgrifenwyd  ganddo  at  Mr.  a 
Mrs.  Davies,  naill  ai  yn  Hydref,  1856,  neu  ynte  ry w  bryd  j^n 


608  PENNOD  XII. 

1857,   wedi   clywed    o   hono   am   dan   wedi   tori   allan   yn   eu 
cynteddau,  a  allasai  fod  yn  ddinystriol  iawn : — 

"  My  Dear  Friends, — Yr  oedd  yn  ddrwg  genyf  ddarllen 
"  heddyw  y  boreu  am  yr  hyn  a  ddygwyddodd  i  chwi  y  boreu 
"  ddoe.  Gobeithio  na  bu  eich  dychryn  yn  fawr,  ac  nad  yw  y 
"  golled  yn  drom.  Beth  bjninag  oedd  yr  ail  achos,  hyderaf  fod 
"  eich  calonau  eisoes  ^yedi  eu  dwyn  i  gydnabod  yr  achos  cyntaf , 
"  ac  i  droi  ato  mewn  ymostyngiad  a  diolchgarwch.  '  Nid  dim 
"  hebot  ti.'  '  Pwy  a  ddywed  y  bydd  dim  heb  i'r  Arglwydd  ei 
"  orchymyn  ? '  Mae  efe  goruwch  oil  trwy  oil,  ac  yn  yr  oil  ag 
"sydd  yn  ein  cylchynu.  'Tan  Duw'  a  losgodd  y  Peirian-d}^ 
"  boreu  ddoe.  Llaw  Duw  a  gyfFyrddodd  a  chwi  yn  hyn  o  beth. 
"  A  bydded  sicr  i  chwi  nad  j^w  yr  Arglwydd  yn  gwneuthur  dim 
"  heb  amcan,  nac  yn  anfon  atom  yr  un  o'i  weision  ond  ar  ry w 
"  neges  neillduol.  '  Gwyn  ei  fyd  y  pur  o  galon ' — y  dyn  sydd 
'■  yn  caru  Duw,  ac  felly  yn  gweled  Duw  yn  holl  ddygwyddiadau 
"  ei  fywyd,  yn  adnabod  ei  lais  ef  yn  mhob  goruchwyliaeth,  ac 
"yn  ystyried,  yn  ymostwng,  yn  dychwelyd,  yn  addoli,  ac  yn 
"  ufuddhau.  Dyma  y  dyn  i'r  hwn  y  mae  lesu  Grist  yn  gwneyd 
"  yr  addewid  fawr  hono,  pa  un  sydd  yn  cynnwys  dedwyddwch 
"  anmhosibl  ei  ddirnad,  ond  yn  unig  trwy  brofiad.  '  Njaii  (myfi 
"  a'm  Tad)  a  ddeuwn  ato,  ac  a  wnawn  ein  trigfa  gydag  ef.'  '  Pe 
"iawn  farnem  ni  ein  hunain,'  meddai  Paul,  'ni'n  bernid.  Eithr 
"  pan  y'n  bernir,  y'n  ceryddir  gan  yr  Arglwydd,  fel  na'n  damnier 
"  gyda  r  byd.'  Yr  ydym  ni  yn  gyndyn  i  farnu  ein  hunain,  ie, 
"  yn  ami,  yn  lie  chwilio  a  mynu  gwybod  ansawdd  ein  hysbryd, 
"  vr  ydym  yn  troi  heibio,  ac  yn  cau  ein  llygaid  rhag  gweled. 
"  Wei,  ynte,  mae  yn  rhaid  i  Dduw  ei  hunan  edrych  i  mewn  a 
"  barnu.  A  phan  y'n  bernir  ganddo  Ef ,  mae  yn  canfod  ein 
"  hysbryd  yn  falch,  ein  serchiadau  yn  ddaearol,  a'n  holl  grefydd 
"  yn  fFurfiol  a  dif j-wyd.  A  hwyrach  hefyd  ei  fod  yn  canfod,  fod 
"yr  agweddau  cyfeiliornus  yma,  neu  y  cyfFelyb,  wedi  greddfu 
"  mor  ddwfn  a  sefydlog  yn  ein  calonau,  fel  nad  y w  y  gair  ac 
"ordinhadau   yr  efengyl   ddim  yn  abl  i'n  meddyginiaethu  ni. 


IIAXES   r.YWYD    HENRY   REES.  609 

"  Wcl !  betli  S3'dd  i'w  wneyd  ?     Damnio  ?     Nage,  medd  cariad  ; 

*'  y  mac  genyf  iin  pcth  yn  rhagor  i'w  dreio  gyda'r  enaid  3'styfnig 

"  a  childynus.     '  Mi  a  ymAVclaf  iVi  gamwedd  a  gwialen,  ac  a  i 

"  anwiredd  a  ffrewyllau.     Ond  ni  tlioraf  fy  nhrugaredd  oddi- 

"  wrtlio,  ac  ni  phallaf  o'm  gwirionedd.'     Felly, '  pan  y'n  bernir, 

"  y'n  ceryddir  gan  yr  Arglwydd,  fel  na'n  damnier  gyda  r  byd.' 

'•'  O  !  dj-munwch  gael  helyntion  einioes  yn  geryddon,  a  byddwch 

"  ddiolchgar  iawn  am  danynt,  os  byddwch  yn  profi  eu  bod  felly 

'•'  i  cliwi.     Maent  yn  cael  eu  danfon  fel  na'ch  damnier  gyda'r  byd. 

"Mi  a  ddymunwn   i  chwi  yn   hyn  o  ddygwyddiad,   j^sbryd 

'•' duwiolfrydig  y  Prophwyd  Amos,  pen.  vii.  4 — G.      Nid  y  tan 

"  oedd  ef e  yn  weled  yn  unig,  ond  yr  Arglwydd  yn  galw  i  f arn 

"  trwy  dan ;  ac  am  hyny  yr  oedd  yn  ymostwng  o'i  flaen,  ac  yn 

"  gweddio  am  arbediad.     Yr  ydoedd  yn  crafFu  hefyd,  fel  yr  oedd 

"trugaredd   yn   gorfoleddu   megis  3m  erbyn  y  farn,  ac  yn  ei 

"  cliymedroli.     Oblegid,  er  fod  y  gwres  neu  y  tan  mor  angerddol 

'•'  fel  ag  yr  oedd  yn  difa  ac  yn  lleipio  y  dyfroedd  a  fFj^nnonau  y 

"  dj'-f nder  mawr,  eto  ni  chafodd  efe  '  ysu  dim  ond  Peth  ' — rhan  o 

"adeiladau  y  dinasoedd,  neu  o  gynnyrch  y  wlad.      Felly   j-n 

"gymmwys  gyda  chwithau.     Buoch  am  rai  oriau,  yr  wyf  yns 

"  deall,  cj^n  Ihvyr  ddifFodd  y  tan  ;  ond  2'^Gth  a  ysodd  efe  er  hyny. 

"  Gallasai  fod  wedi  cyrhaedd  i'r  luarehouses  raawrion,  ie,  ac  i'r 

''■  ty  hefyd.     Y  fath  alanastra  fuasai  hyny.     Y  fath  olwg  an- 

"  nghyfanedd  ac  erchyll  a  fuasai  yna  heddyw,  pe  na  buasai  dim 

'•  yn  aros  ond  y  muriau  duon  a  llosgedig.     '  Ni  bydd  hyn,  eb  yv 

"  Arglwydd  Dduw.'     Gwyliwch  fod  yn  fwy  diystyr  o'r  ymweliad 

"  hwn,  OS  nad  yw  y  golled  mewn  cymhariaeth  ond  bechan.     Ni 

"  byddai  hyny  ond  dirmygu  cerydd  yr  Arglwydd  a  chymmeryd 

"  achlysur  hefyd  i  wneuthur  felly,  oddiwrth  yr  hj^n  sydd  ynddo 

"yn  galw  am  ddiolchgarwch.     Ger  bron  dynion  ni  a  ddylem 

'■'  ymddwyn  yn  ein  profedigaethau  yn  onanly  a  gwrol ;  ond  ger 

'■'  bron  Duw,  byddwn  grynedig  a  gwylaidd.      Byddai  Dafydd, 

"wrth  gyfarfod  a'r  Hew,  a'r  arth,   y  cawri,  a'r  rhyfelwjT,  yn 

"  Hero  ;  ond  ger  bron  Duw,  byddai  yr  Hero  fel  y  plentyn,  yn 

'•  toddi  mewn  edifeirwch  a  diolchgarwch.     The  stout-hearted  in 
2  Q 


610  PENNOD   XII. 

"  trouble  is  far  from  Salvation.  No  frame  more  hateful  to  the 
"  Great  Being,  on  a  poor  worm  of  the  earth.     Oud  rhaid  i  mi 

"  adael  ar  y  canol " 

Fe  aeth  Mr.  a  Mrs.  Davies  dros  lisoedd  y  gauaf  1856,  1857,  i'r 
"  Isle  of  Wight,  ac  y  mae  genym  ddau  neu  dri  o  lythyrau  a 
"ysgrifenwyd  ganddo  at  Mrs.  Davies  yno,  yn  niwedd  y  naill 
"  flwyddyn  a  dechreu  y  Hall : — 

"  My  Dear  A., — We  are  thankful  to  hear  one  day  after 
"  another  that  you  are  all  well.  I  hope  you  consider  sufficiently 
"  that  you  have  three  parts  which  you  ought  daily  and  carefully 
"  to  protect  and  improve.     Your  health.  .....  Your  intellects 

"  and  minds But  do  you  all  remember  that  you  have  a 

"  third  part — the  heart  and  its  affections  ;  that  part  of  your  soul 

"  which  is  to  unite  you  more  especially  to  God  in  Christ 

"  I  know  by  experience  that  the  intellect  may  be  cultivated  to 
"the  detriment  of  the  heart;  what  it  is  to  read  and  think  on 
"some  subjects,  until  I  am  quite  indisposed  to  prayer,  and  all 
"  spiritual  duties  and  communion  with  God.  I  now  read  the 
" '  Life  and  Letters  of  Dr.  Arnold,'  with  the  enthusiasm  of  a 
"  young  man  25  years  of  age.  I  lament  when  the  time  comes  to 
'■  go  to  Chapel,  and  tremble  when  I  hear  a  knock  at  the  door, 
"  thinking  that  some  one  comes  to  interrupt  me.  But  my 
"  conscience  tells  me  that  I  carry  the  thing  too  far.  What  ought 
"  to  be  a  help  to  duty  becomes  a  hindrance,  what  ought  to  be 
"  edifying  to  the  soul  becomes  a  detriment  to  it. 

"  Ond  y  mae  dyn  mawr  a  duwiol,  yn  ddyn  noble  iawn.  Mae'r 
"  Dr.  Arnold,  mi  dybiwn,  mor  gynnefin  yn  hanes  yr  oesoedd,  eu 
"  philosophyddion,  a'u  dynion  mawr,  a  phe  buasai  wedi  by w  o'r 
"  dydd  y  sefydlodd  Nimrod  ei  ymherodraeth  hyd  y  dydd  hwn. 
"  Ac  eto,  er  ei  fod  yn  ddyn  adnabyddus  i  ddysgedigion  Europe, 
"  ac  wedi  gwneyd  argraff  ar  ei  oes — mawrion  a  phenaethiad  y 
"  wlad,— eto  yr  oedd  yn  ddyn  mor  hynod  am  ei  ostyngeiddrwydd 
"  a'i  addf wynder,  f el  ag  yr  oedd  tlodion  duwiol  yn  cael  ynddo 
"  gyfaill  mynwesol.     '  I  never  saw  such  a  man,'  said  one  poor 


HANES   EYWYD   HENRY    REES.  611 

"  man, '  he  shakes  hands  with  us,  poor  people,  as  if  he  was  one  of 
"  ourselves.'  Another  old  woman  delighted  in  shewing  the 
"  chair  where  Dr.  Arnold  used  to  sit,  when  he  would  visit  her. 
'  Yr  oedd  llawer  mwy  o  wahaniaeth  rhyngddo  ef  a  r  tlodion 
■'  diddysg,  nag  oedd  rhwng  y  mawrion  oedd  yn  byw  o  gwmpas 
■'  Rugby  a  hwy.  Yr  oedd  ei  feddwl  cyfoethog  ef  yn  gwneyd 
■'  gwahaniaeth  mawr,  end  yn  amgylchiadau  y  lleill  yr  oedd  y 
■  gwahaniaeth  mwyaf.  Ond  tra  y  byddent  hwy  yn  cadw  eu 
"  distance,  yr  oedd  Arnold  yn  gyfeillgar.  Ac  yn  hyny  yr  oedd 
"•'  gwir  fawredd  meddwl  yn  dyfod  i'r  golwg.  Yr  oedd  philosophy 
■■'  a  dysg,  wedi  eu  sancteiddio,  yn  ei  ddysgu  ef  i  ddeall  nad  oedd 
"  hyny  o  wahaniaeth  ag  sydd  rhwng  dynion  a  u  gilydd  yn 
'y  byd  hwn,  ddim  i'w  gymharu  £i'r  ystyriaethau  yn  mha  rai 
'•'  y  maent  yn  ogyfuwch,  fel  perchenogion  eneidiau  anfarwol 
"  a  deiliaid  byd  tragwjT^ddol." 

Wele  un  llythyr  eto,  y  diweddaf  yn  y  flwyddyn  1856  : — 

"  Everton  Terrace,  1856.        /^i^ 
"  My  Dear  A., — In  a  very  dull  state  of  mind,  full  of  cold  and 

"  all  its  unhappy  effects,  I  am  urged  to  write  a  few  words 

"  I  am  very  empty -minded ;  nothing  will  come  to  put  down  on 
'■'  the  paper.  I  am  glad,  however,  that  your  young  friends 
'•  arrived  in  safety,  and  found  you  all  well.  But  we  cannot  be 
"  well  always ;  sickness  must  come  ;  death  must  come.  Some 
'•'one  or  other  of  our  friends  here,  is  always  in  affliction.  Yes. 
'•'  many,   very   many   are   at   the   same   time.      We  called  this 

"  evening  at  Mr. ,  and  there  found  the  mother  in  tears, 

'•  two  of  her  little  ones  very  unwell, — one  not  likely  to  live. 
'■.*...  So  let  us  be  very  thankful  whilst  health  and  comfort 
"  continue ;  enjoy  all  with  that  moderation  which  the  Bible,  ^es, 
"  reason  itself  demands,  when  we  consider  their  uncertainty. 

"  I  feel  afraid  of  urging  you  to  cultivate  love  to  the  Bible,  and 
"  to  communion  with  God  in  prayer,  because  I  am  so  destitute 
"  of  them  myself.  Here  I  am,  drawing  near  death  and  eternity, 
"  and  yet  my  attainments  in  holiness  and  heavenly-mi ndedness 


G12  PENNOD    XII. 

'■  are  very  small  indeed.  Yet,  I  think  I  realize  to  a  far  higher 
'■  degree,  the  vanity  of  life,  riches,  talents,  worldly  praise  and 
'■  glory,  than  I  did  in  former  years.  And  to  feel  nature  decay- 
'•  ing,  and  death  approaching,  would  have  been  terrible  indeed, 

*'  had  it  not  been  for  the  hope  of  the  Gospel 

"  I  wrote  the  above  last  night I  went  as  far  as  the 

"  Cemetery  after  dinner  to-day.  I  feel  some  kind  of  melancholy 
'•  longing  for  the  grave.  I  like  its  quietness  and  silence ;  and 
'■  yet  I  am  hardly  reconciled  to  take  my  place  among  its 
"  inhabitants.  Be  wise  in  time,  my  dear  girl.  Labour  for  the 
'•  knowledofe  of  Christ.  The  world  will  get  more  worthless  to 
"  you  as  you  grow  older,  but  Christ  more  precious ;  the  world 
"  more  tasteless,  but  religion  more  sweet." 

Yr  oedd  Mr.  a  Mrs.  Rees  wedi  trefnu  i  fyned  i'r  Isle  of  Wight, 

at  Mr.  a  Mrs.  Davies,  am  dair  wythnos  neu  fis,  yn  lonawr  a 

Chwefror,  1857,  yr  hyn  lief  yd  a  wnaethant.     Y  mae  genym  un 

Uythyr  a  ysgrifenwyd  ganddo  o  Liverpool  atynt  cyn  cychwyn 

yno  :— 

"January,  1857. 

"  Your  short  letter  came  to-night  when  we  were  planning  and 
'•'  arranging  our  journey  next  week.  If  kind  Providence  permit, 
'•'  we  shall  soon  be  with  you  now,  but  we  shall  soon  depart  again, 
'•'  for  all  is  on  the  move  here.  No  rest  this  side  the  grave ;  no 
'•'  continuing  city  until  we  take  to  that  invisible,  unchangeable, 
'•  and  everlasting  condition,  which  the  Bible  calls,  the  '  Heavenly 
"  Jerusalem.'  Have  yonv  preparations  for  that  state  been 
'•'  carried  on  ?  Have  you  made  some  progress  in  your  soul- 
"  work  ?  In  other  words,  have  you  conquered  in  some  degree,  for 
"  some  moments,  at  least,  your  aversion  to  secret  prayer  ?  Did 
"  you  ever  hear  Jesus  Christ  inviting  you, '  Come  ye  yourselves 
"apart,  and  rest  awhile?'  Do  you  accept  the  kind  invitation, 
"'  watching  your  opportunity  to  retire  to  his  blessed  company, 
'•'  which  you  may  really  enjoy  by  reading  about  him  in  the  New 
"  Testament  ?     Pra}'  to  him,  constantly,  for  his  help   to  open 


HANES  BYWYD  HENRY  REES.  CIS 

"  your  eyes,  and  soften  your  heart ;  and  be  sure  that  such 
"  prayers  will  not  be  in  vain.  Pray  to  him  to  show  you  what 
"  He  thinks  of  the  evil  that  you  are  every  day  committing,  and 
'■'  to  make  you  think  of  it  in  the  same  manner ;  and  depend  upon 
"it,  that  you  will  judge  of  it,  ere  long,  very  differently  from 
'■'  what  you  do  now.  And  this  is  in  your  power.  You  can,  if 
"  you  choose,  bend  your  knees,  and  utter  words  before  God  ;  you 
"  can  speak  to  hiui  in  your  heart  at  certain  seasons,  whether  you 
"  have  opportunity  to  bend  your  knees  or  no.  You  can  make  a 
"  point  of  so  speaking  to  him  every  day ;  of  forcing  yourself  to 
'■  do  it,  if  you  cannot  do  it  willingly ;  and  then,  if  you  go  on  in 
■'  this  way,  merely  resolving  and  practising  to  speak  to  God,  I 
"  care  not  in  how  few  words,  so  that  they  are  the  words  of  your 
"  own  heart,  ....  be  assured  that  He  will  hear ;  and  the  love 
"  of  his  service  will  be  given  to  your  prayers,  and  you  will  be 
"  brought  by  the  Holy  Spirit,  to  know  and  to  love  the  Father, 
"  and  his  Son,  Jesus  Christ. 

"  I  am,  your  Father." 

Aeth  Mr.  a  Mrs.  Rees  i'r  Isle  of  Wight,  ar  ol  y  Sabboth, 
lonawr  11,  1857.  Y  mae  Mrs.  Davies  yn  dywedyd  fod  ei  thad 
yn  mwynhau  yn  ddirfawr — y  tawelwch,  a'r  gorphwys,  a'r 
neillduaeth  a  gai  yn  Ventnor.  Cerddai  yn  ol  ac  yn  mlaen  ar  y 
rhodfeydd  yno,  gan  fwynhau  tywyniad  hyfryd  yr  haul,  ac  yu 
neillduol  y  beroriaeth  swynol  a  ddisgynai  ar  ei  glustiau,  oddi- 
wrth  ganiadau  boreuol  yr  adar,  y  rhai  a  hofFai  mor  fawr.  Yr 
oedd  Syr  Bulwer  Lytton,  wedi  hyny  Lord  Lytton,  y  ffug- 
chwedleuydd  poblogaidd,  yn.  aros  y  gauaf  hwnw  yn  Ventnor, 
ac  yn  lletya  yn  gyfagos  i  dy  Mr.  a  Mrs.  Davies.  Yr  oeddent 
hwy  yn  sylwi  arno  beunydd,  yn  cerdded  yn  ol  ac  yn  mlaen,  yn 
siarad,  ac  yn  gwneyd  munudiau  wrtho  ei  hunan,  yn  amlwg, 
fel  y  tybient  hwy,  yn  adrodd  iddo  ei  hunan  rai  o'r  golygfeydd 
a'r  ymddyddanion,  a  fwriedid  ganddo  i'w  ffug-chwedlau.  Yr 
,  oedd  Mr.  Rees  yn  neillduol  yn  cael  cryn  ddifyrwch  wrth  wylio 
a  sylwi  arno;  ac  fe  arferai  ddywedyd,  y  gallai  yntau  bellach 


614  PENNOl)  XII. 

anturio  siarad  wrtho  ei  hunau  pan   yn  cerdded,  gan  fod  dyn 
mor  fawr  a  Bulwer  Lytton  yn  gwneyd  hyny. 

I  Gapel  yr  Annibjmwyr  yr  oeddent  yn  myned  yn  Yentnor  ar 
y  Sabboth.  Aeth  Mr.  Rees  i  wasanaetli  yr  Eglwys  Sefydledig 
yno  unwaith  neu  ddwy.  Yr  oedd  yn  gwerthfawrogi  y  Sab- 
bothau  hyny  yn  fawr,  yn  enwedig  yn  y  seibiaut  a'r  gorphwj'-s 
oedd  yn  gael ;  ac  yr  oedd  yn  cael  hyf rydwch  a  budd  yn  yr 
addoliad,  yn  mha  le  bynnag  y  byddai.  "  Yr  oeddem  ni,"  meddai 
Mrs.  Davies,  "  yn  tueddu  i  gwyno  a  beirniadu,  ond  3a'  oedd  efe 
yn  gwrandaw  gydar  amcau  i  gael  rhyw  leshad,  ac  yn  y  cyffredin 
yn  llwyddo.  Ar  un  or  Sabljothau  ag  yr  oedd  yn  Yentnor  y 
pryd  hwn,  yn  Nghapel  yr  Annibynwyr,  y  clj^wodd  y  don  yn 
cael  ei  chanu,  y  cyfeiriasom  ati  yn  tudal.  31,  yr  hon  a  gipiwyd  i 
fynu  ganddo  ar  unwaith,  ac  y  cyfieithodd  yr  Emyn  i'r  Gymraeg. 
Y  mae  Mrs.  Davies  yn  sylwi  fod  y  don  yn  cael  ei  chanu  gyda 
dylanwad  ac  effaith  annghyffredin,  fel  yr  oedd  Mr.  Rees  yn 
teimlo  yn  ddwys,  ac  ar  ol  hyny  yn  siarad  yn  fynych  am  y  dull 
yr  oedd  yn  cael  ei  chanu,  ac  am  brydferthwch  yr  Emyn.  Yr 
Emyn  oedd  yr  un  adnabyddus,  "  There  is  a  fountain  filled  with 
blood,"  dc  Ni  a  ddod^vn  i  mewn  yma  y  cyfieithiad  a  wnaed 
gan  Mr.  Rees  o  honi : — 

"  Daeth  allan  flrydiau  ami  ri 
O  wythi  cnawd  yr  Oen  ; 
A  phawb  a  ymsawdd  is  eu  ill, 
A'n  iach  o'u  damniol  boen. 

Y  Ueidr  marwol  yn  ei  ddydd, 

O'u  gwel'd  oedd  lawen  iawn : 
A  ni,  mor  frwnt  ag  yntau  sydd, 

Ein  golchi  yma  gawn. 

Er  pan  o'th  glwy'  daeth  ffrydiau  glan, 

Trwy  fFydd  i'm  henaid  gwyw, 
Pryniawdol  gariad  fu  fy  nghan, 

Ac  a  fydd  tra  f wy  byw. 


HANES   BY\VTD   HENRY  EEES.  615 

Ac  yna  mewn  rhyw  newydd  don, 

Mi  gana'th  ras  a'th  hedd  ; 
Pan  f o'r  bloesg-dafod  af rwydd  hwn 

Yn  ddistaw  yn  y  Bedd." 

Fe  wcl  y  rhai  cydnabyddus  a'r  Emyn  yn  y  Saesonaeg,  fod  un 
o'r  pennillion,  ac  un  o'r  rhai  mwyaf  tyner,  wedi  ei  adael  allan 
yn  y  cyfieithiad — "Dear  dying  Lamb,  thy  precious  hlood,"  d-c. 
Nid  ydym  ni  3m  gwybod  pa  fodd  i  gyf rif  am  hyny,  ond  nid  oes 
dim  ychwaneg  ar  gael.  Fe  geisiodd  Mr.  Rees  gael  gan  gantor- 
ion  Livei-pool  gymmeryd  y  don  i  fynu  i'w  chanu  yn  ein  Capeli 
ni  yma ;  ond,  er  siomedigaeth  fawr  iddo,  nid  oeddent  hwy  yn 
gweled  y  cyfryw  brydferthwch  ynddi  ag  a  welai  efe,  ac  felly  ni 
ddaeth  i  arferiad  yn  ein  plith.  "  Y  mae  yn  ddiammeu,"  medd 
Mrs.  Davies,  "  fod  rhyw  oleuni  gogoneddus  ar  wirionedd  mawr 
yr  Emyn,  wedi  tj'-svynu  i'w  feddwl  ef  yn  y  Capel  hwnw  yn 
Ventnor,  fel  yr  oedd  yr  Emym  a'r  Don,  byth  wedi  hyny,  megis 
adsain  iddo  o'r  nefoedd  ei  hunan."  Dychwelodd  i  Liverpool 
erbyn  y  Sabboth,  Chwefror  15. 

Yr  oedd  y  flwyddyn  1857,  yn  flwyddyn  hynod  i  ni  fel  Cym- 
deithasfa  yn  Ngogledd  C^anru,  fel  y  flwyddyn  gyntaf  i  Mr. 
Morgan,  y  DyfFryn,  ddechreu  ar  ei  lafur  yn  casglu  y  gronfa 
tuag  at  gynhaliaeth  yr  Athrofa.  Yr  oedd  y  pennodiad  arno  i 
hyny  wedi  ei  wneuthur  yn  Nghymdeithasfa  y  Wj^ddgrug, 
Rhagfyr  10,  11,  12,  1856 ;  ac  yr  oedd  erbyn  y  Gymdeithasfa 
gyntaf  yn  1857,  yn  Nolgelleu,  Ebrill  1,  2,  wedi  dechreu  o 
ddifrif  ar  ei  waith,  ac  wedi  Uwyddo  i  gael  rhai  miloedd  o 
addewidion  at  y  gronfa.  Yr  oedd  Mr.  Rees  yn  cymmeryd 
dyddordeb  neillduol  yn  yr  achos  hwnw ;  ac  yr  oedd  yn  hynod  o 
bryderus,  gan  gofio  am  y  methiant  blaenorol,  rhag  iddo  droi 
allan  yn  fethiant  y  tro  hwn  eto.  Ond  erbyn  Gymdeithasfa 
Liverpool,  y  Sulgwyn,  Mai  31,  a  Mehefin  1,  1857,  yr  oedd  wedi 
colli  ei  bryder  yn  gwbl,  ac  yn  hollol  hyderus,  os  caniateid 
bywyd  ac  iechyd  i  Mr.  Morgan,  y  byddai  yr  ymdrech  yn 
llwyddiant  sicr.     Yr  oedd  Mr.  Morgan  pan  y  daethai  i  Liverpool 


616  TENNOD  xir. 

y  pryd  hwnw,  wedi  cael  addewi Jion  am  rai  miloedd ;  ac  yr  oedd 
y  wlad  yn  gyffrediu,  hyd  ag  yr  oedd  efe  wedi  bod  yn  gosod  yr 
achos  ger  bron  y  cynnulleidfaoedd,  yn  arddangos  parodrwydd 
hynod  i  gyfranu  ato.  Yii  y  Cyfarfod  Mawr  Eglwysig,  a  gyn- 
haliwyd  yn  yr  Amphi-theatre,  boreu  Llun,  a  Mr.  Rees  yn  y 
gadair,  lie  y  gwnaed  llawer  o  sylwadau  gwertlifawr  ar  bwnc 
neillduol  y  cyfarfod,  sef,  yr  hyn  sydd  yn  cyfansoddi  rliagoroldeb 
a  gogoniant  yr  eglwys — pan  yn  tynu  at  ddiwedd  y  cyfarfod, 
dywedodd  y  Cadeirydd : — "  Yr  ydwyf  fi  yn  awr  yn  rayned  i 
alw  ar  \Vr  ag  yr  ydj'^ch  oil  yn  ddigon  adnabyddus  o  bono,  ac  nad 
oes  eisieu  i  mi  dreulio  dim  amser  i'w  gyflwyno  i  chwi.  Y  mae 
wedi  myned,  yn  wir,  y  dyddiau  hyn  i  fesur  mawr  yn  wr  o  un 
idea  ;  ac  y  mae  yn  debyg  iawn  mai  at  yr  idea  bono,  y  bydd  efe 
yn  mynu  myned  yma  beddyw,  oblegid  bono,  fel  yr  ydwyf  fi  yn 
clywed,  y  mae  yn  ei  hargymbell  ar  bawb  yn  mbob  man.  Am 
arian,  ac  arian,  ac  arian,  y  mae  oddiwrtb  bawb  ;  ac  j  maent  yn 
dy weyd  nad  oes  dim  boddloni  arno  bebddynt ;  ac  nid  yn  unig 
byny,  ond  ei  fod  yn  bur  sicr  os  na  byddwch  chwi  yn  wjdiadwrus 
iawn  arnoch  eich  hunain,  o  fyned  a  hwy  o'cli  pocedau,  os  nad 
aifF  o  a  hwy  o'ch  calonau  chwi.  Pa  fodd  bynnag,  nid  oes  genyf 
ji  ddim  i'lv  ivneyd  ond  ei  olhung  o  arnoch  chwi,  a  gadael 
rhyngoch  chivi  dg  ef.  Mr.  Morgan,  y  Dyffryn,  sydd  i'ch  cyfarch 
chwi  nesaf."  Ar  unwaith,  dyna  Mr.  Morgan  i  fynu,  a  dyna 
gannoedd  o  ddwylaw  yn  cael  eu  euro  o  groesawiad  iddo.  Yna, 
meddai, — "Mr.  Cadeirydd,  y  mae  yn  dda  iawn  genyf  fi  fod 
genyf  fi  yn  awr  un  idea  beth  bynnag.  Mi  a  fum,  ysywaeth ! 
laweroedd  o  weithiau,  heb  idea  o  fath  yn  y  byd ;  ond  yr  wyf 
yn  awr  wedi  cael  un,  ac  un  a  chyfoeth  o  dros  ugain  mil  o 
buunau  ynddi.  Ni  byddaf  yn  foddlawn  heb  hyny  o  leiaf,  er 
ffurfio  cronfa  at  gynhaliaeth  anrhydeddus  ein  Hathrofa  yn  y 
Bala,  yn  lie  yr  hen  ddull  cardodaidd  ag  y  mae  wedi  ei  chynnal, 
mewn  llawer  o  fanau  hyd  yn  hyn.  Ac  y  mae  yr  idea  hon,  sydd 
genyf  fi,  yn  dal  cysjdltiad  agos  iawn  a'r  mater  sydd  wedi  bod 
dan  sylw  eisoes  yn  y  cyfarfod  hwu,  o'r  dechreuad.  Os  ydycli 
leyd  yr  eglwys  yn  ogoneddus,  rhaid  i  chwi  gadw  gogoniant 


C;;lll      *V  lit 


HANES   BYWYD   HENRY    REES.  G17 

ar  y  pulpud ;  ac  ni  ellwch  chwi  ddiin  gwneuthnr  hyny  yn 
Ijinedclwl  y  wlad  y  dyddiau  hyn,  os  bydd  y  weinidogaeth  yn 
I  arwyddo  difFyg  diwylliant,  ac  yn  neillduol  anwybodaetli."  Yna 
efe  a  aeth  rhagddo,  yn  ei  dduU  doniol  ei  hunan,  i  adrodd  am  y 
ll\v3^ddiant  oedd  wedi  bod  eisoes  ar  ei  ymdrechiadau ;  ac  yn 
enwedig  y  llwyddiant  oedd  wedi  gael  er  ys  ychydig  ddyddiau 
yn  Liverpool,  yn  mhlith  y  cyfeillion  yr  ymwelsai  a  hwynt ; 
a  therfynodd  gan  gymhell  yr  achos  yn  y  modd  taeraf  i  sylw 
a  haelioni  yr  holl  gynnulleidfa.  Wedi  iddo  orphen, — "  Wei," 
uieddai  Mr.  Rees,  "peth  gwerthfawr  iawn  wedi  cael  idea 
ydyw  gallu  ei  gweithio  allan ;  ac  yy  wyf  fi  o'r  galon  yn 
gobeithio  y  bydd  i  ni  oil  gyduno  i  ymdrccliu  cynnorthwyo 
oin  brawd  i  weithio  allan  yr  idea  gyfoetliog  y  inae  wedi  cael 
gafael  arni." 

O  Gymdeithasfa  Liverpool  y  pryd  hwn  yr  oedd  nifer  o  honoiu 
yn  myned  gyda  r  agerlong  i'r  Borthaethwy,  tua  Chymdeithasfa 
Llangefni.  Yr  oedd  Mr.  Rees  yn  un  o  honora,  ac  yr  oedd  yn 
niwynhau  y  fordaith  yn  hynod  iawn.  Yr  oeddem  yn  lletya 
gyda'n  gilydd,  y  pryd  hwnw,  yn  y  Fron,  ac  yr  oedd  Mr.  Rees 
yn  yniddangos  i  ni  yn  iachach,  ac  yn  gryfacli,  ac  yn  fwy 
bywiog,  nag  y  gwelsem  ef  er  ys  blynyddoedd.  Yr  oedd  yn 
amlwg  fod  ei  ymweliad  a'r  Isle  of  Wi<jld  y  gauaf  blaenorol, 
wedi  gadael  effaith  dda  iawn  ar  ei  iechyd  a'i  ysbryd.  Yr  oedd 
Mr.  John  Jones,  Talsarn,  y  pryd  hyny  yn  wael  iaAvn  ;  ac  fe  gyn- 
nygiodd  Mr.  Rees  benderfyniad  yn  ddatganiad  o  gydymdeimlad  y 
Gymdeithasfa  gydag  ef  yn  ei  gystudd,  yr  hwn  a  gefuogwyd  gan 
Mr.  Cadwaladr  Williams,  ac  a  dderbyniwyd  gyda  r  parodrwydd 
mwyaf,  a  chyda  theimladau  nodedig  o  ddwys.  Yr  oeddem  ni 
yn  aros  yn  Llangefni  dros  y  Sabboth,  a  Mr.  Rees  yn  myned  i'r 
Borthaethwy ;  ac  ni  a  gytunasom  a'n  gilydd  i  fyned,  y  dydd 
Mercher  canlynol,  i  Dalsarn,  i  ymweled  a  Mr.  John  Jones.  Ond 
crbyn  i  ni  fyned  i'r  Borth,  yr  oedd  Mr.  Rees  yn  ofni  y  gallai 
ymweliad  felly  fod  o  fwy  o  niwed  nag  o  les  iddo  3'n  ei  wendid, 
ac  felly  yr  oedd  wedi  dyfod  i'r  penderfyniad  mai  gwell  iddo  nag 
ymweled  yn  bersonol  ag  ef,  fyddai  anfon  Ilytliyr  ato.     Annogai 


/Af 


618  PENNOD  XII. 

ni,  pa  fodd  bynnag,  i  fyned ;  ac  felly  y  gwnaethom.  Yn  mhen 
ugain  niwrnod  ar  ol  hyny,  a  phan  oedd  efe  wedi  dyfod  drachefii 
gydar  Packet  i'r  Borth,  ar  ei  ffordd  i  Gyfarfod  Pregethu  oedd 
yn  Nghonwy,  fe  ysgrifenodd  at  Mr.  John  Jones.  Y  mae  y 
llythyr  eisoes  wedi  ei  gy hoeddi  yn  Nghofiant  Mr.  Jones ;  ond  y  . 
mae  mor  nodweddiadol  o  Mr.  Rees,  ac  mor  hanfodol  er  rhoddi 
golwg  deg  arno,  fel  y  b^^ddai  yn  anfaddeuol  ynom  beidio  ei 
ddodi  i  mewn  yn  ei  Gofiant  ef  ei  hunan. 

"  Borthaethwy,  Mehefin  30,  1857. 

"  Anwyl  Gyfaill, — Mae  yn  ofidus  i  mi  glywed,  o  bryd  i  bryd, 
'  mai  parliau  jn.  wael  yr  ydych.  Meddyliais  unwaith  am 
'  ddyfod  hj^d  Dalsam  i  ymweled  a  chwi ;  ond  meddyliais  wedi 
'  hyny  y  gallaswn  fod  o  flinder  a  niwed  i  chwi  yn  eich  gwendid 
'  presennol ;  a  bod  yn  bosibl  y  byddai  gair  o  ymddyddan  a  chwi, 
'trwy  gyfrwng  hyn  o  lythyr,  yn  fwy  diogel  i'ch  iechyd,  ac 
'  hwyrach,  yn  llawn  mor  f uddiol  a  chysurol  i'ch  meddyliau. 
'  Ychj^dig  sydd  genyf  i'w  ddj^wedyd :  ac  y  mae  arnaf  ofn,  yn  yr 
'  ychydig  hyny,  rhag  i  mi  fod  yn  debj^g  i  un  '  yn  canu  caniadau 
'i  galon  drist.'  Clywais  eich  bod  yn  awj^ddus  am  estyniad 
'  einioes,  ac  am  '  un  awr '  yn  rhagor  i  weithio  yn  Ngwinllan 
'  lesu  Grist.  Gobeithiaf  fod  hyny  yn  arwydd  mai  dyna  yw 
'  ewj^lys  yr  Arglwydd  ;  ac  y  cewch  chwi  eto,  fel  Hezeciah, 
' '  fyned  i  f ynu  i  dy  yr  Arglwydd '  a  '  gweled  yr  Arglwydd  lor ' 
'  unwaith  yn  rhagor,  '  yn  nhir  y  rhai  by w.'  Ond  peidiwch  a 
'  thwyllo  eich  hunan.  Os  cewch  chwi  fyw  yn  hwy,  a  gweithio 
'  ychwaneg,  rhaid  i  chwi  farw  yn  y  diwedd  yn  '  was  anfuddiol,' 
'  heb  weled  eich  hunan  wedi  gwneuthur  dim.  Ei  waifh  effycld 
'  ymffrost  pechadur  hyth.  Mae  yn  amheus  genyf,  weithiau,  nad 
'  y w  yr  awydd  a  deimlwn  am  fyw  yn  hwy,  mewn  trefn  i  wneyd 
'  ychwaneg  dros  lesu  Grist,  yn  ddim  yn  y  byd,  wedi  y  cwbl,  ond 
'  natur  yn  methu  cymmodi  a  marw :  ie,  hwyrach,  yn  ddim  ond 
■  yr  hen  Adda  ddeddfol  ynom,  yn  methu  marw  iddo  ei  hun,  a 
'  gollwng  ein  hysbryd  o'i  grafangau,  i  ymlonyddu  dros  byth  yn 
iachawdwriaeth  gras, — cyfiawnder  a  haeddiant  yr  Ail  Adda. 


HANES  BYWYD   HENRY  REES.  619 

"  A  oes  amoch  chwi  ofn  ymddangos  ger  bron  Duw  yn  y  byd 
"  tragwyddol  ?     Wei,  fy  anwyl  frawd,  mi  a  allaf  gy dymdeimlo  a 

■  cliAvi ;  yr  wy£  finnau  hefyd  yn  oi'ni  ac  yn  crynu  wrth  feddwl 
•  am  hyny.     Ond  gadewch  i  mi  ofyn  i  chwi  un  gair : — Oni  buoch 

■  chwi  lawer  gwaith  cyn  hyn,  o  ran  eich  meddwl  a'ch  cydwybod 

■  yn  mhresenoldeb  y  Duw  Mawr  ?  Wei,  a  oedd  efe  yn  ddychryn 
"  i  chwi  3^r  amserau  hyny  ?  Ai  cythryblu  y  byddai  eich  ysbryd 
"  yn  ei  wydd  ef  ?  O,  nage ;  nage.  Onid  y  Duwdod  mawr  yn 
"  Nghrist  oedd  y  tegwch  mwyaf  a  welodd  eich  enaid  erioed  ? 
"  Ni  byddai  pelydrau  ei  ogoniant  yn  angau  i  ddim  yn  eich 
"mynwes  ond  ei  llygredigaeth.  Chwi  brofech  mai  digonol- 
"rwydd  llawenydd  sydd  ger  ei  fron,'  a  bod  'digrifwch/  ie  i 
"  bechadur,  '  ar  ei  ddeheulaw  yn  dragywj'dd.'  Os  felly,  anwyl 
"gyfaill,  Paham  yr  arswydwch  chwi  ymddangos  ger  ei  fron 
"  yn  y  byd  tragwyddol  ?  Yr  un  un  a  fydd  efe  yno ;  a'r  un 
'■  effeithiau  a  gynnyrcha  ei  bresennoldeb  ef  yn  eich  j^sbryd 
"  chwithau.  Yr  holl  wahaniaeth  a  brofwch  chwi  ydy w,  y  bydd 
"  gogoniant  ei  ddaioni  yn  ymnoethi  yn  f wy  o  flaen  eich  dirnad- 
"aeth  y  pryd  hyny,  a'ch  ysbryd,  yntau,  wedi  colli  ei  holl 
"wendid,  ei  dywjdlwch,  a'i  wamalrwydd,  ac  yn  ymsefydlu 
"mewn  cadarn  a  dwfn  amgyffred  ar  y  gogoniant  hwnw.  Yr 
"oedd  yr  Arglwydd  lesu  yn  bwriadu  ein  cysuro  ni,  wrth 
"  ddyweyd  y  caem  ni  '  tveled  Daw.'  Y  mae  arnom  ninnau  ofn 
" '  gweled  Duw.'  O  !  John  bach,  peidiwch  a  gadael  i  gydwybod 
"euog,  a'r  diafol,  ro'i  camddarluniadau  o'r  Duw  mawr  o  flaen 
"  eich  meddyliau  chwi.  Byddwch  shvr,  pan  na  byddo  cofio  am 
"dano  yn  peri  dim  ond  cythryblcdd  yn  eich  ysbryd,  na  bydd  ei 
"holl  garader  ef  ddim  o  flaen  eich  meddwl  chwi  yr  amser 
"  liwnw.  Nid  ar  Dduw  yn  Nghrist  y  byddwch  chwi  yn  syllu. 
"  Nid  y  Tad  fyddwch  chwi  yn  ei  weled.  Mae  hwnw  wedi  eich 
"  caru  chwi ;  a'ch  cam  'felly'  fel  yr  anfonodd  efe  ei  unig-anedig 
"  Fab  i'r  byd,  i  fod  yn  iawn  dros  eich  pechodau,  fel  y  gallai,  yn 
"anrhydeddus  iddo  ei  hun,  foddhau  ei  gariad,  a  'chyflawni 
"  boddlonrwydd  ei  ddaioni,'  yn  eich  tragwyddol  ddedwyddwch 

•'  Mae  ofni  un  fel  \\yn  yn  FiafoAdd  yn  anmhriodol  iawn.     Un 


620  TENNOD  XII. 

"  i  yinhyfrydu  ynJdo  ytly w  ac  i  hiraethu  am  ei  weled.  '  Etc/ 
"  niedd  y  gair,  '  a  edwyn  ddyddiau  y  rhai  perffaith.'  Mae  yn 
"  adnabod  y  '  dyddiau '  hyn  o  gystudd  a  thrallod  arnoch  cliwi- 
"  thau :  ac  yn  alluog  i  loddi '  north  '  i  chwi  yn  ol  y  '  dydd/  a  phcr- 
"  fFeithio  eich  amynedd  trwy  eich  diddanu.  Na  fyddwch  yn  rhy 
"  awyddus  am  fyw  nac  am  farw ;  am  gael '  aros  yn  y  corph,'  nac 
"  am  ymadael  i  '  fod  gyda'r  Arglwydd.'  Ond  yn  unig  dymunwch 
"  farw  i'cli  ewyllys  eich  hunan.  'Bydded  eich  Iwynau  wedi  eu 
"  hymwregysu,'  a'ch  '  lampau  yn  oleu,'  yn  dysgwyl  yr  alwad,  ac 
"  yn  barod  i  uf uddhau  iddi : — '  Wele  fi  yn  ei  law  ;  gwnaed  a  mi 
"  fel  y  byddo  da  yn  ei  olwg.' 

•' '  Bydded  i  dangnef edd  Duw,  yr  hwn  sydd  goruwch  pob 
"  deall,'  '  gadw  eich  calon  a'ch  meddwl '  chwi  a'ch  gwraig,  a'ch 
"  teulu,  yn  eich  dydd  hwn  o  gystudd  a  thrallod.     Amen. 

"  Yr  eiddoch  yn  serchog  a  chydymdeimladol, 

Henry  Rees." 

Bu  Mr.  John  Jones  byw  hyd  y  boreu  Sabboth,  Awst  16,  pryd 
y  bu  farw,  a  chladdwyd  ef  y  dydd  lau  canlynol.  Aeth  Mr. 
Rees  i'w  angladd,  a  rhoddwyd  cyfarchiad  byr  ganddo  i'r  dyrfa 
oedd  wedi  ymgynnull  at  y  t;^,  cyn  cychwyn  tua'r  fynwent.  Yr 
oedd  Mr.  John  Phillips,  a  Mr.  Roberts,  Amlwch,  wedi  pregethu 
yn  y  Capel  cyn  hyny,  fel  yr  oedd  Mr.  Rees  Jones,  Felinheli, 
wedi  pregethu  y  nos  o'r  blaen.  Dywedai  Mr.  Rees  ei  fod  ef 
wedi  cael  ei  alw  yn  bur  annisgwyliadwy,  a'i  fod  felly  yn  teimlo 
yn  bur  anmharod  i'w  cyfarch  ar  yr  achlysur.  Ac  yn  wir  nid 
oedd  yn  meddwl  mai  gweddus  ydoedd  dyweyd  llawer.  "  Distaw- 
rwydd,"  meddai,  "  sydd  yn  llefaru  uchaf  yma  heddyw.  Os 
carech  chwi  gael  pregeth  yn  mhellach,  edrychwch  ar  yr  arch,  yr 
elor-gerbyd,  a'r  bedd ;  a  meddyliwch  am  eich  hen  weinidog 
parabl-ber  wedi  tewi  am  byth.  Yr  oedd  ei  enw  bellach  yn 
adnabyddus  trwy  y  Dywysogaeth  er  ys  deg  neu  bymtheg  ar 
hugain  o  flynyddoedd,  a'i  hyawdledd  yn  cyffroi  ac  yn  difyru 
Imeddyliau  ei  gyd-genedl.  Ond  erbyn  heddyw,  wele  Gymru 
'heb  un  John  Jones,  Talsarn,  ynddi.     Pell  ydym,  er  hyny,  o  fod 


HANKS   BYWYD   HENRY   REES.  621 

yn  galaru  ar  ei  ol  fel  rliai  heb  obaitli : — '  Canys  os  ydym  yii 
crcdu  farw  lesu  a'i  adgyfodi,  felly  y  rhai  a  hunasant  yn  yr 
lesu,  a  ddwg  Duw  liefyd  gj'^dag  ef.'     Y  mae  yn  wir  y  gallasai, 

0  ran  nerth  ac  oedran,  barlmu  i  lafurio  am  ychydig  flynydd- 
oedd  yn  hwy ;  ond,  ai-  yr  ochr  arall,  cafodd  oes  dda,  a  threul- 
iodd  hi  yn  wasanacthgar  a  llaf  urus.  Cofiwn  mai  benthyg  ydoedd 
i  ni;  a  rhoddwn  y  benthyg  adref  heddyw  yn  ddirwgnach  a 
diolchgar.  Byddai  efe  yn  arfer  achw^'^n  yn  chwarengar  weithiau 
ar  y  nefoedd,  gan  dd3-wedyd,  pan  gyfodai  rhyw  rai  mwy  rhagor- 

01  na'r  cyffredin  mewn  sancteiddrwydd  a  defnyddioldeb  yn  ein 
byd  ni,  fod  y  nefoedd  yn  eu  sugno  oddiyma  yn  lied  fuan.  Yn  awr, 
y  mae  hyny  wedi  ei  wirio  ynddo  ef  ei  hun.  Ond  pawb  o  honocli 
cliwi  ag  sydd  yn  teiralo  oddiwrth  ei  farwolaeth,  arllwjT-swch  y 
teimladau  hyny  mewn  diolchgarwch  drosto  ef  ag  sydd  wedi  ei 
ddwyn  yn  ddiogel  i'r  bedd,  ac  mewn  cydyradeimlad  a,  a  gwedd'iau 
dros  ei  weddw  a'i  amddifaid,  sydd  mewn  galar  ar  ei  ol. 

'■'Yr  oedd  golwg  dywysogaidd  arno,  gj^dai  gorph  cryf,  a'i 
lais  peraidd,  pan  yn  pregetha  lesu  Grist  i'w  gy dwladwyr ;  ond 
pa  fath  olwg  sydd  arno  yn  awr,  a  pha  beth  sydd  yn  rhedeg 
trwy  ei  feddwl  y  funud  hon,  pan  y  mae  yn  gweled  lesu  Grist  yn 
ei  natur,  ac  yn  cael  bod  gydag  ef — yr  hwn  oedd  gy da'r  Tad  er 
tragwyddoldeb,  ac  yn  hyfrydwch  iddo  beunydd — cyflawnder 
mawr  yr  arfaethau  tragywyddol,  a  chynnwys  yr  holl  addewid- 
ion — am  yr  hyn  bethau  yr  oedd  j^^n  dysgwyl  ac  yn  gobeithio,  yn 
yr  amser  yr  oedd  yma  gyda  chwi." 

Dychwelodd  Mr.  Rees  o  angladd  ^Ir.  John  Jones  i  Liverpool 
at  y  Sabboth. 

Ryw  bryd  yn  }'•  mis  Gorphenaf  blaenorol,  a  phan  yn  cwyno  ei 
fod  yn  dra  difFrwyth  ei  feddwl,  fe  ysgrifenodd  at  Mrs.  Davies 
fel  y  canlyn  : — 

"  In  one  of  my  barren  moods,  I  am  pressed  by  your  mother  to  j    <;•  ^ 
"  write  a  line  to  you.     I  have  nothing  in  the  world  to  say — as 
"  empty  as  an  old  tithe-barn  ever  was  in  the  month  of  June —  | 
"  and  possessing  very  little  of  that  talent,  which  enables  one  to 


622  PENNOD  XII. 

"  write  much  when  one  has  nothing  to  say.  You  speak  in  your 
"  last  letter  of  preserving  the  productions  of  yonr  garden.  The 
"farmers  throughout  the  country  are  busily  engaged  in  the 
'•'  same  work ; — they  preserve  for  their  animals,  and  you,  for 
"  what  is  animal  in  man.  It  is  not  the  highest  kind  of  work,  to 
"  be  sure,  but  it  is  a  work  notwithstanding — that  is  the  beaut}^ 
"  — it  is  doing  something ;  and  it  strengthens  the  habit  of 
"  economy,  industry,  and  usefulness.  Some  look  upon  work  as 
"  something  for  servants  only.  Well,  if  so,  you  might  transport 
"all  the  ladies  and  gentlemen  of  this  planet  to  the  moon, 
"and  everything  would  go  on  quite  the  same,  no  one  would 
"feel  any  loss  after  them.  You  would  not  be  that  useless 
"  creature.  Your  health  forbids  it ;  your  self-respect  forbids  it ; 
"your  conscience  forbids  it.  Some  again  look  upon  their 
"  occupation  as  an  enemy  to  religion,  and  the  time  given  to  it, 
"  is  considered  as  time  lost  to  piety,  and  to  God.  But  the 
"  intelligent  Christian  views  the  duties  of  his  station  as  a  part 
"  of  his  religion ;  the  meanest  of  his  duties  he  does  as  a  servant 
"  of  Christ,  doing  the  will  of  God  from  the  heart.  It  is  a  duty— 
"then  it  would  be  a  sin  to  neglect  it.  And  so  you  see,  that 
"  something  which  reaches  to  the  infinite  and  the  eternal,  may 
"  attach  itself  to  what  is  very  trifling  in  itself." 

Yr  oedd  wedi  gwneuthur  ei  f eddwl  i  fynu  y  pryd  hwn  i  fyned 
gyda  rhai  cyfeillion  i  Berlin,  i  Gynnadledd  y  Cynghrair  Efengyl- 
aidd,  oedd  i'w  ch3'nnal  yno  Medi  9 — 16,  1857.  Yr  oedd  efe,  fel 
y  gwelsom,  er  sefydliad  cyntaf  y  Cynghrair,  wedi  cymmeryd  3' 
dyddordeb  mwyaf  ynddo ;  ac  yr  oedd  yn  teimlo  yn  nodedig  o 
awyddus  am  fod  yn  bresennol  yn  y  Cyfarfod  hwnw,  er  gweled 
lliaws  ag  yr  oedd  wedi  clywed  llawer  am  danynt,  ac  yr  oedd  yn 
gwbl  gydnabyddus  a  u  henwau ;  a  chan  obeithio  hefyd  cael,.  nid 
yn  unig  ryw  hyfrydwch  ac  adfywiad  iddo  ei  hunan,  ond  rhyw- 
beth  ag  y  gallai  ei  droi  er  mantais  i  ysbrydolrwydd  crefydd  yn 
mhlith  ei  gyd-genedl.  Pan  ar  fin  cychwyn,  fe  ysgrifenodd 
lythyr  atei  fereh,  gyda  golwg  ar  y  daith  oedd  ar  gymmeryd,  o'r 
hwn  y  dyfynir  yr  hyn  a  ganlyn : — 


HANES   BYVVYD    HENRY   EEES.  623 

"  You  call  it  my  first  journey  to  the  Continent  of  Europe.  /  /^ 
*'  Yes ;  and  my  last  too.  I  shall  look  on  everything-  I  see  for 
"  the  first  and  last  time.  My  next  great  trip  will  most  likely  be 
"  to  the  Great  Continent  of  Eternity.  Solemn  thought !  full  of 
"  awe !  but  not  without  a  mixture  of  some  kind  of  a  melancholy 
"  pleasure,  and  trembling  hope.  It  is  awful  even  to  go  to 
"  heaven,  for  you  must  go  through  death ;  and  you  enter  the 
"  presence  of  the  Eternal,  and  most  holy  Jehovah.  And  if  the 
"  measure  of  our  happiness  there,  will  correspond  with  the 
"  measure  of  our  usefulness  here,  what  a  low  rank  we  shall  have 
"  to  take ;  after  all  this  idling,  and  trifling  away  of  our  time,  and 

■  living  so  much  to  ourselves.     I  could  play  with  these  thoughts 

■  formerly,  when  they  were  looming  far  away  in  the  future,  but 
'■  now,  as  life  is  far  gone,  and  they  are  on  the  point  of  becoming 
"  realities,  I  begin  to  tremble.  Oh  !  what  a  consolation  it  is  that 
"  salvation  is  by  grace :  how  precious  are  the  merits  of  the 
"  Redeemer.  Oh !  his  precious  blood ;  I  shall  turn  my  un- 
"  worthiness  to  some  good  account  by  adoring  him  the  more."      f 

Ar  ddydd  laoi,  Medi  3,  fe  adawodd  Liverpool  am  Lundain,  ar 
ei  daith  tua'r  Cyfandir.  Yr  ydym  yn  cofio  ei  fod  ef  a'r 
diweddar  Mr.  John  Roberts,  Ysgrifenydd  ein  Cymdeithas  Gen- 
hadol  Dramor,  a'r  hwn  oedd  un  o'r  rhai  oeddent  yn  myned 
gydag  ef  i  Berlin,  wedi  galw  gyda  ni  yn  lied  foreu  ddydd 
Gwener,  yn  ein  Uety,  12,  Guildford  Street,  Russell  Square.  Yr 
oeddem  ni  wedi  ein  cyhoeddi  i  bregethu  pregeth  angladdol  i  Mr. 
John  Jones,  Talsarn,  y  Sabboth  canlynol,  yn  Jewin  Crescent ; 
ac,  ysywaeth !  ar  y  pryd,  yn  methu  penderfynu  yn  hollol  rhwng 
dau  destyn  oeddent  yn  ymgynnyg  in  meddwl.  Arweiniodd 
hyny  yn  naturiol  yr  ymddyddan  at  farwolaeth  Mr.  John  Jones, 
a'r  goUed  fawr  oeddem  wedi  gael  fel  Cyfundeb  trwy  hyny.  Yr 
oedd  Mr.  Rees  yn  teimlo  yn  ofidus  iawn  ganddo  nas  gallasai, 
oblegid  y  daith  hon,  fod  yn  y  Gymdeithasfa,  yn  Nghaemarfon, 
yr  wythnos  ganlynol ;  "  ond,"  meddai,  "  mi  a  fyddaf  yn  meddwl 
llawer  am  danoch  yno,  pa  beth  bynnag  a  fydd  yn  Berlin  yn 


G24  PENNOD  XII. 

ymgais  am  iy  sylw.  Ac  yr  wyf  3^11  gobeitliio  y  bydd  yr 
Arghvydd  gyda  chwi."  Wedi  adrodd  iddo  y  brofedigaeth  yr 
oeddem  ynddi  gyda  golwg  ar  y  ddau  destyn  oeddent  fel  yn  cyd- 
ymgais  a'u  gilydd  yn  eiii  meddwl,  a'r  sylwadau  a'u  cynnygient 
eu  hunniu  i  ni  oddiwrthynt,  fe  roddes  ei  ddedfryd  yn  mhlaid  yr 
un  a  ddewiswyd  genym.  "  Ac  yn  awr,"  meddai,  '■'  y  mae  yn 
rhaid  i  ni  fyned,  gael  i  chwi  gael  amser  i  orphen  eicli  pregeth." 
Ac  ni  oddefai  mewn  un  modd,  dan  yr  amgylchiadau,  i  ni  fyned 
gyda  hwynt  i  ryw  fanau  ag  yr  oedd  arnynt  eisieu  galw 
ynddynt  cyn  cycliwyn.  "  Mi  wn  i  yn  rhy  dda  am  y  niwed  a 
gefais  i,  laweroedd  o  weithiau,  gan  rai  yn  aflonyddu  arnaf  yn  fy 
study,  i  rai  feddwl  gwneyd  hyny  fy  hunan  a  brawd  byth,  os 
bydd  yn  bosibl  i  mi  beidio."  Cymmerodd  y  train,  yn  y  pryd- 
nawn,  i  Dover ;  a  chroesodd  drosodd  y  noswaith  bono  i  Calais. 
Cyrhaeddodd  Brussels  erbyn  y  Sabboth,  Medi  6 ;  a  dydd  Llun, 
aeth  i  edrych  maes  Waterloo.  Nos  Fercher,  fe  gyrhaeddodd 
Berlin ;  wedi  bod  yn  teithio  y  dydd  liwnw,  a'r  dydd  blaenorol,  o 
Brussels,  trwy  Cologne,  tuag  yno.  Y  dyddiau  canlynol,  yr  oedd 
cyfarfodydd  y  Cynghrair  yn  cael  eu  cynnal.  Y  Sabboth, 
Medi  13,  bu  yn  gwrandaw  ar  Dr.  Simpson,  yn  pregethu,  un  o 
esgobion  y  Cj^fundeb  Wesleyaidd  yn  America,  ac  un  o  bregeth- 
wyr  hyawdlaf  ei  oes.  Gadawodd  Berlin  am  Hamburgh,  ddydd 
Mercher,  Medi  16  ;  ac  wedi  mordaith  nodedig  o  ystormus,  cyr- 
haeddodd Lundain,  boreu  Llun,  Medi  21 ;  ac  adref  i  Liverpool  y 
noswaith  bono. 

Wedi  ei  ddychweliad,  efe  a  ysgrifenodd  lythyr  maitli  at  Mrs. 
Davies  yn  rhoddi  rhai  manylion  am  y  daith,  ac  am  y  Cyfarfod 
Mawr  y  buasai  ynddo.  Ond  gan  iddo  gydsynio  a  chais  y  cyfeill- 
ion  yn  Liverpool,  i  draddodi,  ar  ffurf  Darlith,  adroddiad  lied  hel- 
aeth  o'i  ymweliad  hwn  a  r  Cyfandir,  ac  o'r  Cyfarfod  dyddorol  y 
buasai  ynddo,  a  bod  yr  hyn  a  baratoisid  ganddo  at  hyny  wedi  ei 
gael,  yn  ei  law-ysgrifen  ei  hunan,  yn  mysg  ei  bapurau,  wedi  ei 
farwolaeth,  a'n  bod  jm  bwriadu  dodi  yr  Adroddiad  hwnw  i  mewn 
yn  gyflawn  yn  y  dalenau  nesaf , — ni  wnawn  yma,  rhag  bod  dan  yr 
angenrheidrwydd  o  ail-adrodd  yr  un  pethau,  ond  rhoddi  rhai 
dyfyniadau  o'r  llytln'r  at  Mrs.  Davies : — 


HANES  BYWYD   HENRY   REES.  625 

"  Yr  oedJ  yno  gyfarfod  mawr;    crynoad   o   ddynion  o   bob  if^l 

"  parth  o   Europe  ac  Ainerica ;  a  phob  iaith  bron,  ond  yr  hen 

"  Gymraeg,  yn  cael  ei  llefaru  yno.    Ychydig  o  Saesonaeg  oedd  yn 

"  cael  ei  siarad,  ond  yn  3^  cyfarfodydd  oedd  gan  y  Saeson  ar  eu 

"penau  eu  hunain.     Parai  hyn  nad  oedd  dim  cyramaint  o  adeil- 

''  adaeth  i'r  meddwl  i'w  gael  trwy  y  glust ;  ond  yr  oedd  gweled 

"y   fath  gyfarfod,  a  chofio   ei   amean,   yn   efFeithiol  i   feddwl 

"ystyriol.     Diammeu  y  bydd  yn  event  a  groniclir  yn  History  yr 

"  Eglwys,  oesoedd  a  ddaw,  pan  y  bydd  pawb  ag  oedd  ynddo  yn 

"  y  distaw  f edd Erbyn  i'r  Sabboth  basio,  yr  oeddwn  i 

"  yn  declu'eu  pryderu  pa  fodd  y  deuwn  adref.     Yr  oedd  meddwl 

"  am  deithio  yr  holl  fFordd  fy  hun,  heb  fedru  siarad  iaith,  na 

"  deall  arian  y  gwledydd,  yn  fy  nigaloni,  ac  yn  fy  ngwneyd  yn 

"  awyddus  am  ddychwelyd  y  fTordd  nesaf Ond  yr  oedd  y 

"  rhan   brofedigaethus    o'r    daitli   i   ddechreu    bellach.      Boreu 

"  Mercher  daeth  i'm  hebrwnff  i'r  train  ao-  oedd  i'm 

"  cludo  i  Hamburg ;  ac  yno  yr  oeddwn  i  gael  Packet  i'm  cludo  i 

"  Hull.     Ond  erbyn  d'od  i  Hamburg,  nid  oedd  y  Packet  ddim  yn 

"  myned. Drannoeth,  deallais  fod  Packet  i  Lundain  yn 

"cychwyn   y   noswaith   bono,    neu    yn   fox'eu   ddydd   Gwener. 

"  Cymmerais  fy  He  gyda  hi   yn  ystod   y  dydd ;    fFarweliais    a 

"  Hamburg,  ac  aethum  i  mewn  iddi  rhwng  naw  a  deg  o'r  gloch  y 

"  nos Ond  pan  godais  tua  saith  o'r  gloch  boreu  ddydd 

"  Gwener,  gwelwn  yr  awyr  yn  guchiog,  a'r  gwynt  yn  hollol  yn 

"  ein  herbyn Erbyn  canol  y  d^^dd  yr  oeddym  yn  y  mor 

"  a'r  gwynt  wedi  cryf hau,  f el  yr  oedd  tymhestl  nid  bechan  yn 

"  bwrw  arnom   yn   ddi-arbed.     Aeth   pawb   o'r  passengers   i'w 

"  berths  i  lechu,  gan  gryfhau  eu  gilydd  a'r  gobaith — '  that  it  will 

"  soon  calm  doiun.'      Ond  j-n  lie  hyny  cryfhau  yr  oedd  yr  awel. 

"  Clywem  yn  y  man  fod  Packet  Dundee,  ac  un  arall  i  Lundain, 

"  wedi  troi  yn  eu  hoi,  gan  eu  bod  yn  methu  myned  yn  mlaen.j 

"  Ond  daliodd   ein  Captain  ni   i  ymladd  a'r  awel.     Ryw  bryd 

"  rhwng  pump  a  chwech  yn  y  prydnawn,  ymlusgais  i'r  deck  i 

"  edrych  beth  a  welwn ;    ac  nid  wyf   yn   cofio   gweled   golwg 

"dduach,  wyHtach,  ddicach,  a  mwy  fFyrnig,  ar  y  nefoedd  uchod, 
2   R 


626  PEXNOD  xrr. 

"  na'r  inur  isod,  crioccl  j^n  fy  nydd.     Yr  ocdd  Duw  yn  yr  elfenau 
"yn  ddychryn  i  gnawd.     CrafFais  jm  neillduol  ar  wynebpryd  y 
"  Captain.     Edrychai  yn  feddylgar  ac  astud  at  ei  orchwyl,  ond 
"  nid  oeddwn  yn  gallu  darllen  llawer  o  ddychryn  yn  ei  wyneb- 
"piyd.     Diangais  i  ty  ngwely  bychan  mor  gynted  ag  y  gellais  ; 
"  ac  yno  y  bum  i  am  bedair  ar  hugain  o  oriau,  heb  damaid  na 
"  llymaid,  na  chynnyg  ar  damaid  na  llymaid  gan  neb.  ...... 

"Erbyn  y  boreu  Sul,  yr  oedd  yr  haul  yn  gwenu,  a'r  m6rtyn 
"  gwenu,  ac  yn  y  man  Suffolk  ac  Essex  yn  dj'fod  i'r  golvvg  ;  ac 
"  felly  treuliasom  Sabboth  hyfryd,  ac  i  mi  nid  annghrefyddol 
"  chwaith ;  a  chyrhaeddasom  erbyn  naw  o'r  gloch  i  Gravesend 
"  (lie  y  gorphwysodd  y  Packet  y  noswaith  bono) ;  ac  i  Lundain 
"  erbyn  naw  o'r  gloch  boreu  drannoeth,  lie  y  bwriadwn  f od  erbyn 
"nos  Sadwrn.  Ni  bu  un  ddamwain  i  neb:  pawb  yn  fyw  ac 
"  iach  ar  ddiwedd  y  daith,  oddieithr  deg  neu  ddeuddeg  o  f6ch 
"  oedd  ar  ddeck  y  Hong.  Collodd  y  rhai  hyny  eu  bywydau  yn  y 
"storm.  Addefai  y  Captain,  y  Sabboth,  ei  fod  yntau  wedi 
'•  meddwl  troi  3m  ol  unwaith  neu  ddwy,  gan  ei  fod  yn  gweled  ei 
"  hunan  yn  methu  ennill  dim  bron  ar  y  storm. 

"  Dyna  hanes  amgylchiadau  allanol  fy  nhaith  i'r  Cyfandir. 
"  Am  wahanol  agweddau  fy  meddwl,  yn  yr  holl  amgylchiadau 
"  hyn,  y  maent  yn  ormod,  a  rhy  amrywiol,  i'w  hadrodd  heddyw. 
"  Yr  oedd  y  daith  o  Hamburg  i  Lundain,  hwyrach,  y  rhan  oreu  o'r 
"  cyfan,  wedi  y  cwbl.  '  Noswaith  a  diwrnod  y  bum  yn  y  dyfn- 
"  for.'  '  Cefais  ynof  fy  hunan  f'arn  angau,  f el  na  byddai  i  mi 
"  ymddiried  ynof  fy  hun,  ond  yn  Nuw,  yr  hwn  sydd  yn  cyfodi  y 
"meirw:  yr  hwn  a'm  gwaredodd  oddiwrth  gyfryw  ddirfawr 
"angau,  ac  sydd  (bob  dydd)  yn  fy  ngwaredu,  j^n  yr  hwn  yr 
"  ydwyf  jm  gobeithio  y  gwared  fi  hefyd  rhag  Haw.'  Ac  y  mae 
"  y  '  rhag  Haw  '  yma  yn  cyrhaedd  i  dragwyddoldeb.  0  !  ti  fyddi 
"  yn  ffwl,  yn  wir  ffvvl,  fy  ngeneth,  os  cymmeri  dy  swyno  gan 
'•'  ddim,  fel  ag  i  wrthod  y  Duw  hwn  i  fod  yn  Dduw  i  ti,  ac  os 
*  esgeulusi  feithrin  y  wj'-bodaeth  bono  o  bono  ag  sydd  i'w  chael 
"trwy  gymdeithas  ag  ef  yn  y  Beibl,  ac  mewn  gweddiau.  Ti 
"  a  fyddi  yn  greulonach  na'r  Estrys  wrth  dy  rai  bychain,  os  na 
"  ddysei  hwv  i'w  adnabod.  ei  ofni,  a'i  garu  ef." 


HANES    BYWYD   HENRY    REES.  627 

Ar  y  nos  Lun,  Rliagfj'r  7,  1857,  yn  Nghapel  Pall  Mall,  a'i 
iVawd,  y  Parch.  William  Rees,  yn  y  gadair,  fe  draddododd  Mr. 
Rees  y  Ddarlith,  y  cyfeiriasom  eisoes  ati,  ar  ei  daith  i  Berlin  a 
chyfarfod  y  Cynghrair  Efengjdaidd  yn  y  ddinas  liono.  Fe  ddy- 
wedir  gan  yr  hwn  a  anfonodd  adroddiad  am  y  Ddarlith  i  Faner 
(.yymru,  am  Rhagfyr  16,  ei  bod  yn  un  "dda  a  dyddorol  iawn 
drwj'-ddi ;  jj-rnddangosai  y  gynnulleidfa  yn  berffaith  wrth  eu 
l)odd  o'r  dechreu  i'r  diwedd,  ac  arwyddent  eu  cj^'mmeradwyaeth 
wresog  yn  fynych."  Er  ein  bod  yn  rhedeg  yn  mlaen,  rai  wyth- 
nosau,  o'n  trefn  amseryddol,  eto,  er  mwyn  gorphen  gydan  had- 
roddiad  o  hanes  y  daith,  yr  ydym  yn  tybied  mai  gwell  i  ni 
ddodi  i  mewn  yma  yr  hyn  a  barotowyd  ganddo  ef  o'r  Ddarlith 
hono.  Ac  y  mae  yn  ddiammeu  genym  y  bydd  yn  dra  dyddorol 
i'r  rhan  fwyaf,  os  nad  i  bawb,  o  ddarllenwyr  y  Cofiant.  Y  mae 
yn  arddangosiad  teg,  debygem  ni,  o  yspryd  meddwl  ei  wrth- 
ddrych.  Wedi  ychydig  eiriau  yn  egluro  paham  yr  ydoedd  yn 
dyfod  i'w  cyfarch,  y  noswaith  hono,  ar  y  testyn  hwnw,  efe  a 
aeth  rhagddo  i  lefaru  fel  y  canljai : — 

"  Hyderaf  nad  oes  neb  o  lionoch  mor  anwj^bodus  a  dysg^yl 
genyf  li,  ddim  tebyg  i  hanes  manylaidd  am  un  llanerch  a  welais 
ar  Gyfandir  Europe.  Mae  j^n  gofyn  dyn  hyddysg  mewn  llawer 
cangen  o  wybodaeth,  ac  i'r  dyn  hwnw  hefj'-d  fod  wedi  cael 
inantais  i  edrj'ch  a  sylwi  ar  y  gwahanol  bethau  a  fyddo  ganddo 
i'w  darlunio,  cyn  y  bydd  efe  yn  alluog  i  wneuthur  hyny.  Ni 
chefais  i  na'r  naill  na'r  Hall  o'r  pethau  yna.  Yr  yd^vyf  yn  sicr, 
er  fod  llawer  o  honoch  chwi  wedi  byw  yn  Liverpool  yma  er's 
deng  mlynedd  ar  hugain,  na  fedrech  chwi  ddangos  i'r  manyl- 
iwydd  ei  hynodion  hi  eto.  Neu,  pe  cymmerech  chwi  rai  dydd- 
iau  i  astudio  y  Town  Hall  yna, — mwy  nag  a  fedrech  chwi  wedi 
hyny,  a  f^'ddai  cynnwys  idea  am  dani  yn  eich  meddjdiau,  a 
rhoi  darluniad  mor  eglur  o  honi  mewn  geiriau,  fel  y  gallai  dyn 
celfyddgar  ar  unwaith,  wrth  wrando  arnoch,  ddeall  pa  fath 
adeilad  yw  hi.  Na ;  chwi  welech  yno  lawer  o  bethau  nad  oes 
genych  ddim  gwybodaeth  yn  eu  cylch,  dim  enwau  arnynt, — dim 
iaith  i'w  darlunio.     Wei,  ynte,  a  ddysgwyliwch  chwi  ddarluniad 


C28  PENNOD  XII. 

manylaickl  o  wledydd  ac  o  ddinasoedd  mawrion,  character  ac 
arferion  eu  trigolion,  gan  ddyn  a  redodd  trwyddynfc  hwy  gj'da 
chyflymdra  y  fellteu  bron,  ac  a  ddychwelodd  adref  mewn 
pythefnos  o  amser.  Mae  y  peth  yn  berfFaitli  ynfydrwydd. 
Felly  nid  wyf  fi  ddim  yn  teimlo  fod  genyf  fi  ddim  addysg  i'w 
rlio'i,  dim  gwybodaeth  i'w  chyfranu,  ag  y  teimlwcli  chwi 
ynddi  nemawr  o  ddyddordeb  ac  adeiladaeth.  Y  gwir  yw,  wedi 
bod  am  rai  dyddiau  mewn  amgylcliiadau  mor  newyddion,  mai 
rhaid  ydyw  fod  myrdd  o  syniadau  wedi  myned  trwy  y  meddwl, 
myrdd  o  ddywediadau  wedi  eu  hadrodd ;  ond  pa  le  y  maent 
hwy  erbyn  hyn  ?  A  phe  buasenfc  oil  ar  gof  a  chadw,  nid  oedd 
dim  un  o  fil  o  honynt  yn  werth  ei  adrodd  drachefn. 

"  Ar  y  trydydd  dydd  o  Medi  y  cychwynais  i  oddicartref.  Ac 
am  y  daith  oddiyma  i  Lundain,  ac  felly  o  Lundain  i  Berlin,  ei 
hynodrwydd  mwyaf  hi,  am  a  wn  i  ydoedd,  nad  oes  dim  hynod 
i'w  ddy weyd  am  dani ;  yr  un  llaiierch  o  honi  i'w  chofio  yn  f wy 
na'u  gilydd,  o  herwydd  fod  dim  neillduol  wedi  dygwydd ;  yr  un 
waredigaeth  i'w  chofrestru,  oblegid  na  buom  mewn  un  per3'gl 
adnabyddus.  Pe  gofynwn  i'm  cyfaill  Mr.  John  Roberts,  am  ba 
ran  o'r  daith  y  mae  efe  yn  cofio  oreu,  ni  synwn  i  ddim  os 
dywedai, '  oh,  am  y  daith  o  Dover  i  Calais  ! '  Wei,  paham  felly  ? 
Ychydig  o  funudau  y  buom  yn  gwneyd  hyny.  Wei,  fe  gafodd 
ef  rywbeth  yno  i  gofio  am  dano.  Bu  dan  glefyd  y  mor  yno ;  ac 
yn  hwy  yn  gwella  na  neb  o  honom.  Am  y  gweddill,  y  cwbl 
sydd  genyf  fi  i'w  ddyweyd  ydyw,  ei  bod  hi  yn  ddigon  un- 
wynebog,  ryw  fodd,  o  Calais  i  Brussels ;  ac  yn  lied  faith  a  blin 
o  Cologne  i  Berlin.  Un  drugaredd  berfFaith  a  chyfan  ydoedd ; 
ond  o  hyny  yn  haws  ei  hannghofio,  na  phe  buasai  wedi  ei 
bylchu  a  rhyw  bethau  gwrthwyneb.  Yr  oedd  y  daith  o  Lun- 
dain i  Dover  mor  ddieithr  i  mi  ag  un  ran  arall  o'r  fFordd,  ac  yr 
oedd  ansawdd  y  wlad  weithiau  i  fesur  yn  wahanol.  Yr  unig 
gynnyrch  a  welid  ar  y  maesydd  bellach,  ydoedd  cnwd  o  hops,  yn 
awr  ac  yn  y  man.  Mac  hwnw  yn  tyfu  wrth  y  coed,  yn  syth  ac 
uchel,  ac  yn  cael  ei  blanu,  mi  dybiwn,  mor  drefnus,  fel  pan 
gwelid  clytiau  o  hono  yma  ac  acw,  ar  wyneb  maes  agored,  yr 


HANES   BYVVYD   HEXRY"    REES.  629 

oeJd  yn  taraw  eich  llygaid  chwi  bron  fel  ininteioedd  o  filwyr. 
Wrth  nesau  at  y  mur,  yr  ocdd  clogwyni  gwynion  Dover  yn 
ymddangos.  Talpiau  anferth  o  Chalk  yw  y  rhai  hyn,  wedi  eu 
britho,  meddant  hwy,  a  gwythenau  o  gerrig  tan.  Am  fod  y 
rheilffordd  yn  rhedeg  drwyddynt,  yr  oedd  y  tunnels  yn  amlach 
a  nes  at  eu  gilydd,  na  dim  a  -welswn  i  o'r  blaen.  Erbyn  d'od 
allau  o'r  olaf  o  honynt,  yr  oeddym  yn  Dover ;  tref  ddigon  pryd- 
ferth,  3'n  gorwedd  megis  yn  nghesail  y  creigiau  yma,  ac  yn 
estyn  ei  thraed  hyd  y  mor.  A'r  ochr  arall  i'r  dwr,  dacw 
Ffrainc.  Tarewid  fy  meddwl  i  a  rhyw  syndra  wrth  syllu  ami 
y  waith  gyntaf  erioed,  a  chofio  yr  lioll  swn  am  dani  yn  nyddiavi 
fy  ieuenctyd.  Dyma  hi  wedi  y  cwbl.  Yr  ydych  yn  edrych 
arni  o  wlad  eich  genedigaeth ;  ac  y  mae  ei  glenj- dd  tlysion  hi  yn 
ymddangos  i'ch  llygaid  bron  mor  agos  ac  eglur,  ag  yr  ymddengys 
ymylon  Sir  Gaer  oddiar  fanciau  Fflint  neu  Dreffynnon.  Nid 
oes  dim  ond  rhyw  aberig  fechan  rhwng  y  ddwy  wlad  a'u  gilydd. 
Darfu  i  mi  ei  chroe.si  mewn  llai  na  chwech  ugain  munud,  ond 
methodd  Buonaparte  a  gwneyd  hyny  yn  ei  oes.  Allaswn  i 
lai  nag  edrych  ar  yr  hen  glogwyni  marmor  hyny  oedd  yn  ei 
lierio  ef,  ac  yn  gwneyd  dannedd  arno  am  flynyddau,  yn  awr  fel 
hen  lewod  ciyfion  yn  gorwedd  mewn  llonyddwch ; — eu  penau  i 
fynu,  bid  siwr,  a'u  fFroenau  yn  agored,  yn  nhyllau  y  magnelau 
mawrion  hyny,  yn  gwylio  o  hj^d  rhag  bod  dim  drwg  yn  myned 
yn  mlaen  yr  ochr  arall  i'r  dwr.  Ond  yn  bur  ddigyffro  er  hyny. 
Nid  oedd  llygaid  yr  un  o  honynt  yn  gwreichioni,  yr  un  yn 
chwythu  yn  ei  fFroen,  yn  tisian  nac  yn  rhuo ;  pob  argoel  llon- 
yddwch a  diogelwch, — a  phwy  na  ddy wedai  hyd  byth. 

"  Felly  ymadawsom  ni  a  Dover  oddeutu  un-ar-ddeg  nos  Wener, 
a  chyi'haeddasom  i  Calais  cyn  un  ar  y  gloch  y  boreu.  Prin  y 
gallasech  chwi  gredu  fod  yn  ddichonadwy  i  daith  mor  fer,  eich 
trosglwyddo  i  amgjdchiadau  mor  wahanol.  Ychydig  funudau 
yn  ol  yr  oeddych  megis  gartref.  Ond  yn  awr  yn  nghanol  rhyw 
rywogaeth  arall  o  ddynion,  ac  iaith  estronol  yn  eich  clustiau ; 
pawb  yn  troi  o'ch  cwmpas  yn  ddigon  moesgar,  y  mae  yn  wir,  ac 
etc  y  funud  y  sangasoch  chwi  ar  eu  cyffiniau  hwy,  yr  ydych  yn 


630  PENNOD  xn. 

teimlo  yn  garcharorion.  Ysbiwyr  ydych  chwi, — o  leiaf  y  iiiatint 
hwy  yn  eich  drwg  dybio,  ac  felly  yn  eich  cymmeryd  chwi,  a 
chymmaint  ag  a  feddoch  i'r  tolldy ;  ac  y  mae  genycli  yddfau 
cyfyng  i  fyned  trwyddynt,  cyn  y  cafFoch  chwi  eich  hunain  yn 
ddynion  rhyddion  ar  dir  Ffrainc.  Pa  fodd  bynnag,  wedi  i'n  tro 
ni  ddyfod  i  sefyll  ger  bron  swyddogion  y  Custom-house,  ac 
iddynt  gael  chwilio  ein  baggage,  gweled  ein  passport,  a  rhoddi 
ein  henwau,  a'n  hoedran,  &c.,  ar  eu  llyfrau,  ni  a  gawsom  y  fraint 
hono ;  ac  yn  siwr  i  chwi,  wedi  d'od  o'r  mor  yn  glaf  tuag  un  o'r 
gloch  y  boreu,  nid  braint  fechan  i  ddyn  yw  teimlo  ei  hun  3m 
rhydd  i  fyned  i'w  wely.  Mae  ei  Bassport  o  bwys  mawr  i'r 
ymdeithydd.  Ni  chawn  i  ddim  myned  i  mewn  i'r  Cyfandir  yn 
Calais,  nac  yniadael  o  hono  yn  Hamburg,  heb  ddangos  y 
trwydded  hwn.  Gofynir  am  dano  yn  y  Custom-house,  ac  wedi 
hyny  yn  yr  Hotel  ;  ac  weithiau,  o  leiaf,  os  bydd  llythyr  i  chwi 
yn  y  Post,  ni  chewch  chwi  mo  hono,  heb  i'r  swj^ddog  gael 
gweled  eich  Passport  yn  gyntaf.  Am  nad  oeddym  ni  yn 
ymadael  o  Calais  hyd  brydnawn  Sadwrn,  cawsom  adeg  i  edrych 
tipyn  o'n  cwmpas.  Yr  oedd  y  farchnad  ar  y  diwrnod  hwnw ;  a 
chyn  i  ni  ymadael,  yr  oedd  yr  ysgwar  fawr,  a  welsera  yn  wag 
yn  y  boreu,  yn  llawn  o  bobl  ac  o  eiddo ; — cannoedd  o  ferched 
wedi  dyfod  yno,  o'r  ardaloedd  o  amgylch,  oil  mewn  capiau 
gwynion,  heb  na  het  na  bonnet.  Yr  oedd  Nun  yn  eu  mysg  hwy, 
yn  llawn  mor  hynod  ag  ar  heolydd  Liverpool,  os  nad  yn  fwy 
felly  y  diwrnod  hwnw.  Gwelid  hono  yn  cerdded  yn  syber  a 
mud,  ai  gorchudd  dros  ei  gwyneb,  can  ddiied  a'r  frin,  yn 
nghanol  creaduriaid  a  u  penau  gwynion, — a  rheini  yn  parlio  4'u 
dwylaw  ac  au  bysedd,  yn  gystal  ag  a'u  tafodau.  Pe  cawsech 
eich  trosglwyddo  yno  yn  eich  cwsg,  a  defFro  yn  eu  canol  hwy, 
buasai  yn  ddigon  hawdd  i  chwi  wybod,  heb  son  am  yr  iaith, 
oddiwrth  eu  pryd,  eu  gwisgoedd,  a'u  hymddygiadau,  yn  gystal 
ao-  oddiwrth  liaws  o  bethau  oeddynt  i'w  gwerthu,  nad  yn  un  o 
farchnadoedd  y  wlad  hon  yr  oeddych. 

"  Yr  oeddwn  i  yn  ystyried  cysur  a  diogelwch  teithio  ar  y 
rheilfFyrdd,  ar ,  y  Cyfandir,  yn  llawer  mwy  nag  yn  y  wlad  hon. 


HANES   liYWYD   HENRY   REES.  631 

Mae  yr  ail  ddosparth  o'u  ceir  hw}^,  yn  llawn  mor  gysurus  i 
eistedd  yiiddynt,  ag  ydy w  y  ceir  yn  y  dospartli  goreu  yn  ein 
gwlad  ui.     Ac  yn  Germany,  yn  neillduol,  y  maent  yn  rhcdeg  yn 

I  fwy  cymhedrol.  Wei,  ani  eich  baggage :  wedi  y  deloch  chwi  a 
hwy  i'r  Station,  y  maent  hwy  yn  gyfrifol  am  danynt,  nid  rhaid 
i  chwi  ddim  gofalu  hyd  nes  y  bj^ddoch  chwi  ar  ben  eich  taith. 
Edrychwch  yn  unig  am  ro'i  y  cwbl  iddynt  hwy;  gwyliwch  fyned 
a  dim  cistau,  na  bwlan  c6d,  na  chelfi,  gyda  chwi  dan  fainc  y 
carriage.  Darfu  i  mi,  pan  yn  agos  i  Berlin  gynnyg  at  hyny, 
trwy  wthio  rhyw  fan  betheuach  o  dan  y  fainc,  er  mwyn  bod  yn 
fwy  cyfleus,  dybiaswn  i,  iSv  cymmeryd  ymaith  ar  ben  y  daith. 
Ond  dyma  ryw  greadur  mawr,  barfog,  yn  eerthio  arnaf ;  ac  er 
bod  ei  iaith  yn  estronol,  yr  oedd  gerwindeb  ei  lais  a  g'wg  ei  ael 
yn  ddigon  dealladwy.  Yr  oeddwn  i  yn  ceisio  dangos  iddo  lie  yr 
oeddwn  i  am  eu  rho'i  hwy.  Ah !  j'sgwyd  ei  ben,  a  dangos  yr 
afresymoldeb  yr  oedd  efe.  Yn  y  man  aeth  a  mi  at  bapur 
printiedig  oedd  wedi  ei  bastio  ar  y  mur  gerllaw.  Yr  oedd  hwnw 
yn  Saesonaeg,  ac  yn  cynnwys  y  rhybudd, — 'Os  ceid  dim  o'i 
luggage  gydar  ymdeithydd  yn  y  carriage,  y  byddai  arno 
ddirwy,  neu  y  byddai  yr  eiddo  yn  myned  yn  iforfFed.'  Wedi 
darllen  hyny,  mi  a  dynais  fy  het  iddo,  a  thrwy  yr  ymgryraiad 
goreu  a  fedrwn  i  wneyd,  diolchais  iddo  am  fy  nwrdio.  Boddiodd 
hyn  ef  yn  fawr.  Yr  oedd  fel  pe  buasai  yn  dda  ganddo  fy  mod  i 
wedi  deall,  os  oedd  ei  ddull  ef  yn  lied  haerllug,  fod  ei  amcan  yn 
garedig,  a'm  bod  innau  yn  cydnabod  y  gymmwynas  oedd  wedi 
wneyd  a  mi.  Ac  yr  oeddwn  i  felly  hefyd.  Erbyn  deall,  nid 
oedd  yr  hyn  a  ystyriwn  i  yn  ddwrdio,  yn  ddim  ond  effaith  ei 
awydd  ef  i'm  cadw  rhag  myned  i  brofedigaeth.  Aethom  yn 
gyfeillion  calon  y  munud  hwnw.  Daeth  i'm  hebrwng  at  y 
carriage,  gan  ysgwyd  Haw,  tynu  ei  flwch  allan ;  a'r  peth  olaf  a 

I  wnaethom  ni  wrth  ymadael  oedd  cymmeryd  pinsiad  o  snuff^ 
efo'n  gilydd.  Yr  oeddwn  i  yn  cael  gwers  i  fy  meddwl.  Buasai 
yn  dda  geuyf  pe  buaswn  wedi  dysgu  bod  yn  hynaws  a  polite 
gyda  phob  dyn.  Mae  pethau  bychain  yn  myned  yn  mhell 
rywfodd. 


632  PENNOD    XII. 

"  Wedi  y  delo  yr  ymdeithydd  i  ben  ei  daith,  yn  gyntaf  dim, 
fe'i  caifF  ei  hunan,  ond  odid,  mewn  ystafell  fawr,  a  chounter 
cryf  a  llydan,  yn  rhedeg  trwy  ei  chanol  hi.  Mae'r  luggage  yn 
d'od  i  mewn  i'r  naill  ochr,  a  chwithau,  trwy  ddrws  gwahanol  i'r 
ochr  arall.  Yno  y  mae  pawb  yn  awyddus  am  gael  eu  heiddo  a'u 
chwilio  3m  ebrwydd.  Ofer  i  chwi  ddysgwyl  ysgoi  llygad  yr 
ysbi'wr.  Ofer  dyweyd, — '  Gwyr  cywir  ydym  ni.'  Ni  wnewcli 
chwi  ddim  ond  eynnyrchu  drwg-dj^-biaeth,  a  gwneyd  eich  hunain 
yn  agored  i  ymchwiliad  mwy  manwl.  Na :  agorweh  eich  boxes 
yn  rhwydd,  a  dywedwch  wrth  y  swyddog,  fel  yr  hen  Jacob 
wrth  Laban  gynt, — '  ger  bron  ein  brodyr  myn  wybod  pa  beth  o'r 
eiddot  ti  sydd  gyda  myfi,  a  chymmer  i  ti.'  Dyna  y  ffordd  y 
cewch  chwi  eich  goUwng  gyntai,  a  chynuwysiad  eich  boxes  leiaf 
o'u  baeddu. 

*'  Wrth  deithio  trwy  y  gwled3^dd,  ni  a'u  gwelsom  yn  gwneyd 
tipyn  o  bob  gwaith  bron  ag  sydd  yn  perthyn  i  Amaethyddiaeth. 
Cynhauafu  yr  yd  mewn  rhai  manau,  codi  y  pytatws  bryd  arall ; 
aredig,  a  hau  gwenith,  mi  dybiwn,  mewm  manau  ereill ;  pan 
mewn  ereill  y  gwelid  hwy  yn  lladd  neu  yn  cario  gwair ; — ail 
gnwd,  neu  yr  adladdiad  ydoedd.  Wedi  gadael  Lloegr,  nid  oedd 
dim  gwrychoedd  a  pherthi  gwastad  i'w  gweled,  dim  maesydd 
cauedig,  yn  llawn  o'r  unrhyw  gynnyrch  o  glawdd  i  glawdd. 
Na,  un  maes  agored  ac  anferth  y w  y  Cyfandir :  a  hwnw  yn  cael 
ei  drin  yn  debyg  i  ardd, — gwelyau  bychain  o  faip,  tatws,  neu 
gabhage,  bob  yn  ail;  clytiau  o  wair,  a  gwenith,  a  haidd,  yn 
gymmysg  a'u  gilydd.  Nid  oedd  dim  ffarmdai  mawrion,  ac 
ydlanau  llawnion  ger  Haw  iddynt,  i'w  gweled,  hyd  y  sylwais  i, 
yn  gyffredin  ychwaith.  A'r  rheswm  am  hyny,  mi  a  dj'biwn, 
yw,  nad  oes  ar  y  Cyfandir,  mewn  rhyw  barthau  o  leiaf,  ddim 
tyddynod  mawrion.  Mae  y  tir  wedi  ei  ddosparthu  yn  rhyw  fan 
glytiau  rhwng  y  lli'aws,  a  phawb  yn  codi  tipyn  o  bob  peth 
angenrheidiol,  ar  hyny  o  ddaear  sydd  ganddynt,  ac  yn  byv\^ 
gyda'u  gilydd  yn  y  pentrefydd.  Pa  fodd  bynnag,  o  herwydd 
nad  oes  yno  na  gwrychoedd  na  mynyddoedd  i  derfynu  yr  olygfa, 
y  mae  y  gwastadedd  sydd  yn  ymagor  ger  bron  eich  llygaid,  yn 


HANES   BYWYD    HENRY    REES.  G33 

ymddangos  yn  anferthol :  un  eangder  maith  ac  agored,  llawcr 
inwy  manteisiol,  mi  fuaswn  i  yn  tybied,  i  fod  yn  faes  rhyfel 
na'n  gwlad  ni :  pa  fodd  bynnag,  y  mae  Avedi  bod  felly.  Yui- 
ddangosai  y  trigolion  i  mi,  j'n  byw  rai  canrifoedd  yn  nes  at  yr 
oes  Batriarchaidd  na  ni.  Mwy  o  j^chain  yn  llafurio  y  tir;  y 
celfi  amaethyddol  yn  f wy  cyfFredin ;  ac  o  herwydd  fod  y  wlad 
heb  gloddiau  i  walianu  rlnvng  tiroedd  y  naill  a'r  Hall,  yn  mhob 
man  y  gwelid  diadellau  gwartheg  a  defaid  ar  hyd  y  maesydd,  fe 
welid  djiiion  a  u  cwn  j'n  eu  gwylied  ac  yn  eu  bugeilio  hwy. 
Wrth  edrych  arnynt,  nis  gallasem  lai  na  meddwl  am  yr  hen 
hanesion  ysgrythyrol,  ac  mor  ha\A'dd  oedd  i  ddynion  yn  y  fath 
amgA-lchiadau  dresx>asu  ar  eu  gilydd,  a  fFraeo,  fel  bugeiliaid  Lot 
ac  Abraham. 

"  Mae  hinsawdd  y  gwledydd  yma  yn  llawer  mwy  gwastad,  clir, 
a  heulog,  na  hinsawdd  ein  gwlad  ni.  Ond  beth  er  hyny,  mae  y 
daioni  moesol  y  mae  ein  hinsawdd  yn  ei  achlysuro  yn  ddigon  o 
ad-daliad  am  y  gwahaniaeth.  ^lae'n  bywj'd  ni,.  o'r  herwydd,  yn 
fwy  teuluaidd.  Tra  j  maent  hwy  yn  gadael  eu  tai,  ac  yn 
ymdyru  at  eu  gilydd  o'r  tu  allan  iddynt  i  j^ragomio  a  siarad,  3- 
inae  ein  climate  pygddu  ni,  yn  dyweyd  wrtlu'm  yn  gystal  a'n 
crefydd — 'Dos  i'th  dy,  ac  at  yr  eiddot;'  yr  hj'n  yn  ddiammeu 
sydd  yn  fwy  manteisiol  i  amaethiad  3'  meddwl,  ac  i  ddwyn 
plant  i  fynu  yn  dda. 

"  Mi  a  ddysgwyliwn  i  ddyn  yn  ei  dy,  fod  yn  fwy  hofF  o'i  lyfr, 
tra  y  byddai  y  dyn  a  fyddai  mewn  cwmni,  yn  mwynhau  yr 
awyr  agored  beunydd,  yn  bur  debj'g  o  fyned  yn  fwy  hoff  o'i 
bibell.  Pa  fodd  bynnag,  ysmocwyr  mawr  iawn  sydd  ar  y 
Cyfandir.  Mae  Carriage  yn  perthyn  i  bob  train  ar  y  Railivay 
wedi  ei  neillduo  i'r  frawdoliaetli  lion,  a  box  tin  bychan,  3'n 
nglyn  ar  ffenestr  i  daflu  gweddill  y  fatchen  wedi  goleuo  y 
bibell ;  o  leiaf  dyna  y  defnydd  a  welais  i  oeddent  hwy  yn 
wneyd  o  bono.  Mewn  cyfarfod  gweinidogion  j-n  ddiweddar, 
pan  oedd  cyflwr  parthau  o  Germany  dan  sylw,  a  darluniad  trwin 
o  ran  meddwdod,  aflendid,  ofergoeledd,  ac  anffyddiaeth  yn  cael 
ei  roddi,  fe  godai  un  gwr  i  fynu  a  dywedai,  '}•  mae  un  gelj^u 


634  PENNOD  XII. 

arall  i  ddaioni  moesol  y  genecll,  im  bychan,  y  mae  yn  wir,  dim 
hwy  iia  bys,  ae  eto  dim  llai  niweidiol  o  herwydd  hyny, — hwnw 
3-dyw  y  Cigar;'  ac  yua  llefarodd  yn  hallt  a  zelog  yn  erbyn 
ysmocio.  Ac  os  ydyw  yn  gwneyd  drwg,.y  mae  yn  rhaid  ei  fod 
yn  gwneyd  drwg  mawr  yn  y  gwledydd  hyn. 

'•'  Yn  bwyr,  nos  Sadwrn,  cyrhaeddasom  i  Brussels,  prit*  ddinas 
Belgium,  ac  yno  y  gorphwysasom  dros  y  Sabboth.  Pabyddiaeth 
yn  ei  nerth  sydd  yma.  Ond  ni  a  gawsom  ddau  addoliad 
Protestanaidd  er  hyny,  un  am  naw  yn  y  boreu,  a'r  Hall  yn  yr 
hwyr.  Yn  y  French  y  cyflawnid  yr  olaf,  gan  mwyaf,  ac  yn  y 
Hall  ni  wnaed  dim  ond  darllen  gwasanaeth  Eglwys  Loegr  i 
ychydig  Saeson.  Heblaw  hyny,  ni  wnaetliom  ddim  ond  edrych 
ein  goreu  i  ausawdd  Pabyddiaeth  a'i  haddoliadau.  Yr  oedd  un 
o'u  heglwysi  yn  ymyl  ein  Hotel ; — lie  mawr  a  gwych,  heb  ddim 
eisteddleoedd,  ond  cadeiriau  wedi  eu  gosod  yn  lliosog.  Tra  yr 
oedd  yr  offeiriad  yn  gwasanaethu  wrth  yr  allor  draw,  yr  oedd  y 
bobl  yn  eistedd  neu  yn  penlinio  ar  yr  ystolion  hyny,  rhai  a  u 
Ilyfrau  yn  eu  dwylaw,  ac  ereill  liebddynt,  yn  cyflawni  eu 
defosiynau.  Yn  y  cyfamser,  yr  oedd  dyn  yn  myned  at  bob  un 
o'r  addolwyr  am  arian,  ac  weithiau  elai  un  arall  drachefn  trwy 
y  gynnulleidfa,  fel  pe  buasai  yn  casgiu  at  ryw  achos  gwahanol. 
Mae  yr  addoliad  pabaidd  yn  cael  ei  ystj^ried  yn  dra  swynol  i'r 
meddwl ;  ond  os  ydyw  yn  swyno  yr  anwybodus,  y  mae,  o'r  oehr 
arall,  yn  atgas  a  diiflas,  i'r  pen  draw,  i'r  doeth  a'r  deallus.  Yn 
unig,  meddyliwch.  Dacw  dri  neu  bedwar  o  ddynion,  draw  yn 
mhell  wrthynt  eu  hunain,  wedi  troi  eu  cefnau  at  y  gynnulleidfa, 
heb  ddyweyd  yr  un  gair  wrthynt,  nac  wrth  Dduw  yn  eu  hachos 
yn  eu  clywedigaeth  hwy.  Yna  yn  troi  trwy  eu  gilj^dd,  ac  yn 
newid  ochr ;  yn  esgyn  a  disgyn  ar  hyd  grisiau  yr  allor,  yn 
penlinio  i  hwn,  howio  i'r  Hall,  a  chusanu  y  trydydd ;  eu  dwylaw 
i  fynu,  yn  troi  ac  yn  lled-droi  at  y  bobl,  yn  mwmlian  brawddeg 
neu  ddwy  annghyfiaith,  ac  yna  yn  disgyn  i'r  dmnh  motions 
drachefn.  A  chyda  eich  bod  chwi  yn  dyweyd  nad  yw  y 
munudiau  hyn  yn  siwr  ond  parotoad  i  ryw  beth  sydd  yn 
canlyn,  mae  y  cyfan  drosodd,  a  set  arall  o  offeiriaid  yn  d'od  i 


HANES    UVWYD   HENRY    KEES.  635 

mewn  i  redeg  trwy  yr  un  cwrs  o  goeg-chwareu.  Ac  os  dywedir 
£od  yr  offeiriad  fel  byn  a'i  gefn  ar  y  bobl  am  ei  fod  yn  ymwneyd 
a  Duw  yn  eu  hachos  ac  yii  eiinill  iddj'nt  heddwch  a  maddeuant, 
beth  yw  hyny  oud  gwueyd  yr  holl  ffug  yn  arswydus  yn  gy»tal 
ag  yn  ddaJBas ! 

"  Gweinidogaetb  esmwyth  iawn  yw  gweinidogaeth  eglwj^'s 
Ubufain,  ysgafnach  nag  nn  gorchwyl  y  gall  dyn  ymaflyd  ynddo. 
Nid  oes  dim  ysbrydolrwydd  ynddi,  ac  felly  dim  llafur,  o'i  rhan 
hi,  i'vv  feithrin  ef  yn  y  galon.  Dim  addj^sg  yn  cael  ei  weini 
trwyddi,  ac  felly  dim  angenrhaid  am  wybodaeth  na  pharotoi  ar 
gyfer  y  bobl.  Dwy waith  y  gwelais  i  yr  offeiriad  yn  eu  mysg 
hwy  o  gwbl ;  unwaith  a  math  o  fnush  yn  ei  law  i'w  tacnellu,  a 
thro  arall  a  delw  fechan  yn  nghil  ei  ddwrn  i'w  gosod  wrth  eu 
gwefusau  i'w  chusanu.  Yr  oedd  yno  bulpudau,  y  mae  yn  wir, 
ond  yr  oeddynt,  hyd  y  gwelais  i,  yn  weigion  a  mudion  ar  hyd  y 
dydd.  Dywedir,  weithiau,  fod  yr  offeiriaid  pabaidd  yn  dra 
dyfal  i  ymweled  ar  bobl.  Hawdd  y  gallant  fod :  oblegid  nid 
oes  ganddynt  na  gwers,  na  phwnc,  na  phregeth,  hj'-d  y  gwelais  i, 
i'w  parotoi  erbyn  y  Sabboth.  Mae  porthi  a  g wybodaeth  ae  a 
deall  yn  anadnabyddus  i'r  system  yma.  Cynhyrfiad  a  difj^rwch 
yw  y  cyfan ;  a'r  prif  foddion  i  hyny,  tybiwyf,  ydy w  gorwychder 
delwau  a  Tiiusic.  Gellir  casglu  hyny  oddiwrth  ddull  y  bobl  yn 
siarad.  Merch  ieuanc  berthynol  i'r  Hotel  yn  Brussels,  pan  y 
gcfynai  un  o  honom  iddi  am  y  gwasanaeth  crefyddol  drannoeth, 
a  atebai,  'Y  mae  grand  service  yn  y  Cathedral  yn  y  boreu.' 
Ond  pan  aethom  i  gychwyn  iddo  drannoeth,  dywedai,  '  Oh !  y 
mae  hi  yn  rhy  hwyr  i'r  canu,  ond  fe  fydd  nice  conceH  yn  y 
Park  heddyw  y  prydnawn.'  Yr  oedd  canu  y  Park  yr  un  un  yn 
ei  golwg  hi  a  chanu  y  brif-eglwys.  Difyrwch  oedd  y  cwbl,  Yr 
idea  am  addoli  wedi  colli. 

"  Yn  mysg  y  delwau  y  mae  y  Forwyn  i'w  gweled  o  dan  ar- 
benigrwydd.  Brenhines  y  ncf  wedi  ei  gorwychu,  a  chanwyllau 
yn  llosgi  ger  ei  bron  hi,  tra  nad  oedd  lesu  Grist  ond  baban  ar  ei 
braich.  Darllenais  y  byddai  yn  ddyddorol  olrhain  fel  yr  oedd 
yr  art  o'i  phaentio  hi  yn  dangos  cynnydd  y  cyfeiliornad  o  barth 


636  PEXNOD  xir. 

iddi  yn  yr  Eglwys  Gristionogol ; — Mair-addoliaeth  yn  raddol  yn 
tyf u  i  fynu.  Yn  y  dechreu  arddangosid  hi  yn  unig  fel  gwraig ; 
yna  fel  mam  a  i  phlentyn ;  yn  mhen  oes  neu  ddwy  wedi  liyny  y 
mae  y  Mab  i'w  weled  ar  orseddfainc,  a  hithau  yn  goronog,  yn 
ymyl,  eto  yn  eistedd  islaw  iddo  ef.  Ond  yn  ddiweddaracli,  y 
jnae  y  fam  goronog  wedi  ei  gosod  yn  y  pictiwr  yn  gyd-wastad 
ji'i  Mab ;  ac  yn  ddiweddarach  wedi  hyny,  y  mae  ar  ei  gorsedd 
goruM^ch  y  Mab.  Yn  awr  y  mae  Pictiwr,  meddant,  yn  arddangos 
y  Mab  mewn  Hid,  yn  bygwth  dyfetha  y  ddaear,  a'r  forwyn 
eiriolus  yn  cyfryngu  ac  yn  dadleu  trwy  ystum  nodedig  ei 
hiawnderau  fel  mam,  ac  felly  yn  gwaredu  y  byd  oddiwrth  ci 
ddialedd.  O  ganmol  ei  phurdeb  a'i  morwyndod,  awd  o'r  diwcdd 
i'w  haddoli ;  ac  yn  awr  y  mae  ei  chenedliad  dilwgr  yn  erthygl 
ffydd  yn  nghredo  Eglwys  Rhufain.  Dyma  Babyddiaeth.  Hwyr- 
ach  y  gwelech  chwi  ryw  beth  yn  eu  defosiynau  a  barai  i  chwi 
feddwl  am  y  gwasanaeth  luddewig  a'r  addoliad  Paganaidd,  ond 
iii  feddyliech  chwi  byth,  wrth  edrych  arnynt,  am  grefydd  ac 
addoliad  syml  y  Testament  Newydd.  Ah !  ai  dyma  Gristion- 
ogaeth  ?  Ai  dyma  grefydd  Paul  a  Pedr  ?  Hwyrach,  yn  yr 
eo-lwysi  Pabaidd  y  meddyliech  chwi  am  deml  yr  eilunod  ac  am 
orwychder  ei  hofieiriaid,  ond  nid  am  deml  Dduw, — nid  am  ddeu- 
ddeg  Apostol  yr  Oen." 

Y  Cynghrair  Efengylaidd. 

"  Nid  oes  dim  dadl  nad  yw  hwn  yn  rhy w  linell  newydd  yn 
ngharacter  Eglwys  Crist.  O  ran  ei  hundeb  gweledig  yr  oedd  ei 
character  wedi  ei  anmharu  yn  fawr  er  ys  llawer  oes  trwy  ym- 
raniadau.  Bu  amser  pan  oedd  eglwys  y  Gwaredwr  yn  gyfFelyb 
i'w  bais  ef,  yn  un  cyfanwaith  diwniad.  Y  lliaws  dysgyblion,  fel 
y  dy wedir  wrtliym  drachefn  a  thrachefn  yn  Llyfr  yr  Actau,  yn 
gytun  yn  yr  un  He,  o  un  galon  ac  un  enaid  ;  ie,  ac  un  pwrs  oedd 
iiddynt  i  gyd.  Ond  ar  ol  hyn,  y  mae  yn  rhaid  cyfaddef  fod 
rhwygiadau  mawrion  wedi  eu  gwneyd  yn  ngwisg  y  Gwaredwr. 
Mae  He  i  obeithio,  er  hyny,  am  bethau  gwell  rhagllaw.  Os  bu 
amser  i  rwygo,  pwy  a  wyr  nad  y w  yr  amser  i  wnio  wedi  dyfod. 


IIANES    BTWYD    HENRY   REES.  G37 

Amser  i  garu  yn  lie  casau, — heddwch  yn  lie  rhyfel.  Amser  nid 
i  daflu  cerrig  yraaith  ond  i  gasglu  cerrig  yn  nghyd,  i  adeiladu 
teml  yr  Arglwydd,  a  hyny  yn  heddychol  a  distaw  heb  swn  na 
inorthwylion  na  bwyill. 

"  Hwyrach  nad  anfuddiol  a  fyddai  ymofyn  gair  i  aehosion  y 
Cynghrair  Efengylaidd,  pa  fodd  yr  addfedwj'd  dynion  da  o  bob 
dosparth  o'r  eghvys  i  syrthio  yn  fwy  at  eu  gilydd. 

"  Y  mae  Isaac  Taylor  yn  dyweyd  fod  tymhor  y  Diwygiad 
Protestanaidd  yn  dymhor  o  wirionedd,  ond  nid  yn  dymhor  o 
gariad.  Yr  oedd  yr  eglwys  yr  amser  hwnw  mewn  ymladdfa 
galed  ag  annghrist,  ac  nid  yn  unig  ag  Annghrist,  ond  y  mae  yn 
rhaid  cyfaddef  ddarfod  iddi  ymranu  yn  ormodol  yn  ei  herbyn 
ei  hun  hefyd.  Ac  wedi  tymhor  o  gynhyrfiad,  fe  ddaeth  tymhor 
o  farweidd-dra  a  ffurfioldeb  drosti. 

"  Ond  tua  chanol  y  ganrif  ddiweddaf,  pan  y  daeth  ysbryd 
bywyd  trwy  Whitefield  a  Wesley  i'r  eglwys  drachefn,  fe  ddarf u 
i'r  Arglwydd,  yn  ei  drugaredd,  ragflaenu  ac  attal  y  Diwygiad 
hwnw  rhag  difetha  ei  hunan  trwy  ymrysoniadau.  Fe  roes 
ddigon  o  waith  i'w  eglwys ;  torodd  rychau  newyddion  i'w  ze) 
a'i  hymadferthoedd  redeg  trwyddynt,  yn  lie  gadael  iddi  eu 
gwastraffu,  a'u  treulio  allan  mewn  cecraeth  a  dadl.  Y  canlyn- 
iad  o  hyn  ydyw  Cymdeithas  y  Beibl,  Cymdeithas  y  Traethodau 
Crefyddol,  a'r  holl  Gymdeithasau  Cenhadol.  Yn  nghyfarfodydd 
y  Gymdeithasau  yma,  y  mae  duwiolion,  er  ys  blyny.ddau  bcllach, 
yn  cael  eu  dwyn  yn  achlysurol  i  gymdeithas  eu  gilydd, — yn 
dyfod  allan  o'u  eylchoedd  neillduol  i  sefyll  ar  dir  mwy  cyffredin, 
— ac  yn  y  gymdeithas  hono  yn  cynhesu  at  eu  gilydd,  ac  yn 
profi,  er  eu  holl  wahaniaeth,  eu  bod  o  ran  gwirioneddau  bywyd, 
ysbryd,  ac  amcanion  yn  un.  Ac  fel  y  mae  hyn  yn  ddiainmcu 
wedi  parotoi  y  ffordd  i'r  Gynghrair  Efengylaidd,  felly  hefyd  y 
mae  y  diffygion  a'r  ansicrwydd  ag  y  mae  pob  un  yn  dechreu  eu 
canfod  yn  ei  sect  a'i  drefniadau  eglwysig  ei  hunan,  wedi  effeithio 
yr  un  peth.  Pe  meddyliech  chwi  am  Eglwys  Loegr,  y  mae  hen 
furiau  hybarch  hono,  fel  y  dywed  yr  Archddiacon  Hare,  yn 
rhoi  arabell  i  grac  yn  awr  ac  yn  y  man,  nes  y  mae  yr  holl  wlad 


C38  PENNOD  XII. 

yn  cyftroi.  Y  mae  hen  nyth  Knox  yn  Scotland  wedi  cael 
chwalfa  fawr,  a  Wesleyaeth  hithau  yn  profi  fod  rliyw  beth  yn 
ei  system,  neu  yn  ysbryd  ei  deiliaid,  heb  fod  yn  iawn.  A  phe 
deuem  yn  nes  adref ,  lie  y  mae  Annibyniaeth  noeth,  neu  yn  gym- 
niysgedig  a  Phresbyteriaeth,  yn  ffynu,  y  mae  y  dibrisdod  sydd 
yma  ar  bob  awdurdod  eglwysig,  y  cecraeth  a'r  dadleuon  ffol 
sydd  yn  nglyn  a  gwerin-lywodraeth, — a  lie  y  mae  hawl  y  lliaws 
yn  cael  ei  gario  i'r  eithafoedd, — yn  peri  pryder  ac  amheuaeth 
mewn  llawer  meddwl.  Ac  wrtli  weled  peth  daioni  yn  nhrefn- 
iadau  ereill,  a  llawer  o  ddifFygion  yn  eu  trefniadau  eu  liunain,  y 
mae  dynion  da  pob  cymmundeb  a  threfn  wedi  eu  dwyn  yn 
fwy  parod  ac  awj^ddus  am  gymdeithas  ac  undeb  agosach  au 
gilydd.  Y  mae  geljaiion  crefydd  hefyd  yn  dyrcliafu  eu  penau  ; 
a  phan  y  b'o  y  cwn  yn  cyfarth  ac  yn  proivlio  o  gwmpas,  mae'r 
defaid  yn  crynhoi  at  eu  gilydd. 

"  Mae  y  pethau  hj^n,  mi  dybiwn,  yn  nghyd  ag  adfywiad 
crefydd  yn  yr  eglwysi,  wedi  cydweithio  i  ro'i  bodoliad  i'r 
Cynghrair  Efengjdaidd.  Yn  y  dref  hon,  ryw  ddeuddeng  mlyn- 
edd  jn  ol,  y  daeth  ei  sylwedd  anelwig  i'r  golwg;  ac  wedi  ei 
lunio  yn  gorph  mwy  rlieolaidd  yn  Llundain,  y  flwyddyn  gan- 
lynol,  y  mae  wedi  aros  hyd  yn  hyn.  Ymwelodd  yn  ei  dro  a 
Scotland,  ar  Iwei'ddon  ac  a  Ffrainc;  a  diammeu  mai  un  o'i 
gyfarfodydd  mwyaf  hynod,  a  chyfarfod  ag  a  iydd  ar  gof  a 
chadw  mewn  hanesiaeth  eglwysig  oesoedd  a  ddaw,  oedd  y 
Cyfarfod  perthynol  iddo,  yr  hwn  a  gynhaliwyd  yn  Berlin,  prif 
ddinas  Prwssia,  y  flwyddyn  hon. 

"  Yr  oedd  y  cyfarfodydd  perthynol  i'r  eisteddiad  hwn  o  eiddo 
y  Gynghrair,  yn  cael  eu  cynnal  mewn  lie  a  elwid  Garison 
Church,  eghvys  fawr  a  godidog,  yr  hon  a  ganiatawyd  i'r  perwyl 
hwn  gan  y  brenhin  ei  hunan.  Gynhaliwyd  y  cyfarfod  cyntai 
prydnawn  ddydd  Mercher,  cyn  i  ni  gyrhaeddyd  yno.  Gyfarfod 
i  ganu  mawl  a  gweddio  yn  unig  oedd  hwn,  ac  yr  oedd  y  gwas- 
anaeth  yn  cael  ei  ddwyn  yn  mlaen  yn  yr  ieithoedd  German, 
French,  a  Saesonaeg;  tonau  i'w  canu  ar  yr  aehlysur  wedi  eu 
dewis  yn  ralaen  Haw,  a  hymnau  priodol  wedi  eu  hargraflu  yn  y 
tair  iaitli  a  nodwvd. 


HANKS   EYWYD    HENRY    llEES.  639 

"  Y  d3^dd  canlynol,  ar  ol  gweddio,  cyfodai  Dr.  Krurainacher, 
pregethwr  y  LIjj^s  Brenhinol,  a'r  cyntaf ,  hwyrach  o  lioll  j^sgrif en- 
wyr  [diweddar]  Gcniiauy  ag  y  daeth  y  Cymiy  yn  hysbj's  o'i 
weithiau  ac  o'i  enw, — cyfodai  y  g\yr  hwn,  meddaf,  i  gyfarch  y 
cyt'arfod.  Wedi  ateb  gwrth-ddadleuon  rhai  o'i  frodj^r  ei  hunan 
3^n  erbyn  yr  Alliance,  annerchai  ei  aelodau  o'r  lioll  wledydd;  ac 
o  l3ob  enwad  crefyddol,  ar  eu  dyfodiad  i  Berlin.  '  Nid  oes  dim 
dadl,'  meddai,  'na  buasai  rhj^w  wirionedd  yn  y  gwrthwyneb- 
iadau  y  cyfeiriwyd  atynt,  pe  amcan  yr  ysgogiad  yma  a  f'uasai 
Lloegreiddio,  neu  Ffranceiddio,  neu  Americaneiddio,  pobl  Ger- 
many: tori  yn  Cliwilfriw  gadwyn  y  cysylltiad  hanesyddol  ag 
sydd  yn  hanfodi  rhwng  y  genedlaeth  bresennol  o  Gristionogion 
y  wlad  hon,  a  u  hen  dadau  o'r  Diwygiad  i  waercd,  a  dwyn  i 
niewn  i'w  mysg,  trwj?^  drais  a  gorfod,  olygiadau  a  sefj'^dliadau,  pa 
rai  a  berthynant  i  wledydd  ereill.  Ond  nid  hyny  yw  yr  amcan, 
ac  nid  hyny  a  ddylai  fod.  Ar  yr  nn  prj'^d,  dylai  fod  rhyw 
gymmaint  o  newid  rhwng  Gristionogion  yn  y  gras  a'r  doniau 
hyny  ag  sydd  yn  neillduol  i  bob  gwlad.  Am  hyny,'  meddai, 
'  croesaw  dan  Ff rainc ;  ysbrj^d  merthyrol  Italy ;  gwroldeb 
apostolaidd  Lloegr,  nad  oes  dim  llai  a'i  boddlona  na  dwyn  holl 
ddynolryw  at  Groes  ein  Hai-glwydd  lesu  Grist ;  croesaw  Holland, 
ei  sobrwydd  a'i  phwyll :  Scotland  a'i  chryfder  athrawiaethol,  ei 
inoesoldeb,  a'i  phurdeb.  Croesaw  y  Methodistiad,  a'r  ysbryd 
cariad  ag  sj^dd  yn  eu  huno  a'u  gilydd ;  yr  Annibynwyr, — eu 
hunanji-mwadiad  a'u  brawdgarwch ;  y  Bedj'ddwyr,  a  u  hysbryd 
dysgyblaethol ;  Esgobyddwyr,  gyda'u  cariad  a'u  parchedigaeth 
i'r  eglwys  fel  dwyfol  sefydliad  ;  a'r  Moraviaid,  hwj'-thau,  gyda'u 
calonau  eang,  a'u  parodrwydd  i  gydnaliod  pob  Cristion  fel 
cyfaill  a  brawd.' 

"Yr  oedd  dydd  Gwener,  Medi  11,  yn  diiiwrnod  hynod  yn 
banes  y  Cynghrair  Efengylaidd.  Mae  y  chwedl  wedi  myned 
allan  fod  y  brenhin  nid  yn  unig  yn  bwriadu  bod  yn  bresennol 
yn  rhai  o  gyfarfodydd  yr  Alliance,  ond  hefyd  yn  datgan,  na 
buasai  ganddo  ef,  o'i  ran  ei  hunan,  ddim  gwrthwynebiad  i 
draethu  ei  syniadau  yn  gyhoeddus  oddiar  y   Platform.     Ond 


640  PENNOD  XII. 

am  fod  hyny  yn  groes  i  ddefodau  brenliinoedd,  fe  benderfynodd 
wahodd  yr  lioll  Gynghrair  i  un  o'i  balasau  yn  y  wlad,  lie  y 
caent  hwy  ymddyddan  ag  ef,  ac  yntau  a  hwythau  yn  ddi- 
wahardd ;  lie  y  byddai  brenhin  a  deiliaid,  dros  funudun,  yn  cael 
eu  llyncu  mewn  brawdoliaeth,  yn  '  cydymgysuro  ynddynt  hwy, 
trwy  ffydd  eu  gilydd,  yr  eiddo  ef  a'r  eiddynt  hwythau.'  Felly, 
tua  thri  o'r  gloch  yn  y  prydnawn,  cychwynodd  yn  nghylch  naw 
cant  o  bobl  i  le  a  elwir  Potsdam,  oddeutu  ugain  milldir  o 
Berlin.  Yr  oedd  Uxvins  i'r  perwyl  yn  barod  yn  y  Station  i'w 
eludo  hwy,  a  thraul  y  cludiad  '  o  dy  y  brenhin.'  Wedi  disgyn, 
yr  oeddym  yn  cerdded  trwy  bare  teg  at  y  llys  brenhinol,  a'r  holl 
I'iaws  yn  myned  i  mewn  i  ystafelloedd  tra  eang  a  gwych, — hen 
ystafelloedd  Frederick  the  Greai,  meddant,  lie  yr  oedd  byrddau 
wedi  eu  hilio,  a  phob  cysur  angenrheidiol  wedi  ei  ddarpar  at 
wasanaeth  yr  ymwelwyr.  Am  unwaith,  pa  fodd  bynnag,  dyma 
Ymneillduwyr  yn  gystal  ag  Eglwyswyr,  yn  derbyn  cynhaliaeth 
gan  y  lly wodraeth.  Wedi  nerthu  eu  calonau  yn  y  modd  hwn, 
yv  oedd  pawb  yn  troi  trwy  eu  gilydd,  yn  y  lie  agored  o  flaen  y 
ty.  Yr  oedd  y  prydnawn-gwaith  yn  hyfryd  a  chlir,  a  llygaid 
pawb  fel  yn  ymborthi  ar  brydferthion  y  Llys,  a'r  golygfeydd 
hyfryd  oddiamgylch  iddo,  lie  yr  oedd  natur  a  chelfyddyd,  am  ar 
a  wn  i,  yn  agos  ar  eu  heithaf.  Ar  y  llanereh  hon  yr  oedd  y 
brenhin  ac  aelodau  y  Cynghrair  i  gyfarfod  a'u  gilydd.  Y  drefn 
ydoedd  fel  y  canlyn : — Yr  oedd  aelodau  y  Cynghrair  i'w  rhestru 
eu  hunain  yn  ol  eu  gwlad,  a  phob  dosbarth  i  ddewis  un  o'u 
mysg,  fel  genau  drostynt  i  gyfarch  ei  fawrliydi.  Ar  ben  y  rhes 
yr  oedd  yr  Americaniaid,  a  Mr.  Wright,  prif  genhadwr  y  wlad 
hono  yn  Berlin,  fel  eu  harodrydd.  Yna  y  Saeson,  o  dan  olygiad 
Sir  Culling  Eardley ;  ac  felly  y  Ffrancod ;  a'r  holl  wledydd 
ereill  yr  un  modd.  Yn  y  man  fe  ddaeth  y  brenhin,  a'i  wraig, 
a'u  cyfeillion.  Yr  oedd  sibrwd  ar  hyd  y  Park  hwnw,  yn  mysg 
rhai  o'r  aelodau,  nad  oedd  yn  drefn  derbyn  eu  Mawrhydi  gyda 
banllefau  uchel.  Ond,  pa  fodd  bynnag,  fe  dorodd  yr  argae,  ac  fe 
roes  pawb  vent  i'w  teimladau.  Ar  ol  hyny  aed  at  waith  y 
cyfarfod — pob  dosbarth  yn  ei  gyfarch  ef,  ac  yntau  yn  ateb.     '  Y 


HANES  BYWYD   HEXnY   REES.  641 

inae  llawer  o  gadwyuau,'  meddai  Sir  Culling,  'paraisydd  yn 
cysylltu  y  Saeson  a  Christionogion  Germany.  Nis  gallwu 
annghofio  fod  yr  un  gwaed  yn  rhedeg  yn  ein  gwythenau ;  nac 
ychwaitli  golli  gohvg  heddyw  ar  yr  amgylchiad  dyddorol  ag 
sydd  yn  fuan  i  uno  teulu  brenhinol  eich  Mawrhydi,  a  theulu 
brcnhinol  ein  grasusaf  Frenhines  ni.  Hyderwn  y  bydd  bendith 
Duw  yn  gorphwys  ar  y  briodas  bono,  ac  y  bydd  yn  foddion  i 
gysylltu  yn  nghyd  ein  dwy  wlad  fawr  a  Phrotestanaidd.  Ond, 
Sire,  y  mae  rhwymau  mwy  parhaus  eto  na  gwaed  na  phriodas. 
Yr  wy£  yn  cyfeirio  at  ein  hundeb  mewn  fFydd  yn  ein  Harglwydd 
lesu  Grist.  Hwnw  trwy  ein  buno  ni  ag  ef  sy'n  crynhoi  yn 
ngliyd  yn  un  yr  oil  a  gredant  ynddo  ef,  gan  eu  gwneyd  hwy  o'r 
un  teimladau  yma,  a'u  parotoi  i  berffaitb  gydymffurfiad  ao  undeb 
yn  nliragywyddoldeb.  Yr  ydym  yn  dioleh  i  Dduw,  am  dueddu 
eich  Mawrhydi  i'n  cynnorthwyo  i  wneyd  y  gwirionedd 
gogoneddus  yma  yn  eglur  i'r  byd  ;  ac  am  y  gras  a'r  gwroldeb  a 
gawsoch  i  barhau  yn  wyneb  yr  anhawsderau  mwyaf  i  ddwyn  o 
gwmpas  ein  cynnulliad  presennol  yn  Berlin.' 

'•  Yr  oedd  y  brcnhin,  yn  wyneb  cyfarchiad  o'r  fath  yma,  fel  yn 
teimlo  ei  hunan  yn  gwladeiddio,  ac  eto  yn  dyweyd  y  teimlai  y 
dyddordeb  mwyaf  yn  llwyddiant  yr  Alliance.  '  Yr  wyf  yn 
ddiolchgar,'  meddai,  '  fod  rhai  dyddiau  a'u  gorchwylion,  wedi 
pasio  mor  ddedwydd,  gobeithiaf  y  bydd  yr  eisteddiadau  dyfodol 
yn  gyfFelyb,  ac  y  bydd  yr  amgylchiad  presennol  yn  achlysur  o 
wir  Bentecost  i'r  Eglwys  Gristionogol.'  Wedi  i'r  ymgyfarch 
yma  ddarfod,  terfynwyd  y  cyfarfod  trwy  weddi  a  mawl. 

"  I  mi  yr  ydoedd  yn  gyfarfod  hynod  ;  yn  rhyw  le  tua'r  un 

llanerch   ag   yr   oedd    Voltaire    yn    sefyll    pan   y   dywedai,  fod 

deuddeg  o  tfyliaid  yn  eisieu  i  ddwyn  Cristionogaeth  i'r  byd,  ond 

fod  un  d\Ti  doeth,  fel  efe,  yn  ddigon  i'w  gyru  allan  o  bono.     Y 

mae  efe  wedi  marw,  a'i  ddoethineb,  gobeithiwn,  agos  w^edi  marw 

gydag  ef ;  ond  y  mae  Cristionogaeth  eto  yn  fyw,  a  heddyw  wedi 

meddiannu  porth  ei  gelynion,  a  brenhin  y  wlad  a'i  frenhines  yn 

dadmaeth  a  mammaeth  iddi. 

.    "  Wrth  weled  yr  Alliance  wedi  dringo  mor  uchel,  a  chofio  ei 
2  s 


643  PENNOD  XII. 

gychwyniad  bychan  yn  y  dref  hon,  nis  gallaswn  lai  na  meddwi 
am  ciriau  Solomon  : — '  Y  pryf  copyn  a  ymafaela  a'i  ddwy  law,  ac 
y  mae  yn  llys  y  brenhin.'  Gwnaeth  yr  amgylchiad  yma  yr 
Alliance  ar  unwaith  jn  hysbys  trwy  holl  Europe  a'i  Uysoedd, 
gwladol  ac  eglwysig  hefyd.  Siaredid  am  dano  ar  y  HaiUuays  ac 
yn  yr  Hotels  ;  a  rhyw  f odd  yr  oedd  ei  aelodau  yn  adnabyddus 
i'r  bobL  Pan  yn  dangos  ein  tocyuau  i'r  Swyddog,  cyn  cychwyn 
i  Potsdam,  yr  oedd  mi  g\'vr  eglwysig  wedi  ei  annghofio.  *  Oh, 
dim  gwahaniaeth,'  meddai  y  dyn,  '  yr  ydym  yn  eich  adnabod 
chwi  i  gyd  yn  ddigon  da.'  Cyfarfyddais  ag  un  o'r  creaduriaid 
mwyaf  digrefydd,  a  allesid  weled,  yn  j^r  Hotel  yn  Hamburg, 
wrth  ddychwelyd  adref.  '  Buoch  yn  Berlin,  mi  dybiwn,'  meddai 
hwnw  !     Do.     '  A  oedd  y  brenhin  gyda  chwi  ? '     Oedd.     '  Y  mae 

efe  yn o  frenhin.     Yr  unig  achos  y  dangosodd  efe  ei  hun 

yn  wrol  a  phenderfynol  gydag  e£  yw  yr  achos  hwn.  I  suppose 
it  came  home  to  the  sy^nimthies  of  his  heart.'  Sylw  da,  a  llawer 
mwy  tebyg  o  fod  yn  wir  na'r  ehwedlau  a  daenwyd  am  frenhin 
Prwssia  jm  y  wlad  hon. 

"  Ond  hwyrach  y  gofynir  bellach,  '  Beth  yw  amcan  yr 
A  lliance  ?'  'Pa  beth  a  wnaeth  ? '  '  Beth  y  mae  yn  debyg  o 
wneyd  ? '  '  At  ba  beth  y  mae  yn  amcanu  ? '  Am  yr  hyn  y  gelwir 
e£  i'w  gyflawni,  pwy  a  "^r  ?  Nid  wyf  yn  ammeu  nad  y w 
amgylchiadau  eisoes  wedi  tori  gwaith  iddo  na  wyddai  ond 
ychydig  am  dano  yn  y  dechreuad,  ac  y  mae  chwaneg  o  waith  yn 
d'od  i'r  golwg  o  hyd.  Ac  y  mae,  ond  odid,  f  wy  o'r  gohvg  eto  :  a 
hwnw  yn  waith  nad  oes  un  corph  o  bobl  mor  gymhwys  i'w 
gyflawni,  a  chorph  sydd  yn  cael  ei  wneyd  i  fynu  o  ddynion  o 
bob  dosbarth  o'r  eglwys  efengylaidd.  Pa  fodd  bynnag,  gallwn 
edrych  arno  yn  gyntaf, — 

"  Fel  yr  amlygiad  goreu  o  undeb  yr  Eglwys  fawr.  Mae  y 
saint  o  angenrheidrwydd  yn  un  a  u  gilydd  trwy  y  byd,  ac  er  pob 
gwahaniaeth.  Ond  y  mae  yr  undeb  yma  i  fesur  mawr  yn 
anweledig.  Mae  rhy wbeth  o  hono  yn  dyfod  i'r  golwg  yn  undeb 
brodyr  o'r  un  eglwys,  ac  undeb  eglwysi  o'r  un  Cyfundeb  ;  ond 
yr  oedd  yn  darfod  yma.     Yr  oedd  y  Cyfundebau  yma  ar  wahan. 


HANES   BYWYD   HENRY   llEES.  643 

a  byny  nid  fel  dospcirth  gwahauol  o'r  uii  f^'-ddin,  ond  yn  ormod 
fel  byddinoedd  galluoedd  gwahanol,  a  gelynol  y  naill  i'r  Hall. 
Tebyg  ag  y  dy wedai  rbyw  hen  ddiacou  am  gangen  o  eglw3's,  pau 
y  gofynid  iddo  a  oedd  tipjai  o  undeb  yn  eu  mysg  ?  '  Oes 
undeb ;  ond  yn  barseli,  yn  barseli ! '  Felly  yr  eglwys  yn 
orniodol.  Y  parseli  liyny  yn  dangos  gwall  undeb,  a  bod  hyny 
oedd  o  bono  yn  cael  ei  wneyd  i  fynu,  nid  o'r  elfenau  uchaf,  ond 
o  ysbryd  sectaidd  yn  ormodol.  Ond  y  mae  yr  Evangelical 
Alliance  am  wneyd  yn  debyg  ag  y  gwna  y  masnachwr  weithiau, 
— gadael  pob  parsel  yn  ei  faint  a'i  lun  ei  hunan,  ond  eu  crynhoi 
liwynt  yn  nghyd  a'u  lapio  i  fynu  yn  un  parsel  mawr.  Neu,  yn 
hytracb,  fel  y  dysgid  Ezeciel,  cydio  y  prenau  gwahanol  yn  un 
pren,  ac  felly  dangos  undeb  yr  eglwys  yn  f wy  i'r  byd.  Felly  yr 
oedd  yn  Berlin  grynboad  mawr.  Dynion  o  Europe,  Asia, 
Aftrica,  ac  America,  a'r  rbai  hyny  yn  gynnrycbiolwyr  llawer  o 
eghvysi  a  gwahanol  Enwadau — yn  cydganu  mawl,  cydweddio, 
cydymddyddan  :  pob  un  yn  gywir  i'w  olygiadau  neillduol,  ac  eto 
oil  yn  un.  Peth  na  cheisiodd  Rhufain  ato  erioed.  Bu  hi  yn  ceisio 
at  undeb  lawer  gwaith  ;  ond  trwy  Anathemas  ;  gorfodi  cydwyb- 
od ;  erlidiau  gwaedlyd ;  mesurau  gwladol  yn  erbyn  Schisms ; 
dwyn  pawb  dan  yr  un  rheolau  eglwj^sig,  ac  unfFurf  mewn 
seremoniau.  Nid  felly  yr  Alliance.  Mae  hwn  yn  gadael  pob 
maen  yn  ei  liw  a'i  fFurf  ei  hunan,  ond  yn  dangos  fel  y  maent 
wedi  eu  huno  a  u  gilydd  yn  nwyfroneg  yr  Archoffeiriad.  Pwy 
a  ddywed  nad  yw  hyn  yn  amcan  pwysig  ?  Bu  Crist  farw  i 
grynhoi  boll  blant  Duw  yn  un  :  gweddiai  am  i'r  undeb  yma  fod 
yn  y  golwg.  Onid  yw  yn  ddyledswydd  ar  ddynion,  jmte, 
hunan-ymwadu  i'w  geisio  ?  Ychydig  cyn  myned  yn  glaf,  yr 
oedd  brenhin  Prwssia  yn  dyweyd  wrth  Sir  Culling :  '  Y  mae 
wedi  bod  yn  ddymuniad  fy  mywyd  i,  ychwanegu  undeb 
crcfyddol  Germany  a  Lloegr ;  ond  methais  a  chael  neb  yn  barod 
i'm  cynnorthwyo.'  '  Ac  eto,'  meddai  Sir  Culling, '  nid  oes  dim 
posibl  dyweyd  gormod  am  y  niwcd  a  gafodd  achos  y  Diwygiad 
trwy  ysgariaetli  dwy  blaid  fawr  yr  eglwys  Brotestanaidd, 
Germany  a  Lloegr.      Nid  oes  dim    posibl  traethu  y  daioni  a 


G4.4  PENNOD  xir. 

ddeilliai  o'u  cydweithrediad.'  Ac  y  mae  efe  yn  tystio  fod 
brenhin  Prwssia,  nid  yn  unig  wedi  gosod  ar  allor  undeb 
Cristionogol  ei  serchiadau  anwylaf  a  mwyaf  tyner,  ond  ei  fywj^d 
hefyd :  oblegid  yr  oedd  pob  lie  i  ofni  mai  ei  bryder  gyda'r 
achos  yma  oedd  wedi  dwyn  ei  afiechyd  arno.  Yr  oedd  y  rlian 
fwyaf  o  gyfeillion  ei  lys  ei  hun,  a  rhai  o  brif  swyddogion  ei 
ly wodraeth,  yn  ei  erbyn  ;  ac  nid  oedd  gan  neb  ddim  dirnadaeth 
am  y  merthyrdod  yr  aeth  trwyddo  gyda'r  achos. 

"  Yn  ail, — Trwy  gyfrwng  yr  Alliance  hefyd,  yr  vvyf  fi  yn 
dvso-wyl  y  bydd  ansawdd  grefyddol  y  byd,  yn  cael  ei  dwyn  i 
fwy  o  oleuni.  Traddodid  yn  awr  yn  Berlin,  areithiau  meithion 
ar  ansawdd  bresennol  Ffrainc  a  Thwrci ;  yr  ymwthio  sydd  yn 
no"hroth  yr  hen  eglwys  Babaidd,  yn  y  naill  wlad,  a  Christion- 
ogaeth  yn  ynihyfhau,  yn  y  Hall.  Y  Beibl  yn  cael  ei  ledaenu,  yr 
alwad  am  dano  yn  fwy-fwy ;  a  meddyliau  miloedd,  a  degau  o 
filoedd  o'r  Armeniaid  wedi  cael  eu  lefeinio  ganddo ;  tra  y  mae 
llawer  wedi  troi  yn  Brotestaniaid,  ymffurfio  yn  eglwysi,  ie,  ac 
yn  aelodau  o'r  Cynghrair  Efengylaidd,  a  thrwy  eu  C3'"nnrych- 
iolwyr  yn  cyfarch  y  Cyfarfod  yn  Berlin.  Mae  gan  yr  Alliance 
hefyd  lygad  neillduol  ar  gyfivvr  isel  a  gorfchrymedig  yr  ychydig 
Brotestaniaid  ag  sydd  yma  a  thraw  ar  hyd  y  Cyfandir.  Mae 
Committee  wedi  ei  ffurfio  o  bwrpas  i  edrych  i  mewn  i  ansawdd 
gwir  grefydd  ar  hyd  y  gwledydd,  ac  y  mae  hwnw  trwy  gyfrwng 
is-gyfeisteddfod  i  wneyd  allan, — pa  sefydliadau  sydd  eisoes  ar 
droed,  pa  achosion  newyddion  sydd  yn  ymddangos  er  hyrwyddo 
gwir  grefydd  ar  hyd  y  gwledydd  ag  y  gallai  Cristionogion 
gwledydd  ereill,  a  chorph  fel  yr  Evangelical  Alliance  eu 
cvnnorthwyo ;  pa  bethau  sydd  yn  rhwystrau,  pa  un  bynnag  ai 
yn  perthyn  i  unrhyw  wlad,  neu  mwy  cyfFredin,  i  ledaeniad  yr 
efengyl,  neu  i  ryw  fFurfiau  neillduol  o  brofFes  o'r  fFydd  Grist- 
ionogol. 

"  Rhoddwyd  tipyn  o  hanes  yr  ychydig  Brotestaniaid  gwasgar- 
cdig  mewn  parthau  o  Italy.  Ni  wyddai  llawer  o  honom  ddim 
am  danynt.  Ond  y  maent  yno,  fel  y  myrtwydd  yn  y  pant,  o 
olwg  y  byd.     Y  maent  yno  fel  Israel  yn  yr  Aipht — perth  yu 


HANES   BYWYD   HENRY   REES.  645 

llosgi  yn  d:ln,  ond  heb  ei  difa.  Y  macnt  yno  fel  defaid  heb 
arnynt  fugail,  neb  i  weinyddu  ordinhadau  crefydd  iddynt.  Y 
luae  llawer  mewn  amgylchiadau  cyfFelyb:  yr  oedd  yr  Alliance 
yn  anfon  cyfarchiadau  atynt,  a  digon  tebyg  yr  anfona  ymwel- 
wyr. 

"  Yn  drydydd, — Trwy  i  Gristionogion  yr  amrywiol  wledydd 
ac  enwadau  ymgynghreirio  a  u  gilydd,  byddant  yn  fwy  galluog 
i  amddiffyn  eu  hiawnderau  a'u  rhyddid  crefyddol.  Gwyddis 
beth  mae  yr  Alliance  wedi  wneyd  eisoes  yn  hyn  yn  achos  y 
Madiais,  a  Dr.  Achilii,  j^ntau.  Beth  bynnag  oedd  hwnw,  tynodd 
yr  Alliance  ef  o  ewinedd  yr  Inquisition.  Mae  yn  debyg  y  ca 
ddigon  o  waith.  Mi  dybiwn  i  fod  cynghreirio  yn  Europe  am 
ddifetha  rhyddid.  Mae  y  Newyddiaduron  yn  cyhoeddi  fod 
re-action  yn  Europe  ;  gallu  y  Priest  a'r  Jesuit  yn  ymddyrchafu  ; 
gorthrymder  yn  ymysgwyd  oddiwrth  bob  tynerwch  ;  gwledydd 
yn  cael  eu  gwerthu  i  ddwylaw  y  Pab  ;  eu  penaethiaid  yn  seilio 
eu  gorseddau,  trwy  ro'i  eu  nerth  a'u  hawdurdod  i'r  bwystfil. 
Meddyliwn  am  gyflwr  Sardinia  a  Belgium  yn  neillduol,  addysg  a 
character  yr  hon  sydd  ar  syrthio  i  ddwylaw  y  Jesuitiaid  ;  y 
wlad  a  hwythau  yn  awr  mewn  ymdreeh.  Mae  ofFeiriaid  Pabaidd 
liefyd  eisiau  Noddfa.  Y  mae  llawer  o'r  cyfryw  wedi  ffieiddio 
Rliufain,  yn  barod  i'w  gadael,  pe  gwyddent  i  ba  le  i  droi.  Y 
mae  Committee  wedi  ei  ffurfio  yn  Germany  ar  ol  Cyfarfod 
Berlin  ;  ac  y  maent  yn  bwriadu  llunio  Committee  trwy  Europe  i 
helpio  i  sefyllfaoedd,  neu  ryw  fodd,  i  barotoi  Noddfa  yn  unig 
iam  ryw  dymhor,  i  bob  ofFeiriad  a  fyddo  yn  dymuno  ymadael  ag 
eglwys  Rhufain — nes  cael  rhyw  gynllun  cyfFredinol. 

"  Ond  nid  amddiffyn  rhyddid  crefyddol  yn  y  byd  yn  unig  yw 
gwaith  yr  Alliance,  ond  ei  feithrin  ef  gartref  hefyd ;  a  dysgu 
Protestaniaid  i  beidio  gwasgu  ar  eu  gilydd.  Athrawiaethwyd 
y  pwnc  yn  faith  yn  Nghyfarfod  Berlin.  Gellir  gobeithio  y  pair 
yr  ymddyddan  a  ganlynodd  w^ell  dealltwriaeth  rhwng  yr  eglwysi 
Lutheraidd  a'r  Bedyddwyr  yn  y  wlad  bono.  Dywedai  un 
gweinidog  mai  eu  hysfa  am  broselytio  oedd  wedi  dwyn  arnynt 
erlcdigaeth.     Parodd  hyn   i   un   o  honynt  ddywedj'd, — Mai   o'r 


646  PENNOD    XII. 

"byd  annuwiol  yr  oecld  y  rhan  fwyaf  o'u  haelodau;  er  nad 
oeddynt  yn  celu  eu  golygiadau  neillduol,  eto  ei  fod  ef  a'i  frodyr 
yn  annrhaethol  fwy  awyddiis  i  arwain  pechaduriaid  at  Grist 
na'u  harwain  i  fedydd  ;  carai  bawb  oedd  yn  caru  Crist,  a  charai 
gydweithredu  a  hwynt.  Ac,  os  dywedodd  ddim  yn  galed  am 
Eo-lwys  Sefydledig  y  wlad,  dylid  cofio  pethau  caletach  a  ddy- 
wedwyd  yn  eu  herbyn  hwythau,  ac  iddynt  gael  eu  herlid  hyd 
rwymau  a  charchar.  '  Eto,'  meddai, '  yr  wyf  yn  galw  yn  61  bob 
gair  annhirion  ac  annghristionogol  o  waelod  fy  nghalon.  Ac  am 
broselytio,'  eb  efe,  '  nid  oes  genyf  ond  dyweyd,  os  bydd  dynion 
yn  Nghrist,  ni  soniai  i  ddim  am  fedydd.'  '  Nid  oes  neb  o 
honom,'  meddai  un  arall,  '  yn  cysylltu  iachawdwriaeth  wrth 
fedydd  yn  He  wrth  ffydd  ; '  a  dywedai,  y  byddai  i  bwy  bynnag  a 
arferai  ddull  annheg  o  broselytio  gael  ei  ddiarddel  o'u  cymun- 
deb.  Gwnaeth  yr  areithiau  hyn  argrafF  ddymunol  ar  bawb :  ac 
yn  ei  araeth  ddiweddaf,  wrth  gau  yr  Alliance,  dywedai  Dr. 
Krummacher, — '  Mae  yn  rhaid  i'n  perthynas  an  brodyr  y  Bed- 
yddwyr  o  hyn  allan  fod  yn  wahanol ;  y  mae  eu  heglurhad  wedi 
ein  taraw  yn  ddwys,  ac  wedi  peri  i  ni  gywilyddio.'  Deallwyf 
fod  Sir  Culling,  a  gwr  o'r  enw  Bunsen,  ar  ol  hyny  wedi  tynu 
'plan  allan  tuag  at  ddiogelu  rhyddid  y  Bedyddwyr  ar  hyd  y 
wlad.  Ac  y  mae  y  jplan  hwnw  wedi  derbyn  cymmeradwyaeth 
yr  awdurdodau  eglwysig  yno,  a'r  brenhin  wedi  rhoi  ei  air,  y 
bydd  i  ba  beth  bynnag  a  gy mm  eradwyent  hwy,  gael  ei  awdur- 
dod  ef  wrtho.  Y  mae  y  Bedyddwyr,  yn  y  deja^nas  hon,  wedi 
fFurfio  Committee  yn  yr  achos. 

"  O'r  diwedd,  fe  ddaeth  yr  Ymadawiad  efFeithiol  a  cliofiadwy. 
Wedi  i'r  Dr.  Krummacher  adolygu  gweithrediadau  yr  Alliance, 
y  cydgordiad  oedd  yn  fFynnu  ynddo  o'r  dechreu  i'r  diwedd,  a 
diolch  i'w  gynnorthwywyr,  a  thalu  cydnabyddiaeth  barchus 
i'w  fawrhydi,  yr  hwn  mewn  modd  neillduol,  a  chyda  zel  a 
dyddordeb  ychwanegol  yn  ei  weithrediadau  a'i  cefnogodd  hyd 
y  diwedd, — wedi  hyn,  yn  ddisymwth,  troes  ei  araeth  yn  weddi 
a  mawl  i  Dduw,  i'r  hwn  yn  unig  y  mae  yr  hoU  ogoniant  yn 
ddyledus. 


HANES   BYWVD   HENRY    REES.  647 

" '  Mae  yn  anmhosibl,'  meddai  yr  hanes,  '  dai'lunio  yn  deilwng 
yr  efFeithiau  a  gynnyrchwyd  ar  y  furiud  hono.  Y  brenhin,  y 
frenhines,  eu  Court,  yn  nghyd  ^'r  holl  dorf,  oedd  yn  dair  mil,  ar 
unwaith  yn  codi  i  fynu ;  aethus  ddystawnvydd  yn  teyrnasii 
trwy  yr  holl  le,  yn  ystod  y  brawddegau  olaf  o'r  weddi ;  nes  o'r 
diwedd  y  ca'wd  gollyngdod,  trwy  un  dwfn  a  chyfFredinol,  Amen. 
Ar  un  funud,  wele  yr  Organ,  ac  offerynau  ereill,  yn  nghyd  a 
llais  tair  mil  o  ddynion,  yn  tori  allan  mewn  rhyvv  hymn 
nodedig,  yn  un  oslef  nerthol,  digon  i  gario  dyn  allan  o  hono  ei 
hun.  '  O'n  rhan  ein  hunain/  meddai  yr  adroddiad  ,a  ddyfynwn, 
'ni  annghofiwn  ni  byth  yr  olygfa,  a  theimladau  llesmeiriol  y 
funud  hono.  Gall  dynion  iau  weled  y  cyffelyb  eto,  a  hwj^'rach. 
mwy;  ond  am  y  rhai  sydd  yn  tynu  at  yr  amser,  pan  trwy 
anfeidrol  ras,  y  maent  yn  gobeithio  newid  cymundeb  an- 
mherffaith  credin^vyr  ar  y  ddaear,  am  gymundeb  y  saint  yn  y 
nef,  dylent  hwy  fod  yn  foddlawn  a  diolcligar,  er  na  b'o  iddynt 
weled  dim  o'r  cyffelyb,  hyd  oni  safant  jn  mysg  y  gwaredigion 
yno.' " 

Nid  ydym  yn  gweled  fod  yn  angenrheidiol  i  ni  wneuthur 
llawer  o  sylwadau  ar  y  Ddarlith  flaenorol.  Ond  dichon,  er 
mwyn  rhai  o'n  darllenwyr,  y  byddai  yn  well  i  ni  hysbysu,  mai 
y  brenhin  Frederick  William  y  Pedwerydd,  yr  hwn  a  ddechreu- 
odd  deyrnasu  yn  1840,  ac  a  fu  farw  yn  1861,  oedd  y  brenhin  y 
C3''feirir  ato,  a  gymmerai  y  fath  ddyddordeb  yn  y  Cjmghrair 
Efengylaidd  yn  Berlin.  Bt-awd  iddo  ef,  oedd  Ymherawdwr 
diweddar  Germany;  a'r  hwn,  oblegid  afiechyd  meddyliol  y 
brenhin,  a  alwyd  yn  1858,  i  wasanaethu  fel  rhaglaw  drosto ;  ac 
ar  ei  farwolaoth  yn  1861,  i'r  frenhiniaeth  ar  ei  ol.  Y  "g-^Vr  o'r 
enw  Bunsen,"  y  cyfeirir  ato,  fel  un  yn  cymmeryd  rhan  yn  yr 
ymdrech  am  ryddid  crefyddol,  oedd  y  Barwn  Bunsen,  un  o'r 
d}Tiion  mwyaf  adnabyddus  trwy  holl  Europe ;  ac  un  o'r  pethau 
hynotaf  i  ni,  yn  yr  holl  adroddiad  y w,  fod  Mr.  Rees,  ac  yntau 
yn  enwedig  mor  gyfarwydd  a  hanes  Dr.  Arnold,  ac,  ar  ol  hyn, 
mor  gydnabyddus  k  hanes  Bunsen  hefyd,  yn  ymddangos, 
dybygid,  ar  hyn  o  bryd,  megis  braidd  yn  ddyeithr  iddo. 


C48  PENNOD   XII. 

Yn  ddioed  wedi  ei  ddychweliad  adref  o'r  Cyfandii-,  fo 
ddcchreuodd  ymroddi  i'w  lafur  cyfFredin,  gydag  egni  a  dyfalwch 
diorphwys.  Aeth  at  y  Sabboth  cyntaf  ar  ol  dyfod  adref  yn  ol, 
Medi  27,  i  Groesoswallt, — oddiyno,  am  y  Llun  a'r  Mawrth,  i 
agoriad  Capel  newydd  yn  Llaiifyllin ;  ac  felly,  trw}^  ranau  o  Sir 
Drefaldwyn, — Llanfair,  Llanwyddelen,  Dref newydd,  Llandinam, 
Trefeglwys,  Llanidloes,  Trallwm,  &c.,  hyd  ganol  yr  wythnos 
ganlynol ;  pryd  y  dycliwelodd  i  Liverpool.  A'r  un  modd  y 
parhaodd  mewn  llafur  cyson,  i  fesur  mwy  neu  lai,  hyd  ddiwedd 
y  flwyddyn. 

Y  mae  genym  rai  llythyrau,  a  dyfyniadau  o  lythyrau,  gwertli- 
fawr  iawn  o'i  eiddo  at  ei  deulu,  a  ysgrifenwyd  ganddo  cyn 
diwedd  y  flwyddyn,  y  rhai  a  ddodwn  i  mewn  yma.  Y  mae  y 
dyfyniad  canlynol,  ni  a  dybiem,  wedi  ei  gymmeryd  allan  o 
lythyr  at  Mrs.  Rees,  ar  ol  geni  yr  ail  blentyn  i  Mrs.  Davies : — 

"  Man  is  desperately  fond  of  happiness,  or  else  he  would  have 
"  given  up  all  hopes  of  attaining  it  in  this  world ;  and  he  is  at 
"  desperate  enmity  to  the  true  fountain  of  his  happiness,  or  else 
"  with  all  this  thirst  for  it,  he  would  have  returned  there  long  ago. 
"  Oh  !  love  those  dear  children,  not  that  part  of  them  only  which 
'  will  die,  and  not  with  that  affection  that  will  die,  but  love  their 
■'  immortal  souls  with  that  immortal  affection,  which  will  seek 
"  their  eternal  good.  What !  will  you  love  them  for  a  few  years,  or 
"  for  ever  ?  If  your  affection  is  natural  only  and  no  more,  its  utmost 
"  duration  will  be  forty  or  fifty  years.  How  unaccountable,  one 
"  would  think  utterly  impossible,  for  a  mother  to  be  indifferent 
"  about  the  eternal  happiness  of  her  children,  whom  she  loves  so 
"  dearly.  Weeping  when  she  sees  them  in  a  little  suffering  here, 
"  and  yet  not  at  all  anxious  to  have  them  saved  from  the  wrath  to 

"  come.     My  blessing  and  my  love  to  Dear  A and  the  little 

"  children." 

"Eto: — "O  fel  y  mae  ychydig  o  deformity  yn  y  corph,  yr 
"hwn  a  fydd  yn  fuan  yn  y  bedd,  yn  malurio  yn  llwch,  yn  pen 
"pryder  ac  anng^hysur.     Ond  beth  am  deformity  y  meddiuU     Y 


HANES   BVWYD   HENRY"   REES.  G49 

"  mae  liwn  wedi  myned  mor  ddwfn  ac  mor  bell  o'i  le,  fel  nad  ocs 
"  posibl  ei  wcllhau,  heb  ei  greu  o  newydd.  Ac  eto  y  mac 
"  llawer  o  rieni  yn  gwbl  ddiofal  yn  nghylch  hyny.  Nid  oes 
"  oisieu  dim  ychwaneg  i  brofi  eu  bod  hwy  heb  cu  hail-eni  eu 
"  imnain.  Am  bob  by wyd  y  raaent  hwy  yn  ei  feddu,  teimlent 
"  yn  fawr  pe  byddai  eu  plant  hebddo.  Pe  b'ai  y  plentyn  heb 
"  fywyd  y  llysieuyn  i  beri  iddo  dyfu,  galarent,  oblegid  eu  bod 
"hwy  yn  meddu  y  bywyd  hwnw.  Pe  b'ai  heb  y  bywyd  anifcil- 
•■'  aidd,  i'w  alluogi  i  weled,  cly wed,  teimlo, — 0  !  fel  y  chwithent ; 
"  am  eu  bod  hwy  yn  ei  feddu,  y  maent  yn  abl  i  ddirnad  y  trueni 
"  o  fod  hebddo.  Drachefn,  pe  b'ai  y  plentjm  heb  y  bywyd 
"  rhesymol,  neu  yn  debyg  o  fod  yn  idiot  am  ei  oes,  byddai  hyny 
"  yn  chwerwach  fyth.  Mae  ei  feddu  ef,  yn  peri  y  gall  y  medd- 
"  iannydd  ddirnad  yr  aethus  drueni  o  fod  hebddo ;    ac  y  mae 

"  gweled  ei  blentyn  hebddo  yn  tori  ei  galon Ond  y  mae 

"  un  bywyd  eto  yn  perthyn  i  ddyn,  y  bywyd  sydd  i'w  gysylltu 
"  ii  Duw,  yn  ei  alluogi  i'w  garu,  a'i  f wynhau,  heb  yr  hwn  y  bydd 
"  yn  druenus  nid  am  amser  yn  unig,  ond  am  byth,  heb  yr  hwn  y 
"mae  llawer  plentyn  a  fegid  yn  dyner,  wedi  myned,  nid  yn 
"  idiot  i  Asylum  am  ei  oes,  ond  yn  gythraul  maleisus,  a  gelynol 
"  ei  feddwl  at  Dduw,  i'r  carchar  tragy wyddol.  Ac  eto  yr  oedd  y 
"plentyn  yna  ar  liniau  ei  fam  bob  dydd,  ac  nid  oedd  hi  yn 
"  gweled  diffyg  yn  y  byd  ynddo.  Pah  am  ?  ond  o  herwydd  nad 
"  oedd  hi  ddim  yn  meddu  y  bywyd  ysbrydol  ei  hunan.  Mac  y 
"bywyd  ysbrydol  gymmaint  rhagorach  na'r  lleill  yn  ngohvg 
"  Duw,  fel  y  mae  y  Beibl  yn  cyhoeddi  y  dyn  sydd  hebddo  yn 
"fariv.  Nid  yw  y  bywyd  teimladol,  na  rhesymol,  ddim  yn 
"  werth  sylwi  arnynt ;  ond  y  mae  y  dyn  yn  cael  ei  olygu  fel  heb 
"yr  un  bywyd, — yn   farw  raewn  camwedd   a   phechod.      Mor 

"gysurus  yw  meddwl  fod  ail-eni  yn  bod!      Pe   buasai  J 

"bach,  neu  ei  chwaer,  wedi  dyfod  i'r  byd  heb  reswm,  neu  heb 
"  ryw  aelod  yn  y  corph,  buasai  yn  anmhosibl  gwneyd  y  diff^^g  i 
"  fynu.  Allasent  hwy  ddim  myned  i  groth  eu  mam  eilwaith,  a'u 
"geni  yn  ddianaf  a  synwyrol.  Ond  er  dyfod  i'r  byd  heb  y 
"bywyd  ysbrydol,  y  mae  gobaith ;  oblogid  y  mae  yn  bo.sibl  cu 


650  PENNOD  XII. 

"  hail-eni.  Cyn  y  cant  hwy  £od  heb  y  bywyd  hwn,  y  mae  eu 
"  Creawdwr  yn  penderfynu  eu  creu  hwy  o  newydd.  Prawf  go 
"siwr  y  bydd  iddynt  gael  nyn,  ydyw  fod  y  rh'ieni  yn  cael 
"  ysbryd  i  weddVo  am  dano,  a'i  ddymuno  iddynt,  yn  f wy  na  dim 
"  arall.  Cyrchu  at  liyny  wrth  eu  magu ;  hyny  mewn  golwg 
'■  wrth  ddewis  nurse  iddynt ;  wrth  ddewis  ysgol  iddynt ;  wrth 
"  ddewis  llyfrau  iddynt.  Pob  peth  anffaf riol  i  hyny  yn  cael  ei 
"  ochelyd,  mawredd  y  byd  hwn  yn  cael  ei  aberthu  iddo  os  bydd 
"  raid,  yn  hytrach  na  pheryglu  y  gobaith  o'i  gael  yn  y  mesur 
"  lleiaf." 

Yn  ngauaf  y  flwyddyn  1857,  £e  aeth  Mr.  a  Mrs.  Davies  i 
Ddeheudir  Lloegr,  ac  y  mae  genym  ddyfyniadau  o  rai  o'i 
lythyrau  atynt  yno.  Fe  ysgrifenwyd  y  canlynol,  yr  ydym 
yn  tybied,  ar  foreu  Mawrth,  Khagfyr  8,  drannoeth  wedi  y 
Ddarlith  :— 

"  Well,  5'ou  throw  some  hints  that  I  do  not  write  but  little  to 
"  you.  My  excuse  is,  that  I  have  been  very  much  engaged, 
"  and  feel  to-day  exhausted  and  shattered,  having  had  rather  a 
"  long  lecture  to  deliver  last  night,  to  a  large  congregation.  You 
*•'  desire,  when  I  have  nothing  else  to  say,  to  have  a  little  of  an 
"  old  sermon  or  something.  I  will  give  you  a  little  of  what  I 
"preached  a  few  Sundays  ago,  on  Hebrews  xii.  4 — 11. 

"Dim  rhagymadrodd.  Mae  ynia  ddwy  agwedd  ddrwg  ar 
"  f eddwl  dyn  mewn  cystudd  yn  cael  ei  nodi,  a  chredinwyr  yn 
"  cael  eu  galw  i  wylio  rhagddynt.  Y  maent  yn  bur  wahanol  i'w 
"  gilydd,  ac  eto  y  mae  y  ddwy  yn  cyfodi  oddiar  yr  un  gwreiddyn 
"  drwg  yn  y  galon,  yr  un  mor  bechadurus  yn  erbyn  Duw,  a'r  un 
"  mor  niweidiol  i  eneidiau  dynion.  Y  gyntaf  yw,  '  dirmygu 
"  cerydd  yr  Arglwydd,'     Pa  fodd  y  mae  gwneyd  hyny  ? 

"  I.  Pan  nad  yw  y  meddwl  o  dan  efFaith  yr  ystyriaeth,  fod 
"  Duw  yn  ymwneyd  a  r  dyn  trwy  ei  gystudd.  '  Ti  a  wnaethost 
"  hyn,'  medd  y  Salmydd ;  '  Llaw  Duw  a  gyffyrddodd  a  mi,' 
"medd  Job.  Y  mae  lliaws  o  ddynion  yn  bod  ag  nad  oes  un 
"  dystiolaeth  i'r  gwirionedd  hwn  yn  eu  cydwybodau.     Y  maent, 


HANE3  BYWYD  HENRY  REES.  651 

"  o'u  mebyd  i  fynu,  mor  swrth,  ac  anwybodus,  a  Ihvyr  amddifarl 
"  o  bob  teimlad  crefyddol,  ac  felly  yn  myned  trwy  eu  cystuddiau 
"  yn  debyg  i'r  anifail ;  yn  cael  eu  poen  ac  yn  gruddfan  danynt, 
"  ond  nid  y w  Duw  yn  eu  hoU  f eddyliau ;  nid  y w  ei  law  ef  yn  yr 
"  oniehwyliaeth  ddim  yn  cael  ei  gweled  gauddynt,  na'i  lais  ef 
''■  atynt  drwyddi  yn  cael  ei  glywed.  Y  mae  ereill,  mwy  meddyl- 
"gar  a  deallus  na'r  dynion  a  nodwyd,  yn  gorphwys  yn  ail- 
"  achosion  eu  blinderau,  yn  lie  pasio  heibio  at  Dduw,  yr  achos 
"  cyntaf.  Yn  awr,  y  mae  hyn  yn  anpliilosophaidd,  yn  gystal  ag 
"  annghrefyddol.  Beth  yw  ail-achosion  efFeithiau  ?  Yr  ydym 
"ni  yn  eu  galw  yn  ddeddfau  natur.  Wei,  nid  yw  deddf  ddim 
"  amgen  nag  amlygiad  o  ewyllys  rhy w  un.  Y  mae  yn  rhaid 
"  bod  ewyllys  cyn  y  gall  fod  deddf.  Mewn  gwyrth,  y  mae  y 
'■  Duw  mawr  yn  gwneyd  y  petli  heb  un  ail  achos ;  ac  felly,  efe 
"yn  unig  sydd  yn  y  golwg,  fel  yr  achos  o'r  peth  hwnw.  Mae  y 
'■' cysylltiad  rhyngddo  Ef,  yr  achos  cyntaf,  a'r  efFaith,  yn  ddi- 
"  gyf rwng  mewn  gwyrth ;  fel  os  ewch  chwi  i  yniofyn  am  yr 
"  achos  oil,  nid  oes  genych  neb  na  dim  i  syrthio  amo  ond  Duw. 
"  Ond  yn  ei  ragiuniaeth  gyffredinol,  y  mae  yr  Anfeidrol  megis  yn 
"  ymguddio,  yn  nghysgod  ail-achosion.  Efe  sydd  yn  gwnej^^d  y 
"  cwbl ;  ond  tfydd  yn  unig  sydd  yn  ei  weled  Ef ;  ond  '  nid  oes 
"ffydd  gan  bawb.'  Am  hyny,  yn  nghanol  goruchwyliaethau 
"  Duw,  iaith  calon  y  dynion  yma  ydyw, '  Gadawodd  yr  Arglwydd 
"y  ddaear;*  'ni  wna  yr  Arglwydd  dda,  ac  ni  wna  ddrwg.' 
"  Mewn  amser  llwyddiannus,  dyn  sydd  yn  anturio  yn  ddoeth ; 
"  ac  mewn  amser  drwg,  dyn  oedd  yn  anturio  gormod.  Y  mae 
"  hyny  yn  bod  hefyd  yn  ami.  Ond  y  mae  Duw  hefyd  yn  bod  ; 
"  ac  i'w  weled,  mewn  amgylchiadau  o'r  fath,  yn  dwyn  ar  ddyn- 
■'  ion  ganljTiiadau  eu  hynfj'^drwydd.  '  Duw  yr  Hebreaid  a'm 
"  hanfonodd  atat,'  meddai  Moses  wrth  Pharaoh,  '  gan  ddywedyd, 
"  Gollwng  ymaith  fy  mhobl  fel  y'm  gwasanaethont.'  Wei,  os 
"  Duw  a'ch  danfonodd  chwi,  meddai  Pharaoh,  moeswch  wyrth- 
"  iau,  i  brofi  eich  commnissiwn.  Felly  gwnaed :  dacw  y  wialen 
"  yn  myned  yn  sarph,  a'r  afonydd  yn  troi  yn  waed,  a'r  wlad 
"  yn  heigio  llyffaint.      Ond  y  swynwyr,  trwy    eu    swynion,   a 


652  PENNOD  XII. 

"  wnacthant  felly.  Dyma  achos  arall  i'r  pethau  ya  dyt'od  i'r 
"  gohvg ;  '  A  chaledodd  calon  Pharaoh,  ac  efe  a  aeth  i'w  dy,  ac  ni 
"  osododd  hyn  at  ei  galon.'     Dyna  law  Duw  yn  cael  ei  dirmygu. 

"  11.  Y  mae  rhai  yn  dirmygu  cerydd  yr  Arglwydd,  o  herwydd 
"  er  eu  bod  yn  cydnabod  Haw  Duw  yn  eu  cystuddiau,  eto  nid 
"  ydynt  yn  eu  hystyried  fel  ceryddon,  neu  fod  gan  yr  Arglwydd 
"  r^^w  neges  neu  amcan  neillduol  wrth  eu  hanfon.  Y  mae 
"  amcan  i'r  ceryddon.  Y  mae  rhy w  beth  ynoni  ni  yn  gofyn  am 
"  danynt ;  naill  ai  er  ein  hattal  i  ddrwg,  ai  ein  ceryddu  am  y 
"  drwg  a  wnaethom,  neu  ynte  y  mae  ar  ein  calonau  eisieu  eu 
"  puro  a'u  sancteiddio  yn  fvvy,  a  hwythau  yn  cael  eu  hanfon 
"  fel  moddion  i  hyny.  Yn  awr,  y  mae  bod  yn  liollol  ddiofal  am 
"  ddeall  amcan  ein  Tad  Xefol  tuag  atom  yn  ei  geryddon,  a  di- 
"  ymgais  am  gyrhaeddyd  yr  amcan  hwnw  trwyddynt,  yn  cyn- 
"  nwys  ynddo  ddirmygu  cerydd  yr  Arglwydd.  '  Dy  weision  di 
"  y w  pob  peth,'  medd  y  Salmydd  ;  ac  y  mae  y  gwas  yn  dyfod  ar 
"  neges  ei  feistr ;  ac  y  mae  bod  yn  ddiofal  am  ei  gwybod,  neu  yn 
"  ddiofal  am  ei  gwneyd,  yn  ddirmyg  arno  ef  yr  hwn  sydd  yn  ei 
"  anfon.  Pan  wybu  Eli  mai  yr  Arglwydd  a  alwasai  ar  Samuel, 
"  mynai  wybod  beth  oedd  y  genadwri.  '  Samuel,  beth  y  w  y 
"  gair  a  lefarodd  yr  Arglwydd  wrthyt  ?  Na  chela  oddiwrthyf. 
"  Mi  a  wn  na  ddaeth  yr  Arglwydd  ddim  heb  ei  neges,  ac  mi  a 
"  wn  ei  bod  hi  yn  perthyn  i  mi.  Beth  yw  hi,  gan  hyny  ?  Fel 
"  hyn  y  gwnelo  Duw  i  ti,  ac  fel  hyn  y  chwanego,  os  celi  oddi- 
"  wrthyf  ddim  o'r  hoU  bethau  a  lefarodd  efe  wrthyt.'  O !  na 
"  baem  yn  y  dymher  yma  yn  derbyn  pob  ymweliad  oddiwrth 
"  Dduw.  '  Yn  awr, — ddamwain,  gystudd,  golled, — beth  y  w  y 
"  gair  y  mae  yr  Arglwydd  yn  ei  lefaru  wrthyf  drwyddoch  chwi  ? 
"  O  !  fy  nghydwybod,  deffro  i  lefaru  wrthyf !  O  !  Ysbryd  mawr 
"  pob  goruchwyliaeth,  gwna  i  mi  ddeall  eu  cenadwri.' 

"  Y  mae  y  meddwl,  weithiau,  yn  cynnefino  a  cheryddon  yr 
"  Arglwydd.  Yr  ydym  o  danynt  yn  fynych,  ac  yn  gweled  y 
"  cyfFelyb  bethau  yn  dygwydd  i  ereill  beunydd ;  ac  am  eu  bod  yn 
"  gyfFredin  yn  y  byd,  ac  yn  gyfFredin  i  ninnau  ein  hunain  ar  hyd 
"  ein   hoes,   yr   ydym   yn   myned   yn   ddisylw  o  honynt.      Er 


HANES   BYWYD   HENRY   REES.  G53 

"  csiampl :  niae  y  cj^fausoJdiad  corphorol  yn  wanaidd,  a'r  iechyd 
"  yn  dyner ;  '  Byddaf  yn  ami  yn  sal.'  '  Wei,  hwyrach  fod  y 
'■  pethau  liyn  yn  cael  eu  hanfua  i  fod  yn  ddysgyblaeth  barhaus 
"  arnaf.  A  phe  bawn  i  yn  cyradeithasu  ychwaneg  a  Duw  yn  eu 
"  hachos,  y  cawn  ddeall  ei  amcan  ef  ynddynt  yn  fwy  eglur, — yr 
'•'  hvn  a  barai  wedd'iau  a  diolchcjarwch.  Ond  am  eu  bod  vn 
"  gy (Fred in  yr  wyf  yn  fwy  disyhv  o  honynt.' 

"  III.  Y  mae  ereill  yn  dirmj^gu  cerydd  yr  Arghvydd,  oblegid 
"  eu  bod  er  cael  eu  hargyhoeddi  trwyddo  o'u  ffyrdd  eyfeiliox'nus, 
"  a'u  galw  i  ddychwelyd  at  yr  hwn  sydd  yn  eu  cer^^ddu,  eto  yn 
"  ymgyndynu,  ac  yn  parhau  yn  eu  ffyrdd  drwg.  Mae  adnod  o, 
"  yn  son  am  '  geryddu,'  ac  am  '  argyhoeddi.'  Hyny  y\v,  y  mae  y 
"  cerydd  allanol,  yn  peri  argyhoeddiadau  yn  y  gydwybod  yn 
"  dufewnol,  fod  y  dyn  o'i  le.  Wei,  pan  b'o  hyny  yn  bod,  a'r  dyn 
"  yn  parhau  felly,  heb  un  dymuniad  nac  ymdrech  i  edifarliau  a 
"  dychwelyd,  dyna  ddirmj-gu  cer3'dd  yr  Arghvydd :  Esaiah  Ivii. 
"17;  Jeremiah  v.  3 ;  2  Chron.  xxviii.  22.  Llawer  gwaith  y 
"  profasom  ein  cydwybodau,  mewn  rhyw  brofedigaethau,  yn  enoi! 
'•  am  ryw  ddrwg  agweddau  neu  gilydd,  meddyliau  a  bwriadau 
"  ein  calon  yn  cael  eu  bamu  a'u  condemnio.  Erbyn  myned  yn 
'■'  sal,  byddai  rhyw  dystiolaeth  ynom  ein  bod  yn  cam-wario  ein 
"  harian,  yn  cam-dreulio  ein  hamser,  yn  ddifFrwyth  mewn  rhyw 
"  ddyledswydd  neu  yn  ymlygru  gyda  rhyw  fai,  ac,  yn  neillduol, 
"  yn  fFurHol  a  difywyd  yn  nyledswyddau  crefydd.  Ond  pan 
"  mewn  ufudd-dod  i'n  cydwybodau  y  meddyliem  yn  ddifrifol  am 
"ddiwygio,  byddem  yn  teimlo  y  fath  aversion — '  Pa  flinder  yw,' 
'•  addunedu,  wedi  hyny  gohirio ;  nes  y  mae  y  gydwybod  yn  tewi, 
"  a  ninnau  yn  settlo  i  lawr  drachefn  yn  ein  hen  ffyrdd  a'n 
'•'  hagweddau  pechadurus.    Dyma  ddirm3'gu  cerydd  yr  Arghvydd. 

'•'  Ond  pe  b'ai  argyhoeddiad  eich  cydwybodau  yn  dyweyd 
"  wrthych  eich  bod  yn  rhy  euog  o  hyn  yma,  peidiwch  ag  ym- 
'•  olhvng  am  funud.  Gwelwch  yn  Esaiah  Ivii.  17,  18,  19,  fod  i 
"  bechadur  fel  hyn  iachawdwriaeth  jn  yr  Arghvydd,  a  hyny  o 
"  ben-arglwyddiaeth  a  gras. 

'•'Rhaid  dibenu.     Llawenychem  fod bach  wedi  ei  gadw 


654  peaNod  XII. 

"  rhag  syrthio  trwy  y  tfenestr,  a'i  fod  ef,  a'i  chwaer  fach,  mor 
"  iach  a  chysurus.  Cofiwch  fi  atynt  hwy,  ac  at  eu  nurses  hefyd. 
"  Gobeithiaf  eu  bod  hwy  yn  ddihiraeth,  ac  yn  ddyfal  i  sefydlu  y 
"  plant  bach  mewn  arferion  da." 

Y  mae  y  cyfeiriad  yn  niwedd  y  llythyr  blaenorol  at  y  nursca, 
yn  adgofio  i  Mrs.  Davies  y  caredigrwydd  a'r  tynerwch  a 
ddangosid  ganddo  bob  amser  tuag  at  y  rhai  a  fyddent  yn 
gwasanaethu  yn  y  teulu.  Yr  ydoedd  yn  hyny  yn  dra  nodedig. 
Pan  y  delai  ar  ymweliad  a'r  teulu,  wedi  rhyw  gymmaint  o 
absenoldeb,  byddai  yn  gofalu  na  chai  y  diwrnod  cyntaf  wedi  ei 
ddyfodiad  fyned  heibio,  heb  iddo  fjmed  i  edrych  am  danynt,  ac  i 
gyfarch  gwell  iddynt ;  ac  ni  byddai  byth  yn  ymadael  heb  fynu 
eu  gweled,  a  ifarwelio  yn  garedig  a  hwynt.  Yr  oedd  braidd  yn 
rhy  ofalus  rhag  rhoddi  iddynt  ddim  o'r  hyn  a  alwai  efe  yn 
"  drafferth  afreidiol,"  hyd  yn  nod  gyda  phethau  ag  y  byddent 
hwy  yn  edrych  arnynt  eu  hunain  yn  cael  braint  fawr  o  weini 
arno  ynddynt.  Nid  oedd  dim  a'i  boddlonai  yn  fwy  na  chlywed 
canmoliaeth  i  un  neu  arall  o  honynt,  ac  fe  fyddai  yn  wastadol 
yn  barod  i  nodi  allan  ryw  ragoriaeth  ag  yr  oedd  ei  hunan  wedi 
ei  ganfod  ynddynt.  Ac  os  dygwyddai  glywed  rhyw  gwyn  yn 
erbyn  rhai  o  honynt,  arferai  yn  gyfiredin,  yn  y  modd  mwyaf 
tyner  a  thawel,  argymhell  yr  ymaros  a'r  amynedd  mwyaf  tuag 
atynt,  gan  ddy wedyd  nad  oeddent  i  ddysgwyl  oddiwrthynt  yr 
hyn  nad  oedd  yn  bosibl,  nac  i  edrych  am  y  perfFeithrwydd 
hwnw  ynddyn  hwy,  ag  y  gwyddent  nad  oedd  i'w  gael,  nac  yn 
bod  ynddynt  eu  hunain.  "  We  can  never  forget,"  meddai  Mrs. 
Davies,  "  that  it  was  an  act  of  thoughtful  kindness,  on  the  part 
of  one  of  our  servants,  that  called  forth  one  of  his  last  smiles, 
and  bright  sweet  words  of  affectionate  gratitude." 

Pan  oedd  un  o'r  morwynion  ryw  bryd  yn  glaf,  fe  ysgrifenodd 
fel  y  canlyn  : — 

"  We  are  glad  to  hear  you  are  well,  and  soiry  that is 

"  an  exception.  Be  kind  to  her ;  sympathize  with  her,  as  with  a 
"  sister.     It  is  a  higher  duty  than  making  welcome  to  your  best 


IIANES   BYWYD   HENRY   EEES,  655 

"  friends.  They  may  be  rich,  but  she  is  poor  ;  sick,  aud  perhaps 
"low-minded,  when  they  are  well  and  hearty.  Christian 
"  benevolence  is  vicarious ;  you  must  deny  yourself  in  perform- 
"  ing  its  duties.  Christ  and  his  Apostles  in  acting  it  suffered 
"  even  unto  death ;  and  so  must  you,  or  you  will  do  no  good ; 
"  nothing  that  will  be  rewarded  in  the  last  day." 

Ar  achlysur  arall,  efe  a  ysgrifena  yn  yr  un  ysbryd  ac  yn  yr 
un  cyfeiriad : — 

"  My  love  to  the  little  ones.  I  hope  their  nurses  are  well  too. 
"  My  regards  to  them,  for  they  are  fellow-creatures.  Yr  hwn 
"  a'm  gwnaeth  i  yn  y  bru,  a'u  gwnaeth  hwythau ;  un  Tad  sydd  i 
"  ni  oil.  Ac  yn  fuan,  f uan,  ni  bydd  dim  gwahaniaeth  rhwng 
"dynion  ond — 'Y  cyfiawn  a'r  drygionus.'  Character  fydd  yr|/ 
"  unig  wahaniaeth  yn  bur  ebrwydd,  a  gwahaniaeth  tragywyddol 
"  a  fydd  hwnw." 

Hydref  23,  1857,  fe  aeth  i  Borthaethwy  i  edrych  am  ei  ferch 
a'r  teulu,  cyn  eu  myned  i  Torquay,  yn  Neheudir  Lloegr,  am  rai 
misoedd  dros  y  gauaf,  Pregethodd  yn  y  Berth  a  Llandegfan,  y 
Sabboth,  Hydref  25  ;  ac  arhosodd  yno  hyd  ddiwedd  yr  wythnos  ; 
ac  aeth  i  Ruthin  at  y  Sabboth  canlynol,  Tachwedd  1,  ac  adref  i 
Liverpool  ddydd  Mercher. 

Yr  ydym  wedi  dodi  i  mewu  eisoes  un  o'i  lythyrau  at  Mr.  a 
Mrs.  Davies,  pan  oeddent  y  pryd  hyny  oddicartref,  sef,  yr  un  yn 
cynnwys  ychydig  o'i  biegeth  ar  Heb.  xii.  5.  Ac  yr  ydym  yn 
tybied  mai  tua  yr  un  amser  yr  ysgrifenodd  atynt  i'w  hargymhell 
i  ddarllen  ac  astudio  rhai  o  ysgrifeniadau  y  Dr.  Owen.  Yr 
ydym  wedi  gweled  eisoes,  yn  y  dyfyniad  a  wnaed  genym 
(tudalen  116,  117),  o'i  Adgofion  am  do^no  ei  hunan,  ac  a  gyhoedd- 
wyd  yn  " Nhrysorfa  y  Plant"  y  dylanwad  mawr  a  gafodd 
ysgrifeniadau  Dr.  Owen  ar  ei  feddwl  ef,  pan  yn  ■^r  ieuanc  yn  yr 
Amwythig,  a'r  cyfnewidiad  hynod  a  effeithiwyd  trwyddynt  ar  ei 
brofiad  fel  Cristion,  ac  ar  ei  gymmeriad  fel  Pregethwr.  Parhii- 
odd  i'w  darllen  a'u  hastudio  ar  hyd  ei  oes ;  ac  yn  yr  awydd  a 
deimlai  ar  i'w  ferch  a"i  phriod  gael  cyfranogi  o'r  un  fendith  ag  a 


656  PENNOD  XII. 

gawsai  ei  hunan  drvvyddynt,  fe  ysgrifcnodd  atynt  aiaryw 
lythyrau  i'w  cymhell  ar  eu  sylw ;  o'r  rhai  y  dodwn  i  mewn  yina 
rai  dyfyniadau : — 

m  "  I  wish  I  could  persuade  you  and  Mr.  D.  to  one  thing  during 
"  next  winter,  and  that  is,  to  read  Dr.  Owen  on  '  Indwelling 
'•  Sin,'  and  '  MoHification  of  Sin  in  Believers.'  The  reading  of 
'•  them  formed  a  new  era  in  my  religious  life,  and  I  am  almost 

'  sure    it   would   do    so   in   yours No  one  can  read, 

"  mark,  and  inwardly  digest  that  book  '  On  Indwelling  Sin '  and 
'■  be  the  same  man  afterwards,  nor  the  same  Christian.  His 
"  knowledge  of  the  corruption  of  his  own  heart  will  be  deeper, 
"  and  in  consequence,  salvation  by  grace,  and  the  blood  of  Christ 
"  more  heartily  welcomed.  But  it  must  be  read  with  self-exam- 
'•'  ination  and  prayer." 

Eto,  allan  o  lythyr  arall : — 

/r^  '•  I  am  glad  that  you  have  begun  on  Dr.  Owen.  An  hour  in 
"  the  morning  together  over  his  weighty  pages,  would  be  very 
'■'  well ;  but  quietness  and  perfect  silence  are  required,  as  well  as 
"  a  devout  earnest  mind.  Remember  to  read  it  with  an  eye  to 
"  cultivate  the  heart  more  than  the  understanding.  Pause, 
''  consider,  pray  over  it ;  and  b}^  the  blessing  of  God  you  will  be 
"more  deep  and  experienced  Christians  than  ever  you  have 
"  been." 

ji^  Eto: — "  I  am  not  surprised  that  you  are  going  on  slowly  with  Dr. 
"  Owen,  nor  am  I  sorr^^  Only  go  on.  Do  not  be  afraid  to  see 
"  the  worst, — the  deep  of  deeps  of  your  hearts'  depravity.  It  is 
"  there ;  to  be  ignorant  of  it  will  only  increase  your  danger ; 
'•  while  to  know  and  feel  it  will  put  you  in  the  way  of  being 
"  cured.  O !  the  desperateness,  the  infatuation  of  that  man, 
"  who  hides  a  deadly  disease, — who  smothers  a  hell  within  his 
"  own  bosom,  which  is  sure  to  break  out  and  torment  him  for 
"  ever.  It  would,  perhaps,  be  excusable  in  us  to  divert  our 
"minds  from  our  own  dangers,  if  our  case  were  hopeless;  but  it 


HANES   EYWYD   HENRY   REES.  G57 

"  is  not.  Christ  is  a  Saviour.  His  hlood  cleanses  from  all  ^\n. 
"In  reading  Dr.  Owen,  you  will  see  that  sin  works  in  your 
"  hearts  as  enmity  to  God,  as  a  deep-rooted  aversion  (or  as  he 
"  calls  it,  '  aversation ')  to  holiness,  and  as  an  obstinate,  deep- 
" rooted  propensity  to  evil;  and  that  sometimes  amounting  to 
"madness.  But  suppose  you  begin  to  feel  these  dreadful 
"  conflicts,  you  need  not  be  alarmed.  Go  to  Christ  with  this  j^ 
"moral  disease  of  the  heart,  as  you  would  go  to  a  physician,  if 
"  it  were  phj'sically  diseased.  Tell  him  all  your  complaints,  in 
"Welsh  or  English.  He  understands  both.  Only  wait  upon 
"  him  ;  walk  in  his  ways  ;  avoid  conscientiously  every  known 
"  sin,  the  neglect  of  every  known  duty,  and  especially  watch 
"  against  giving  way  to  slothfulness  and  formality  in  religious 
"  duties ;  for  all  which,  He  is  abundantly  ready  to  help  you  :  and 
"  you  are  sure  to  gain  the  victory  over  sin, — yes,  you  are  sure, 
"  and  your  souls  will  be  saved." 

Tachwedd  30,  1857,  fe  j'sgrifenodd  lythyr  byr  at  Mr.  William 
Lloj'd,  Rhuthin,  o'r  hwn  y  mae  yr  hyn  a  ganlyn  yn  ddyfyniad 
ac  yn  yr  hwn  y  canfyddir  yr  ardymher  chwareus,  oedd  mor 
naturiol  iddo,  yn  tarddu  allan  : — 

"Dychwelais  adref  o  Ruthin  yn  gysurus, — y  petris  heb  '''^ 
"gymmeryd  eu  hadenydd,  a'r  ysgyfarnog  heb  gymmeryd  ei 
'■'  thraed,  a  dianc  oddiwrthyf.  Mi  a'u  cedwais  jn  ddiogel  ar  hyd 
"  y  daith,  a  gwnaethum  fy  nghyf ran  fy  hunan  o  honynt  yn  f wy 
"diogel  drachefn  wedi  dychwelyd  adref.  Gobeithiaf  eich  bod 
"  chwi  a 'eh  plant,  a  phawb  a  berthynant  i  chwi,  yn  parhau  mewn 

"iechyd,  crefydd,  a  chysur Gof3-nwch  a  ydwyf  yn 

"dyfod  i  Ryd-y-Cilgwyn.  Dymunaf  arnoch  siarad  a'r  gwr  a 
"  fynodd  fy  addewid.  a  dymuno  arno  ymdrech  i  gael  rhyw  un 
"  arall,  a'm  gollwng  innau  yn  rhydd.  Y  mae  myned  i  Lanelwy 
"y  ffordd  nesaf  yn  llawn  ddigon  i  mi  ar  y  tywydd  oer  hwn. 
"  Hyderaf  na  bydd  fy  ngwaith  yn  galw  fy  ugbyhoeddiad  yn  61, 
'■'  ddim  yn  annghyfleusdra  mawr  iddo  ef  a'r  Cyfarfod  yn  Rhyd- 
"y-Cilgwyn." 
^2  T 


C58  TENXOD   XII. 

Yr  oedcl  y  Gymdeithasfa  Chwarterol  i  fod  jn  Llanelwy  y 
Mercher,  lau,  a  Gwener,  Rhagfyr  23,  24,  25  ;  ac  yr  oedd  Mr. 
Rees  wedi  addaw  myned  i  Gyfarfod  Pregethu  yn  Rhyd-y- 
Cilgwyn,  y  dydd  Mawrth  blaenorol,  Rhagfyr  22.  Y  mae  yn 
3'mddangos  iddo  fethu  ymryddhau  oddiwrth  yr  addewid  a 
roisai,  canys  yr  ydym  yn  gweled  iddo  fyned  yno,  a  phregethu 
3"no  ddwy  waitli, — }'  boreu  a'r  hwyr.  Pregethodd  drachefn 
ddwy  waith  yn  y  Gymdeithasfa, — y  boreu  a'r  hwyr  ddydd 
Gwener ;  ac  arhosodd  yn  Llanelwy  dros  y  Sabboth  canlynol, 
pryd  y  pregethodd  ddwy  waith  drachefn. 

Yn  niwedd  y  flwyddyn  hon,  1857,  neu  ddechreu  y  ganlynol, 
OS  nad  yn  ddiweddarach,  fe  ysgrifenodd  rai  llythyrau  nodedig  o 
werthfawr  at  ei  ferch,  gyda  golwg  ar  ei  dj^edswyddau  tuag  at 
ei  phlant,  rhanau  o'r  rhai  a  ddodir  genym  i  mewn  yma, — yn  gwbl 
hyderus  fod  addasrwydd  arbenig  ynddynt  i  fod  yn  fendithiol  i 
ba  fam  bynnag  a'u  darllenont  gyda  dim  gofal,  ac  ystyriaeth,  ac 
awydd  i  dderbyn  llesad. 

"The  great  work  has  to  commence  now,  Education.  A 
"  delightful  work  :  but  a  work,  great  difficult  work.  The  little 
"ones  will  learn  every  day  henceforth.  They  will  educate 
"  themselves  and  one  another,  if  noboby  else  will  do  it ;  but  it 
"  will  be  a  bad  education.  They  must  not  only  be  taught  but 
"  trained,  which,  says  a  great  moralist,  is  '  a  very  different  thing 
"  from  merely  teaching  some  truths  necessary  to  be  known  or 
"  believed.  It  is  endeavouring  to  form  such  truths  into  practical 
"  principles  in  the  mind,  so  as  to  render  them  of  habitual  good 
"influence  upon  the  temper  and  actions,  in  all  the  various 
"  occurrences  of  life.  And  this  is  not  to  be  done  by  bare  instruc- 
"  tion,  but  by  that,  together  with  admonishing  them  frequently 
"  as  occasion  offers ;  restraining  them  from  what  is  evil,  and 
"  exercising  them  in  what  is  good.'     So  says  the  Moralist. 

"  O  !  teach  them  to  practise  the  great  gospel  virtues  in  their 
"own  childish  sphere;  to  act  with  reverence  and  respect 
"towards   all   superiors,   love    and   obedience  to  their  Parents. 


11  AXES    J3YWYD    HENRY    REES.  659 

"  Teach  them  to  forbear  with  one  another ;  to  be  kind  and  iL 
"  affectionate  one  to  another ;  to  forgive  one  another ;  to  be 
"  truthful  and  just  in  all  their  dealings  with  one  another ;  to 
"  stand  to  their  word ;  fulfil  their  promises ;  to  govern  their 
"  temper ;  and  to  be  ready  even  to  deny  themselves,  to  please 
"one  another. 

"  Teach  such  things  not  as  the  world  teacheth  them,  but  from 
"Gospel  motives.  Tell  them,  as  they  become  able  to  under- 
" stand,  that  such  things  are  commanded  by  God;  that  the 
"  contrary  is  sinful  in  the  sight  of  God  ;  and  that  Jesus  Christ 
"  died  for  little  children,  that  he  might  procure  pardon  and  grace 
"  for  them,  to  make  them  like  himself  in  every  heavenly  virtue. 
"  Childhood  and  youth  is  the  time  of  preparation  for  mature 
"  life,  as  the  whole  of  life  is  a  time  of  preparation  for  eternity. 
"  And  there  is  only  one  childhood  to  prepare  for  life,  and  only 
"one  life  in  which  we  must  be  educated  for  eternity.  There  are 
"  some  things,  if  your  little  ones  are  not  taught  in  them  during 
"  the  next  ten  or  fifteen  years,  they  will  never  learn  so  well. 
"  And  there-  are  Christian  graces,  in  which  they  will  never, 
"  perhaps,  shine  so  well,  although  they  be  born  again,  if  their 
"  temper  is  spoiled,  aye  neglected,  in  their  infancy  and  youth." 

Wele  ddyfyniadau  o  lythyrau  ereill  yn  1857,  neu  1858 : — 

"  Yr  ydym  yn  ddiolchgar  i  chwi  am  anfon  gweddi  y  bachgen 
"  bach  i  ni.  Pwy  a  wyr  pa  sylw  y  mae  Anfeidrol  dynerwch  yn 
"  ei  dalu  i  eiriau  toredig  plentyn  bach  !  Nis  gallasai  Samuel  fod 
"ond  plentyn  ieuanc  pan  ymddangosodd  y  waith  gyntaf  ger 
"  bron  yr  Arglwydd  yn  Siloh ;  ac  mi  dybiwn  na  wnaeth  efe 
"  ddim  ond  adrodd  y  weddi  a  ddysgasid  iddo  gan  ei  fam,  ac  eto 
"  yr  oedd  yn  wiw  gan  yr  Ysbryd  Glan  recordio  yr  banes  yn  y 
"  Beibl,  gan  alw  yr  act  yn  addoliad  i'r  Anfeidrol : — '  Ac  efe  a 
"  addolodd  yr  Arglwydd  yno.'  Byddaf  yn  synu  at  dduwioldeb 
'•  ei  fam.  Hi  a'i  dymunodd  ef  gan  yr  Arglwydd,  a  hyny  mewn 
"  trefn  i'w  roddi  ef  i'r  Arglwydd.  Ac  wedi  ei  gael,  hi  a  saf odd 
"  yn  benderfynol  at  ei  hadduned,  gan  ei  ddwyn  ef  newydd  ei 


CGO  PENNOD  XII. 

"  ddiddyfnii,  i  Siloh,  a'i  adael  ef  yno  i  wananaethu  yr  Arglwydd, 
"  a  hyny  pan  nad  oedd  ganddi  yr  un  mab  ond  efe.  Wrth  yr 
"  hanes,  mi  a  feddyliwn  nad  oedd  hi  yn  gweled  mo  hono  ond  un- 
"  waith  yn  y  flwyddjai.  Dyna  i  chwi  orchest !  Dyna  i  chwi 
"  esiampl  o  ras  yn  trechu  hunanolrwydd  y  galon ;  serchiadau 
"  mam  a'r  cyfan  yn  cael  eu  cadw  mewn  darostyngiad  !  O  !  mor 
"  brydferth  yw  crefydd  pan  y  mae  }■  n  cyrhaeddyd  i'r  siihlime, 

"  ond  mor  anf^-nj'ch  y  mae  hyny  yn  dygwydd 

"  Caniatewch  i  mi,  pa  fodd  bynnag,  eich  anog  i  geisio  calon  i 
"  ddymuno  crefydd  i'ch  plant,  yn  fwj  na  dim  arall.  O  !  y 
"  pethau  gwirion  !  Pwy  a  all  ddioddef  y  meddwl  iddynt  fod  yn 
"  ell3'llon  digariad  at  Dduw  dros  byth.  Wei,  plant  gwragedd 
"  sydd  felly.     Ond  yr  Avyf  yn  prysuro  oddiwrth  y  drj^chfeddwl. 

„" Introduelu'ch  hwy  yn  foreu  i  gwmni  Joseph,  Samuel, 

"  Dafydd,  ac  yn  neillduol  lesu  Grist.  Dysgwcli  hw}'  i  ly\yodr- 
"  aethu  eu  blysiau  corphorol,  ac  i  ganfod  \'r  3'nfydrwydd  o  roi 
"  eu  bryd  ar  wisgiadau  a  gorwychder ;  i  roi  bri  ar  gyfoeth,  yn 
"  unig  fel  moddlon  i  wnej-d  daioni ;  ac  o'u  mebyd  i  barchu  y 
"  Beibl,  a  gweinidogaeth  yr  Efengyl,  a  dydd  yr  Arglwydd.  Ond 
"  gochehvch  wneyd  rheolau  rhy  gaethion,  ac  uwchlaw  gallu  eu 
"  hoedran  i  gydymfFurfio  a  hwy.  Wrth  geisio  cadw  rheolau 
"  felly,  y  mae  crefydd  yn  myncd  yn  faich  iddynt,  ac  wrth  eu 
"tori,  y  raaent  yn  dysgu  actio  yn  erbyn  gwybodaeth  a  chyd- 
"  wybod.  To  love  them  wisely,  and  to  bring  them  up  to  love 
"  their  mother,  will  be  a  great  security  from  ruin.  I  read  an 
"  article  in  the  '  Christian  Times,'  on  the  Power  of  Love  as 
"  manifested  and  exercised  by  a  governess  in  a  family,  and  it 
"  ends  thus : — '  There  is  a  lesson  here  for  every  home.  The 
"  power  of  love  has  never  been  told  even  in  the  pages  of  the 
"  Book  of  God.  Eternity  shall  speak  of  this,  through  all  its 
"countless  ages,  and  still  no  mind  but  that  which  is  all  love 
"  shall  fully  understand  the  import  of  the  name.  Bring  it,  ye 
"  fathers,  more  to  your  hearth ;  take  it,  O  wives  and  mothers, 
"  more  securely  yet  into  the  sacred  precincts  of  home ;  cherish 
"  it,   teachers,   lest   j'our   awful   responsibility  rise    up   against 


HAXES  BYWYD  HEXRY  EEES.  6G1 

"  you  at  the  last  great  day ;  and  ye,  O  !  children,  let  your  lives 
"be  love.'" 

Tua  diwcdd  y  flwyddyn  1857,  fe  adawyd  y  ddau  blentyn 
gyda'u  Taid  a'u  Naiu  yn  Evertou  Terrace,  Liverpool,  tra  yr 
oedd  Mr.  a  Mrs.  Davies  wedi  myned  i  Lundain ;  ac  wele  ddarn  o 
lythyr  a  anfonwyd  gan  Mr.  Rees  at  y  rhieni,  yn  desgrifio  yn 
chwareus  yr  helynt  oedd  arno  gyda  hwynt,  ac  yn  yr  hwn  y  mae 
y  digrifwch  gwirioneddol  a  fwynhai  yn  eu  cwmni  yn  dyfod  i'r 
golwg  :— 

"  We  have  here  what  is  called  '  Tjj  ar  ffyrch.'  Instead  of  the 
"  silence,  and  the  death-like  stillness,  that  always  prevailed  in 
"  our  house,  we  dance  and  play,  chatter  and  scream,  young  and 
"old  vieing  with  each  other.  I  am  ordered  right  and  left: 
" '  Paid,  taid ; '  '  Cwyd,  taid  ; '  '  Away,  taid  ; '  '  Yma,  taid.'  I 
"  think,  as  you  are  so  near  the  place  where  you  intend  shelter- 
"ing  for  the  winter,  that  you  had  better  not  return  to  the 
"cold  North  till  next  May.  We  can  do  without  you  very  w^ell ; 
"  and,  in  all.  probability,  we  shall  have  a  very  merry  Christmas. 
"  The  front  parlour  we  could  turn  into  all  manner  of  things,  but 
"a  study;  and  sermon-making  would  give  way  to  frolics  and 
'•'  gambols  of  all  sorts.  However — we  will  make  the  best  of  the 
"  little  merry  time  allotted  to  us." 

Dechreuodd  y  flwyddyn  1858  yn  ei  iechyd  a'i  nerth  arferol,  ac 
yn  hytrach  yn  f wy  siriol  na  chyffredin ;  a  chymmerodd  ofal 
neillduol  i  beidio  a  myned  nemawr  ddim  oddicartref,  os  aeth  o 
gwbl,  yn  misoedd  lonawr  a  Chwefror.  Yn  nechreu  Mawrth,  pa 
fodd  bynnag,  fe  aeth  i  Gyfarfod  Pregethu  a  gynhelid  yn  y 
Bettws,  gerllaw  Abergele,  yr  eglwys  i'r  hon,  fel  y  gwelsom,  y 
perthynai  pan  y  dechreuai  bregethu,  ac  at  yr  hon  y  teimlai 
hoffder  neillduol  ar  hyd  ei  oes.  Yno,  ysywaeth  !  y  tro  hwn,  fe 
gafodd  anwyd  trwm,  a  droes  allan  yn  fath  o  glefyd  nychlyd,  a'i 
dygodd  yn  isel  iawn,  ac  a'i  cadwodd  yn  y  t^,  a  chan  mwyaf  yn 
y  gwely,  am  tua  mis  o  amser.  Bu  heb  bregethu  am  y  Sabbothau, 
Mawrth  21  ac  28,  ac  Ebrill  4  (Pasg)  ac  11.     Yr  oedd  wedi  addaw 


7 


662  PENNOD  XII. 

dyfod  atom  ni  i  Lundain  at  y  Pasg  hwnw,  a  siomedigaeth  ddir- 
fawr  i'r  cynnulleidfaoedd  oedd  iddo  fethu  dyfod,  er  y  llonid 
pawb  trwy  glywed  ei  fod  yn  gwellhau  yn  araf,  ac  y  dysgwyliai 
allu  pregethu  yn  mhen  Sabboth  neu  ddau ;  yr  hyn  hefyd  a 
wnaeth.  Nid  oedd  yn  teimlo  yn  ddigon  cryf  i  anturio  i 
Gymdeithasfa  Chwarterol  Llanidloes,  Ebrill  20,  21,  22,  ond  fe 
aeth,  fel  yr  arferai  fyned  bob  blwyddyn,  i  Gyfarfod  Blynyddol 
yr  Amwythig,  y  Sul  a'r  Llun,  Mai  2,  3,  ac  a  bregethodd  yno 
dair  gwaith.  Rai  wythnosau  eyn  hyn  yr  oedd  wedi  clywed 
fod  Mr.  Davies  wedi  ei  bennodi  yn  XJchel  Sirydd  Mon  am  y 
flwyddyn  bono ;  ac  yn  ei  ofal  tyner  am  dano  ef  a'i  briod,  yn  eu 
hachos  ysbrydol  o  dan  yr  amgylchiadau,  fe  ysgrifenodd  at  Mrs. 
Davies  fel  y  canlyn  : — 

i: '  "  We  have  heard  that  Mr.  D.  has  been  appointed  Sheriff  of 
"  Anglesey,  and  you  do  well  to  begin  in  time  to  guard  against 
"  any  temptations  that  these  worldly  honours  may  occasion.  A 
"few  years  ago,  I  dare  say,  Mr.  D.  did  not  look  for  such  an 
"  office,  neither  did  you  expect  to  be  the  wife  of  such  a 
"  functionary.  Well, — the  greater  is  the  danger  from  pride  and 
"  vanity.  The  thing  itself  will  soon  be  over,  but  the  effects  on 
'■'the  mind,  whether  evil  or  good,  may  remain;  for  passing 
"things  make  permanent  impressions.  To  keep  all  foolish 
"  thoughts  quite  away  from  the  heart,  is  more,  I  fear,  than  can 
"  be  expected ;  but  to  permit  them  to  lodge  there,  and  to  indulge 
"  them  until  they  melt  into  the  spirit,  and  turn  into  principles, 
"and  constitute  a  solid  corrupt  frame  of  mind,  is  the  great 
"danger.  Such  things  are  then  like  Cancer,  very  hard  to  be 
"  cured.  And  unless  the  Lord  will  permit  them  to  destroy  the 
"  soul,  he  must  often  use  severe  means  in  order  to  effect  the 
1"  cure.     It  may  cost  you  a  child  or  two. 

"  But  why  not  see  the  goodness  of  God  in  these  things  ?  Why 
"  may  they  not  awake  in  the  heart  a  feeling  of  thankfulness  for 
"the  goodness  of  his  Providence,  which  will  have  a  great 
"  tendency  to  make  us  more  humble  ? 


HANES   EYWYD   HENRY   RBES.  663 

"  I  have  now  returned  from  the  Society  in  Burlington  Street. 
"  The  '  Example  of  Christ '  was  the  subject,  and  has  been  now 
"for  some  weeks.  I  was  much  to-day  among  the  sick  and  poor, 
"  and  misery  enough  I  saw.  0  !  the  frightful  amount  of  misery, 
"  poverty,  and  loathsome  disease,  that  is  all  around  us.  Do  you 
"  speak  of  being  vain  and  proud  in  a  world  like  this  ?  Yet,  men 
"can  be  so;  but  nothing  can  account  for  it  but  the  rage  and 
"  madness  which  are  in  sin,  of  which  Owen's  '  Indvjelling  Sin ' 
"  treats." 

Tua  yr  un  amser  ag  yr  ydoedd  yr  aurhydedd  hwn  yn  cael  ei 
roddi  ar  ei  fab-yn-nghyf raith,  yr  oedd  efe  ei  hunan  yn  cael  cryn 
drafferth  gydar  ychydig  eiddo  oedd  ganddo.  Ac  yr  oedd  yn 
dioddef  yn  ddirfawr  pan  y  blinid  ef  a  r  cyfry w  ofalon.  Yr  oedd 
y  symledd  a'r  uniondeb  perfFaith  a  nodweddent  ei  gymeriad, 
yn  cael  cymmeryd  mantais  arnynt,  weithiau,  gan  ddynion  heb 
fod  o'r  egwyddor  oreu,  i  geisio  gwneuthur  cam  ag  ef ;  a  rhwng 
ei  awydd  angerddol  am  wneyd  yr  hyn  oedd  iawn,  a  gwrthwyn- 
ebiad  ei  galon  i  bob  peth  a  olygid  ganddo  fel  yn  ymylu  ar  dwyll 
ac  annghyfiawnder,  fe  fyddai  yn  lied  fynych  mewn  cryn  drallod. 
Pa  beth  a  wnaethai  mewn  rhai  amgylchiadau  felly,  oni  buasai 
am  graffder  meddwl,  a  gwroldeb  ysbryd  ei  briod,  sydd  fwy  nag 
y  gallwn  ni  ddywedyd.  Yr  oedd  ganddo  rai  cyfeillion  hefyd,  y 
rhai  oeddent  bob  amser  yn  barod  i'w  gynnorthwyo  4'u  cyfar- 
wyddiadau  yn  gystal  ag  au  cydymdeimlad ;  yr  hyn  a  werth- 
fawrogid  yn  ddiffuant  ganddo,  ac  nas  gallai  byth  ei  aunghofio. 
Yr  oedd  ei  deimladau  yn  hynod  o  fywiog  a  thyner,  pa  un 
bynnag  ai  oddiwrth  garedigrwydd  ai  oddiwrth  y  gwrthwyneb. 
Yr  oedd  diolchgarwch  yn  deimlad  cysurus  iawn  iddo.  Pan  y 
crybwyllai  am  rjnv  gymmwynasgarwch  a  ddangosasid  tuag  ato,  o'r 
hwn  nad  oedd  yr  un  a'i  dangosai,  fe  allai,  yn  meddwl  braidd  ddim, 
byddai  ei  lygaid  ef  yn  serenu  gy da  boddhad  a  sirioldeb  mawr;  ac 
o'r  tu  arall,  yr  oedd  yn  teimlo  yn  ddwys  oddiwrth  bob  arwydd  o 
anngharedigrwydd,  er  na  ddywedai,  fe  allai,  ond  ychydig  neu 
ddim.     Yn  ei  dipyn  trallod  presennol,  ysgrifenai  fel  y  canljm  : — 


664  PENNOD    XII. 

"  It  is  true  my  energies  are  declining,  and  the  work  here  may 
"  soon  become  too  much  for  me ;  and  I  do  confess  that  I  have 
"  felt  sometimes  a  degree  of  ambition  to  increase  my  little  trysor 
"  to  a  sufficient  sum  so  that  after  all  chances,  and  taxes,  and  losses, 
"  had  done  their  worst,  I  might  have  about  £200  a  year.  Living 
"on  so  nice  a  sum  as  that  would  be  very  comfortable,  and 
"preaching  a  little  according  to  ability.  But  it  may  be 
"  Providence  will  thwart  these  foolish  intentions.  A  very  un- 
"  expected  blow  has  been  given  to  them  with  these  troubles  now. 
"  What  will  be  the  next  step,  I  know  not.  I  give  j'ou  a  bit  of 
"  what  I  met  with  this  morning  in  reading  Howe : — '  That  Ave 
"  endeavour  for  a  calm  indifFerency  and  dispassionate  temper  of 
"  mind  towards  the  various  objects  and  affairs  that  belong  to  the 
"present  life.  There  are  very  narrow  limits  already  set  by 
"  the  nature  of  things  themselves,  to  all  the  real  objective  value 
"  that  such  things  have  in  them ;  and  it  is  the  part  of  wisdom 
"  and  justice  to  set  the  proportionable  bounds  to  all  the  thoughts, 
'•  cares,  and  passions,  we  will  suffer  to  stir  in  our  minds  in 
"  reference  to  them.  Nothing  is  a  more  evident  acknowledged 
"  character  of  a  fool,  than  upon  every  slight  occasion  to  be  in  a 
"  transport.  To  be  much  taken  with  empty  things  betokens  an 
"  empty  spirit.  It  is  a  part  of  manly  fortitude  to  have  a  soul 
"  so  fenced  against  foreign  impressions,  as  little  to  be  moved  by 
"things  that  have  little  in  them,  to  keep  our  passions  under 
"  strict  and  steady  command,  that  they  be  easily  retractable  and 
"  taught  to  obey,  not  to  move  until  severe  reason  have  audited 
"  the  matter,  and  pronounced  the  occasion  just  and  valuable.  In 
"  which  case  the  same  manly  temper  will  not  refuse  to  admit  a 
"proportionable  stamp  and  impress  from  the  occuring  object. 
"  For  it  is  equally  a  prevarication  from  true  manhood,  to  be 
"  moved  with  everything  as  with  nothing ;  the  former  would 
"  speak  a  man's  spirit  a  feather,  the  latter  a  stone.  A  total 
"  apathy  and  insensibleness  of  external  occurents  hath  been  the 
"  aim  of  some,  but  never  the  attainment  of  the  highest  pretenders. 
"  And  if  it  had,  yet  ought  it  not  to  have  been  their  boast ;  as. 


IIANES   BYWYD   HENRY    UEES.  6G5 

"  upon  sober  thoughts,  it  cannot  be  reckoned  a  perfection.  But 
"  it  should  be  endeavoured  that  the  passions  which  are  not  to  be 
'■'  rooted  up  (because  they  are  of  nature's  planting),  be  yet  so 
"  discreetly  checked  and  depressed,  that  they  grow  not  to  that 
"  enormous  tallness  as  to  overtop  a  man's  intellectual  power,  and 
"  east  a  dark  shade  over  his  soul.' 

"  The  above  may  be  applied  to  our  feelings  in  prosperity  and 
"  in  adversity ;  to  the  passions  which  may  be  awakened  by  the 
"  Shrievalty  of  Anglesey,  as  well  as  by  the  Mulberry  Street 
"  houses." 

Yn  sicr  nid  oedd  y  dyn  ag  oedd  yn  gallu  ymddyrchafu  o  ran 
ei  feddwl  i  gymundeb  a'r  fath  ystyriaethau,  yn  nghanol  cyf- 
newidiadau  bywyd,  ddim  mewn  perygl  mawr  i  gael  llawer  o 
niwed  i'w  ysbryd,  oddiwrth  ba  siomedigaethau  bynnag  y  gallai 
gyfarfod  a  hwynt,  yn  ei  gysylltiad  ag  amgj^lchiadau  y  byd  hwn. 
Tua  yr  un  amser,  wedi  adeg  nodedig  o  ystormus,  y  mae  yn 
ysgrif enu  fel  y  canlyn  : — 

"  I  hope  the  late  storms  have  not  reached  any  of  the  Messrs.  tl^ 
■'Davies's  vessels.  If  so,  we  have  much  cause  to  be  thankful. 
'  What  disasters !  Life  and  property  destroyed,  to  such  an 
'  extent !  There  must  be  much  sorrow  to-day  in  many  a  family, 
'  that  were  as  happy  as  any  of  us  a  few  days  ago.  Certainly 
'  we  have  many  warnings  that  time  is  short,  and  everything 
'  uncertain.  '  It  remaineth,  that  both  they  that  have  wives  be 
'  as  though  they  had  none ;  and  they  that  weep,  as  though  they 
'  wept  not ;  and  they  that  rejoice,  as  though  they  rejoiced  not ; 
'  and  they  that  buy,  as  though  they  possessed  not ;  and  they  that 
■'  use  this  world,  as  not  abusing  it :  for  the  fashion  of  this  world 
'  passeth  away.'  Yes !  its  storms  and  sunshine  pass  away.  The 
•'  sorrow  for  ships  wrecked,  and  friends  lost,  passeth  away  ;  and 

■  the  joy  of  those  that  escaped,  all  alive,  all  prosperous, — passeth 

■  away.  A  hundred  years  hence,  all  will  be  forgotten :  the 
•'  losses  and  the  gains,  the  joy  and  the  sorrow,  shall  be  for  ever 
'  swallowed  up,  as  if  they  had  never  been  ;  and  these  poor  minds, 


6Q6  PENNOD    XII. 

"  — full  of  eternity,  its  losses  and  gains,  its  joys  and  sorrows,  its 
"  dreadful  wrecks  and  its  safe  landings." 

Eto : — "  I  fear  the  news  about  the  ship  too  likely  to  be  true. 
"  But  they  tell  me  the  loss  of  property  will  not  be  so  great  as 
"  one  would  have  imagined ;  but  oh  !  the  loss  of  life.  It  may  be 
"  that  it  will  require  some  care  for  us  to  keep  ourselves  more 
"  alive  to  the  one  than  to  the  other,  at  least  to  obtain  such 
"  apprehenions  of  the  infinite  importance  of  the  one,  so  as  to 
"  forget  the  other  as  nothing.  The  destiny  of  so  many  souls 
"  fixed  for  ever !  and  that  in  a  moment !  To  be  in  any  way 
"  connected  with  such  an  awful  event,  is  a  solemn  thing,  and 
"  certainly  calls  for  serious  thought,  brokenness'  of  heart  and 
"  tenderness  of  spirit.  Another  frame  of  mind  certainly  would 
"be  altogether  disapproved,  and  would  be  a  loud  call  on 
"  Providence  to  bring  its  strokes  nearer  home. 

"  Shipwreck  is  a  very  common  event,  a  thing  to  be  expected 
"  on  the  sea.  But  is  it  without  God  ?  Is  it  not  he  that  does  it  ? 
"  And  when  we  are  in  any  way  connected  with  such  an  event, 
"  pride,  wordliness,  hardness  of  heart,  alone  can  keep  us  from 
"  laying  it  to  heart.  I  should  tremble  at  such  an  ungodly  frame. 
"  Set  a  high  value  on  your  riches,  you  see  lives  are  sacrificed  for 
"  them  !  As  David  refused  to  drink  the  water  from  the  well  of 
'"  Bethlehem,  because  it  was  '  gwaed  y  dynion  hyn,'  as  he  said. 
i"  Your  case  is  very  similar.  Be  cynnil,  to  a  miser ;  be  hael,  to 
'"  the  selling  of  all  that  you  have. 

"  I  am  reading  Calvin's  Life.  That  man  was  poor  on  principle  ; 
"  he  could  and  would  not  be  but  poor.  And  I  fear  nothing  very 
"great  will  be  done  with  religion,  until  God  will  raise  again 
"  such  men  to  the  Ministry  of  his  Church.  Voluntary  poverty 
"  is  great  virtue,  especially  when  the  Christian  is  poor  in  the 
"  midst  of  riches ;  that  is,  doing  so  much  good  with  his  wealth, 
"that  he  has  neither  time  nor  means  to  squander  in  madness 
"  and  jolly. 

"  I  was  very  glad  to  hear  of  the  Sunday  School.  That  is  a 
"  business,  if  done  in  faith  and  love,  which  will  vever  fail  of  its 


HANES   BYWYD   HENRY   REES.  667 

"  reward.  The  return  may  not  come  directly ;  but  be  faithful 
"  now,  it  will  come.  It  will  come  in  old  age  ;  it  will  come  more 
"  abtindantly  in  death,  as  it  did  to  the  Boston  Merchant. 

"  I  fear  it  requires  a  '  Job '  to  rise  early  and  sacrifice  for  you 
"  on  the  occasion  of  your  social  gatherings.  According  to  your 
"  own  account  there  is  but  little  of  what  is  manly  about  them, 
"  without  speaking  of  religion.  The  mind  of  necessity  must  get 
"  small,  by  being  always  frivolous.  But  how  philosphical,  how 
"  manly,  how  strong,  how  dignified  as  well  as  holy,  it  becomes, 
"  when  the  great  themes  of  the  gospel  take  possession  of  it. 

"  I  want  to  see  more  of  the  invisible,  the  glory  and  excellency 
"  of  eternal  things.  And  when  I  tell  you  that  I  often  feel  the 
"  want  of  faith — that  spiritual  eye  which  penetrates  deeply  into 
"  divine  things,  and  causes  the  soul  to  dwell  in  the  midst  of 
"wonders  and  riches,  so  as  to  be  transported  by  them  and 
"  renewed  on  their  image, — I  say, — when  I  tell  you  this,  I  fear 
"  you  will  not  understand  me.  O !  what  poor  children  of  sense 
"we  are.  How  ignoble  are  the  principles  by  which  we  live. 
"Just  think  of  yesterday:  perhaps  no  principle  stirred  in  your 
"  heart  all  day,  that  led  you  to  anything  better  than  the  things 
"  of  sense." 

Wele  yn  canlyn  ranau  o  lythyr  a  ysgrifenwyd  ganddo  at  ei 
ferch,  tua  chanol  Ebrill,  1858,  pan  oedd  yn  dechreu  gwellhau  o'r 
afiechyd  y  cyfeiriasom  ato  eisoes,  ag  y  buasai  yn  dioddef  tano 
am  rai  wythnosau.  Yr  oedd  Mrs.  Davies  a'r  teulu  ar  y  pryd  yn 
aros  yn  Torquay,  yn  Devonshire,  ac  wedi  bod  yno  dros  y  gauaf 
blaenorol. 

"  Newydd  godi  yr  wyf,  yn  cynnyg  ysgrifeuu  y  llinell  hon ;  lU 

"  ond  y  mae  f y  llygaid  yn  serenu,  a'm  Haw  yn  crynu 

"Bellach,  mwynhewch  eich  hunain — awyr,  cymmydogaeth,  a 
"  phrydf erthion  Torquay,  tra  byddwyf  finnau  yn  cripio  i  fynu 
"o'r  dyfnderoedd  ag  y  syrthiais  iddynt  yn  lied  ddisymwth. 
"  Unwaith,  a  hyny  ar  ddechreu  fy  mhregethu,  y  cymmerwyd  fi 
"yn  sal  fel  hyn  o'r  blaen;  ac  y  mae  y  Doctor,  y  nurses,  a'r 


608  PENNOD  XII. 

cyfeillion  a  ymwelent  a  mi  yr  amser  liwnw,  oil  wedi  meirw  ;  ac 
■■  am   danoch  chwi,  yr  oeddych  yn  dawel  yn  eich  anfodoliad  y 

■  pryd  byny,  a  minnau  yu  ddigon  dibryder  yn  eicb  cylch.  Ab ! 
'  wbat  a  cbange  !  Wbat  a  new  world  !  Wbat  a  different  man 
'  am  I  to-day  to  what  I  was  then.  '  If  I  he  he,'  but  Ob  !  how 
•'  changed  !     I  will  not  say,  '  hoiv  fallen  ! '      iVo  ;  no  ;   I  leave 

■  that  to  devils,  and  say  rather,  liow  restored,  how  reneivecl ;  for 
'  I  know  more  of  Christ  and  of  the  unutterable  glories  of  his 
■'  person  now,  than  I  did  then. 

"  There  are  things  gloomy  enough  taking  place  in  our  Town 
'  Hall  these  days.     The  frivolous  mind,  the  dandy, — the  flunkey 

•  of  Carlyle,  or  the  '  oferwr  gwamal,'  of  whom  the  Bible  speaks, 
'  alone  can  read  the  account  of  them  without  reflection.     The 

Philosopher,  or  the  thinking  man,  must  ponder  over  them,  and 

•  feel  sad.     Just  think  of  that  Capt. .     We  may  suppose 

'  that  that  man  was  for  years  clad  like  a  gentleman,  lived  in  a 

■  nice  house,  with  perhaps  rich  furniture,  rich  table,  turning 

■  among  respectable  connections — aye,  and  in  order  to  save  these, 
'  conscience,  integrity,  and  every  grain  of  moral  worth  was 
■'  sacrificed.  At  last,  the  law  takes  hold  of  him,  and  where  is  he 
'  at  this  moment  ?  My  imagination  sees  him  in  Kirkdale  Jail, 
'  stripped  of  his  clothes,  and  dressed  in  those  of  the  prison, 
•'  having  exchanged  the  beautiful  parlour  for  the  gloomy  cell,  for 
'  ever  seperated  from  respectable  societ}^  and  united  with  men 
'  like  beasts,  in  all  the  drudgery  of  a  convict  life.  There,  this 
•'  year,  there  the  next,  and  the  following  one ;  and  if  he  ask 
'himself, — '  When  shall  I  be  released  from  this  dreadful  state  V 
'  the  mind  must  answer, '  Only  by  death  which  is  more  dreadful 
'  than  all.'  Ah !  J.  bach,  wedi  ei  eni  i'r  fath  fyd  a  hwn.  Ond 
'  gwrandewch  er  hyny :  '  Mi  a  enwaedaf  dy  galon  di,  a  chalon 
'  dy  had,  i  garu  o  honot  yr  Arglwydd  dy  Dduw.'  '  A  minnau, 
'dyma  fy  nghyfammod  a  hwynt,  raedd  yr  Arglwydd;  Fy 
'  ysbryd  yr  hwn  sydd  arnat,  a'm  geiriau  y  rhai  a  osodais  yn  dy 

•  enau,  ni  chiliant  o'th  enau,  nac  o  enau  dy  had,  nac  o  enau  had 
■'  dy  had,  medd  yr  Arglwydd,  o  hyn  allan  byth.'  " 


HANES   BYWYD   HENRY   REES.  069 

Y  Capt.  y  cyfeirir  ato  yn  y  llythyr  blaenorol,  ocdd  y  Cadben 
John  Anderson  Christie,  mcistr  y  Hong  Elizabeth,  perthynol  i'r 
Meistri.  Tobin,  Liverpool,  yr  hwn,  ar  ddydd  Gwener,  Mawrth 
26,  1858,  a  ddedfrydwyd  i  lafur  cospawl  am  ei  oes,  oblegid 
creulondeb  o'r  fath  fwyaf  ysgeler  tuag  at  un  o'r  dwylaw  ar 
fwrdd  y  Hong, '  Yspaeniad  o  genedl,'  a  derfynodd  yn  angeuol  iddo. 
EfFeithiodd  yr  amgylchiad  hwn  yn  ddwys  ar  feddwl  Mr.  Rees,  a 
chyfeiriai  ato  yn  fynych,  er  rhybuddio  ieuenctyd  ac  ereiH  i 
beidio  meithrin  teimladau  annynol  tuag  at  neb,  gan  nas  gwyddent 
yn  mha  beth  y  gallai  hyny  derfynu. 

Yn  haf '  y  flwyddyn  1858,  fe  wnaed  adgyweiriad  trwyadl  ar 
hen  Gapel  Jewin  Crescent,  Llundain,  oddifewn  ac  oddiallan ;  ac 
ar  y  Sabboth,  Hydref  24,  fe  gadwyd  cyfarfod  arbeuig  ar  adeg  ei 
ail-agoriad.  Yr  oedd  Mr.  Rees  yn  y  Cyfarfod  hwnw,  ac  yn 
pregethu  yn  y  Crescent  y  boreu  a'r  hwyr  ar  y  Sabboth,  a'r  nos 
Lun  canlynol ;  heblaw  yn  Wilton  Square,  y  nos  Wener  blaenorol, 
ac  yn  Nassau  Street,  y  nos  Fawrth  dilynol.  Y  mae  genyni 
ddyfyniadau  o  un  llythyr  a  ysgrifenwyd  ganddo  yn  ystod  yr 
yraweliad  hwn  a  Llundain,  y  rhai  a  ddodwn  ger  bron  y  dar- 
llenydd  : — 

"  I  have  been  reading  this  morning  Josephus'  account  of  Solomon 
"  in  his  glory,  and  in  his  fall,  A  dismal  story  !  There  is  no  use 
"to  deny  it, — there  is  danger  in  w^ealth,  and  fineries,  and 
"  luxuries,  yes,  and  so  great  a  danger  too,  that  one  would  almost 
"  despair  of  being  able  to  enjoy  them,  without  being  ensnared  by 
'■  them.  O !  what  a  difference  between  Jerusalem  in  the  days 
"  of  Solomon,  and  Jerusalem  to-day.  What  life  and  grandeur 
"  then,  when  the  King  passed  through  its  streets  every  morning 
"  into  his  fine  gardens,  dressed  in  white  garments,  sitting  on 
"  high  in  his  chariot,  drawn  by  the  swiftest  and  most  beautiful 
"  horses,  and  surrounded  by  tall  handsome  young  men,  clothed 
"  in  Tyrian  purple,  and  their  long  hair  sprinkled  every  day  with 
"  gold  dust,  sparkling  in  the  sun.  Ah  !  all  this  has  dissappeared 
"like  a  dream,  and  poor  Jerusalem,  a  heap  of  ruins,  surrounded, 


670  PENNOD  XII. 

"  as  I  imagine,  by  an  eternal,  melancholy,  silent  desolation  — 
"  Corph  marw  ar  ystyllen.  Will  London  one  day  follow  ?  Will 
"  all  this  sea-roaring  in  the  streets  end  in  dismal  silence  ?  All 
"  this  riches  and  grandeur, — this  beehive,  with  all  its  beautiful, 
"  well-built,  richly  stored  cells,  and  its  hum  of  life  and  activity, 
"  — will  all  this  end  in  death  and  desolation  ?  '  Surely,'  says  old 
"  Newton, '  the  prosperity  of  this  nation  will  one  daj  come  to  an 
"  end.'     May  that  day  be  far  away. 

"  Old  Jewin  Chapel  is  very  grand,  eclipsing  all  our  places  of 
"  worship  everj^where.     There  are  angels  on  the  walls  without ; 

"  long  may  it  be  kept  without  any  devils  within My 

"  blessing  to  you  all ;  and  as  I  wish  you  more  happiness  than  I 
'•'  can  bestow,  that  blessing  is  nothing  but  a  prayer  that  he  who 
"  is  all — sufficient  may  be  your  everlasting  portion  ;  and  it  must 
'•'  be  so  too,  unless  you  and  yours  think  proper  to  reject  him,  and 
"  become  too  proud  and  self-sufficient  to  cling  in  faith  and  love 
"  to  the  God  of  your  fathers." 

Yn  niwedd  y  flwyddjm  1858,  ac  yn  nechreu  1859,  yr  ydym 
yn  cael  Mr.  Roberts,  Amlwch,  ac  yntau  yn  ymdderu,  yn  ol  eu 
harfer,  yn  gyfeillgar  a'u  gilydd  gyda  golwg  ar  y  cwestiwn  ag 
oedd  wedi  bod  er  ys  amryw  flynyddoedd  yn  cael  cryn  sylw  yn 
3'r  amrywiol  Gyfarfodydd  Misol  a'r  Cymdeithasfaoedd,  a'r  un  yr 
ydym  eisoes  (tudal.  341 — 348),  wedi  rhoddi  adroddiad  lied  hel- 
aeth  o  berthynas  iddo,  sef  y  Rheolau  yn  nghylch  Derbyniad  ac 
Ordeiniad  Pregethwyr  yn  ein  plith  fel  Cyfundeb. 

Yn  y  flwj^ddyn  1858,  pan  oedd  iechyd  Mr.  Roberts  yn  ei 
attal  i  fyned  i  Gymdeithasfa  y  Bala,  Rhagfyr  21,  22,  23,  fe  an- 
fonodd  yno  lythyr  i  gydnabod  cydymdeimlad  y  Gj^mdeithasfa 
flaenorol  ag  ef ;  yr  hwn  a  ddarllenwyd  i'r  brodyr  oeddent 
yno  yn  gynnulledig.  Wedi  ei  ddarllen,  rhoddodd  y  Gym- 
deithasfa ar  Mr.  Rees  ysgrifenu  ato,  i  fynegi  iddo  ei  chyd- 
ymdeimlad  ag  ef.  Y  mae  y  Uythyr  hwnw  yn  argraffedig 
eisoes,  yn  Nghofiant  Mr.  Roberts,  ond  bydd  yn  dda  gan  ein 
darllenwyr,  y  mae  yn  ddiammeu  genym,  ei  gael  yma  hefyd. 
Fel  y  canlyn  yr  ysgrifena  : — 


I 


HAXES    BYWYD    HENRY    REES.  G71 

"  Borthaethwy,  Rhag.  31,  1858. 

'•Anwyl  Hen  Gyfaill, — Cefais  yr  hyfrydwch  o  ddarllen 
"  eicli  llytbyr  i'r  brodyr  cynnulledig  yn  y  Bala,  a  gallaf  sicrhau 
"  i  ch%Yi,  heb  na  gAveniaith  na  rhodres,  ddarfod  iddo  gynnyrchu 
"  ffrwd  o  gariad  a  thynerwch  tuag  atoch  yn  mynwesau  pawb  a'i 
"  cly wodd.  Ac  ar  ddymuniad  y  Gymdeithasfa,  ac  yn  ei  henw, 
"  yr  ydwyf  yn  awr  yn  anfon  y  llinell  hon  yn  ol  atoch  chwi.  Ac 
'•  nid  rhywbeth  o  ddefod  oeraidd  ydyw,  cofiwch,  ond  fFrwyth 
"  diolchgarwch  i  chwi  am  eich  llythyr,  a  chydymdeimlad  a  chwi 
"  yn  eich  nychdod  a'ch  cystudd  presennol — yr  hwn  oedd  yn  cael 
"  ei  gynhyrfu  yn  mynwes  y  f rawdoKaeth,  gan  hen  gofion  hir- 
"  aethlawn  am  yr  amserau  hyny  pan  y  byddai  eich  gweinidoo-- 
"aeth  iddynt  yn  aruthrol  fel  y  daran,  ac  yn  effeitliiol  fel  y 
"  gwlaw.  Ah !  fy  anwyl  gyfaill,  nid  peth  bychan,  wedi  bod  yn ' 
"troi  yn  mysg  cynnifer  o  ddynion  am  banner  can'  mlynedd, 
"ydyw  cael  marw  yn  eu  serchiadau,  a'n  hebrwng  gauddynt 
"  mewn  dagrau  i'r  bedd.  Yr  oedd  jn  alarus  gan  bawb  ddeall  yu 
"  y  Bala  mai  nychlyd  ydych  ;  ac  eto,  oddiwrth  ryw  ymadroddion 
'■  yn  eich  llythyr,  yr  oeddent  yn  casglu  eich  bod  yn  alluog  i  fyned 
"  dip3-n  o  gwmpas  i  bregethu  yr  efengyl,  yr  hyn  oedd  yn  eiu  lloni 
"  yn  f awr ;  ond  ar  yr  un  pryd  yr  oeddent  yn  gobeithio  y  byddwch 
"  yn  gymedrol  a  gof alus,  yn  enwedig  dros  fisoedd  oerion  y  gauaf . 

"  Yr  oedd  Cymmanfa  y  Bala,  ar  y  cyf an,  j^n  gysurus.  Fob 
"  heddwch  a  chydgordiad  yn  ffynu  drwyddi  oil.  Yr  oedd  ein 
"  cyfaill  o  Fangor  yno  ;  ac  ar  bob  cyfrif  y  mwyaf  Methodical  yn 
"  ein  mysg,  ac  eto  y  mwyaf  zelog  am  gael  ei  alw  yn  henadur  yn 
"  lie  yn  Fethodist.  Trowyd  yr  achos  hwnw  o'r  Gymdeithasfa 
"  yn  ol  i'r  Siroedd,  mewn  trefn  i  gael  barn  a  theimlad  y  Cyfar- 
"  fodydd  Misol  arno.  Daeth  ein  cyfaill  o  Fangor  hefyd  a  chyn- 
"  nygiad  i  mewn  na  byddai  i  neb,  yn  enwedig  o  ddynion  ieuainc,  I 
"  wedi  bod  yn  yr  Athrofa,  gael  eu  hordeinio  mwyach  heb  fod  yn 
"  alluog  i  ysgrifenu  Cymraeg  a  Saesonaeg,  gan  sillebu  y  geiriau 
"  yn  gy wir,  a'u  gosod  wrth  eu  gilydd  yn  ramadegol.  A  chadw 
"  drws  agored  i  ambell  i  hen  John  Bunyan  ddyfod  i  mewn  i'r 
"  weinidogaeth  yn  ein  mysg,  nid  oes  genyf  ddim  yn  erbyn  y 


672  PENNOD  xir. 

"  penJerfyniad  hwn.  Yr  yJwyf  wedi  cael  cliwerw  brofiad  o'r 
"  annghytleustra  i  ddyn,  wedi  dyfod  i  dipyn  o  gyhoeddusrwj'dd, 
"  fod  yn  anmherffaith  j'n  y  pethau  hyn.  Byddai  yn  well  i 
"  ddynion  ieuainc,  i'm  tyh  i,  ar  cu  mynediad  i'r  Athrofa,  reddfn 
"  eu  liunain  yn  dda  yn  y  pethau  hyn,  na  rhedeg  fel  hwyaid  i'r 
"  Groeg  a'r  Lladin,  a  dj-fod  oddij^no  yn  y  diwedd  heb  allu 
"ysgrifenu  eu  hiaith  eu  hunain. 

"  Cofiwch  ni  yn  garedig  at  Mrs.  Roberts,  a'r  teulu.  Byddwn, 
"  y  mae'n  debyg,  yn  dychwelyd  adref  yforu.  Ysig  a  llawn  o 
"anwyd  wyf  finnau.  Gan  obeithio,  trvvy  gj'^mmeryd  gofal,  y 
"  bydd  i'ch  iechyd  wellhau,  ac  y  byddwch  yn  ddigon  cryf  i 
"  ddyfod  i  Liverpool  y  Sulgwyn,  terfynaf,  anwyl  gyfaill, 

"  Yr  eiddocli  yn  serchog,  Henry  Rees." 

Nid  ydyw  llythyr  Mr.  Roberts  genym,  ac  ni  welsom  erioed 
mo  bono,  fel  nas  gwyddom  yn  mha  wedd  j^r  oedd  yn  ceisio  ym- 
ddadleu  a  Mr.  Rees  jm  nghylch  y  cynllun,  ag  yr  oeddid,  erbA-n 
hyny,  wedi  penderfynu  yn  gwbl  arno,  a  hyny  yn  y  Deheudir  yn 
gystal  a'r  Gogledd  ;  a  ch3aillun,  yr  ydyra  yn  cofio  yn  dda,  ag  yr 
oedd  Mr,  Roberts  ei  hunan  wedi  cymmeryd  rhan  neillduol  yn  ei 
barotoad,  ac  nad  oedd  neb  yn  j^mddangos  yn  fwy  llawen  yn 
Nghymdeithasfa  Dinbych,  1859,  yn  mhen  yehydig  fisoedd  wedi , 
j'^r  ohebiaeth  yma.  rhyngddynt  a  u  gilydd,  wrth  ei  weled  yn  troi 
allan  mor  Iwyddiannus.  Y  mae  yn  ymddangos,  pa  fodd 
bynnag,  ei  fod  ef,  yn  fwy,  y  mae  yn  ddiammeu  gen37^m,  mewn 
digrifwch  na  dim  arall,  wedi  cymmeryd  achlysur  oddiwrth  y 
cyfeiriad  at  John  Bunyan,  yn  y  llythyr  a  anfonasid  gan  Mv. 
Rees  ato,  i  ymliw  ryw  ifordd  ag  ef  gyda  golwg  ar  y 
cynllun  ag  yr  oedd  Mr.  Rees  wedi  cymmeryd  y  fath  ddydd- 
ordeb  ynddo,  ac  wedi  gwneuthur  cymmaint  o  ymdrech  i 
gael  gan  Gymdeithasfaoedd  y  Deheudir  a'r  Gogledd  ei  gym- 
meradwyo.  Rhaid  i'r  darllenydd  gofio  fod  y  ddau  y  cyfeill- 
ion  mwyaf  mynwesol,  a'r  naill  yn  banner  addoli  y  Hall. 
Ond  yr  ydym  yn  cael  Mr.  Rees  yn  ysgrifenu  fel  y  canlyn,  yn 
atebiad  i  ly thyr  o  eiddo  Mr.  Roberts  ato  ef : — 


f 


IIAXES   BYWYD   HENRY   EEES.  673 

"Sandon  Street,  Liverpool,  Ion.  12,  1859. 

"  Anwtl  Gtfaill, — Hyderwyf  fy  mod  yn  ddigon  oer  bellaeh  fel 

"  y  gallaf  ymddiried  fy  hun  i  j^sgrifenu  gair  atoch,  er  fed  temtas- 

"  iynau  yn  eicli  llythyr  diweddaf.     Nid  geiriau  y  Gymdeithasfa 

'•'ydoedd  y  geiriau — '  amhell  i  John  Bunyan'  pa  rai,  mi  dybiwn, 

"  wrth  rif  y  rhyfedd-nodau,  a  barasant  i  cbwi  syndod  anfeidrol ; 

"  ond  fy  ngeiriau  i  oeddynt  hwy.     Wedi  darllen  eich  esponiad 

"  arnynt,  nis  gallaswn  lai  na  chofio  am  gwyn  Dafydd  druan, — 

" '  beunydd    y   camgymmerant    fy   ngeiriau,'       Yr    ydych    yn 

"gwneyd  i  mi  ddyweyd  mai  arahell  i  John  Bunyan  a  dder- 

"  byniwn  i,  i  blith  y  Methodistiaid.     Garvv  y  g^yrdroi.     Y  mae 

"  rhyw  wir  ynddo  er  hyny.     le,  ambell  un,  yn  anaml  hefyd  ; 

'■  cauys  nid  wyf  fi  yn  ddigon  hyderus  i  ddysgwyl  cael  cynnj-g  ar 

"  lawer  John  Bun3-an ;  byddwn  jn  bur  ddiolchgar  a  boddlawn 

'  pe  cawn  ond  amhell  un.      Yr  ydych  wedi  darllen,  hwyrach,  yr 

"  hyn  a  ddj^-wed  Arglwj^dd  Macaulaj'-,  yn  ei  History,  am  ei  oes 

"  ef — oes  y  Dr.  Owen,  a  Howe,  a  Baxter, — y  cawri  oeddent  ar  y 

"ddaear  yn  y  dyddiau  hyny.     '  Eto,'  medd  efe,  'nid  oedd  dimj 

''  ond  dau  genius  yn  yr  oes  bono — Milton  a  John  Bunyan.'     Ac' 

"  wedi  s6n  am  ragoriaethau  a  hynodrwydd  '  Taith  y  Pererin,'  y 

"  mae  yn  dyweyd,  na  fedrai  ei  awdwr  ddim  syelio  yn  gywir. 

"  Paham  ynte  y  beiwch  fi  am  ofalu  cadw  drws  agored  i  'ambell 

'John  Bunyan'  ddyfod  i  mewn  i'n  mysg.      Ac  os  dywedwch 

"  mai  eisiau  cadw  y  drws  yn  ddigon  llydan  i  lawer  o'i  gyfFelyb 

'■  ddyfod  i  mewn  sydd  arnoch, — dowch  a  hwy  ;  mae  y  sort  bono 

"  yn  siwr  o  stwffio  i  mewn,  a  mjnu  eu  lie,  er  y  gallant  fod  yn 

'■  tori  gewynau  Lindley  Muri-ay,  wrth  siarad  ac  ysgrifenu.     Ond 

'  gwyliwch   adael    i    lawer   ddod   i   mewn   yn   nghysgod   J-olm 

"  Bunyan,  ond   heb  foddu   dim  o'i  gymhwj'sderau   ef,  ond    yn 

'•'  unig  bod  heb  fedru  spelio.     Pa  fodd  Ijj-nnag,  yr  ydwyf  yn 

"  gobeithio  y  cyd-ddygir  a'r  spelivyr  drwg  ag  y  sydd  i  mewn 

"  eisoes,  o  leiaf  tra  byddwyf  fi  byw Yn  y  dyddiau 

'•  yr  oeddwn  i  yn  y  Borth,  bu  Mr.  Mills  yma ;  ac  yr  wyf  yn 

"deall  fod  Committee  wedi  bod;  ac  yn  hwnw  amlygai  Mr.  Mills 

"  ei  awydd  a'i  fwriad  i  fyned  i  wlad  Canaan  unwaith  eto,  yn  yr 
2  u 


674  PENNOD  Xll, 

"  haf  nesaf.  Ac  os  wyf  yn  deall  yn  iawn,  y  mae  yr  Ysgrif enydd 
"  i  anf'on  yr  achos  i  sylw  Cyfarwyddwyr  y  Siroedd  mewn 
"  llythyrau.  Nid  af  i  ddyweyd  dim  ar  hyn  ;  ond,  yn  sicr,  y  mae 
"yn  ymddangos  i  mi  yn  beth  rhyfedd  iawn. 

"  Y  mae  un  o'n  cyfeillion  yma  wedi  cyfarfod  a  phrofedigaeth 

"  fawr  echdoe Gwnai  ry w  gyf newidiad  yn  ei  shop,  a 

"chwympodd  rhyw  ran  o'r  adeilad;  lladdwyd,  dybygaf,  bump  o 
"  bobl,  a  chlwyfwyd  ereill.  Rhaid  y  bydd  ei  golled  yn  fawr  :  ac 
"  OS  barna  yr  awdurdodau  fod  rhyw  ddiofalwch  wedi  bod,  y  mae 
"  arnaf  of n  y  bydd  y  brof edigaeth  yn  f  wy. 

"  Da  genyf  eich  bod  yn  addef  eich  bod  yn  gwellhau.  Cofiweh 
"  fi  at  Mrs.  Roberts  a'r  teulu,  yn  enwedig  at  Miss  Roberts,  yr 
"  hon  sydd  yn  cydymdeimlo  tipyn  a  r  truan  sydd  yn  nod  i'r  holl 
"  *  ergydion  craslyd.'  Madden wch  aflawenwch  fy  llythyr,  y  cam 
"  S'pelio  a'r  cwbl ;  yr  wyf  yn  ysgrifenu  mewn  brys,  ac  yn 
"  nghanol  trafferthion  lawer. 

"  Ydwyf,  anwyl  gyfaill,  yr  eiddoch  yn  ddifFuant, 

"  Henry  Rees." 

Yn  y  Drysorfa  am  lonawr,  1859,  fe  ymddangosodd  ysgrif 
werthfawr  iawn,  yn  cynnwys  cyfieithiad  o  "  Syniadau  larll 
Shaftsbury  ar  Welliant  Cymdeithasol,"  gyda  "  Sylwadau  Ar- 
weiniol,"  nodedig  o  briodol,  a  chyfaddas  i'r  hyn  a  olygai  efe  yn 
arbenig  yn  angenrheidiol  ar  liaws  o'r  Cymry,  gan  Mr.  Rees.  Fe 
ail  gyhoeddwyd  yr  Ysgrif  bono,  yn  y  drydedd  gyfrol  o'i 
Bregethau,  tudal.  483 — 497 ;  ac  y  mae  yn  dwyn  tystiolaeth 
bendant  i'r  gwir  ofal  calon  a  deimlid  ganddo  yn  mhlaid  cysnr 
uchaf  ei  gyd-genedl,  a'i  awydd-fryd  am  allu  yn  ndiob  modd 
ei  gwasanaethu  mewn  pethau  tymhorol  yn  g}'.stal  a  phethau 
ysbrydol. 

Yr  oedd  y  flwyddyn  1859  yn  un  dra  nodedig  yn  hanes 
crefydd  yn  ein  gwlad,  oblegid  yr  Adfywiad  grymus  ac  eang  a 
dorodd  allan  ynddi.  Marwaidd  ac  isel,  i  fesur  helaeth,  oedd  yr 
achos  mawr  braidd  yn  mhob  man,  er  ys  cryn  lawer  o  flynydd- 
oedd  cyn  hyny,  ac  yr  oedd  lli'aws  mawr  wedi  niyned  i  dybied 


HANES    BYVVYB   HENRY   P.EES.  (375 

nad  oeclJ  un  adfywiad  nerthol,  yn  dwyn  dim  o  nodwedd  yr  hyn 
a  welsid  ac  a  broi'asid  gynt,  i'w  dd^^sgwyl  mwyach.  Pa  fodd 
bynnag,  tua  dechreu  y  flwj'ddyn  1858,  yn  lied  fuan  ar  ol 
cyfyngder  masnachol  dirfawr  yr  hwn  oedd  braidd  wedi  cyr- 
haedd  pawb,  fe  deimhvyd  yn  New  York  ryw  ddylanwad 
rhyfedd  gydar  efengyl,  yn  cyfodi  y  bobl  wrth  y  canuoedd  a'r 
miloedd  i  bryder  yn  nghylch  iachawdwriacth  eu  heneidiau,  ac 
yn  eu  harwain  i'w  rlioddi  eu  liunain  i  lesu  Grist,  i'w  cadw 
ganddo  i  fywyd  tragywyddol.  Aeth  yr  adfywiad  rhagddo,  o 
ddinas  i  ddinas,  ac  o  dref  i  dref,  nes  ymdaenu  agos  trwy  holl' 
Unol  Daleitliiau  yr  America,  fel  ag  yr  ychwanegwyd,  mewn  un 
flwyddyn,  tua  banner  miliwn  at  nifer  yr  aelodau  eglwysig  yno. 
Nid  oedd  yr  adfywiad  yn  gyfyngedig  i  un  enwad,  nac  i  un 
dosbarth  na  gradd  o  bobl,  ond  yr  oedd  y  wlad  yn  ddiwahan- 
iaetli  yn  janddangos  yn  teimlo  oddiwrtho.  Cafodd  Gogledd  yr 
Iwerddon  liefyd  brofi  yn  helaeth  oddiwrth  yr  un  dylanwad,  fel 
y  daeth  bod  yn  gad  wed  ig  y  peth  pwj'sicaf  ar  feddwl  miloedd  o'r 
newydd  yno  liefyd.  Yn  y  flwyddyn  a  nodasom,  fe  dorodd  yr 
Adfywiad  allan  yn  Nghymru,  gyda  nerth  mawr.  Yr  oedd  wedi 
decbreu  mewn  rhan,  yn  Sir  Aberteifi,  cyn  diwedd  y  flwyddyn 
flaenorol,  ond  yn  1859  yr  oedd  yn  cynhyrfu  y  Sir  drwyddi ;  ac 
crbyn  diwedd  mis  Mehefin,  y  flwyddyn  bono,  yr  oedd  yr 
ychwanegiadau  at  nifer  eglwysi  y  Methodistiaid  yn  y  Sir  dros 
chwe'  mil  a  dau  cant  o  encidiau.  Ymledodd  yr  adfywiad  hwn  i 
rai  Siroedd  ereill  yn  y  Deheudir,  ac  i  Siroedd  y  Gogledd  hefyd, 
yn  enwedig  Mon,  ac  Arfon,  a  Meirionydd.  Yr  oedd  rliywbeth 
rhyfedd  ac  ofnadwy  yn  cael  ei  deimlo  gyda'r  weinidogaeth,  ac 
yn  neillduol  yn  y  Cyfarfodydd  Gweddio.  Yr  oedd  pob  oedran 
ac  ystlen,  wrth  yr  ugeiniau,  ac  yn  ami  wrth  y  cannoedd,  yn 
ymuno  a'r  eglwysi ;  lliaws  o'r  rhai  a  g3^frifid  yn  mysg  y  pechad- 
uriaid  gwaethaf  a  chaletaf,  yn  tori  allan  i  waeddi  am  eu  bywyd, 
ac  yn  dwyn  ftrwythau  addas  i  cdifeirwch  ;  hen  wrandiiwyr  wedi 
ymgyndynu  mewn  annghrediniaeth  ar  hyd  eu  hoes,  yn  uf uddhau 
o'r  galon  i'r  efengyl ;  a  hen  brofieswyr  oeddent  yn  3^mddangoK 
yn   llwfr   a   gwjwedi^',    yn    cael    eu     hadnewyddu   o   ran    eu 


G7G  PENNOD  XII. 

hysbrydoedd,  ac  yn  nnvynhau  yn  helaeth  o  orfoledd  yr  iach- 
awdwriaeth.  Yr  oedd  yr  adfy wiad  yn  cyrhaedd,  i  ryw  fesur,  at 
yr  holl  Enwadau  efengylaidd  yn  y  Dy wysogaeth.  Yn  ganlynol 
iddo,  £e  ychwanegwj'd  miloedd  lawer  at  nifer  yr  aelodau 
eglwysig  yn  nihlith  y  Methodistiaid  yn  unig,  yn  gyramaint  felly 
fel  ag  y  cj^nuyddasant,  trwy  yr  holl  Gyfundeb,  o  fod  yn  y 
flwyddyn  1857,  yn  61,575,  erbyn  1861,  yn  97,865 ;  ac  yn  1862, 
yn  100,568.  Ac  er  fod  rhai  cannoedd  o  honynt,  ar  ol  hyny, 
wedi  cilio  ymaith,  a  chilio  ymaith  yn  hoUol, — ac  erb}^  hyn, 
laweroedd  o  honynt  wedi  marw  yn  eu  henciliad,  eto  y  mae  y 
nifer  mwyaf  o  lawer  wedi  cael  gras  i  barhau  yn  ffyddlawn  hyd 
3'ma,  a  llaweroedd  o  honynt  wedi  gorphen  eu  gyrfa  yn  orfol- 
eddus,  ac  yn  awr,  yn  ddiddadl,  allan  o  gyrhaedd  pob  gelyn,  ac 
nad  rhaid  ofni  iddynt  gwj- mpo  byth. 

Yr  oedd  Mr.  Kees,  megis  ag  yr  oedd  yn  naturiol  dj'sgwyl,  fel 
^loll  garedigion  yr  efengyl,  yn  llawenhau  yn  fawr  yn  ngwyneb 
yr  arwyddion  amlwg  oeddent  i'w  canfod  mor  gyffredinol,  fod 
yr  Arglwydd  yn  ymweled  j^n  rasol  an  gwlad,  ac  yn  rhoddi 
bywyd  newydd  megis  i'w  waith  mawr  yn  ein  mysg.  Yr  ydym 
yn  cotio  ein  bod  yn  mis  Awst,  1859,  ar  ol  Cymdeithasfa  Llan- 
geitho,  yn  aros  am  tua  phythefnos  yn  Llandrindod,  ac  yr  oedd 
Mr.  Rees  yn  dygwydd  boti  yno  ar  yr  un  amser.  Yr  oeddem  ni 
Avedi  addaw  y  Sabboth,  Aw.st  14,  i  gyfeillion  Salem,  Cil-y-cwm, 
a  Llanymddyfri.  A  dyna  un  o'r  Sabbothau  hynotaf  a  welsom  ni 
erioed.  Nid  oeddem  ni  yn  gwybod,  pan  yn  myned  i'r  lleoedd, 
fod  dim  neillduol  ynddynt,  rhagor  lleoedd  ereill,  ond  cyn  pen 
ychydig  funudau,  yr  oedd  yn  hawdd  deall  fod  Duw  j-n  wir  yn 
inhlith  ei  bobl.  Yn  Salem,  ac  yn  Nghil-y-cwm,  ni  a  welsom,  ac 
a  glywsom,  ac  a  deimlasom,  bethau  anhygoel.  Erbyn  i  ni  gyr- 
haedd i  Lanymddyfri  at  yr  hwyr,  yr  oeddem  mewn  hinsawdd 
hollol  wahanol.  Yr  oedd  yno  dyrfa  fawr  yn  gwrandaw  yn 
astud,  ond  heb  ymddangos  yn  teimlo  dim.  Wedi  dychwelyd 
drannoeth  i  Landrindod,  ni  a  gyfarfuasom  a  Mr.  Rees.  Dechreu- 
asom  ymddyddan  yn  nghylch  y  Sabboth.  Adroddasom  iddo  am 
yr  Adfywiad  yn  Salem  a  Chil-y-cwm,  a'r  teimladau  rhyfedd  a 


HAXES  BYWYD   HENRY   REES.  677 

feddiannenfc  y  cynnuUeiJraoedd.  "  Yn  wir,"  meddai,  "y  mae 
peth  fel  yna  yn  werthfawr  iawn.  Yr  oeddwn  innan  mewn  lie 
ddoe,  yn  y  Rhaiadr,  ag  y  byddai  yn  drugaredd  fawr  pe  ceid 
ihywbeth  i'w  cyfFroi.  Pobl  hynod  o  garedig  a  chroesawus,  ond 
wedi  cytuno  a'u  gilydd,  dyb3'gid,  i  eistedd  a  bod  yn  llonydd.  j 
Eto,"  meddai,  "y  mae  yn  rhyfedd  fel  y  mae  dyn  yn  newid.  Ni 
buasai  dim  yn  well  genyf,  flynyddau  yn  ol,  na  chyfarfodj-dd  fel 
y  rliui  a  gawsocli  cliwi  ddoe ;  ond  y  mae  rliyw  ofn  mawr  arnaf 
yn  awr,  rhag  i'r  cyfFroadau  yma  derfynu  mewn  gadael  y  bobl 
hcb  eu  dwyn  i  wir  deimlo  yn  nghylch  eu  hachos  tragywyddol,  a 
cliael  eu  gwneuthur  yn  greaduriaid  newydd  yn  Nghrist  lesu. 
Yr  ydwj'f  yn  ofni  hefyd  ein  bod  ni  fel  Cyfundeb,  yn  hynod  o 
unmliarod  i  addysgu  ac  ymgeleddu  dychweledigion  newyddion, 
yn  enwedig  pan  y  maent  yn  dyfod,  fel  mewn  rhai  manau  y 
dyddiau  hyn,  wrth  yr  ugeiniau  i  mewn  i'r  eglwysi,  a  Rawer  o 
lioaynt,  yn  ddiammeu,  heb  ond  ychydig  iawn  o  wybodaeth  am 
drefn  yr  efengyl,  ac  am  ddeddfau  teyrnas  nefoedd." 

Yn  mlien  tua  mis  ar  ol  hyn  yr  oedd  Cymdeithasfa  Bangor  jm 
cael  ei  chynnal,  Medi  12,  13,  14;  ac  yn  Nghyfarfod  y  Gym- 
deithasfa  hono  am  8  boreu  y  14eg,  fe  dreuliwyd  y  rhan  fwyaf 
o'r  amser  mewn  adroddiadau  a  sylwadau  ar  yr  Adfywiad  ar 
grcfydd  oedd  ar  y  pryd  yn  y  wlad.  Yr  oedd  yr  adroddiad  a  rodd- 
asem  iddo  yn  Llandrindod,  am  y  Sabboth  yn  Sir  Gaerfyrddin, 
wedi  cael  y  fath  argraff  ar  ei  feddwl,  fel  y  dymunodd  arnom 
adrodd  yr  hanes  i'r  Gymdeithasfa  yn  Mangor.  Wedi  i  ni 
wneuthur  hyny,  fe  gododd  yntau  i  gynghori  y  cyfeillion  i  arfer 
pob  sobrwydd  a  doethineb  gyda  golwg  ar  y  cynhyrfiad  oedd 
wedi  dechreu  yn  ein  plith.  "  Y  mae,"  meddai,  "  y  fath  ysgogiad 
grymus  yn  achos  llawenydd  mawr;  ond  gweddus  yw  i  ni  'lawen- 
liau  mewn  dychryn,'  rhag  i  ni  gamgymmeryd  yr  us  am  y  gwenith 
— teimladau  naturiol,  wedi  eu  gorweithio,  am  serchiadau  sanct- 
aidd,  yn  fFrwyth  adnewyddiad  yr  Yspryd  Glan.  Diwygiad  llawer 
mwy  nag  un  y  dyddiau  hyn  oedd  hwnw,  a  ddechreuodd  yn 
Jerusalem  ar  ddydd  y  Pentecost,  eithr  fe  ddibenodd  hwnw 
mewn  '  amscroedd    enbyd.'       Na  fydded    er    dim    i'r   adfywiad 


678  PENNOD  XI  r. 

presennol  ddarfod  na  nj-chu,  o  ddiffyg  doethineb  i'w  ymgeleddu. 
Ymdreched  y  swyddogion  eglwysig  yn  rahob  man,  fod  yn 
bresennol  yn  y  Cyfarfodydd  Gweddiau,  yn  gystal  a  chyfarfodydd 
ereill,  rhag  i  bobl  ieuainc  o  dan  deimladau  cryfion,  gael  eu  gyru 
i  osod  unrhyw  ffurf  ar  y  gwasanaeth  crefyddol  ag  a  roddo 
achlysur  i  elynion  yr  Arglwydd  gablu.  Yn  ngwyneb  cyfFroadau 
angerddol,  dichon  y  rhaid  goddef,  weithiau,  i  gyfarfodydd  fyned 
yn  annghymedrol  o  faith  a  hwj'r  y  nos,  ond  gofaler  rhag  cefnogi 
hyny,  rhag  i  bethau  annghysurus  gymmeryd  lie.  Byddwn 
ddyfal  i  feithrin  yr  adfywiad,  ac  i  adeiladu  yn  y  fFydd  y  rhai  a 
ddychwelir  i'r  eglwysi.  Djdai  fod  rhyw  rai  j'n  mhob  man  a 
fyddont  megis  '  yn  lie  llj^gaid '  i'r  pererinion  ieuainc,  yn  adwaon 
yr  holl  wersyllfaoedd.  Mae  lliaws  mawr  o  bobl  ieuainc  S3"dd 
wedi  dyfod  i'r  eglwysi,  yn  awr  mewn  tymher  ystwyth  iawn  o 
ran  eu  meddyliau.  Gwerthfawr  fydd  fod  rhyw  rai  cjanhwys 
yn  eu  hymgeleddu  yn  djner,  ac  yn  eu  dysgu  yn  ofalus.  Wedi 
i'r  teimlad  cyffrous  lonyddu,  gall  llawer  fyned  yn  ol,  a  hyny  i 
fesur  mawr,  hwyrach,  o  eisiau  gofal  i'w  meithrin  ac  i  wylio 
drostynt.  Mae  y  tir  yn  bresennol,  wedi  y  cawodydd  hj^fryd 
ydym  yn  gael,  yn  dyner  a  rhywiog ;  a  oes  genym,  yn  mhob 
man  lie  y  gwelir  hyny,  dd3niion  cymhwys  i  hau  yr  egwyddorion 
cyfaddas  i'r  amser  a'r  amgylchiad  ?  Dylem  edrych  yn  fanwl  ar 
fod  ein  trefn  eglwysig  yn  mhob  man,  j^n  cael  ei  chymhwyso  yn 
brydlawn  a  doeth  at  yr  angenrheidiau  presennol."  Mae  yn 
resyn  meddwl  fod  y  fath  gyfarwyddiadau  a  gocheliadau  priodol 
£1  doeth,  mor  nodedig,  yn  wir,  o  gyfaddas  i'r  amgylchiadau,  wedi 
eu  cymmer^^d  gan  ryw  rai,  ag  oeddent  yn  meddu  niwy  o  ryw 
fath  o  wresogrwydd  teimlad  nag  o  3^sbryd  barn,  fel  pe  buasent 
wedi  eu  bwriadu  i  gondemnio  yr  adfywiad,  ac  i  wrthwynebu  ei 
ledaeniad.  Ond  ni  wnaed  erioed  gyhuddiad  mwy  disail :  ac  nid 
oes  un  amheuaeth,  pe  buasai  y  rhybuddion  a  roddwj'd  gancido, 
unwaith  ac  eilwaith,  3'n  ein  Cymdeithasfaoedd  wedi  eu  h3'st3'r- 
ied  yn  ddwysach  ac  3'n  fwy  c^'fFredinol,  na  buasai  Cymru  wedi 
ennill  llawer  mwy  nag  a  wnaeth  ar  y  cyifro  crefyddol  hynod  y 
cvfeiriasom  ato ;  a  dichon  v  buasni  rhai  pethau  blinion  iawn,  a 


HANES  EYWYD  HENRY  REES.  679 

ddygwyddasant  inewn  rhai  cymmydogaethau,  wedi  eu  hysgoi  yn 
gwbl.  Yr  oedd  Mr.  Roberts,  Amlwch,  yn  cydoh^gu  ac  yn  cyd- 
ymdeimlo  yn  hollol  a  Mr.  Rees,  yn  y  pryder  a'r  gofal  a  ddangosid 
ganddo  rhag  i'r  Adfy  wiad,  o  ddifF\'g  gwyliadwriaeth  briodol  ar  du 
y  swyddogion  eglwysig,  droi  allan  yn  y  diwedd,  yn  hytrach  yn 
aufantais  i  grefydd  yn  y  wlad.  Yr  ydym  yn  cofio  ei  fod  yn  y 
Gymdeithasfa  yn  Mangor,  ag  y  ciybwyllasom  am  dani  eisoes,  yn 
siarad  yn  gryf  ac  yn  benderfj^nol,  yn  y  cyfeiriad  hwnw.  Ac  yr 
ydj'm  yn  cael  yn  ei  "  Gofiant "  gan  y  Parch.  H.  Jones,  lythyr  o'i 
eiddo,  at  ei  nai,  y  Parch.  Robert  Hughes,  o'r  Gaerwen,  yn  yr 
hAvn  y  mae  yn  datgan  ei  syniadau  yn  fwy  helaeth  a  phendant 
gyda  golw'g  ar  yr  un  peth ;  ac  yr  ydym  yn  cael  ein  tueddu  i 
ddodi  i  mewn  y  dyfyniad  canlynol  o'i  lythyr  : — 

"  Deallaf  fod  yr  adfy  wiad  crefyddol  yn  daenedig  trwy  y  Sir, 
a'r  ychwanegiadau  at  yr  eglwysi  yn  lliosog  iawn,  ac  felly  yn  ein 
gosod  mewn  amgylchiad  ag  y  mae  arnom  fwy  o  angen  am 
arweiniad  Yspryd  yr  Arglwydd  er  gwybod  pa  fodd  i  ymddwyn 
yn  nh;y-  Dduw  na  chynt ;  canys  y  mae  yn  anhawdd  gvrybod  pa 
beth  a  ddylai  Israel  ei  wneuthur,  yn  gymmaint  a  bod  cymysg- 
edd  lawer  yn  mhlith  yr  ymgeiswyr  sydd  jn  troi  eu  hwynebau 
at  ein  heglwysi,  drwy  fod  y  nifer  fwyaf  o  honynt  yn  dyfod  o'r 
dosbarth  mwyaf  anwybodus.  Tybiwn  na  byddai  dim  yn  well 
na  ffurfio  cyfarfodydd  i'w  cateceisio,  er  amcanu  eu  hegwyddori 
mewn  gwybodaeth  o'r  gwirionedd,  a'u  hyfforddi  at  fucheddu  yn 
grefyddol,  er  fod  hefyd  yn  eu  plith  lawer  y  gellir  coelio  am 
danynt  bethau  gwell.  Hefyd,  y  mae  arnom  rwj^'mau  i  osod  ein 
hystyriaethau  ar  adeg  neu  gyfnod  eto  a  ddiljnia  hwn,  pan  y 
gwel  rhy w  rai  '  gyfarfodydd  y  gwfr  ieuainc '  wedi  tyf u  i'w 
haddfedrwydd,  a'r  holl  egwyddorion  a  gasglant  hwy  yn  y 
cyf nod  presennol  wedi  eu  gosod  mewn  gwaith ;  canys  y  mae 
ihyw  rai  o'u  leaders  yn  awr,  wedi  dyweyd  fod  Mr.  Rees  yn 
cablu  gwaith  yr  Ysbryd  Glan,  pan  mai  ei  amcan  ef  oedd  gosod 
o'u  blaen  pa  fodd  i  ochel  tristau  yr  Ysbryd  Glan.  Felly,  ni  a 
d<lylem,  wrth  ymdrechu  gosod  i  lawr  un  rhyw  o  gythreuliaid, 
oi'alu  na  byddom,  yn  hyny,  yn  dwyn  rhywogaeth  arall  i'r  maes. 


680  PENNOD  XII. 

a  fyddant  yn  anhawddach  eu  darostwng.  Pa  fodd  bynnag-, 
tybiaf  mai  gorchwyl  mawr  ydyw  magu  yr  adfywiad  hwn  heb  ei 
lethu  i  rickets  ar  un  Haw,  na'i  feithrin  i  foethau  diddefnydd  ar  y 
Haw  araH,  ond  amcanu  mewn  unfrydiaeth  at  arwaiii  y  rhai  sj'dd 
heddyw  yn  ieuanc  i'r  agweddau  y  byddont  yn  wrteithwyr  i 
sancteiddrwydd  yr  oes  a  gyf3'd  ar  cu  hoi.  Cly wais  fod  Hythyrau 
eisoes  yn  myned  aHan  o  Sir  Fon,  yn  sicrhau  fod  pregethwyr 
talentog  (pa  le  y  raaent  ?)  wedi  achosi  neu  achlysuro  tragy  wyddol 
ddamnedigaeth  dynion.  Oddiar  ba  ysbrydiaeth  y  tardd  y  fath 
ysgrifau,  uis  gwn  ;  ond  gwn,  os  bydd  rhy w  rai  yn  sychedig  am  i 
gynnuHeidfaoedd  fod  mewn  stad  atlywodraethus,  y  gwna  j^mad- 
roddion  fel  hyn  wasanaeth  i'r  amcan  hwnw."  (Cojiant  y  Parch. 
W.  Roberts,  tudal.  196,  197). 

Ryw  bryd  yn  ystod  y  flwyddyn  1850,  ac  wedi  i  Mr.  Roberts 
fod  yn  gwasanaethu  ar  y  Sabboth,  yn  Nghapel  y  Borthaethwy, 
fe  ysgrifenodd  Mr.  Rees  at  ei  ferch,  yn  mhlith  pethau  ereill,  fel 
y  canlyn : — 

"  I  hope  you  had  a  good  Sabbath  with  Mr.  Roberts, — a  man 
"  that  loved  Christ,  and  preached  him  with  energy  and  power, 
"  years  and  years,  and  years,  before  you  were  in  being ;  and 
"  who,  yesterda}^,  preached  to  you,  probably,  for  the  last  time, 
"  from  the  very  threshold  of  eternity.  And  you  may  yet  think 
"of  him,  years  and  years  after  that  poor  decayed  form,  that 
"  stood  before  you  yesterday,  and  that  poor  stammering  tongue 
"  that  addressed  you,  have  become  dust  and  ashes.  I  thought  to 
"  direct  you  to  follow  his  spirit  to  the  mansions  above ;  but  I 
''  feel  (for  the  moment)  so  attached  to  the  safety,  the  peace,  the 
"silence,  and  the  quietness  of  the  grave,  that  I  am  disposed, 
"  rather,  to  put  down  my  pea  here, — and  sit  awhile  at  its 
"  confines." 

Yn  y  flwyddyn  1859,  fe  fu  Etholiad  Gwladol  Cyffredinol  trwy 
y  Deyrnas,  wedi  dattodiad  y  Senedd  gan  y  Frenhines  ar  gyfar- 
wyddyd  larll  Derby,  yr  hyn  a  derfynodd  yn  ngorchfygiad 
Gweinyddiaeth  Derby,  ac  yn  mhcnnodiad  Arglwydd  Palmerston 


I 


HANES   liVWVD    HENRY    REES.  G-Sl 

fcl  Prif-weinidog.  Yr  oedd  yr  etholiad  hwn  yn  peri  cynhwif 
(lirfawr  trwy  yr  holl  de3'rnas,  ac  fe  gyhuddid  plaid  y  Llywodr- 
acth  ar  y  pryd,  yr  eiddo  larll  Derby,  o  arfer  ymdrechiadau 
nnnheg  ac  annheilwng  er  sicrhau  goruehafiaeth  ar  y  blaid 
Ryddfrydig.  Cyfrenid  arian ;  arferid  gorfodaeth  gan  feistriaid 
liroedd  gormesol  a'u  goruchwylwyr;  ymgynghreirid  a'r  Cardinal 
Wiseman  a'r  Pabyddion  trwy  addaw  fFafrau  mawrion  iddynt ; 
mewn  srair,  ni  adewid  un  ofarregr  heb  ei  throi  er  mwvn  cael 
iiiwyafrif  y  Senedd  o  blaid  y  Weinyddiaeth.  Bu  ymdrechfeydd 
dirfawr  yn  Sir  Feirionydd  ac  yn  Mwrdeisdrefi  Arfon,  ac  yr  oedd 
yr  ynigeiswyr  Rhyddfrydig  o  fewn  yehydig  i  fod  yn  fuddugol 
er  gwaethaf  dylanwad  tirfeddiannwyr  mawrion.  Mae  yn  ddrwg 
genym  orfod  ychwanegu,  fod  pethau  dieithr  a  blinion  iawn  wedi 
cymmeryd  lie  mewn  rhai  rhanau  o  Gymru,  yn  enwedig  Sir 
Feirionydd,  ac  yn  neillduol  yn  ardaloedd  y  Bala,  yn  ganlynol  i'r 
Etholiad  hwnw.  Y  mae  braidd  yn  anhygoel,  ac  eto  nid  oes  dim 
sydd  sicrach,  na  bod  amryw  o  bobl  barclius,  diwyd,  o'r  cymer- 
iadau  moesol  a  chrefyddol  goreu,  wedi  cael  eu  troi  allan  o'u 
tyddynod,  a'u  taflu  gydau  teuluoedd  ar  wyneb  y  byd  mawr,  heb 
un  olwg  ganddynt  pa  le  i  fyned  am  fywioliaeth — a  hyny  am 
ddim  ond  am  iddynt  nacau  pleidleisio  yn  yr  Etholiad  yn  groes 
i'w  cydwybodau  a  thros  un  yn  profFesu  syniadau  mor  uchel- 
eglwysyddol,  fel  y  golygid  ef  ganddynt  hwy,  yn  hollol  wrth- 
Brotestanaidd.  Yr  oedd  hyn,  fel  y  gallesid  meddwl,  yn  peri 
cynhwrf  mawr,  ac  yn  achlysuro  teimladau  tra  aunghysurus  yn 
nghymydogaethau  y  Bala,  a  lleoedd  ereill,  yn  erbyn  y  tir- 
feddiannwyr; ac  yr  oedd  cydymdeimlad  dwys  a'r  rhai  a  orth- 
rymmid,  ac  fe  drefnwyd  rhyw  fesurau  gan  bobl  y  Bala  i  weini 
cynnorthwy  ymarferol  iddynt.  Yr  oedd  Dr.  Edwards  yn  teimlo 
yn  ddwys  yn  yr  achos  hwn,  ac  yn  cymmeryd  rhan  flaenllaw  yn 
yr  ymdrech,  er  gwneuthur  rhywbeth  yn  mhlaid  y  rhai  oeddent 
yn  dioddef  mor  annghyfiawn.  Fe  ysgrifenodd  lythyr  at  Mr. 
Rees,  yn  ymofyn  yn  nghylch  y  posiblrwydd  a'r  priodoldeb  o 
gael  cyfarfod  mawr  o'r  Cymry  yn  Liverpool,  er  dwyn  yr  achos 
i    sylw,   a   gwneuthur   rhywbeth    yn    y    fFordd    o   gynnorthwy 


CcS'2  PENNOD    XII. 

cffeithiol  i'r  dioddefwyr.     Nid  ydyw    ei  lythyr    ef   ar  gael,    o 

leiaf  ni  ddaeth  i'n  dwylaw  ni,  ond  y  mae  atebiad  Mr.  Rees  iddo 

fel  y  canlyn  : — 

"  12,  Sandon  Street,  Hydref  18,  1859. 

"  Anwyl  Gyfaill, — Ar  fy  nychweliad  adref  o  Ruthin  heddyw, 
*■'  rhoddwyd  eich  llythyr  yn  fy  Haw,  a  chan  fy  mod  yn  gorfod 
"  myned  oddicartref  eto  j'foru  i  Runcorn,  meddyliais  mai  gwell 
'•  oedd  i  mi  ysgrif enu  gair  atoch  heno,  er,  y  mae  arnaf  ofn,  yn 
"  rhy  ddiweddar  i'r  iwst.  Ni  chefais  hamdden  i  ymgynghori  a  Mr. 
"  Hughes,  na  neb  arall,  yn  achos  mater  eich  llythyr,  ac  nid  oes 
"  genyf  ychwaith  ond  ychydig  i'w  ddy weyd  arno  fy  hun.  Mae 
"  yr  amgylchiad  yn  wir  ofidus.  O  barth  i'ch  gofyniad,  nid  oes 
"  genyf  fi  ddim  i'w  ddy  weyd  yn  erbyn  cynnal  cyfarfod  yma  yn 
"  mysg  y  Cjanry,  os  gellir  ei  gael  yn  beth  cenedlaethol,  yn  ddigon 
'•'  pell  oddiwrth  grefydd,  ac  annghysylltiol  a  phob  plaid  grefyddol 
''  fel  y  cjiryw.  Ond  am  areithio  yn  y  fath  gyfarfod  ij  hunan, 
"  ni  wnaf  bj^th,  os  dilynaf  fy  nheimladau,  ac  yn  wir  fy  marn 
"  liefyd ;  canys  3'r  wyf  fi  yn  meddwl  fod  materion  o'r  fath  yma 
"  yn  fwy  priodol  i  wyr  Heyg,  nag  i  weinidogion  yr  efengyl.  Ar 
"  yr  un  pryd  ni  fynwn  wneyd  fy  marn  na'm  teimlad  fy  hunan 
"  yn  rheol  i  neb  arall.  Os  mynir  cyfarfod  ymsu,  byddai  yn  dda 
"  genyf  fi  eich  gweled  cliwi  a  Mr.  Parry,  a  rhy w  rai  synwyrol 
"  ereill  ynddo,  ac  nid  ynfydion  gorwyllt,  pa  rai,  yn  eu  hawydd  i 
"lefaru  yn  gryf  na  Avnaent  ond  bytheirio  rhyw  ddywediadau 
"  breision,  fiol,  tinceraidd,  ac  annghristionogol.  Meddyliwyf  fi 
'•'  mai  rhyw  rai  o'r  wlad  yna  a  ddylai  fod  yn  areithwyr,  canys 
"  chwi  sydd  yn  gwj^^bod  yn  oreu  beth  sydd  yn  bod  ;  ac  fel  cym- 
"  mydogion  a  chyf eillion  i'r  rhai  sydd  yn  dioddef,  chwychwi 
'sydd  yn  teimlo  fwyaf  hefyd.  Nid  wyf  yn  hollol  sicr  yn  fy 
"  meddwl  fy  hun  am  y  doethineb  o  ddechreu  cynnorthwyo 
'■'  dynion  yn  yr  amgylchiadau  hyn.  Ond  bydded  hyny  fel  y 
*'  byddo,  yv  hyn  wyf  fi  yn  ei  ofni  fwyaf  yn  bresennol  ydyw, 
•'  beichio  ein  cyfeillion  Methodistaidd  yn  ormodol.  Hwyrach  y 
"  rhoddai  llawer  o'n  haelodau  yn  hael  a  llawen, — a'n  gwrandaw- 
"  wyr  yr  un  modd.     Ond  yr  wyf  fi  yn  benderfynol  nad  doeth  a 


I 


HANES   BYWYD   HENRY   REES.  6S3 

"  fyddai  i  ni,  fel  gwcinidogion  a  blaeiioriaid,  ymddangos  fel  yn 
"  ijmgymmeryd  d'r  fath  achos,  i'lu  ddwyn  ef  i  sylw,  ai  gymhell 
'•  ar  haelfrydedd  y  Methodistiaid  fel  y  cyfryiv.  Yr  ydym  wedi 
'■'  bod  yn  gwneuthui'  hyn  gymmaint  o  weithiau  yn  y  misoedd 
"  diweddaf  ynia,  ac  yn  wir  yn  parhau  i  wneuthur  felly  o  hyd 
"  gyda  r  Athrof a,  Coleg  Bangor,  ac  achos  y  Capelj^dd  yr  ydym 
'■'  yn  awr  yn  adeiladu,  fel  y  byddai  yn  beryglus  i  ni  ddrygu 
"  unrhyw  achos,  trwy  gymmeryd  yr  hyfdra  o'i  gymhell  i  sylw 
"  ein  cyfeillion.  Mae  ein  hamgylchiadau  ni  yn  wir  anhapus. 
"  Nis  gallasech  ddewis  amser  mwy  anfanteisiol  i  ddyf od  yma  am 
'■  gasgliad  at  unrhy w  achos  nag  yn  y  misoedd  hyn.  Nid  wyf 
"  yn  cofio  y  fath  amser,  ar  ein  pobl  ni,  gyda  golwg  ar  nifer  a 
"  phwysigrwydd  yr  achosion  sydd  o'n  blaen.  Ond  ar  yr  uu 
'•  pryd,  pcidiwch  a  digaloni  dyfod  yma,  o  herwydd  dim  yn  y 
'■  llythyr  hwn ;  nid  yw  ond  syniadau  a  theimladau  un  dyn  yn 
"  unig.  Deuwch, — ond  deuwch  ar  ry^  dir  canolog ;  sefwch  ar 
"  ry w  esgynlawr  cyfFredin ;  nac  appeliwch  at  Fethodist  na 
"  phengrwn,  ond  at  y  Cymry  yn  Liverpool.     Gobeithiaf  eich  bod 

'■'  oil  yn  iacH.     Cofiwch  fi  at  Mrs.  Edwards  a'r  teulu 

"  Ydwyf,  anwyl  gyfaill,  yr  eiddoch  yn  garedig, 

"  Henry  Rees." 

"  Dy wedai  Mr.  Lloyd  wrthyf  mai  codi  ar  ei  dir  y  mae  Syr 
"  Watkyn,  ac  nid  myned  i  ddial.  Wedi  edrych  dros  fy  llythyr, 
"  yr  wyf  yn  ei  weled  j'n  ddigon  didrefn,  ond  chwi  a'i  deallwch. 
"  Caf  weled  Mr.  Hughes  }■  foru,  a  gwybod  beth  a  fydd  ei 
"  syniadau  ef  ar  hyn.  Gwelwch  nad  oeddwn  gartref  ddydd 
"  Llun." 

Mae  y  llythyr  uchod  yn  gosod  allan  yn  bendant  ac  yn  eglur, 
y  syniadau  a'r  teimladau  a  goleddid  ganddo  ef,  ac  yn  ol  y  rhai 
3'r  arferai  weithredu,  gyda  golwg  ar  ymyriad  gweinidogion  yr 
efengyl,  fel  y  cyf ryw,  a  materion  a  chwestiynau  gwladwriaethol ; 
tra  nad  oedd,  mewn  un  modd,  am  wneuthur  ei  farn  a'i  deimladau 
ei  hunan  yn  rheol  i  neb  arall.  Yr  un  pryd,  fel  y  gwelsom  mewn 
cvsvlltiad  agr  Addvs£r  Genedlaethol,   ac  fel    v  cawn   weled    oto 


684  PENNOD  XII, 

mewn  cysylltiad  a  gwaddoliad  Pabyddiaeth,  nid  oedd  yn  pefcruso 
dyfod  allan  yn  gryf,  pan  fyddai  angenrheidrwydd  am  hyny,  yn 
erbyn  yr  hyn  a  olygai  efe  yn  amcan  ar  du  ein  llyvvodraethwyr  i 
gyfyngu  ar  ryddid  crefyddol  y  deiliaid,  ncu  i  roi  mantais 
annheg  ac  annghyfiawn  i  au-grefydd  ac  annghristiaeth. 

Yr  oedd  Mr.  Rees  yn  Llundain  yn  y  Cyfarfod  Blynyddol  ddydd 
Gwener  y  Croglith,  a  Sul  a  Llun  y  Pasg,  Ebrill  22,  24,  25,  1859. 
Yr  oedd  yn  pregethu  y  tro  hwnw,  gyda  rhyw  nerth  a  d^danwad 
annghyfFredin,  yn  enwedig  yn  Jewin  Crescent,  y  nos  Lun, 
oddiar  2  Cor.  v.  14,  15.  Yr  oedd  y  Parch.  John  Owen,  Ty'u 
Llwyn,  yn  cyd-bregethu  ag  ef  y  noswaith  hono  ;  ac  yr  ydym  yn 
cofio  eto  yr  olwg  ryfedd  oedd  arno  ef  yn  gwrandaw  Mr.  Rees  ; 
a'i  sylw  wrthym  ar  y  diwedd  oedd,  nad  oedd  efe  erioed  wedi  ei 
glywed,  i'w  feddwl  ef,  mor  ragorol.  Yr  oedd  y  dysgritiad 
difrifol  a  roddid  ganddo,  yn  y  bregeth  hono,  o  drueni  yr  annuw- 
iol  yn  uffern,  yn  ymdeimlo  a  i  hanfodiad  trwy  ei  yindeimlad  a'r 
ing  yr  oedd  tano,  a'i  j^^mwybodoh-wydd  a'i  ymladdfa  ddibaid  a'i 
Wneuthurwr,  yn  sicr  yn  un  o'r  pethau  mwyaf  ofnadwy  a 
Avranduwsom  ni  erioed.  Y  mae  y  bregeth  yn  gyflawn  yn  y 
gyfrol  gyntaf  o'i  Bregethau,  tudal.  541 — 557 ;  ac  y  mae  yn 
teilyngu  astudiaeth  fanylaf  pregethwyr  a  gwrandawwyr. 

Pan  ydoedd  jm  Llundain  y  pryd  hwn,  ac  yn  lletya  gyda 
Mr.  Dew,  yn  25,  Duncan  Terrace,  Islington,  fe  ysgrifenodd 
lythyr  at  Mr.  a  Mrs.  Davies,  o'r  hwn  y  mae  yr  hyn  a  ganlyn  yn 
ddyfyniad  : — 

"  Everybody  here  looks  gloomy  and  dejected ;  the  news  from 
"  the  Continent  being  very  alai'ming  this  morning — Russia  and 
"  France  in  alliance  against  Austria,  which  it  appears  was  not 
"  known  before.  The  present  appearance  of  things  is  awfully 
"  dark,  judging  according  to  that  there  is  war  about  to  break 
"  out  of  which  no  man  living  can  know  its  end  and  consequences. 
"  In  the  mean  time  they  seem  to  be  alive  and  excited  here  with 
"  the  election ;  all  the  walls  and  the  boards  are  loud  in  their 
"  addresses  to  the  electors,  and  speak  till  they  are  black  and 


HANES  BYWYD  HENRY  REES.  685 

'•  blue,  red  and  all  manner  of  colours  in  their  faces,  appealing 
"  more  to  the  passions  than  to  the  judgment,  and  uttering  a 
'great  deal  of  nonsense.  I  feel  as  if  I  were  in  a  small  vessel, 
'■  and  all  on  board  in  a  state  of  discord  and  great  excitement, 
"  while  the  sea  around  us  is  swelling  and  in  terrible  commotion. 
"How  helpless  is  man!  We  do  not  know  how  soon  we  shall 
'Mind  ourselves  and  our  country  in  such  a  state  that  we  shall 
"  have  nothing  to  do  but  to  commit  ourselves  to  Him  who  is 
"  above  all  and  in  all,  and  happy  shall  we  be,  if  we  can  make 
"  him  our  refuge. 

'•  We  have  certainly  seen  nothing  before  so  likely  to  be  the 
'•'  commencement  of  the  great  war  of  Armageddon,  as  are  the 
"  present  preparations  in  the  Continent  of  Europe.  The  things 
"described  by  John,  Revelation  xvi.,  under  the  seventh  vial,  are 
"  enough  to  strike  the  stoutest  heart  with  terror  and  dismay. 
"  If  those  things  are  to  be  fulfilled  now,  there  are  awful  times 
"  coming.  But  we  know  nothing,  and  need  nothing  but  hearts 
"  detached  from  earthly  things,  and  faith  to  commit  our  persons, 
"  our  children,  our  circumstances,  our  country,  and  our  all,  up  to 
"  the  Divine  care  and  Divine  disposal. 

"  If  you  consult  your  hearts,  yon  will  find  that  there  is  great 
"  reluctance  there  to  come  thoroughly  out  of  your  old  frames  and 
'■'  love  of  ease  and  carnal  security,  and  give  up  yourselves  altogether 
'■'  to  the  life  of  faith,  prayer,  and  spirituality ;  but  you  may  find 
"  before  many  years  are  over  that  no  other  life  can  support  you." 

Mewn  Uythyr  arall  tua'r  un  amser,  gan  gyfeirio  at  ryw 
amgylchiadau  a  gymmerasant  le,  efe  a  ddy wed  : — 

"  So  far,  so  well.  But  what  will  the  end  be  ?  God  has 
"  kindly  kept  that  from  us  and  has  given  us  to  understand  what 
'■'  is  infinitely  better  for  us,  that  is,  that  all  is  known  to  Himself, 
"and  under  his  control.  Let  us  be  happy  in  ignorance,  in 
"  silence,  and  in  trust." 

Ar  adeg  rhyw  Etholiad  yn  Liverpool,  cfc  a  dJywcd  mewn 
llythyr  arall : — 


686  PEN  NOD  XII. 

"  We  are  here  like  bees  ou  a  hot  day.  Thousands  are  seen 
"  about  the  streets,  and  turning  among  themselves  and  one 
"another;  and  all  full  of  life.  And  the  great  battle  is  now 
"going  on  ;  but  how  things  stand  I  know  not.  What  a  world  is 
"  this !  Millions  of  men,  and  in  every  one  of  them  millions  of 
"  thoughts  and  designs  like  flies  in  the  stagnant  pool,  and  next 
"  moment  all  will  be  hushed  and  swallowed  up  by  death  and 

"  the  grave In  the  midst  of  life  we  are  in  death,  and 

"  in  the  midst  of  death  we  can  be  mad  and  thoughtless.  '  All 
"  the  frivolous  cares  about  personal  display,  all  the  idle  nothings 
"  of  fashion  and  routine,  all  the  vanities  of  amusement,  all 
"the  bubble  incidents  on  the  stream  of  society,  the  endless 
"  dance  of  atoms  through  the  whole  air  of  the  moral  world, — the 
"mind  that  will  give  its  thoughts  away  to  these,  alas  for  its 
"  destiny  !  Would  that  some  stern  alarming  voice  might  often 
"  break  in  upon  such  thoughts,  with — What  is  all  this  to  thee  ? 
"  Hast  thou  nothing  else  to  think  of  before  thou  shalt  die,  and 
"  appear  before  God  ? " — Nid  ydy w  yn  dyweyd  i  ni  o  bwy  nac  o 
ba  le  y  mae  y  dyfyniad  yna  a  wneir  ganddo. 

Y  mae  genym  ddyfyniadau  o  rai  llythyrau  ereill  o'i  eiddo,  y\\ 
ystod  y  fiwyddyn  1859,  a  ysgrifenwyd  pan  oedd  rhyw  anhwyl- 
der  ar  y  plant  yn  y  Borth,  ac  yntau  yn  dra  phryderus  o 
berthynas  iddynt : — 

"  My  Dear 1  wish  you  would  write  to  tell  us  that  dear 

"  little  J —  is  better.  We  are  anxious  about  him,  and  sympathize 
"  with  you  all  in  this  aSliction.  It  teaches  us  how  uncertain  are 
"  all  our  temporal  comforts,  a  lesson  we  are  very  reluctant  to 
"believe,  and  must  be  taught  it  by  experience.  We  are  like 
"  grass,  and  the  flower  of  the  grass.  That  blighting  east  wind 
"has,  I  understand  withered  many  of  the  blossoms  in  youV 
"garden,  and  the  little  pretty  one  in  the  nursery  did  not  escape. 
"  However,  my  hopes  are  that  with  care,  he  will  revive  again, 
"  and  become  one  day,  a  fruitful  tree  in  the  garden  of  Christ. 
"  Give  him  up  to  God,  my  dear  girl.     Bec'in  in  time  to  exorcise 


HANKS    r.YWYD    HENRY     KEES.  687 

"  trust,  submission,  and  quietness  of  mind,  in  trouble.  Beware 
"of  the  unmanly  and  the  unchristian  frame  of  ignorant  and 
"irreligious  people  when  in  affliction,  who  feel,  but  do  not 
"  reflect.  Yn  brefu  ar  61  eu  rhai  bychain,  ond  yn  gwbl  yr  un 
"  fath  a'r  fuwch ;  heb  ddim  meddwl,  nac  ystyriaethau  dynol,  na 
"  chrefyddol,  yn  ymgymysgu  a'r  holl  swn.  Oh !  my  girl,  yr 
"  yd^^m  ni  wedi  ymadael  a  Duw  trwy  bechod,  ac  y  mae  yn  rhaid 
"  ein  dychwelyd  ni  yn  ol  trwy  geryddon. 

"  Pe  b'ai  J bach  wedi  ei  eni  yn  unig  i  fyned  i'r  nefoedd 

"yn  ei  fabaudod,  ac  i  fod  yn  rhan  o'r  oruchwyliaeth  fawr  er 
'■  parotoi  ei  dad  a'i  fam  i  fyned  ar  ei  ol,  byddai  wedi  ei  eni  i 
*'  ddibenion  mawr  ac  uchel.  Chwi  a'i  collech  ef,  y  mae  yn  wir, 
"dros  amser ;  ond  chwi  a'i  caech  ef  yn  dragywydd.     Chwi  a'i 

■  collech  ef  o'r  baradwys  deuluaidd,  lie  nad  yw  ac  na  bydd  ond 
■■'  blodeuyn  trancedig,  agored  i  wy wo  a  marw  bob  dydd ;  ond 
"  chwi  a'i  caech  ef  yn  y  baradwys  nefol,  yn  cyfranogi  o  degwch 
"  Rhosyn  Saron  a  Lili  y  Dyffryuoedd,  a  hwnw  yn  degwch  uwch 

■  ei  natur  a  hwy  ei  barhad  na  holl  degwch  ein  byd  ni. 

"  But  I  want  him  to  stop  here  ;  I  hardly  know  why,  except  1 
"  am  carnal.  Nature  is  stronger  than  faith.  The  visible  has 
"  more  influence  on  the  heart  than  the  invisible.  My  dear  little 
"  Johnnie,  Jesus  Christ  loves  little  children.  You  do  not  know 
"  him  yet ;  but  he  knows  and  loves  you.  So  did  Taidi ; — he 
"  knew  you  and  kissed  you,  and  carried  you  in  his  anus,  when 
"  you  were  a  very  very  little  boy,  and  long  before  you  knew  him. 
"  Jesus  Christ  is  just  the  same.  He  sees  you  now ;  he  knows 
'•'  that  you  are  poorly,  and  tired,  and  he  can  make  you  well.  I 
'■■  hope  to  see  you  one  day  next  week,  by  then  I  trust  you  will 
"  be  almost  well.     Farewell  now.     Love  to  little  Sissie. 

Taidi." 

Yn  mhen  ychydig  amser  f e  ysgrif enodd  drachefn  : — 

"  Having  been  reading  history  and  other  things  all  day,  I  have 
"but  very  little  of  anything  that  is  appropriate  to  say  in  a 
"  letter  to  children  or  grandchildren.     I  am  sorry,  however,  that 


G8S  PENNOD  XII. 

"  little  J continues  weak,  and  that  the  fever  gives  some 

"blows  in  his  side  before  departing.  I  hope,  notwithstanding, 
"  that  it  is  its  last  effort  to  gain  the  victory  over  him,  and  as  he 
'■  gets  stronger  that  it  will  cease  to  trouble  him  and  leave  his 
"  little  earthly  house  the  home  of  health  and  beauty. 

"  But  how  uncertain  are  all  our  worldly  comforts  !  Children 
"  and  all  are  like  birds  on  the  bough,  pleasing  to  look  at, 
'•  amusing  us  with  their  little  songs  and  chirpings,  but  threaten- 
"  ing  to  take  the  wing,  and  fly  away,  every  moment.  You  are 
"  likely  to  lead  a  life  of  constant  anxiety,  unless  you  are  taught 
"  to  live  by  faith.  Faith  will  enable  you  to  commit  yourself, 
'■  children,  and  all  to  the  care  and  disposal  of  God.  It  will 
"  assure  your  heart  that  nothing  will  happen  to  any  of  your 
"  dear  ones,  but  according  to  his  appointment,  and  when  trouble 
"  comes,  you  wnll  be  resigned." 

Ar  adeg  arall,  efe  a  ysgrifena  : — 

"  We  were  concerned  to  hear  this  morning  of  little  S 's 


''•  accident,  merciful  though  it  be.  I  hope  she  is  progressing  well, 
"  and  will  soon  be  healed  without  scar  or  wrinkle.  If  it  is  not 
"  so  by  the  time  I  see  her, 

'  I  will  a  pretty  stoiy  tell 
And  kiss  the  place  to  make  it  well, 

Like  a  Grandfather.' 

"  I  have  just  seen  in  the  street,  two  little  girls,  four  or  five 
"  years  of  age,  who  were  two  out  of  six  just  left  without  father 
'■  or  mother.  They  had  been  to  the  Doctor  to  be  examined,  in 
"  order  to  be  admitted  to  the  Orphan  Asylum.  Another  two  of 
"  them  are  to  go  to  the  Blue-coat  School.  Put  your  own,  my 
"  dear  girl,  by  the  help  of  your  imagination,  in  the  place  of 
'•  these  helpless  little  beings,  and  you  can  hardly  refrain,  with 
"  Job,  *  wylo  dros  yr  hwn  sydd  galed  ei  fyd ; '  and  plead  on  their 
"  behalf,  though  strangers  to  you,  the  promises  made  for  the 
'■  fatherless  and  the  destitute.  You  will  also  be  more  earnest 
'■'  to    interest    your    own,   by   faith    and    prayer,    in    the    same 


HANES   BYWYD    HENRY    REES.  G8D 

"promises.     0!    their  Covenant  interest, — this  is  their  Asylum. 

"  Try  to  get  them  in Oh  !  begin  to  prevent  these 

"  heavy  trials.  If  you  ask  me  when  you  ought  to  begin,  I 
"  should  say  to-day.  If  3'ou  ask,  How  ?  I  confess  it  is  a  more 
"  difficult  question.  However,  it  is  very  safe  to  say, — Pray  much 
"  for  your  children ;  w^alk  with  humility,  evenness  of  temper,  a 
"  cheerful,  mild,  firm,  affectionate  manner  before  them ;  teach 
"  them  to  master  their  passions,  their  bodily  appetites ;  do  not 
"  give  them  high  notions  ;  never  speak  to  them  about  the  value 
'•'of  riches,  except  as  means  of  doing  good;  do  not  feed  their 
"  Viinity  in  dress,  nor  permit  them  to  think  as  they  grow  older,, 
"  that  the  world  is  to  be  to  them  a  Paradise,  where  they  are  to 
"  spend  their  days  in  ease  and  grandeur,  luxury  and  pleasure  ; 

*•'  while 's   boys    are    destined    to    labour,    that    they    have 

"nothing  to  do  but  to  enjoy  themselves.  No  1  0  !  no,  no.  Send 
"  it  deep  into  their  minds,  that  they  are  sent  into  the  world  to 
"  labour  and  to  work." 

Yn  mhen  ychydig  wythnosau  ar  ol  hyn,  ac  wedi  i'r  plant 
wellhau,  yn  18.59,  yr  oeddent  yn  myned  i  Liverpool,  i  ymweled 
a'u  taid  a'u  nain ;  ac  y  mae  jaitau  yn  ysgrifenu  y  ddau  lythyr 
canlynol  atynt  gyda  golwg  ar  h^-ny ;  yn  y  rhai  y  gwelir  mor 
rhydd  a  chwareus  a  phlentynaidd  y  gallai  ei  wneuthur  ei  hunan 
gyda  hwynt,  ac  eto,  mor  f edrus  ydoedd  i'w  difyru  : — 

"Dear  Little  Johnnie  and  Sissie, — When  will  you  put 

"yourselves  in  the  pufF-puff,  and  come  far  away  to  see  poor 

"  taid  ?     I  will  take  you  every  day  to  the  Park,  where  you  will 

"be  delighted  to  see  the  '  dwr  maiuv'  and  a  big  white  Swan^ 

"  swimming  proudly  and  majestically  upon  it.     A  very  strange 

"  looking  goose  also,  with  a  number  of  ducks,  such  as  you  never 

'•'  saw  in  all  Anglesc}-.     The  moment  they  see  you  they  will  come- 

"  to  you,  as  they  are  ver}^  fond  of  little  children,  because  they  give 

"them  bread  to  eat.     The  Swan  will  approach  you  in  a  very 

"calm,  dignified    manner;    too   proud    to   beg,   and   yet   truly 

"sensible  of  kindness,  as  all  great  souls  are.     The  Drake  will 
2  X 


690  .  PENXOD  XII. 

'■'  try  to  coax  you,  but  in  a  quiet  manner,  very  silently,  very 
■'  becoming  to  the  master  and  head  of  a  family.  But  the  Duck 
'  will  be  loud  and  endless  and  most  clamorous  in  her  speech,  as  if 
'■■  she  were  determined  that  the  whole  neighbourhood  should 
"  hear  her,  and  hear  no  one  else,  as  ladies  generally  are." 

Eto,  pan  oeddent  ar  adael  eu  cartref  am  Liverpool,  y  mae  ei 
bryder  yn  eu  cylch  yn  dj'f od  i'r  golwg : — 

"  Take  care  of  the  little  ones  on  the  road.  Do  not  let  them 
'"  lean  against  the  door  of  the  carriage  on  the  way,  nor  look 
'"'  throuc^h  the  window  ;  and  be  careful  of  their  little  fiuo-ers  in 
"  every  station.  Keep  them  from  meddling  about  the  doors 
"  with  those  restless  instruments,  lest  the  man  should  come  and 

"  bang  it  against  them,  and  make  them  less  in  number 

"  All  the  rest  I  must  leave  to  him,  '  who  can  give  his  angels 
'•  charge  over  you,  to  keep  you  in  all  your  ways.'  Under  his 
'■  mighty  wing,  we  hope  to  see  j^ou  safely  to-morrow  afternoon. 
"  You  make  a  very  wise  change,  my  dear  Johnnie,  from  the 
"  bleak  country,  to  the  snug  city,  exchanging  the  dreary,  dark, 
'•'  dirty  roads  of  Anglesey,  for  the  clean,  lightsome,  cheery  streets 
•"  of  Liverpool :  the  dismal  desolation,  for  the  hum  of  life  and 
"  activity. 

"  I  shall  begin  to  exercise  your  memory  by  making  a  short 
-"  catechism  for  you  to  learn  on  the  road  to-morrow,  and  repeat 
"  to  me  after  your  arrival. 

" '  Where  is  Taid  to  take  you  ? '  '  To  the  Park.'  '  What  are 
"you  to  see  there?'  'A  big  white  Swan.'  'What  else?' 
" '  Ducks  and  Geese.'  '  Where  are  they  ? '  '  On  the  chvr  Tiiaiur.' 
'•' '  Will  you  know  the  Swan  when  you  see  him  ? '  '  Yes.'  '  How  ?' 
" '  Because  he  is  white  and  big.'  '  How  will  you  know  the 
'ducks?'  'They  say, — Quack,  Quack'  'Will  they  do  you 
"  harm  ? '  '  No.'  '  Will  you  give  them  some  bread  ? '  '  Yes.' 
"  '  Da,  machgen  i ;  ateb  yn  dda  ragoroL' " 

Nid  oes  genym  ond  ychydig  iawn  o'i  lythyrau  yn  ystod  y 
flwyddyn  1860 ;  ond  yr  oedd,  fel  yr  ydj'm  yn  cofio  ein  hunain, 


HANES   BYVVYD   HENRY   REES.  691 

ai-  y  cwbl,  yn  dda  iavvn  ei  iecbj^d  ar  hyd  y  flwyddyn,  yu  gallu 
pregethu  bob  Sabboth,  yn  Liverpool  neu  yn  y  wlad,  ac  3'n 
gysou  yn  Nghymdeithasfaoedd  y  Gogledd ;  ac  yr  oedd  yn 
fynych  yn  mjned  i  Gyfarfodydd  Misol  rhai  o'r  Siroedd,  yn 
gystal  ag  i  amry wiol  Gyfarfodydd  Pregethu,  mewn  cryn  belldej- 
oddicartref.  Y  flwyddj'-n  hon,  Awst  8,  fe  gyfarfu  a  phrofedig- 
aeth  fawr  iawn,  yn  marwolaeth  ei  gyfaill  hoff,  a'i  gyd-lafurwr 
ai  gyd-weinidog  ffyddlawn,  y  Parch.  John  Hughes.  Yr  oedd- 
ent  yn  parchu  eu  gilydd  yn  ^virioneddol  er  ys  dros  ddeugain 
nih^nedd  ;  ond  yn  awr,  er  ys  tua  dw}^  flynedd  ar  hugain,  ac  er  y 
pryd  y  daethai  Mr.  Hughes  i  Liverpool  ac  i  fod  yn  gyd-Aveinidog 
i\g  ef ,  yr  oedd  y  parch  wedi  cynnyddu  yn  serchawgrwydd  dwfn 
a  chryf,  tra  yr  oedd  y  parch  yn  cynnyddu  gyda  chynnydd  y 
serch ;  yn  gymmaint  fell}',  fel  yr  oedd  y  naill  a'r  Hall  yn  tueddu 
i'w  hameu  eu  hunain,  os  dygwyddai  iddynt,  fel  y  dygwyddai 
Aveithiau,  fod  heb  fod  yn  gwbl  yn  C3'd-weled.  Ni  bu  erioed  ddau 
ag  oeddent,  fel  gweinidogion,  ryw  fodd  yn  cyflenwi  eu  gilydd 
yn  fwy.  Yr  oedd  Mr.  Hughes  yn  gwybod  yn  berffaith  pa  fodd 
i  dynu  Mr.  Bees  allan  ;  a  thra  y  gallasai  dyn  dieithr,  weithiau,  yn 
y  cyfarfod  eglwysig  cyffredinol  a  gynhelid  bob  nos  Lun  neu  ar 
lyw  adegau  ereill,  wrth  glywed  Mr.  Hughes  yn  siarad, — ac  yn 
cyfodi,  fe  ddichon,  ryw  wrthddadleuon  yn  erbyn  yr  hyn  a  ddy- 
wedasid  gan  Mr.  Rees, — dyLied  nad  oeddent  yn  cyd-olygu  a'u 
gilydd  ar  y  mater  dan  syh\ ;  eto  nid  oedd  dim  mwy  boddhaol 
gan  y  rhai  cydnabyddus  a  hwynt,  na'i  glywed  yn  Uefaru  felly, 
yn  enwedig  os  llefarai  yn  lied  gryf ;  canys  yr  oedd  yn  arwydd 
sicr  iddynt  hwy  y  cynhyrfid  y  Hall,  ac  y  caent  ef  allan  gyda 
nerth  yn  ateb  y  gwrthddadleuon  a  wnelsai  ei  gyfaill.  Ac  yn 
inhen  ychydig  felly  fyddai,  a  phawb  j^n  mwynhau;  a  Mr. 
Hughes  ei  hunan  yn  ymddangos  yn  fwy  boddhaus  na  neb,  yn 
nghraffder  ac  yni  meddyliol  ei  gydymaith,  ac  yn  enwedig  ar  y 
fath  achlj'suron, — yn  ngwresogrwydd  ei  deimlad.  Yr  oedd  gan 
Mr.  Rees,  o'r  ochr  arall,  ymddiried  braidd  diderfyn  j^n  Mr. 
Hughes.  Os  dygwyddai  rhyw  gwestiwn  lied  ddyrys  ddyfod  i 
sylw,  nid  oedd  mewn  un  modd  yn  foddlawn  i  fyned  rhagddo 


692  PENXOD    XII. 

gydag  ef,  os  na  byJdai  Mr.  Hughes  yn  bresennol ;  ac  yr  oeJcl  yn 
gwbl  dawel  ei  feddwl  y  byddai  pob  peth  yn  iawn,  pa  le  bynnag 
y  bj'ddai  efe  ei  hunan,  os  byddai  Mr.  Hughes  gartref.  Yr  oedd 
ei  golli,  gan  hyny,  j^n  cael  ei  deimlo  yn  ddwys  iawn  ganddo. 

Y  mae  un  llythyr  wedi  dj^fod  i'n  Haw,  a  ysgrifenwyd  gan  Mr. 
Rees  at  Mr.  Hughes  yn  ystod  ei  gystudd  a  thra  yn  aros  yn  Aber- 
gele, o  fewn  llai  na  mis  i'w  farwolaeth,  yr  hwn  y  mae  yn  dda 
iawn  genym  ein  bod  yn  gallu  ei  gyflwyno  i'n  darllenwyr : — 

"  Pont  Menai,  Gorph  12,1860. 

Anwyl  Frawd, — Dymunai  y  cyfeillion  yn  Liverpool  arnaf  fi 
'■  ro'i  gair  o  hysbysrwj^dd  i'r  f rawdoliaeth  yn  y  Society  nos  Lun 
"  o  barth  i  ansawdd  eich  meddwl  a'ch  iechyd.  Er  nad  oedd 
"  g^'^yf  ddim  llawer  i'w  ddy wedyd,  eto  canfyddwn  fod  pob 
"  crybwylliad  am  eich  enw,  a  phob  gair  o'ch  hanes,  yn  cael  eu 
"  derbyn  gyda  dyddordeb  a  thynerwch  mawr.  Ac  yr  wj^f  yn 
"  deall  fod  y  cyfeillion  yn  y  gwahanol  eglwysi  yn  y  dref  yn 
"  teimlo  mor  ddwys  yn  aclios  eich  cystudd,  ac  mor  hiraethlawii 
"  am  eich  gweinidogaeth,  a  phryderus  rhag  na  welant  eich  wynelj 
"  mwy  yn  eu  mysg, — fel  y  mae  genyf  bob  lie  i  feddwl  eu  bod  yn 
"  gweddio  llawer  trosoch,  a  hyny  gyda  llawer  o  serchawgrwydd 
"  a  theimlad. 

"Ar  ddiwedd  y  cyfarfod  nos  Lun,  yr  hwn  a  dreuliwyd  yn 
"  hollol  mewn  ymddyddanion,  pa  rai  a  achlysurwyd  gan  eich 
"  cystudd  presennol  chwi,  a'r  teimladau  a  barai  hyny  yn 
"  my nwesau  y  f rawdoliaeth, — penderfynwyd  anfon  gair  atoch,  i 
"  ddatgan  ein  bod  oil  yn  cofio  atoch  chwi  a'ch  teulu  yn  y  modd 
"  mwyaf  caredig ;  gan  gydoddef  a  chwi  yn  eich  cystuddiau,  a 
"  chydlawenhau  a  chwi  yn  ngobaith  gogoneddus  yr  efengy]. 

"  Hwyrach  y  byddai  yn  werth  i  un  o'ch  merched  ieuanc,  neu 
"  ryw  un  arall,  anfon  gair  yn  fynych  i  Liverpool,  i  gadw  yr 
"  eglwysi  yn  hysbys  o'ch  helynt,  a  pha  fodd  y  byddwch  o  ran 
"  corph  a  meddwl ;  fel  drwy  hyny  y  byddont  yn  gwybod  yn 
"  well  pa  fodd  i  weddi'o  ac  i  ddiolch  trosoch ;  ac  yn  cael  eu 
"  cyfFroi  yn  fwy  i  wneuthur  hyny.     Buasai  yn  dda  genyf  gael 


lIAXEy   BYWYD   HENRY   REES.  693 

'•'  Uinell  fy  hun  yn  ami ;  ond  ni  fyinvn  draffertliu  neb  :  dysgvvyl- 
"  iaf  y  bydd  teulu  Tan-yr-Allt  j""!!  ysgrifenu  at  Miss  Roberts,  yn 
"  awr  ac  yn  y  man,  ac  y  caf  gly  wed  trwyddi  hi !  Oh  !  fy  anwyl 
"  gyfaill,  ymddiriedwch  j^n  yr  Arglwydd  byth.  O !  dyst- 
'•  iolaethau  cryfion  yr  hen  lyf r :  byddwch  marw  (os  marw  hefyd) 
"  mewn  ffydd  ynddynt.  Yna  chwi  a  deimlweh  fod  cadernid  fel 
'■  mynyddoedd  cedyrn  o  dan  eich  enaid,  a  gobeithion  gwynfyd- 
'■  edig,  fel  dyfFrynoedd  eang  a  breision  yn  ymagoryd  o'ch  blaen. 
'•  Neu,  pe  teimlech,  hyd  yn  nod  i'r  awr  ddiweddaf,  fod  eich 
"  milwriaeth  heb  ei  chyflawni  a'i  gorphen ;  natur  yn  gwingo  ac 
"  yn  glynu  wrtli  berthynasau — pryder  yn  codi  wrth  feddwl  am 
"  eu  gadael  ar  ol  yn  y  byd ;  y  meddwl  yn  llwfr  o  herwydd  grym 
"y  cystudd  corphorol,  ac  weithiau  hwyrach,  aethau  oerion  yn 
"  ccrdded  trwyddo  wrth  fyfyrio  ar  y  cyfnewidiad  mawr  a'r 
'■  byd  anweledig,  digyfnewid,  a  thragywyddol ; — Wei,  pe  byddai 
'■  felly,  y  mae  ffydd  yn  Nghrist,  a  gobaith  yr  ysgrythyrau,  yn 
"  sicr,  ie,  yn  yr  awr  dyw3dlaf,  o  beri  ymddiried,  ymlyniad,  ym- 
"  ddarostyngiad,  a  dystaw  ddysgwyliad  am  iachawdwriaeth  yr 
'  Arglwydd.  Ni  bydd  tangnefcdd  a  chysur,  o  leiaf  i  ry w 
"  raddau,  ddim  yn  hir  cyn  adgyfodi  a  blaguro  yn  yr  enaid,  wedi 
'■  marwolaeth  self-ivill. 

"  Neithiwr  y  dychwelais  ynia.  Yr  oeddwn  yn  brysur  tra  bum 
"  yn  Liverpool,  onide  buaswn  wedi  ysgrifenu  yn  gynt. 

"  Mae'm  Haw  a'm  braich  yn  lied  boenus,  ac  ysgrifenu  o  her- 
"  wydd  hyny  yn  f wy  anhawdd. 

"  Ydwyf,  anwyi  gyfaill,  eich  cydymaith  mewn  cystudd, 

"Henry  Rees." 

Parhau  i  waelu  a  wnaeth  Mr.  Hughes  hyd  ddydd  Mercher, 
Awst  8,  1860 ;  pryd, — a'i  feddwl  yn  ymlonyddu  yn  haeddiant 
yr  Aberth  Mawr,  ac  yn  mwynhau,  fel  y  dywedai  ei  hunan, 
•'  Heddwch  fel  afon," — yr  hunodd  yn  yr  lesu,  yn  bedair  blwydd 
a  thriugain  oed.  Dygwyd  ei  weddillion  marwol  i  Liverpool  i'w 
eladdu,  ar  ddydd  Llun,  Awst  13eg  ;  a  chynhaliwyd  gwasanaeth 
y  claddedigaeth  yn  hen  Gapel  Bedford,  cyn  myned  i'r  gladdfa  yn 


694  PENNOD  XTT. 

Smithcloivn  Road.  Annerchwyd  y  gynnulleidf a  alarus  gan  amry w 
weinidogion,  ond  yn  arbenig  gan  Mr.  Rees.  Y  mae  yn  dda  iawn 
genym  ein  bod  yn  gallu  cyfiwyno  ger  bron  ein  darllenwyr  yr  An- 
nerchiad  hynod  hwnw,  f el  yr  ysgrifenwyd  ef  ar  y  prvd  o  enau  y 
llefarwr,  yr  hwn  a  gynnyrchai  y  fath  efFeithiau  ar  y  gwrandawyr. 

Yr  oedd  hen  Gapel  Bedford  Street  yn  orlawn  gan  gynnull- 
eidi'a  nodedi*?  o  barchus,  ac  asros  oil  vn  eu  sjalar-wisjjoedd. 
Dechreuwyd  y  gwasanaeth  trwy  ddarllen  a  gweddio  gan  y 
Parch.  Robert  Hughes,  Gaerwen,  ac  yna  fe  gododd  Mr.  Rees 
i  annerch  y  dorf.  Yr  oedd  corph  Mr.  Hughes  ger  bron  ei  lygaid 
yn  yr  arch  a  ddygasid  i'r  Capel,  ac  wedi  ei  gyfleu  o  flaen  y 
pulpud.  Yr  oedd  Mr.  Rees  yn  ymddangos  yn  llawn  teimlad,  ac 
eto  yn  nghanol  y  fath  brudd-der  a  galar,  3^1  meddiannu  ei  hunan 
mewn  modd  annghyfFredin.     Llefarai  i'r  ystyr  a  ganlyn  : — 

"  Aracan  yr  ychydig  a  ddy wedaf  fi,  fy  nghyfeillion,  am  ein 
brawd  Mr.  Hughes,  fydd  ceisio  troi  eich  meddyliau  i  ogoneddu 
Duw  ynddo  ef.  Wrth  i  ni  ddwyn  y  benthyg  adref  heddyw,  ni  a 
ddylem  fod  yn  ddiolchgar  am  gael  ei  wasanaeth  cyhyd.  I'r  diben 
o  ogoneddu  Duw  ynddo  ef,  byddai  yn  fuddiol  i  ni  adgofio  pa 
fath  un  oedd  efe,  a  pha  beth  y  gwnaeth  Duw  ef  iddo  ei  hun,  ac  i 
ninnau.  Yr  ydwyf  fi  yn  edrych  ar  eiriau  yr  Apostol  Paul  wrth 
Timotheus  yn  ddarluniad  cywir  iawn  o  hono  : — '  Ac  i  ti,  er  yn 
fachgen,  wybod  yr  ysgrythyr  Ian,  yr  lion  sydd  abl  i'th  wneuthur 
di  yn  ddoeth  i  iachawdwriaeth,  trwy  y  fFydd  sydd  yn  Nghrist 
lesu.  Yr  holl  ysgrythyr  sydd  wedi  ei  rhoddi  gan  ysbrydoliaeth 
Duw,  ac  sydd  fuddiol  i  athrawiaethu,  i  argyhoeddi,  i  geryddu, 
ac  i  hyfforddi  mewn  cyfiawnder  :  fel  y  byddo  dyn  Duw  yn 
berffaith,  wedi  ei  berfFeithio  i  bob  gweithred  dda.'  Dyna  fo  i 
chwi,  fy  nghyfeillion,  yn  moreu  ei  fywyd,  a  dyna  y  peth  y 
gwnaeth  Duw  ef  ar  hyd  ei  oes:  iddo  ei  hun  yr  oedd  wedi  ei 
'  wneuthur  yn  ddoeth  i  iachawdwriaeth ; '  ac  i  eglwys  Dduw  fe'i 
gwnaed  ef  yn  '  ddyn  perfFaith,'  wedi  ei  berfFeithio  i  holl  waith  y 
weinidogaeth  :  ac  fe'i  gwnaed  ef  felly  trwy  '  wybod  yr  ysgrythyr 
Ian  er  yn  fachgen.'  Yr  ydwyf  yn  cymmeryd  yr  ymadroddion  '  dyn 
Duw,'  a'r  'dyn  Duw  perfFaith'  yn  gyfystyr ar geiriau  'gweinidog 


HANES  BYWYD   HENRY   KEKS,  695 

c^'inlnvys  y  Testament  NewyJd,' — un  wedi  ei  addurno  a  thalent- 
au  y  weinidogaeth ;  a  chwi  a  wyddoch  mai  un  felly  yn  arbenig 
oedd  ein  brawd.  '  Ac  mi  a  geisiaf  eich  cyfeirio  yn  aAvr  at  rai  or 
pothau  a  gyfansoddcnt  ei  berfFeithrwydd  ef  fel  '  dyn  Duw.' 

■'  Yn  gyntaf : — Yr  oedd  j'n  ddyn.  Dyn  oedd  Mr.  Hughes, — ond 
yr  oedd  yn  ddyn  eyflawn  drwyddo.  Yr  oedd  yr  hwu  oedd  wedi 
ei  neillduo  o  groth  ei  fam  i  t'od  yn  was  iddo,  wedi  ei  gyn- 
iiysgaeddu  ef  yno  a  galluoedd  cymliwys  i'w  wasanaeth.  O'ra 
rlian  fy  hun,  mi  fyddwn  i  yn  methu  canfod  un  amser  fod  Mr. 
Ifughes  yn  hynod  mewn  dim  rhyw  vm  peth  neillduol,  ac  i  ber- 
tteithrwydd  ei  gymeriad  ef  yr  oeddwn  i  yn  priodoli  hyny.  Ei 
hynodrwydd  ef  oedd  crynhoad  galluoedd ;  ac  os  nad  oedd  un 
gallu  3-n  dj'sgleirio  yn  nodedig  ynddo,  yr  oedd  hyny,  nid  am 
nad  oedd  y  dalent  yno  i  raddau  da,  ond  am  fod  yno  rai  ereill 
mor  ddysglaer  a  hithau.  Cydlewyrchiad  galluoedd  mewn  cyfar- 
taledd  cywir  a  phrydferth  iawu,  oedd,  mi  dybygwn,  yn  hynod  i 
ei  gymeriad.  Mi  a  af  allan  yn  ngwyil  y  nos,  ac  fe  ddenir  fy 
llygaid  yn  union  i  orphwys  ar  y  seren  ysblenydd  sydd  yn 
llcwyrchu  draw  yn  welw  ac  yn  wanaidd  yn  y  ffurfafen ;  ond  yn 
mlien  rhyw  ddw}^  awr,  er  ei  bod  yn  fwy  dysglaer,  y  mae  hi  yn 
llai  hynod,  oblegid  fod  3-no  ereill,  erbyn  hyny,  yn  ilewyrchu  yn 
ddysglaer  cystal  a  hithau.  Y  mae  ambell  un,  chwi  a  wyddoch, 
— yn  hynod  mewn  athrylith,  neu  311  hynod  mewn  doethineb 
neu  yn  hypod  mewn  by wiogrwydd  dychymyg ;  ond  y  mae  yr 
liynodrwydd  hwnw  yn  hanfodi,  nid  o  herwydd  graddau  mawr  y 
Ualent,  ond  o  herwydd  absennoldeb  talentau  ereill.  Yn  y  peth 
hwnw  y  mae  y  djn  yn  hynod.  Ond  am  ein  brawd  trancedig,  ni 
sylwch  chwi  ddim  yn  hir  ar  un  dalent,  na  welwch  chwi  un  arall 
yn  Ilewyrchu.  Pan  y  byddwch  chwi  yn  craffu  ar  ei  athrylith 
ef,  yn  fuan  chwi  a  welwch  ymddangosiad  doethineb ;  a  phan 
y  gwelwch  ddoethineb  a  barn,  fe  ganfyddwch  hefyd  ynddo 
fywiogrwydd  dj^chymyg,  a  choethder  a  thynerwch  teimlad. 
Cyd-gyfarfyddiad  galluoedd,  fel  yna,  dybygaf  fi,  oedd  yn  ei 
hynodi  ef.  Y  mae  rhyw  bethau  byw  yn  cael  son  am  danynt 
yn  Llyfr  y  Datguddiad;    ac  yr  oedd  wyneb  un  o  honynt  fel 


696  PEXNOD   XII. 

Hew,  a'r  Hall  fel  ;^ch,  a'r  Hall  fel  eryr,  a'r  Hall  fel  dyn.  Ond 
yn  mhrophwydoliaeth  Ezeciel,  ni  a  gaAvn  yv  nn  creaduriaid, 
dybygaf ,  a'r  pedwar  wyneb  i  bob  un  o  honynt ;  ac  yr  oedd  hi 
fell}'-  gydag  yntau  i  raddau  da.  Yr  oedd  dewrder  y  Hew  yna, 
OS  byddai  ei  eisieu  ;  yr  oedd  treiddgarweh  yr  eryr  yna ;  yr  oedd 
gwareidd-dra  ac  ymroad  yr  yeh  yna;  ond  os  oedd  yr  un  o'r  petliau 
liyn  yn  fwy  hynod  ynddo  na'r  llcill,  mi  dybiwn  mai  y  wyneb 
dj-n  oedd  y  wyneb  mwyaf, — doethineb,  h^'nawsedd,  a  challineb. 
Ond  y  prydferthweh  ydyw,  fy  ngh}- fell  lion,  fe  gysegrwyd  y 
galluoedd  hyn  yn  ein  brawd,  i  deyrnas  a  gwasanaeth  eiii 
liarglwydd  lesu  Grist.  Dyma  y  sail  a  gafodd  'gwybod  y}- 
Ysgrythyr  Lan  '  i'w  berffeithio.  Yr  oedd  yn  rhaid  i'r  Ysgrj^thj-r 
gael  dj-n,  ac  y  mae  jn  rhaid  i  chwi  gael  dyn  i'r  Ysgrythyr ;  ac 
fe  gafwyd  hjaiy  j-n  ein  brawd  tranccdig.  Ac  nid  yn  imig  hyny 
— nid  yn  unig  yr  oedd  yn  meddu  galluoedd  naturiol  da,  ond  yr 
oedd  y  galluoedd  hyny  wedi  eu  hamaetlm  yn  dda  ynddo  ef, 
trwy  lafur  ereill,  a'i  lafur  ei  hunan  ar  hyd  ei  oes.  Y  mac 
galluoedd  cryfion  gan  lawer  un,  ond  y  maent  heb  erioed  eu 
diwyllio  a'u  caboli  trwy  amaethiad.  Y  mae  gan  y  dyn  feddwl 
gwreiddiol  a  threiddgar,  ond  y  mae  yn  gyfyng  ac  anwybodus ;  y 
mae  ganddo  athrylith  gref,  ond  y  mae  yn  wyllt  a  dilywodraeth;  y 
mae  yna  barabledd  a  dyehymyg  bywiog  a  pharod,  hwyrach,  ond 
y  mae  y  cwbl  yn  fras  ac  annghoethedig.  Ond  nid  fel  yna  yr 
oedd  ein  brawd  trancedig,  chwi  a  wyddoch.  Yr  oedd  ei  alluoedd 
cf  wedi  eu  hamaethu  yn  dda.  'Er  yn  fachgen'  yr  oedd  yn 
'  gwybod  yr  Ysgrythyr  Lan.'  O'i  febyd  fe'i  dygwyd  i  fynu  yn 
yr  Ysgol  Sabbothol,  ac  o  dan  weinidogaeth  y  Gair  yn  Adwy'r 
Clawdd,  ar  liniau  Methodistiaeth ;  ac  felly  fe'i  niagwyd  yn 
ngeiriau  '  ffydd  yr  efengyl.'  Ac  nid  gwj^bodaeth  grefyddol, 
ychwaith,  yn  unig:  ond  yr  oedd  bono  wedi  ei  chysylltu  a 
gwybodaeth  gyfredinol  eang  ynddo  ef.  Er  nad  oedd,  yn  y 
blynyddoedd  hyny,  ond  ysgolion  dyddiol  gwael,  ac  ychydig 
iawn  eu  rhifedi,  eto  fe  drefnwyd  iddo  ef  amaethiad  gwell.  Fe 
gafodd  y  fantais  o'i  fagu  mewn  cymydogaeth  ag  yr  oedd  ysgol 
ddyddiol  dda  ynddi ;  o  dan  athraw,  dybygaf,  oedd  yn  un  o  fil  o 


HANES    liYVVVD    HEXRY   REES.  G97 

ran  ei  gymhwysdorau  fel  ysgolfeistr.  Fe  gafoclJ  rieni  oeddent 
yn  gweled  gwerth  eymhorth  dyn  felly  i  ddwyn  eu  plant  i  fynu ; 
ac  felly,  tra  yr  oedd  plant  ereill  yn  chwareu  ar  hyd  y  cymoedd  a'r 
gweunydd,  yr  oedd  efe  dan  ddysgyblaeth  ac  ymgeledd  bob  dydd, 
a'i  feddwl  yn  cael  ei  gyfcirio  o'i  febyd  at  ffjninonau  gwybodaeth  ; 
ac  mi  dybiwn  ei  fod  yn  profi  dyfroedd  y  ffynnonau  liyny  mor 
felus,  fel  ar  ol  yfed,  mai  sychedu  am  ychwaneg  yr  oedd  efe.  Ac 
felly,  wedi  dechreu  yn  Adwy'r  Clawdd,  chwi  a'i  cewch  ef  yn 
gorphen  perfFeithio  ei  hun  yn  Nghaerlleon;  ac  erbyn  d^-fod  allan 
fel  dyn  cylioeddus,  yr  oedd  yn  llawer  iawn  mwy  perffaith  ar 
y  cyfrifon  hyn,  na  Hi'aws  o'i  dadau  o'i  flaen,  ac  na'r  nifer  mwyaf 
o  lionom  ninuau  ag  oeddem  yn  cyd-gychwyn  ag  ef,  fel  '  ysgrif- 
enydd  wedi  ei  ddysgu  i  deyrnas  nefoedd.'  O  ran  addysg  ddynol, 
3'n  gystal  a  doniau  naturiol,  yr  oedd  wedi  ei  gymhwyso  yn 
fawr  i  addysgu  ereill.  A  dysgu  wnaeth  ef,  o'r  pulpud,  trwy  yr 
argrafT-wasg,  ac  fel  ysgolfeistr;  ac  y  mae  wedi  gadael  brodyr  ar 
ei  ol,  yn  y  weinidogaeth,  a  fuant  yn  derbyn  ymgeledd  trwy 
ei  ddwylaw  ef.  Trwy  berfFeithiad  ei  wybodaeth  yn  yr  Ysgryth- 
yrau,  fe'u  prof  odd  yn  fuddiol  iawn ;  ac  fe  brofodd  ei  hunan  yn 
fedrus  yn  eu  defnyddio  '  i  athrawiaethu '  pethau  mawrion  Duw  ; 
'  i  argylioeddi '  y  gwrthwynebus ;  '  i  geryddu  '  yr  af reolus  ;  ac 
'  i  liyfForddi '  y  rhai  gostyngedig  yn  ffordd  cyfiawnder  a  sanct- 
eiddrwydd. 

"  Ond  heblaw  hyny,  fy  nghyfcillion,  yr  oedd  y  '  dyn  Duw  '  hwn 
yn  ddyn  'perffaith'  o  ran  ei  gymerlad  onoesol,  a  hyny  ar  hyd  ei 
oes.  Oni  buasai  hyny  fe  fuasai  malldod  ar  bob  peth  arall.  Er 
ei  fod  yn  ardderchog  o  ran  ei  dalentau,  pe  buasai  ond  ych3-dig 
'  ffolineb '  yn  dyfod  i'r  golwg  yn  gyson  a  pharhaus,  fe  fuasai 
byny  yn  rhoi  drewdod  ar  yr  holl  enaint.  Ond  y  mae  j'n  hyf  i 
mi  ddywedyd  ei  fod  ef  dros  ei  holl  ddyddiau,  yn  rhydd  oddi- 
wrth  y  pethau  y  mae  y  Beibl  yn  dywedyd  y  rhaid  i  esgob  fod 
yn  ddiargyhoedd, — heb  ei  farcio  yn  amlwg  gan  un  o'r  pethau  a 
waherddir,  a'i  fod  yn  rhagori  i  raddau  hclaeth  yn  y  pethau  sydd 
yn  cael  eu  gofyn.  Fe  ddechreuodd  ei  weinidogaeth  yn  foreu, 
ond  ni  fedrodd  neb  '  ddiystyru  ei  ieuenctyd '  ef ;   fe  dreuliodd 


G98  PENNOD  XII. 

oes  faith  ynddi,  aeth  yn  hen  gan  bregethu  yr  efengyl,  onJ  yr 
oedd  ei  '  benllwydni '  iddo  yn  '  gox'on/  oblegid  fe'i  cafodd  '  yn 
tlbrdd  cyfiawnder.'  Dan  astudio  yr  aeth  yn  hen ;  dan  wedd'io  yr 
aeth  yn  hen ;  dan  bregethu  y  treuhodd  ei  nerth,  nes  yr  aeth  y 
corph  yn  nychlyd  i'r  bedd,  Fe'i  dygwyd  trwy  gyfnewidiadau 
pwysig  yn  ei  fywyd,  ond  trwyddynt  oil,  fe  gadwodd  ei  hunan  yn 
bur.  Aeth  trwy  wyryfdod,  a  gweddwdod,  a  bywyd  priodasol  yn 
aurhydeddus.  Yr  oedd  yn  ddyn  serchog,  hyf,  a  chalonog  yn  ei 
chwerthiniad  yn  wastad ;  ond  er  teithio  llawer,  ac  er  byw  yn 
hir,  ni  anurddodd  ef  erioed  mo'i  gymeriad,  ni  ddoluriodd  ef 
erioed  mo'i  frodyr ;  ni  roes  ef  ddim  lie  i  feio  arno  yn  y  pethau 
hyn.  Dyua  fo  heddyw  !  Dyna  fo  heddyw  !  [Cyfeiriai  Mr.  Rees 
yma  at  yr  arch  oedd  ger  eifron,  yn  y  fathfodd  ag  a  orckfygai 
deiraladau  yr  holl  gynnulleidfa'].  Wedi  iddo  fod  yn  myned  i 
mewn  ac  allan  yn  eich  mysg  er  ys  yn  agos  i  banner  can'  mlynedd, 
o'r  bachgen  deunaw  oed  i'r'  henafgwr  pump  a  thriugain,  dyna  fo 
heddyw  !  Tystiolaethwch  yn  ei  erbyn !  Tystiou  ydych  chwi  a 
Duw  hefyd,  ei  fod  i  fesur  mawr  yn  ddiargyhoedd  a  sanctaidd 
ei  holl  fywyd.  Pwy  ydych  chwi  yn  ei  gladdu  heddyw,  fy 
nghyf eillion  ?  Nid  Naaman  '  cadarn  a  nerthol,'  '  ond '  ei  fod  yn 
wahanglwyfus.  Nid  Dafydd  yn  rhodio  yn  holl  fFyrdd  Duw, 
'  ond  yn  achos  Uriah  yr  Hethiad.'  Nid  dyn  call — ond  cybydd- 
1yd  iawn.  Nid  pregethwr  da — ond  ei  fod  '  yn  wingar,'  ond  ei 
fod  '  yn  ddiglawn,'  ond  ei  fod  '  yn  darawydd.'  A  gadael  allan 
fFaeleddau  cyffredin  y  goreu  o  ddynion  jn  y  f uchedd  hon,  nid 
oedd  yn  ein  brawd  nac  os  nac  oni  b'ai.  Ni  chaed  yuddo  nac 
amryf usedd  na  bai  o'r  natur  yma.  Ac  os  na  chaed  eisoes,  ni  cheir 
byth  eto ;  os  na  syrthiodd  cyn  hyn,  ni  syrth  byth  mwy.  Y 
cwymp  cyntaf  a  gafodd  oedd  cwympo  i'r  bedd.  Dyma  y  filwr- 
iaeth  wedi  ei  chyflawni ;  dyma  yr  yrfa  wedi  ei  rhedeg ;  dyma  yr 
holl  demtasiynau  drosodd ;  dyna  yr  arch  wedi  ei  scriiuio,  ac 
yntau  yn  ddiogcl  dan  seliau  marwolaeth !  Gogoneddwn  Dduw 
ynddo  ef,'  fy  nghyfeillion  ! 

"  Ac  nid  dyn  moesol  yn  unig  oedd  ein  brawd,  ond  yr  oedd  yn 
ddyn  duiviol  hefyd — yn  ddyn  wedi    ei   fendithio   a  grasau   a 


HANES   BYWYD   HENRY   REP:S.  691) 

doniau  yr  Yspryd  Glau.  Dyma  a'i  gwnaeth  ef  yn  '  ddyn  Duw.' 
Heb  hyn,  er  pob  peth  arall,  ni  fuasai  ef  ddim  yn  '  ddyn  Duw.' 
Gras  Duw  a  adnewyddodd  ei  alluoedd  naturiol.  Yr  oedd  yina 
ystafelloedd  wedi  eu  dodrefnu  yn  dda,  ond  o'r  nefoedd  y  daetli  y 
goleuni  a'r  tan.  Duw  a  lewyrchodd  yn  ei  galon  ac  am  hyny  y 
llewyrchodd  yntau,  gan  roddi  "goleuni  gwybodaeth  gogoniant 
Duw  i  chwithau  yn  wyneb  lesu  Grist.' 

"  Ond,  y  mae  efe  wedi  marw — y  mae  efe  wedi  marw  !  WeK 
yr  ydych  ehwi  yn  dyweyd  ei  fod  wedi  marw.  Eithr  prin  yr 
ydwyf  fi  wedi  coelio  eto  ei  fod  wedi  marw.  Yr  ydwyf  yn  ei 
gladdedigaeth,  ond  breuddwyd  ydyw  i  fy  nheimladau  i.  Fy 
nghyf aill  Mr.  Hughes  wedi  mariv  ?  Nid  oes  dim  posibl  syl- 
weddoli  y  peth,  Ni  welais  i  erioed  mo  bono  wedi  marw.  Byv) 
oedd  ef  y  tro  diweddaf  y  gwelais  i  ef,  a  hyio  fydd  ef  y  tro  nesaf 
y  gwelaf  fi  ef !  Byiv  ydyw  i  mi  er  y  diwrnod  y  clywais  am  ei 
farwolaeth  hyd  heddy w.  Y  mae  yn  fyw  yn  fy  nychj'myg :  yr 
ydwyf  yn  gweled  ei  wynebpryd  synwyrgall ;  yr  ydwyf  yn 
cly  wed  ei  lais  peraidd ;  yr  ydwyf  yn  gwrando  ei  ymadroddion 
destlus ;  yr  ydwyf  yn  ei  ganfod  yn  codi  i  fynu  i  arwain  y 
cymanfaoedd.  Y  mae  yn  fyiv !  Yn  fyw  hefyd,  mewn  ffordd 
uwch  nag  yn  fy  nychymyg  i.  Y  mae  yn  fyw, '  iddo  Ef,  ac  y 
mae  '  yn  llefaru  eto '  ar  y  ddaear.  Mawrhewch  ef ,  hen  frodyr  a 
chwiorydd  !  Anrhydeddwch  ef !  Pan  y  bydd  i  chwi  syrthio  eto 
'  mewn  lleoedd  caregog,'  chwi  a  gly wch  ei  eiriau,  a  mehis  f yddant. 

"  Ond  yr  ydych  yn  dyweyd  ei  fod  ef  wedi  marw.  Marw ! 
Beth  yw  hyny  ond  perffeithio  perfFeithrwydd  hwn, — ond  gwneyd 
perffeithrwydd  cydmariaethol  yn  berfFeithrwydd  hollol, — ond 
newid  ystad  o  ras  ain  berffaith  ogoniant  ?  Beth  a  wnewch  chwi 
yn  wylo,  ac  yn  tori  fy  nghalon.  Y  mae  '  dyn  Duw '  yn  berffaith, 
yn  '  nghyraanfa  a  chynuUeidfa  y  rhai  cyntaf-anedig,'  a  ninau  yx\ 
alarus  ar  ei  oL 

"  Os  ydyw  ef  wedi  marw,  y  mae  Duw  yn  fyw.  Rhowch  ei 
weddw  a'i  amddifaid  i'w  ofal  Ef.  Os  ydyw  ef  wedi  marw,  y 
mae  lesu  Grist  yn  fyw,  '  ddoe  a  heddy  w  yr  un  ac  yn  dragy wydd.' 
Os  ydyw  ef  wedi  marw,  '  y  mae  yr  ysbryd  yn  ngweddill.'     Fe 


700  pEXN'ou  xn. 

barha  ail-eni ;  fe  barha  argyhoeddi ;  fe  barha  pregethu  hyd  y 
divvedd.  Fe  gyfodir  Josuali  yn  lie  Moses,  fe  eneiimir  Eliseus  yn 
lie  Elias, — y  mae  yr  Ysbryd  eto  yn  ngweddill.  Os  ydyw  y 
blodeuyn  wedi  syrthio, — '  Gair  ein  Duw  ni  a  saif  byth.'  " 

Mae  yn  ddianimeu  fod  yr  Annerchiad  nchod,  fel  y  traddod- 
wyd  ef  gan  Mr.  Rees,  yn  ol  t\'stiolaeth  pawb  oeddent  yn 
bresennol,  a  rhyw  efFeithiau  annysgrifiadwy  iddo.  Mwy  nag 
imwaith  y  cly  wsom  y  diweddar  Mr.  David  Roberts,  Hope  Street, 
yn  dywedyd,  mai  yn  ei  Annerchiad  i  Mr.  Rees,  cyn  cychwyn  o 
bono  i'r  America,  y  clywsai  efe  Mr.  Hughes  yn  fwyaf  efFeithiol 
o  un  tro  y  clywsai  efe  ef  erioed ;  ac  mai  yn  ei  Annerchiad  yn 
angladd  Mr.  Hughes,  yn  Nghapel  Bedford  Street,  y  clywsai  efe 
Mr.  Rees,  j^n  fwyaf  effeithiol  iddo  yntau  erioed. 

Yr  ydym  yn  gweled  fod  y  Cyfarchiad  uchod  wedi  ei  ysgrifenu 
gan  Mr.  Rees  ei  hunan,  i'w  gael  j'n  gyflawn  yn  Nghofiant  Mr. 
Hughes,  a  gyhoeddw3-d  gan  Hughes  a'i  Fab,  Gwrecsam. 

Yn  ystod  y  flwyddyn  hon  hefyd,  fe  ddaeth  allan  yn  y  rhifyn 
cyntaf  o'r  '•'  Pregethivr," — cyf rol  a  ddygwyd  allan  gan  y  Parch- 
edigion  Edward  Morgan,  DyfFryn,  a  Griffith  Parry,  Caernarfon, 
— draethawd  ardderchog  o'i  eiddo  ar  Bregethu ;  yn  cynnwj^s  y 
sylwadau  a  wnaethid  ganddo  fel  Cynghor,  i'r  brodyr  a  ordein- 
iwyd  yn  Nghymdeithasfa  Bangor,  Medi,  1859,  ond  g\'dag 
ychwanegiadau  helaeth  a  phwysig  atynt ;  ac  j'n  cyfansoddi,  yn 
ddiammeu,  un  o'r  cyfarchiadau  goreu  a  gwerthfawrocaf  i 
bregethwyr  a  draddodwyd  erioed.  Mac  yn  resyn  dirfawr  nad 
ad-argraffwyd  hwn  yn  y  Cyf rolau  o'i  Bregethau  ;  ac  os  bydd 
unrhyw  fodd,  ni  a  geisiwn  wneuthur  y  difFyg  hwn  hefyd  i  fynu 
j-n  ein  Hattodiad. 

Yr  oedd  yr  Adfywiad  nerthol,  a  ddechreuasai  yn  y  llwj'dd}^ 
o'r  blaen,  yn  myned  rhagddo  gyda  grym  mawr  yn  1860,  a  chan- 
nocdd  a  miloedd  yn  cael  eu  hychwanegu  at  yr  eglwysi,  yn  mhlith 
yr  amry wiol  Enwadau ;  ac  yr  oedd  Mr.  Rees  yn  parhau  yn  ei 
bryder  o  berthynas  iddo,  ac  yn  annog  yn  mhob  cylch  y  cafFai 
gyfleustra,  y  swyddogion  eglwysig  i  wneuthur  y  defnydd  goreu 
o  liono,  er  cynnydd  gwirioneddol  crefydd  yn  ein  gwlad. 


IIAXES   EYWVD    HENRY    REKS.  701 

Yr  ydym  yn  cael  y  tlwyJdyn  ISGl,  yn  dechreu  arno  oJdi- 
cartref,  yn  Mhont  Menai ;  o'r  lie  y  mae  yn  ysgrifenu  at  ei 
hen  gyfaill  anwyl  a  ff^'dJlawn,  y  diweddar  David  Davies, 
Ysw.,  Mount  Gardens,  Liverpool ;  yr  hwn  oedd,  ar  y  pryd, 
yn  glaf  o'r  cystudd  a  derfynodd  yn  mhen  ychj'dig  wyth- 
nosau,  vn  angeuol  iddo.  Yr  oedd  Mr.  Davies,  er  heb  dori  ei 
gysylltiad  yn  gwbl  a  Liverpool,  eto  yn  aros  er  ys  peth  amser  yn 
ei  dy  ei  hiinan,  Argoed,  gerllaw  Pontcysyllte,  yn  Nyffryn  Llan- 
gollen ;  ac  ato  yno  y  eyfeirid  y  llythyr  : — 

"  Pont  Menai,  Ion.  1,  1861. 

"Anwyl  Gy'FAILL, — Bum  yn  meddwl  rai  gweithiau  am 
"ysgrifenu  gair  atoch,  ond  rhy  hw3'rfrydig  ydwyf  yn  gyfFredin 
"i  ymaflyd  yn  y  gorchwyl  o  ysgrifenu.  Ond  gan  fod  genyf 
'■'  yehydig  ychwaneg  o  amser  y  dyddiau  hyn,  yn  y  lie  tawel  hwn, 
"  nis  gallaf  gael  fy  meddwl  yn  esmwyth  i  esgeuluso  hyny  yn 
"  hwy.  Ar  yr  un  pryd,  yr  wyf,  wedi  dechreu,  yn  teimlo  nad  oes 
"genyf  ddim  o  werth  i'w  ddywedyd.  Cyn  gadael  Liverpool, 
"  byddwn  yn  cly wed  yn  fynych  gan  ryw  rai  neu  gilydd  o'r 
"  eyfeillion,  am  ansawdd  eich  iechyd ;  a  theimlwn  yn  alarus 
'•  weithiau,  o  eisiau  newyddion  mwy  cysurus,  ac  am  arwyddioa 
"  mwy  sicr  o  wellhad.  Wei,  hyderaf  bod  hyny  i'w  gael  bellach. 
'•'  Ond  yn  wir  nis  gall  dynion  triugain  oed  addaw  llawer  iddynt 
"  eu  hunain.     Fel  y  dywedodd  un  o  feirdd  Cymru, — 

'  JIanv  raid,  yinroi  yr  wyf, 
Tmroi  raid,  iiiarw'r  ydwyf.' 

"  O  na  allem  ymroi  beunydd  i  farw,  a  theimlo  jm  dangnefeddus 
"  a  hedd3'chol  wrth  ddysgwyl  am  ein  cyfnewidiad.  Onid  oes 
"  nefoedd  yn  bod  ?  Onid  y w  hi  yn  g\nnwysedig  mewn  bod  yn 
'■  ddibechod  ?  mewn  bod  gyda  Christ,  yr  hyn  sydd  lawer  iawn 
"  gwell  na  bod  oddicartref  oddiwrtho  ef  ?  Wei  ynte  :  oni  charia 
'"'ffydd  yr  oruchafiaeth  ar  natur  yn  ein  serchiadau  ni,  a  throi  y 
"  fantol,  o'r  diwedd,  oddiwrth  y  ddaear  at  y  nef  ?  pa  bryd  bellach  ? 

'•'Dyma  y  sixty-one  wedi  dechreu;  pwy  o  honom  a  gaiff  y 
'  fraint  o  farw  o  fewn  y  flwyddyn  hon  ?     Pwy,  ie,  pwy  a  gaiff 


702  PENNOD  XII. 

'■  3'r  anrhydedd  o  fyued  at  Grist,  i  gymanfa  a  chynnulleidi'a  y 
'•  rhai  cyntaf-ancdig,  y  rhai  a  ysgrifenwyd  yn  y  nefoedd,  at 
'•  ysbrydoedd  y  cyfiawn  y  i-liai  a  berffeithiwyd,  ac  at  fyrddiwn  o 
"  angjdion  ?  Bu'm  i  yn  ddiweddar  yn  ceisio  dyweyd  tipyn  am 
'  wasanaethgarwch  ffydd  i'r  Cristion  mewn  cystuddiau ;  a 
'  rhoddaf  i  chwi  sylwedd  yr  hyn  a  ddj'-wedais,  gan  nad  oes 
•■  genyf  ddim  gwell  i'w  roi : — 

"  1.  Mae  nerthol  weithrediad  ffydd  yn  diogelu  i'r  credadyn  ei 
"  gysuron  ysbrydol  pan  mewn  cystudd.  Nid  oes  dim  mwy  an- 
'•'  hebgorol  i'r  cystuddiedig  na  chael  ei  gysuro ;  na  dim  mwy 
"'  naturiol,  lie  b'o  cariad,  na  cheisio  gweinyddu  cysur  i'r  cyfryw. 
"  Pan  y  dad3''mchwelwyd  Job,  yr  ydym  yn  darllen  ddarfod  i'w 
'•  dri  chyfaill  gj-tnno  a  u  gilydd,  a  dyfod  bob  un  o'i  fangre  i  gyd- 
'■  ofidio  ag  ef,  ac  i'w  gysuro.  A'r  un  modd  3'  mae  y  saint  yn 
'cael  eu  d^'^sgu  i  rybuddio  yr  afreolus,  ac  i  ddiddanu  y  rhai 
'  gwan  eu  meddwl.     le,  y  mae  Duw  ei  hunan  yn  gwneuthur 

■  hyny :  '  Tad  y  trugareddau  ydyw,  a  Duw  pob  diddanwch.'     Y 

■  mae  wedi  eneinnio  ei  Fab  '  i  rwymo  y  rhai  ysig  eu  calon,  ac  i 
gysuro  y  rhai  galarus.'     A  thrwyddo  ef ,  dxachefn,  y  mae  yn 

■'  anfon  '  Diddanydd  arall '  i  galonau  ei  bobl,  '  yr  hwn  sydd  yn 
"  aros  g3'da  hwynt  yn  dragyw3'dd.'  Bronau  diddanwch  idd\'nt 
'  y w'r  gair  ac  ordinhadau  3a'  ef engyl,  a'i  gweinidogion  hi  ydynt 
'  gyd-gynnorthw3^wyr  i'w  l]awen3^dd.  Ac  fell3^  yr  ydym  yn 
•'  cael  y  saint  yn  fynych  pan  mewn  profedigaethau  yn  dra 
"  chyflawn  o  ddiddanwch  ;  '  Eithr  Duw,'  meddai  Paul, '  yr  hwn 
'  sydd  yn  diddanu  y  rhai  gorthrymedig,  a'n  diddanodd  ni 
'  wrth  dd3^fodiad  Titus ; '  '  Bendigedig  fyddo  Duw  a  Tliad  eiu 

■  Hargiwydd  lesu  Grist,  Tad  y  trugareddau  a  Duw  pob  di- 
'  ddanwch ;  yr  hwn  sydd  yn  ein  diddanu  ni  yn  ein  holl 
'  orthrymder,  fel  y  gallom  ninnau  ddiddanu  y  rhai  sydd  mewn 
'  dim  gorthrymder.  trwy  y  diddanwch  a'r  hwn  y  diddenir  ni  ein 
"  hunain  gan  Dduw.  Oblegid  fel  y  mae  dioddefiadau  Crist  yn 
'amlhau  ynom  ni,  felly  trwy  Grist  y  mae  ein  diddanwch  ni 
•  hefyd  yn  amlhau.'  'le,'  medd  y  Salmydd, '  pe  rhodiwn  ar  hyd 
'gl3'n  C3"sgod  angeu,  nid  ofnaf  niwed  :  canys  }'r  w}'t  ti  gy da  mi, 


HANES   BYWYD   HENRY   REES.  TO-S 

*  dy  wialeii  a'tli  il'on  a'ln  cysurant.'  OncI  y  mae  y  diddauwch 
"  yn  dyfod  i'r  enaid  trw}'  nerthol  weithrediad  ffydd.  Yr  oedd 
'■  Paul  mewn  rhyw  ymdrech  mawr  er  mwyn  ei  frodyr  profedig- 
"aethus;  a'i  amcan  j^doedd,  nid  lleiliau  eu  cystuddiau  a  gwella 
"  eu  hamgylchiadau  allanol ;  ond  dwyn  eu  calonau  i  fw^'iihad  o 
"gysuron  yr  efengyl  (Coloss.  ii.  1,  2).  A  dyma  y  ffordd  jt 
"  amcana  at  hyny  : — '  Fel  y  cj-surid  eu  calonau  hwy,  wedi  eu 
"  cyd-g}"sylltu  mewn  cariad,  ac  i  bob  golud  sicrwydd  deall,  i 
"  gydnabyddiaeth  dirgelwch  Duw,  a'r  Tad,  a  Christ.'  Ffynnon 
"  y  cysur,  ni  a  wehvn,  ydyw  dirgelwch  Duw,  neu  drefn  fawr  Tri 
"yn  Un  i  gadw  pechadur:  ac  y  mae  y  credadyn  yn  cael  ei 
"  ddwyn  i  r3^w  lywiol  ac  effeithiol  gydnahyddiaetli  a'r  dirgelwch 
"  hwn.  le,  y  mae  yn  cael  deall  ynddo — '  Sicrivydd.  deall' — 
"'golud. — pob  golud  sicrwydd  deall.'  Beth  waeth  i  ddyn  fel 
'•  hyn  yn  mha  amgylchiad  y  byddo  yn  allanol  ?  Pa  un  ai  mewn 
"  cystudd  ai  mewn  iechyd,  mewn  b^^'wj'd  ai  mewn  angau.  Os 
"  bydd  goludoedd  o  ddeall  am  ogoniaut,  cadernid,  a  gobeithion 
"  trefn  yr  efengyl  yn  y  meddwl,  sicr  yw,  y  bydd  goludoedd  o 
"  dangnefedd  a  chysur  yn  y  galon.  A  ydyw  profedigaethau  y 
"  Cristion  .  yn  cyfodi  oddiwrth  ei  blant  a'i  deulu  ?  Arweinia 
"  ffydd  ef,  gyda  Dafydd,  at  y  cyf ammod  tragywj^ddol,  lie  y  mae 
"  ei  hell  iachawdwriaeth  ef  a  hwythau.  A  ydyw  ei  gystudd  yn 
"  deol  y  Cristion  oddiwrth  ei  gydnabod  ?  Car  a  chyfaill  yn  cael 
"  eu  gyru  yn  mhell  oddiwrtho  ?  Galluog  a  fydd  efe  i  ddy weyd 
"  yn  yr  unigrwydd  yma,  '  Nid  wyf  yn  unig,  y  mae  y  Tad  gyda 
"  myfi.'  Ac  OS  y w  y  cerydd  allanol  yn  dwjm  cerydd  i'r  gyd- 
'•  wybod  yn  dumewnol ;  Duw  yn  siarad  a'r  pechadur,  trwy  y 
'■  cystudd  a'r  trallod,  am  ei  hen  agweddau  cyfeiliornus  ar  h\  d  ei 
"  oes ;  y  mae  gan  ffydd  rywbeth  i  ateb  yn  wyneb  y  ceryddon 
"  hyn :  '  Y  mae  gyda  thi  faddeuant ; '  '  Efe  y w  yr  iawn.' 

"  2.  Trwj^  nerthol  weithrediad  ffj-dd  hefyd,  y  mae  y  Cristion 
'•'  yn  cyf ranogi  o  lesad  ei  gystuddiau  ;  hyny  y w,  ei  Sancteiddiad. 
"  Nid  o'i  fodd  y  mae  Duw  yn  blino  nac  yn  cystuddio  ei  blant. 
"Ar  yr  un  pryd,  y  mae  yn  prisio  eu  sancteiddrwydd  yn  fwy 
"na'u  cysuron  tymhorol ;    ac  os  bydd  raid,  aberthir  y  naill  er 


704  PENNOD    X!T. 

"  mwyn  y  Hall.  Y  inae  wedi  ethol  ei  boLl  uid  i  foci  yn  hapus 
"  yn  y  Lyd,  ond  i  fod  yn  sanctaidd.  Eu  prynu  nid  oddiwrth 
"  bob  croes  a  helbul,  ond  oddiwrth  bob  anwiredd  ;  i'w  puro  iddo 
"ei  hun. 

"  Mae  eu  cystuddiau,  gan  hyny  i'r  saint,  yn  rhan  o'r  oruchwyl- 
■'  iaeth  fawr  i  ddvvyn  yr  amcan  hwn  i  ben.  Melldith  pechod 
"  oeddynt  ar  y  cyntaf,  y  mae  yn  wir,  ond  cer3'ddon  cariad  ydynt 
"  i'r  saint,  moddion  i  ddinystrio  pechod  yn  y  galon.  Er  eu  bod 
'  yr  un  o  hyd  i  deimlad  y  credadyn,  a  hyny  nid  yn  hyfryd  dros 
"  yr  amser  presennol,  ond  yn  anhyfryd ;  eto  y  mae  eu  natur  a'u 
"  hefieithiau  wedi  eu  newid.  Y  mae  Duw  3'n  caru  y  pechadur ; 
'■'  ac  am  ei  fod  yn  ei  garu  y  mae  yn  ei  geryddu,  a  hyny  fel  y 
"  byddo  yn  gyfranog  o'i  saneteiddrwydd  ef.  Yn  debyg  i  ddyf r- 
"  oedd  Jericho  gynt :  yr  oedd  y  rhai  hyny,  dybygid,  wedi  i'r 
"  prophwyd  eu  hiachau,  yn  parhau  o'r  un  lliw  a'r  un  lias  ag  o'r 
"  blaen ;  ond  os  oeddent  felly,  yr  oedd  eu  natur  a'u  heffeithiau 
"yn  dra  gwahanol.  Yn  lie  bod  yn  wenwyn  i  bob  peth  o'u 
"  hamgylch,  yr  oeddynt  yn  fendith  i'r  hoU  fi'o,  yn  peri  bywyd  a 
"  ffrwythlondeb  y  fFordd  y  cerddent.  Felly  y  mae  eu  cystuddiau 
"  i'r  saint.  Am  hyny  y  mae  Dafydd  yn  dy wedyd,  '  Da  i  mi  fy 
"  nghystuddio,  fel  y  dysgwn  dy  ddeddfau.  Cyn  fy  nghystuddio 
"yr^oeddwn  yn  cyfeiliorni,  ond  wedi  hyny  y  cedwais  dy  air  di.' 

"  Ond  y  mae  yr  enaid  duwiol  yn  cyf ranogi  o  leshad  ei  gystudd- 
"  iau  trwy  fFydd.  Y  mae  fFydd  yn  meddalhau  y  galon  mewn 
"  cystudd ;  yn  dwyn  yr  enaid  i  deimlo  fod  Duw  yn  ymdrin  ag 
"  ef.  Bod  ei  Dad  yn  ei  farnu  ;  a  phan  yn  barnu  yn  ceiyddu ;  ac 
''■  3ma  y  mae  ei  gnawd,  fel  Dafydd,  yn  dychrynu  rhag  ofn  Duw, 
"ac  yn  ofni  rhag  ei  farnedigaethau.  Ac  felly  y  mae  yn  cael  ei 
'■  weithio  i  chwilio  ei  fFyrdd,  ac  i  ddychwelyd  yn  edifeiriol  at  yr 
"  Arghvydd.  A'r  diwedd  ydy  w  derbyn  maddeuant  pechodau  ; 
"  a  chyda  maddeuant,  y  mae  tangnefedd,  cysur  cariad,  a  diolch- 
"'  garwch  yn  ffrydio  trwy  yr  ysbryd  trallodedig.  A  dyna  y 
"cystudd  wedi  cael  ei  amcan;  yr  hoU  ffrwyth  yw  tynu  ymaitb 
"  ei  bechod  ef,  a  gwneyd  yr  enaid  yn  'gyfranog  o  saneteiddrwydd 
'  Duw.' 


IIANES  BYWYD   HENRY   REES.  705 

"Nis  gwn  i  ba  ddiben  yr  ysgrifenais  yr  holl  draethawd  an- 
"ystwytli  hwn.  Ond  cr  mor  anmhcrffaith  y\v  yr  ymdriniaoth 
"  a  r  mater,  ac  mor  ddrvvg  yw  yr  ysgrif  [y  llaw-ysgrifen],  mi  a'i 
'■'  hanfonaf,  gan  fy  mod  yn  teimlo  er's  tro  yn  anesmwyth  o 
"  eisiau  ysgrifenu  gair  atoch.  Mae  fy  ngwraig,  a  holl  deulu 
"  Minydon,  yn  cofio  atoch  chwi  a  Mrs.  Davies,  ac  at  Miss  Davies 
"  hefyd,  yn  fawr ;  gan  obeithio  eich  bod  yn  gwellhau.  Buasai 
"  fy  ysgrif  dipyn  gwcll,  oni  b'ai  fod  fy  Haw  yn  lied  ddrwg  o  hyd 
'•'  gan  y  cryd-cjnnmalan  ; — y  bys  ysgrifenu  bron  jm  dditfrwyth. 
"Byddaf  yma  hyd  ddiwedd  yr  wythnos.  Yr  wyf  i  fod  yn 
'•'  Rhuthin  y  Sabboth  nesaf. 

"  Yr  eiddoch  yn  garedig,  Henrit  Ree.s." 

Efe  a  aeth  i  fynu  i  Lundain  i'r  Cyfarfodydd  arferol  ar  3^ 
Croglith  a'r  Pasg  y  flwyddyn  hon  (1861).  Yr  oedd  yn  lletya  y 
pryd  hwn  yn  ein  ty  ni,  yn  15,  Noel  Street,  Islington,  er  yn 
anffodus,  ein  bed  ni,  ar  y  pryd  oddicartref,  yn  Nghyfarfod 
Blynyddol  ein  cyfeillion  yn  Manchester.  Dychwelasom  i  Lun- 
dain, pa  fodd  bynnag,  cyn  iddo  ef  fyned  yn  ei  ol ;  ac  yr  oeddeni 
yn  ei  gael  yn  ymddangos  yn  iach  ac  yn  siriol  iawn ;  ac  yr  oedd 
wedi  ei  foddhau  yn  fawr  ar  y  wedd  a  gawsai  ar  yr  achos  y  tro 
hwnw  yn  y  Brifddinas.  Yn  ddioed  wedi  dychwelyd  o  Lundain 
efe  a  aeth  i'r  Gymdeithasfa  Chwarterol  a  gynhelid  yn  y  Rhyl,  y 
Mercher,  lau,  a  Gwener,  Ebrill  10,  11,  12;  lie  y  pregethodd  am 
ddeg,  boreu  Gwener,  gyda  nertli  mawr;  a'r  lie  hefyd  y  cym- 
merodd  ran  arbenig  mewn  ffurfio,  a  chael  y  Gymdeithasfa  i 
gymmeradwyo,  amryw  benderfyniadau  gyda  golwg  ar  Addysg 
Wladol  yn  yr  Ysgolion  Dyddiol ;  ac  yn  neillduol  yn  erbyn 
rhoddi  dim  o  arian  y  wladwriaeth  tuag  at  sefydlu  na  chynnal 
unrhyw  ysgol  lie  y  gorfodir  y  plant  i  dderbyn  addysg  grefyddol 
groes  i  farn  ac  ewyllys  eu  rhieni,  neu  lie  y  gorfodid  hwynt  i 
roddi  eu  presennoldeb  mewn  un  gwasanaeth  crefyddol  felly  ar  y 
Sabbothau.  Nid  oeddem  ni  yn  dygwydd  bod  yn  bresennol  yn 
y  Gymdeithasfa  bono;   ond  fe  ddywedwyd  wrthym  nad  oedd 

efe  erioed  o'r  blaen  wedi  dyfod  allan  mor  gryf  fel  Ymneillduwr, 

2  Y 


706"  PENNOD  XII. 

ac  fel  dadleuydd  dros  hawliau  Ymneillduwyr,  ac  yu  erbyn  pob 
gormes  ar  du  y  Sefydliad  eglwysig  gwladol,  ag  y  daeth  allan  y 
piyd  hyny  yn  Rhyl. 

Yr  oedd  yn  iach  ac  yn  siriol  iawn  yn  Nghymdeithasfa  y  Sul- 
gwyn,  Mai  17 — 20,  y  flwyddyn  hono  (1861),  er  yn  teimlo  yn  ddwys 
oblegid  colli  ei  hen  gyd-weinidog,  y  Parch.  John  Hughes,  a'i  hen 
gyfaill,  Mr.  Davies,  Mount  Gardens,  yr  hwn  oedd  yntau  hefyd, 
erbyn  hyny,  wedi  ei  gymmeryd  ymaith.  Yr  oedd  yn  teimlo  yn 
nodedig  o  ddedwydd  wrth  weled  fod  yr  Adfy wiad  oedd  wedi  bod 
ar  y  gwaith  yn  y  flwyddyn  flaenorol,  eto  i  fesur  yn  parhau ;  ac 
o'r  nif er  mawr  a  ychwanegasid  trwyddo  at  yr  amrywiol  egiwysi, 
nad  oedd  ond  ychydig  iawn,  mewn  cymhariaeth,  wedi  encilio,  a 
bod  lie  da  i  obeithio,  am  y  mwyafrif  o  hon3mt,  eu  bod  wedi  cael 
gwir  droedigaeth.  Yr  oedd  yn  envredig  yn  Uawenhau  yn  yr 
olwg  oedd  yn  gael  ar  yr  ieuenctyd,  yn  feibion  ac  yn  ferched,  yn 
yr  amrywiol  egiwysi ;  a'i  bryder  mwyaf  oedd,  rhag  na  byddent 
hwy,  fel  swyddogion  eglwysig,  yn  alluog  i  ddyfod  i  fynu  a  r 
dyledswyddau  pwysig  a  orphwysent  arnynt  tuag  atynt. 

Yr  oedd  yn  bresennol  drachefn  yn  y  Gymdeithasfa  yn 
Machynlleth,  Mehefin  12,  13  ;  ac  yn  Nghymdeithasfa  Pwllheli, 
Medi  12,  13 ;  ac  yn  Nghymdeithasfa  Gwrecsam,  Rhagfyr  3,  4, 
1861 ;  ac  ynddynt  oil  yn  ymddangos  yn  nodedig  o  fywiog  fel  pe 
buasai  wedi  cael  adnewyddiad  mawr  i'w  iechyd  a'i  nerth,  ac  mor 
ymroddedig  ag  erioed  i'r  gwaith  mawr,  yn  ei  holl  ranau,  ag  yr 
oedd  ei  fryd  yn  gymmaint  amo. 

Ysgrifenwyd  y  llythyr  canlynol  ganddo  at  Mr.  a  Mrs.  Henry 
Williams,  Breck  Road,  Liverpool,  ar  farwolaeth  eu  hunig  fab  : — 

"  Menai  Bridge,  June  27,  1861. 

"  Anwyl  Gyfeillion,— Clywais  pan  yn  Nolgelley,  ddarfod  i 
"  chwi  gladdu  eich  unig  fab  ;  a  meddyliais  am  anfon  gair  atoch 
"  o'm  cydymdeimlad  a  chwi  yn  y  brofedigaeth  hono.  Ond  yr 
"  wyf  wedi  bod  bron  o  hyny  hyd  yn  awr  mewn  cyf arf odydd 
"  pregethu ;  ac  yr  ydwyf  hefyd  yn  dioddef  cryn  dipyn  oddiwrth 
"  RhewinatisriL  yn  fy  mraich  a'm  Haw  ddeheu,  yr  hyn  sydd  yn 


HAiCES   BYWYD  HENRY   EEES.  707 

'  gwneuthur   ysgrif enu   yn   lied   boenus   i   mi.     Oh !    na  allem 

gredu  ein  marwoldeb.     Rliyfedd  mor  frau  ydyw  edau  bywyd, 

wrth  yr  hon  yr  ydym  yn  crogi  bob  munudyn  uwch  ben  y 

Tragywyddoldeb  mawr.     Ac  er  gwybod  byn,  a  gweled  yr  edau 

'yma  yn  tori  o  byd,  ac  yn  gollwng  rhyw  rai  neu  gilydd  o'n 

'  pertbynasau  a'n  cyfeillion  i'r  byd  digyfnewid  a  thragj'wyddol, 

*  rbyfedd  mor  bwyrfrydig  ydym  i  gredu  na  wyddom  na'r  dydd 
'  na'r  awr  y  daw  Hab  y  dyn.  Yr  ydwyf  fi  wcdi  meddwl  tipyn 
'  heddyw,  am  oruchwyliaethau  y  Duw  mawr  tuag  atoch  chwi 

•  fel  teulu.      Pan  gofiwyf  am  farwolaetb   eich  mab  bynaf,  y 

•  cystuddiau  trymion  a  gawsoch  chwitbau  eich  dau  yn  ganlynol 
'i  hyny,  yn  nghydar  ymweliad  diweddaf  hwn,  yn  wir  mi  a 

dybiwn  y  gallwch  ddywedyd  fel  Job, — '  Gwna  i  mi  wybod 
paham  yr  ymrysoni  a  mi.'  Cofiwch  fy  nghyfeillion  nad 
damweiniau  ydyw  y  pethau  a  gyfarfu  a  chwi,  end  ei  weision 
"  Ef  yw  pob  peth,  ac  y  maent  yn  dyfod  ar  neges  eu  meistr.  Ac 
•'os  cewch  chwitbau  galonau  i  holi  eich  hunain  yn  onest  ger 
'  bron  Duw,  odid  fawr  na  ddaw  eich  cydwybodau  i  dystiolaethu 
'  i  chwi  pa  beth  a  gais  yr  Arglwydd  genych  trwy  yr  ymwel- 
'  iadau  hyn.  Pa  beth  a  fynai  i  chwi  i'w  adael,  a  pha  beth  i'w 
'  wneyd.  Os  cewch  chwi  fod  y  goruchwyliaethau  h3-n  yn  cael 
•'  eu  hanfon  arnoch  yn  unig  i'ch  proti  a'ch  puro,  byddwch  ddiolch- 
'gar.     Xeu  os  cewch  chwi  fod   yr  Arglwydd   ti'wyddynt   yn 

*  barnu  agweddau  eich  yspryd,  ac  yn  ceryddu  am  yr  hyn  sydd 
'  o'i  le  ynddynt,  nac  ymollyngwch  pan  eich  argj'hoedder  ganddo ; 
'  ond  ymostyngwch  dan  ei  alluog  law,  canys  y  mae  trugaredd, 
''  prj^nedigaeth,  a  maddeuant  g}- da  Duw. 

"  Mi  a  ddychymygwn  gly wed  teulu  bychan  y  Breck,  yn  galw 
'  ar  eu  gilydd  yn  eu  hiraeth  a'u  trailed  presennol,  yn  debyg  i 
•'  hen  deulu  Duw  mewn  cystuddiau.  Oh!  mor  dduwiol  a  dymunol 
•'  y  mae  eu  geiriau  yn  swnio : 

" '  Wherefore  doth  a  living  man  complain,  a  man  for  the 
'  punishment  of  his  sins  ?  Let  us  search  and  try  our  ways,  and 
•'  turn  again  to  the  Lord.  Let  us  lift  up  our  heart  with  our 
'  hands  unto  God  in  the  heavens.     We  have  transgressed  and 


708  PENNOD  xir. 

"  have  rebelled  :  thou  hast  not  pardoned.  For  the  Lord  will 
'•'  not  cast  off  for  ever :  but  though  he  cause  grief,  yet  will  he 
'■  have  compassion  according  to  the  multitude  of  his  mercies.' 
'^  Lam.  iii.  39—42. 

"  Oh !  iy  nghj^feillion,  ai  dyma  leferydd  eich  j^spryd  chwi, 
"  ger  bron  yr  Arglwydd  yn  awr ;  os  felly,  yr  ydycli  ar  y  ffordd  i 
"  sancteiddrwydd  a  chysur.  Yn  fuan  byddwch  yn  abl  i  dd'weyd 
'  '•  fel  Dafydd  :  '  Er  nad  y w  fy  nhy  i  felly  gyda  Duw,  eto  cyfamod 
"  tragywyddol  a  wnaeth  Efe  a  mi,  wedi  ei  luniaethu  yn  hollol 
"  ac  yn  sicr,  canys  fy  holl  iachawdwriaeth,  a'ni  holl  ddymuniad 
"  yw,  er  nad  yw  yn  peri  iddo  flaguro.' 

"  Mae  genych  un  marworyn  eto  ar  eich  aelwyd,  yr  hwn  gobeith- 
"  iaf  a  geidw  Duw  i  chwi  heb  ei  ddiffoddi.  Mae  Miss  Williams  eto 
'•'  yn  aros,  ac  ynddi  hi  gellwch  fy w,  a  hyderaf  y  cewch  fyw,  i 
"  weled  eich  'ty  yn  hlagaro '  drachefn.  Ond  pa  beth  a  ddywedaf 
'■  yn  niwedd  hyn  o  lythyr  wrthi  hi.  Y  mae  bellach  wedi  ei  gadael 
^•'  yn  unig.  Duw  wedi  ei  diosg  hi  o  hen  gysylltiadau  ei  mebyd, 
■"■  ac  yn  gofyn  iddi  heddy w  megis  oddiar  f eddrod  ei  brodyr, 
^■' '  Wilt  thou  not  from  this  time  cry  unto  me,  My  father,  thou 
-'■'  art  the  guide  of  my  youth  ? '  Jer.  iii.  4.  Mi  a  ddychymygwn 
•"  pan  y  mae  y  fath  gwestiwn  yn  cael  ei  ofyn  i  Gristion  ieuanc, 
'■■  yr  hon  gobeithiaf,  a  brofodd  yr  Arglwydd  yn  dirion  wrthi 
'•■  eisoes  yn  ei  hiraeth  a'i  thrallod,  mi  ddychmygwn,  meddaf , 
-"  mai  yr  atebiad  iddo  ydy  w,  ac  a  dd3dai  f od,  '  Because  he  hath 
"  inclined  his  ear  unto  me,  therefore  will  I  call  upon  him  as  long 
■'•'  as  I  live.'     Psalm  cxvi.  2. 

"  Ar  fod  i'r  Arglwydd  grasol  selio  addysg  i'ch  meddjdiau,  eich 
*'  sancteiddio  a'ch  diddanu  yn  a  thrwy  eich  trallodion  a'ch 
"  hiraeth,  y  w  gwir  ddymuniad 

"  Eich  ufudd  was  yn  yr  Efengyl,  Henry  Rees." 

"  Mae  f}^  ngwraig  yn  cofio  atoch  oil." 

llyw  bryd  yn  nghanol  yr  haf  hwn,  1861,  efe  a  ysgrifenodd  y 
Uythyr  canlynol  at  Mrs.  Davies.  Nid  oes  un  dyddiad  wrtho ; 
ac  yr  ydym  wedi  methu  llwyddo  i  gael  allan  yn  fwy  pendant. 


HANES   BYWYD   HENRY   KEES.  709 

yr  amser  y  dygwytldodd  yr  aingylchiad  pruddaidd  y  cyfeirir  ato 
ynddo,  ag  oedd  wedi  effeithio  cymaint  ar  ei  deimladau  ef. 
ileddyg  oedd  y  gwr  ieuanc,  ac,  ar  y  pryd  yn  gynnorthwy wr  i 
Feddyg  yn  Liverpool,  ac  yn  aelod  o'r  eglwys  yn  Mulberry 
Street : — 

"  My  Dear ,  Xewydd  godi  o'm  gvvely  yr  ydwyf,  lie  y 

"  bu'm  yn  gorphw vs  yehydig,  j-r  hyn  sydd  yn  bur  felus  i'm 
"  corph  brogus  a  blin,  wedi  Uafur  y  d3'ddiau  a  aethant  heibio. 
'•  Yehydig  sydd  genyf  i'w  ddywedyd  heddyw,  er  fy  mod  wedi 
"cael  gwersi  cyfFrous  a  difrii'ol  ar  fy  nhaith  ddiweddaf  i  Gymru. 

'•  Yr  oeddych  yn  adnabod gwr  ieuanc  prydweddol  a  heinyf. 

"  Yr  ydoedd  wedi  myned  adref  i  ymweled  a  i  r'ieni ;  a  phryd- 
"  nawn  ddydd  Llun,  yr  oeddwn  yn  cael  yr  hyfrydwcli  o  giniawa 
"  &y*^l^'i  I'ieni,  a'i  frawd,  ac  yntau.  Ar  ol  ciniaw,  ffarweliai  a  mi 
'•  yn  serchog  a  siriol,  gan  ddywedj-d  ei  fod  yn  myned  i  ymdrochi. 
"  tra  yr  oedd  ei  frawd  a  minnau  yn  cychwyn  tua'r  Cyfarfod 
"  Misol. — Ond  y  newydd  cyntaf  a  glywn  i  y  boreu  drannoeth, 
"  ydoedd,  ei  fod  wedi  boddi !  Y  mae  f el  breuddwyd  genyf 
"  feddwl  fod  y  bachgen,  yn  ymyl  yr  liwn  yr  eisteddwn  wrth  y 
"  bwrdd,  cyn  pen  y  ddwy  awr  wedi  hyny  yn  nhx-agy wyddoldeb. 
"  Edrychwn  anio  yn  gadael  y  parlwr,  gan  sylwi  wrthyf  fy  hun, 
"  y  fath  wr  ieuanc,  tal  a  theg  yr  olwg  ydoedd ;  ond  y  mae  y 
"  corph  lluniaidd  hwnw  erbyn  hyn  yn  y  bedd.  A  phan  y 
"  dy wedai  wrthyf, — '  Ffarwel,  yr  wyf  yn  myned  i  ymdrochi,' — 
"  gallasai  dd'weyd, — '  Ffarwel,  yr  wyf  ti  yn  myned  o'r  byd  ;  yr 
"  wyf  yn  myned  i  wydd  Duw.  Yr  wyf  wedi  bwyta  y  pryd  olaf 
"  o  fwyd  gyda  cliwi  yn  awr  am  byth  ;  dychwelaf  i  dy  fy  nhad 
"  heno  yn  gorph  marw.'  Ymddaugosai  yn  dyner  ac  yn  anwj'l 
"  yn  ngolwg  ei  fam  ;  a  dy  wedai  ei  dad  hefyd  wrthyf,  wedi  iddo 
"adael  yr  ystafell,  mor  hoff  ydoedd  o'r  Bible  Class,  yr  hwn  oedd 
'•'  genyf  yn  ilulberry  y  gauaf  diweddaf,  a  gobeithiai  y  gwnawn 
"  barhau  i'w  gynnal.  Ond  beth  yw  eu  teimladau  hwy  heddyw  ! 
"  Rhowch  eich  hunan  yn  lie  ei  fain  am  funud,  a  phan  y  b'o 
'  ffrwd    o    gydymdeimlad    yn    rhedeg   trwy    eich    holl  frame, 


710  PENNOD  XII. 

"arllwyswch  ef  mewn  gweddi  drosti  at  Dduw.  Hwyrach,  os 
"  gwel  yr  Arghvydd  chwi  yn  dysgu  cydymdeimlo  ag  ereill  yn 
"  eu  prof edigaethau,  y  bydd  da  yn  ei  olwg  beidio  a'ch  galw  mor 
"  fynych  i  amgylchiadau  ag  y  bj'-ddwch  yn  gorfod  teimlo  drosoch 
"eich  hun.  Diammeu  y  dyleiu  gymmeryd  add3^sg  oddiwrth 
"  ddygwyddiadau  f el  hyn. 

"  O  dan  len  ail-achosion,  Duw  sydd  yn  gAveithio,  a  diau  fod 
"  ganddo  ei  amcanion  tuag  atom.  Beth  a  ddylai  mam  ddysgu 
'•'  oddiwrth  amgj^lchiad  fel  yr  uchod  ?  Meddjdiwn  y  dylai  ei 
"  gwneyd  yn  fwy  taer  mewn  gweddi  am  ddiogelwch  tragy wyddol 
"  ei  phlant,  canys  yr  ydym  yn  gweled  nad  oes  dim  sicrwydd  am 
'•  barhad  y  bywyd  corphorol.  Pe  b'ai  un  o'r  rhai  bychain  sydd 
''  genych  chwi  yn  cael  ei  alw  ymaith  yn  ddisymwth,  b3^ddai  yn 
''-  g3^sur  OS  byddwch  yn  gallu  cofio  am  ryw  amserau  ag  y  bu  eich 
"  enaid  yn  cael  ei  dynu  allan  mewn  gwedd'iau  taerion  drosto. 
"  Fe  ddygai  h3my  ryw  dawehvch  i'r  fynwes  ei  fod  wedi  myned 
"  i'r  nef oedd. 

"  Ond  djdech  wylio  rhag  myned  yn.  vhy  ofnus  a  phryderus  yn 
"  achos  y  plant,  a  gadael  i  ofalon  gofidus  ddifa  cysur  bywyd.  I 
'•  ochelyd  hyn,  rhowch  hwy  bob  boreu  yn  ngofal  Duw,  ac  ym- 
'•  ddiriedweh  yn  dawel  ynddo  ef.  Edr^^chwch  rhag  byw  mewn 
"  un  agwedd,  mewn  un  fFordd  nac  esgeulusdra,  yn  groes  i'ch 
"cydwj^bod.  Os  aifF  y  gair  a'r  weinidogaeth  megis  yn  rhy 
"  weiniaid  a  dietfaith  i  ddwyn  ein  hysbryd  ni  i'w  le,  y  mae  yn 
"rhaid  i'n  Tad  nefol  yr  amser  hwnw,  naill  ai  ein  rhoi  ni  i 
"fynu,  neu  ynte  ddwyn  arnom  rywbeth  chwerw  fel  cerydd, 
"  meois  i  gydweithio  a'r  gair,  i'n  dwj^n  o'n  cyfeiliorni  ato  ei  hun. 
"  A  dylem  fod  jn  ddiolchgar  am  iddo  wneyd  felly  a  ni,  \^n  lie 
"  ein  gadael. 

"  Yr  wyf  yn  ceisio  gweddio  drosoch  fel  teulu  yn  barhaus,  ac  y 
"mae  yn  ddigon  tebyg  mai  hyny  a  wnaf  tra  bydd  wyf  byw. 
"  Byddaf  yn  cjanharu  fy  hunan  weithiau  i  Steam-tug,  yn  ceisio 
"eich  llusgo  fel  Hong  allan  o  borthladd  y  cnawd  a'r  byd,  i 
"  hwylio  dros  fordaith  dyrahestlog  einioes,  tua'r  hafan  ddymunol. 
"Ond,  yn   fuan    bellach,   mi    a    fyddaf   yn    cael    fy   nad-fachu 


HANES   BYWYD   HENRY   REES.  711 

*' oddiwrthych  am  byth ;  ac  yn  eich  gadael  i  -wynebti  y  weiloi 
"  fawr  eich  hunain.  Byddai  yn  dda  genyf  eich  gweled  megis 
"  allan  o'r  sianel,  a  hwnt  i'r  banciau — wedi  cychwyn  yn  deg  a 
*'  phenderfynol  tua'r  nef . 

"  Ond  y  mae  yn  amser  y  Seiat.  Your  mother  is  better  and 
"  sends  her  love.  "  Your  Father." 

Nid  oes  genym  ond  dau  lythyr  yn  ychAvanegol  o'i  eiddo,  ag  yr 
ydym  yn  hollol  sicr  eu  hj'-sgrifenu  ganddo,  y  flwyddyn  hon.  Y 
mae  un  o  honynt  at  y  Parch.  John  Pugh,  B.A.,  y  pryd  hyny  o 
Lanf yllin,  ond  yn  awr  o  Dreff3'nnon,  ac  yn  atebiad  i'w  gais  am 
iddo  ddyfod  atynt  i  gynnal  Cyfarfodydd  Pregethu  yn  y  parth 
hwnw  yn  Sir  Drefaldwyn  ;  ac  yn  darllen  fel  y  canljm  : — 

«Awst  9,  1861. 

"  Anwyl  Gyfaell, — Mae  yn  ddrwg  genyf  orfod  gomedd  eich 
"dymuniad  o  barth  dyfod  i'r  Cyfarfodydd  a  fwriedwch  eu 
"  cynnal  yn  niwedd  mis  Medi.  Yr  wyf  yn  lied  f wriadu  myned  i 
"  Bwllheli  yn  nechreu  y  mis  h-wnw,  ac  wedi  addaw  bod  y  Sul  ar 
"  ol  hyny  yn  nghanol  gwlad  Mon  ;  yr  wyf  i  ddyfod  adref  erbyn 
"  Medi  22,  ac  i  ddychwelyd  drachefn  i  Fon  erbyn  y  29ain,  sef  }'■ 
"  Sabboth  olaf  o'r  mis. 

"  Nis  gallaf  ymrwymo  i  wneyd  ychwaneg.  Yr  wyf  yn  pallu, 
*'  a'm  nertli  yn  darf od.  Buasai  yn  dda  genyf  pe  gallaswn  wneyd 
•'  cymmwynas  a  chwi ;  ond  y  mae  y  tymhor  drosodd  avnaf  fi  i 
*•'  wneyd  gorchestion  mawr ;  mae  yn  rhaid  i  chwi  edrych  at  rai 
"  ieuengach.  Yr  wyf  yn  weddol  iach,  ond  yn  cael  fy  mhoeni 
"  gan  y  cryd-cymmalau,  yn  enwedig  yn  fy  Haw  ddehau.  Y  mae 
"  ysgrifenu  yn  faich  arnaf,  oblegid  fod  fy  Haw,  ac  yn  enwedig 
"  un  o'm  bysedd,  a'r  mwyaf  angenrheidiol  hefyd  i  ysgrifenu,  yn 
"ddolurus  a  diffrwyth. 

"  Cofiwch  fi  at  gyfeillion  Llanfyllin,  ac  yn  fwy  neillduol  at 
"  blant  fy  hen  gyfeillion  a'm  llety wyr,  y  diweddar  Mr.  a  Mrs. 
"  Jones.  Y  maent  hwy  wedi  myned  i  fFordd  yr  holl  ddaear ; 
"  minnau  a  dd}- munwn  fod  jm  fwy  addfed  i'w  dilyn.  O !  pa 
"  bryd  y  deuwn  ni  i  ganfod  pethau  j'sbrydol  yn  eu  gogoniant, 


712  PENNOD   XII, 

"  nes  y  byddo  y  serchiadau  jai  ymlenwi  a  hwy,  ac  yn  yrasefydlu 
"  arnynt,  a'r  crwydriadau  a'r  ineddN'liau  ofer  yn  darfod ! 

"  Ffarwel,  fy  anwyl  gyfaill;  Uafurivvch  yii  ddiwyd,  yn  ddistaw, 
"ac  yn  foddlawn,  rhwng  y  bryniau  yna,  a'ch  hiraeth  am  y 
"nefoedd.     Anwyl  frawd, 

"  Yr  eiddoch,  Hexry  Rees."    . 

Mae  y  llythyr  arall  at  Mr.  a  Mrs.  Davies,  ar  ol  adferiad  un  o'r 
plant  o  gystudd  trwra,  ac  a  ymddangosai  yn  dra  bygythiol : — 

"  My  Dear  Friends, — Y  mae  yn  dda  genyf  f od  y  lodes  fach 
'  wedi  troi  yn  ei  hoi  atoch  am  dipyn  eto,  yn  lie  myned  yn  ei 
'  blaen  tua'r  bedd  a'r  byd  anweledig.  Buasai  ei  cholli  yn  peri 
'  chwithdod  mawr,  er  ein  bod  yn  medru  gwneyd  yn  burion 
'  hebddi  cyn  iddi  wneyd  ei  hymddangosiad.  Er  liyny,  nid  oedd 
'  clywed  am  ei  chj^studd,  na  meddwl  am  ei  hymadawiad,  yn 
'  terfysgu  llawer  ar  fy  ysbryd  i,     Yr  oedd  yn  ddrwg  genyf,  er 

■  nad  oedd  yn  ddrivg  genyf.  Yr  oedd  natur  yn  gwingo,  ond  yr 
'  oedd  gras,  a  gobeithiaf  mai  gras  oedd,  yn  dysgu  ymostyngiad. 

■  Ac  wedi  ceisio  ei  chyflwyno  hi  a  chwithau  i'r  Duw  mawr,  ac 
'  i'w  gyfammod  a'i  drugaredd  yn  Nghrist,  yr  oeddwn  yn  teimlo 
•  tangnefedd,  a  thawel  ymostyngiad  i  ewyllys  yr  Arglwydd.  .  .  . 

' Ond  fe  welodd  yr  Arglwydd  yn  dda  ei  rlioddi  yn  ol  i 

'  chwi  am  ryw  gymaint  eto.  Derbyniwch  hi  yn  ddiolcligar,  gan 
'  ddymuno  dysgu  rhy w  wers  newydd,  ac  cnnill  rhyw  gymaint 
'  o  leshad,  trwy  yr  ymweliad  bygythiol  hwn 

"  Rhaid  i  ni  beidio  dysgwyl  cael  ein  harbed  yn  wastad  ;  ond 
'  bydd  y  rhieni  a  gafFont  galon  i  gyflwyno  eu  plant  yn  ddifrifol 
'  i'r  Arglwydd  yn  Nghrist,  bron  yn  sicr  o  gael  tagnefedd  wrth 
'  cu  claddu.  Bydd  cofio  y  ffydd  a'r  tynerwch  gyda  pha  rai  y 
'  rhoddent  eu  rhai  bach  yn  mreichiau  y  Gwaredwr,  yn  peri 
'  rhyw  hyder  tawel  ddarfod  iddo  eu  derbyn  i  ogoniaut." 


HANES   BYWYD   HENRY   REES.  713 


PENNOD   XIII. 

O  ddechreu  y  flivyddyn  1862,  hyd  y  Gymmanfa  Gyffredinol 
gyntaf  yn  Ahertaiue,  1864. 

LlYTHYRAU  at  MRS.  REES — LLYTHYR  AT  MR.  A  MRS.  DAVIES  All 
BEN  Y"  SEITHFED  FLAVYDDYN  O'U  BYWYD  PRIODASOL  — 
LLY'THYRAU  AT  Y  PLANT — DAU  CAN'  MLWYDDIANT  ANNGHYD- 
FFURFIAETH — CYMDEITHASFA  AMLWCH — CYFARCHLID  AR  Y"R 
ACHOS — CYFARFODYDD  PREGETHU  YN  Y  DYFFRYN  AC  YN 
NOLGELLEU — YR  ARDDANGOSIAD  YN  LLUNDAIN — MR.  REES 
Y'N  Y'MWELED  AG  EF — DYDDORDEB  Y'N  ARLUN  Y  CAE  GWENITH 
— CYMDEITHASFA  BANGOR  —  YMWELWYR  ODDIWRTH  BRES- 
BYTERIAID  LLOEGR  A'R  IWERDDON — ERTHYGL  I'r  TRAETHOD- 
YDD,  1863 — CYMDEITHASFA  TREFFYNNON — CYNGIIOR  HYNOD 
YN  Y  CYFARFOD  ORDEINIO — YMDRINIAETH  AR  YR  lAWN  A 
GALWAD  YR  EFENGYL — CYMDEITHASFA  NIWBWRCII,  MON — MR. 
ROBERTS,  AMLWCH — LLYTHYR  O'l  EIDDO  AT  MR.  REES — CAIS 
O  CYMDEITHASFA  Y  GOGLEDD  AM  GAEL  OXD  UN  ATHROFA — 
CYFARFOD  DIRPRWYWYR  OR  DEHEUDIR  YN  NGHAERFYRDDIN 
— Y  CAIS  YN  AFLWYDDI  ANNUS — LLE  \'R  ATHROFA  YN  Y 
GOGLEDD  YN  DESTYN  SYLW — CYFARFOD  ARBENIG  AR  YR 
ACHOS  YN  .MANGOR — ADRODDIAD  HELAETH  AM  Y  CYFARFOD 
— MWYAFRIF  DROS  Y  BALA — CYJIDEITHASFA  CAERNARFON — 
MR.  REES  YN  PREGETHU  YN  HYNOD  YNO — MR.  A  MRS.  DAVIES 
YN  SYMMUD  I  BENARTH — LLYTHYRAU  ATYNT  AR  YR  ACHLYSUR 
— LLYTHYR  AT  MR.  ROBERTS,  AMLWCH,  AR  GYSTUDD  A 
MARWOLAETH  EI  BRIOD — EI  YMWELIAD  CYNTAF  a'r  BEN- 
ARTH— MYNED  I  LUNDAIN  AT  l""  PASG,  1864 — LLYTHYR  AT 
DR.  EDWARDS — YMDRINIAETH  YN  NGHYLCH  YR  ATHROFA  YN 
NGHYMDEITHASFA  DOLGELLEU,  1863 — CAIS  Y  DEHEUDIR  AM 
GAEL  UN  O  ATHRAWON  Y  BALA  I  DREFECCA — LLYTHYR  YR 
ATHRAWON  YN  Y  BALA  AT  CYMDEITHASFA  ABERYSTWYTH  — 
CYFFRO  MAWR  YN  Y  GOGLEDD — YR  ACHOS  DRACHEFN  YN 
LLANGEFNI,  1864 — Y  DDAU  ATHRAW  YN  PENDERFYNU  AROS 
YN  Y  BALA  —  Y  GYMMANFA  GYFFREDINOL  GYNTAF  YN 
ABERTAWE. 


714  PENNOD  XIII. 

Yr  oedd  Mr.  Rees,  ar  y  cwbl,  wedi  cacl  iechyd  da  iawn  yn 
ystod  y  flwj'ddyn  1861,  ac  yr  oedd  ar  hyd  y  flwj'ddyn  wedi 
j^mroddi  gydag  egni  annglij'-ffredin,  gartref  ac  oddicartref,  at  y 
gwaith  mawr  ag  yr  oedd  ei  holl  oes  3^n  gysegredig  iddo.  Ac  er 
fod  ei  lythyrau  y  flwyddyn  ganlynol,  braidd  o'i  deehreuad,  yn 
llawer  mwy  cwynfanus  nag  oeddent  y  flwyddyn  flaenorol,  eto 
nid  ydym  yn  cael  ei  fod  yn  lleihau  dim  ar  ei  lafur  ;  ac  nid  ydym 
yn  cofio  i  ni  o  gwbl  sylwi,  er  ein  bod  wedi  bod  gydag  ef  mewn 
amryw  Gymdeithasfaoedd,  a  rhai  Cj^^farfodydd  Pregethu,  fod 
nnrhjT-w  arwydd  neillduol  o  wendid  arno,  ond  ei  fod  yn  pregethu, 
bob  tro  y  clywsom  ni  ef,  gydag  yni  a  nerth  mwy  na  chyffredin. 
Efe  a  aeth,  rhwng  y  ddau  Sabboth  cyntaf  yn  y  flwyddyn,  gyda 
Mrs.  Rees  i  ymweled  ar  teulu  yn  y  Borth,  cyn  eu  mynediad  am 
rai  wythnosau  i  Hastings  y  Gauaf  a'r  Gwanwyn  hwnw ;  ac  y 
mae  Mrs.  Davies  yn  rhoddi  i  ni  y  dyfyniad  canlynol  o  ryw 
gofnodau  a  gadwesid  ganddi  hi  o'r  ymweliad  hwnw : — 

"  Ion.  7,  1862. 
'■'  Fe'm  tarawyd  i  yn  fawr  gan  weddi  fy  Nhad  y  boreu 
heddyw,  pan  y  ceisiai  gan  yr  Arglwj^dd,  o  byddai  bodd- 
lawn  ganddo,  nid  yn  unig  ein  cynnorthwyo  i  offrwm,  ein  her- 
fyniau  ger  ei  fron,  ond  rhoddi  i  ni  hefyd  erfyniau  i'w 
hoffrymu, — llanw  ein  calonau  a  deisyfiadau  i'w  cyflwyno ;  ar 
iddo  beri  i'n  tywyllwch  ni  gael  ei  lyncu  i  fynu  mewn  goleuni 
pur ;  i'n  gelyniaeth  ni  ddiflanu  mewn  cariad ;  ein  hannghredin- 
iaeth  mewn  fiydd ;  a  chymedroli  ein  hyf der  a'n  heofndra  gor- 
modol  ni  fe  ddichon,  a  gwyleidd-dra  duwiol,  gostyngeiddrwydd 
dwfn  a  dwys,  ac  ofn  sanctaidd  a  pharchedig." 

Yn  y  mis  hwn,  lonawr  1862,  ac  yn  nechreu  y  mis,  yn  yr 
wythnos  weddiau,  ni  a  dybiem,  fe  ysgrifenodd  y  llythyr  can- 
lynol at  ei  anwyl  briod  : — 

"  My  Deah  Mary, — But  all  these  little  ailments 

"  are  notices  that  the  '  dyddiau  blin '  are  advancing,  and  the 
" '  bljmyddoedd  yn  y  rhai  y  dy wedir,  Nid  oes  dim  diddanwch 
"  ynddynt.'     Yr  ydym  yn  hynod  o  hwyrf rydig  i  gredu  hyn  ;  ac 


ilANES   BYWYD   HENRY   REES.  715 

"am  hyny  y  mae  ein  serchiadau  yn  glynu  wrth  y  pethau  a 
"  welir,  ac  felly,  os  nad  yn  druenus,  yn  mwynhau  ond  ychydig  o 
"wir  ddedwyddwch.  Nid  oes  dim  rhyugom  ni  a  chysuron 
"  cryfion,  ond  hyny  sydd  rhyngom  a  marw  i  ni  ein  hunain,  i'r 
"  cnawd,  ac  i'r  byd.  Pe  b'ai  fiydd,  cariad,  a'r  egwj^ddorion  grasol, 
"  banner  mor  gryfion  ac  mor  woithgar  i  gario  ein  henaid  mewn 
"  myfyrdodau  at  Grist,  ag  ydyw  eg\\^yddorion  Uj'-gredig  i'n  cario 
"  at  ynfydrwydd, — oh !  mor  gyfoethog  o  sancteiddrwydd,  ac  o 
"dangnefedd,  ac  o  gysur,  a  fyddai  ein  calonau.  Ond  y  mae 
"current  y  serchiadau  heb  droi  eto  yn  ddigon  llwyr  a  nerthol, 
"  oddiwrth  ddaearolion  a  daearoldeb,  at  Grist  a'r  pethau  ni  welir. 
"  Bydd  ein  blynyddoedd  dyfodol,  y  mae  yn  debyg,  yn  flynydd- 
"  oedd  athrist :  gwendidau  corphorol  yn  amlhau ;  ysbrydoedd  yn 
"  pallu ;  adgofion  einioes  yn  bruddaidd ;  angau  yn  agoshau. 
"  Ond  y  mae  yn  bosibl  i  ni,  er  hyny,  fed  yn  f wy  dedwydd  nag  y 
"  buom  ar  hyd  ein  bywyd  ;  ffydd  yn  Nghrist  yn  dwyn  cysuron 
"  ysbiydol  i'r  enaid  trwmf  rdig,  yn  debj'-g  i  ffryndiau  yn  cario 
•'■  eu  gwin  a'u  cordials  at  wely  y  claf.  Yn  wir,  nid  yw  cysuron 
"yr  efengyl  ddim  yn  cartrefu  ond  mewn  calon  gystuddiedig. 
"Beth  a  "^yr  y  frivolous  am  ei  chysuron  hi.  Cawsom  gyfarfod- 
"  ydd  gweddi  da  neithiwr  ac  echnos.  J.  W.  yn  gweddi'o  yn 
•'•  rhagorol." 

Tua'r  un  amser,  neu,  fe  ddichon,  ychydig  cjti  hjm,  fe  ysgrifen- 
odd  y  llythyrau  canlynol  at  Mrs.  Rees  : — 

"  My  Dear  M., — I  am  still  full  of  cold  :  grood  for 

"  nothing  in  the  way  of  study,  and  I  fear  never  shall  be  good 
"  for  much  again.  Yet  the  mind  is  still  young  and  restless. 
"  Thinking  is  painful :  roving  delightful ;  vain  thoughts  are  in 
"  abundance.  Oh !  the  deep  aversion  to  spirituality,  and  the 
"  deep-rooted  inclination  to  evil  that  is  in  the  heart  of  man. 

"  But  complaining  of  it,  writing  about  it  is  useless,  worse  than 
"  useless ;  it  is  in  the  silent,  faithful,  constant  opposition  to  it, 
"  and  struggle  against  it,  that  the  sincerity  of  the  soul  becomes 
"  manifest. 


TIG  PENNOD  XIII. 

"  I  am  glad  to  understand  that  you  found  all  well  at  Miuydon. 
"  It  is  well  with  a  family, 

When  parents  can  pray, 
And  children  can  play ; 
The  one  can  govern,  the  others  obey." 

Eto  : — "  My  Dear  M., — I  was  glad  to  hear  of  your  safe  arrival. 

" My  kind  regards  to  all.     Tell  Baby,  I  have  not 

"  forgotten  her  affection  when  I  was  with  her  last,  which  was 
"  very  ardent,  tender,  and  acceptable. 

"  I  am  considerably  better  than  I  was  on  Monday.  I  slept 
"  better  last  night,  and  feel  in  consequence  fresher  and  more 
"  vigorous  to-day.  But  ailments  v/ill  multiply ;  and  as  my 
"  frame  is  a  good  deal  worn  by  this,  I  cannot  have  much  to 
'•  withstand  them. 

"  A  poor  letter :  but  I  cannot  write  any  better  now,  the  mind 
"  is  too  poor.  There  must  be  some  wonderful  change  in  us  when 
''■  we  come  to  die,  or  death  will  be  very  alarming.  To  go  to 
"  eternity  with  all  this  guilt  unremoved,  with  these  strong 
"corruptions  unsubdued,  —  faith,  love,  peace,  so  weak — how 
"  alarming ! " 

Wele  lythyr  nodedig  o  ddyddorol  a  ysgrifenwyd  ganddo  at  ei 
-ferch,  yn  mhen  ychydig  ddyddiau  wedi  Mawrth  22,  1862  : — 

"  My  Dear ,  Yr  oeddym  yn  ddiolchgar  am  eich  llythyr 

"  diweddaf,  yn  adgofio  i  ni  ddydd  eich  priodas,  a'r  blynj^ddoedd 
"  sydd  wedi  myned  dros  ein  penau  er  y  dygwyddiad  pwysig 
"  hwnw.  Wei !  Dyma  saith  amser  tuedi  cyfneiuid  arnoch,  f el 
"  ar  Xebuchodonosor  gynt ;  a  da  iawn  genyf  eich  bod  '  yn 
"  niwedd  y  dyddiau,'  fel  yntau,  yn  tueddu  i  ddyrchafu  eich 
"  llygaid  tua'r  nefoedd,  a  bod  eich  gwybodaeth  a'ch  synwyr 
"  ysbrydol  fel  yn  d3"chwelyd  atoch  yn  fwy, — gan  obeithio  eich 
"  bod,  ar  ddiwedd  y  '  saith  rabjnedd  hyn,'  ar  ol  derbyn  cymaint 
"  o  dynerwch  teuluaidd— gwaredigaethau,  serch,  a  chysuron,  fel 
"  gwraig  ac  fel  mam,  yn  teimlo  ac  yn  djaveyd,  fel  y  dywedai  y 


HANES   BYWYD   HENRY    REES.  717 

'  Brenhin    Invnw  : — '  Yr   awr    lion,   myfi ydwyf   yn 

■'  moliannu,  o.c  yu  mawrygu,  ac  yn  gogonecldu  Brenliin  y  nefoedd. 
'  yr  hwn  y  niae  ci  holl  weithredoedd  3'n  wirionedd,  a'i  Iwybran 
'yn  farn,  ac  a  ddiclion  ddarostwng  y  rhai  a  rodiant  mewn 
'  balchder.'  Os  y\v  yv  ysbryd  yma  yn  fFynu  yn  eich  mynwes,  y 
■'  mae  lie  i  obeithio  y  bydd  eich  diwedd  yn  debyg  i'r  eiddo 
'yutau.  Ei  synwyr  a  ddychwelodd  at  Nebuchodonosor,  i 
'  ddechreu  (yr  oedd  Babilon  fawr  wedi  troi  jn  ei  ben  ef,  fel  y 
'■  gwnaeth  mawredd  y  byd  i  lawer  ar  ei  ol  ef )  addoli  a  moliannu 
'  y  Goruchaf  wedi  hyny  ;  ac  yna,  wele,  y  Duw  mawr  yn  ei 
'  adferu  yntau  i  ogoniant  ei  frenhiniaeth,  ac  yn  ei  sicrhau 
'  ef  3'n  ei  deyrnas,  i'e,  yn  ychwanegu  iddo  fawredd  rliagorol 
•'  (Daniel  iv.  28—37). 

"  Rhodded  Duw  hyn  oil  i  chwithau,  my  dear  girl ;  y  synwyr 
'  ysbrydol  fo'n  dychwelyd  atoch  fwy-fwy ;  addoli  llawer ;  mol- 
'  iannu  a  gogoneddu  yr  hwn  sydd  yn  by w  byth.  Ah  !  ni  raid  i 
•'  chwi  fymryn  o  gy wilydd  gwneyd  h^niy ;  y  mae  brenhin  wedi 
'  ei  wneyd  o'ch  blaen  chwi,  a'i  wneyd  hefyd  y  funud  y  daeth  efe 
'  i'w  synwyr. 

"  Bydd  lie  cryf  i  obeithio  os  cewch  hyn,  y  bydd  eich  teyrnas 
'a'ch  brenhiniaeth  chwithau  yn  cael  eu  sicrhau  i  chwi.  A 
'  byddwch  sicr  fod  genych  rai,  a  rhai  pur  bwysig  hefyd.  Mae  i 
•  chwi  frenhiniaeth  fawr  i'w  chadw  arnoch  eich  hun ;  lly w- 
'  odraethiad  eich  ysbryd  a'ch  tymherau ;  a  brenhiniaeth  yn  3- 
'  teulu,  deiliaid  yr  hon  yw  eich  gwasanaethyddion,  ac,  yn 
'  enwedig,  eich  plant  bach.  Ac  os  collwch  chwi  eich  synwyr,  yr 
'  ydych  yn  sicr  o  golli  eich  brenhiniaeth  arnoch  eich  hun,  ac 
'  arnynt  hwythau ;  ac  nid  oes  dafod  a  ddichon  draethu  mawr- 
'  edd  y  golled  bono  i'r  teulu  bychan.  Gallasai  Ymerodraeth 
■'  Babilon  gael  rh3'w  un  i  lenwi  lie  Nebuchodonosor,  ond  ni  wn  i 
'  ddim  pwy  a  ddichon  lenwi  lie  mam  yn  y  teulu.  A  pheth  arall 
hefyd,  pe  byddai  i  chwi  golli  eich  brenhiniaeth  dros  y  saith 
'  mlynedd  dyfodol  yma,  pa  rai  sydd  yn  dechreu  yn  awr,  odid 
'  fawr  y  deuech  iddi  byth  mwy.  Byddai  y  teulu  yn  gwrthod 
'  ymostwng  iddi  ac  yn  rehellio  yn  ei   herbyn  ;  a  chwithau  yn 


718  PENNOD  XIII. 

"  ddirmygus  yn  ei  olwg.  Y  Beibl  sydd  yn  ei  le  :  '  Yr  h-svn  sydd 
'■  yn  llywodraethu,  gwnaed  mewn  diwydrwyJd ; '  '  yn  dal  ei 
"  blant  mewn  ufudd-dod.'  Gair  trwm  fyddai  hwnw  i  chwi, — 
" '  Aeth  dy  f reuliiniaeth  oddiwrthyt.'  Gwyliwch  falclider  ynte. 
"  Dyna  £el  y  collodd  Nebuchodonosor  ei  synwyr  a'i  frenhiniaeth. 
"  Meddyliwn  eich  bod  yn  anxious  both  sj'dd  yn  61  i  chwi, — 
"pa  bryd  y  dechreua  eich  profedigaethau,  ac  y  derfydd  eich 
"hapusrwydd.  Hawdd  y  gallwn  ni  fod  yn  bryderus,  os  hapus- 
"  rwydd  y  byd  a  fydd  ein  prif  hapusrwydd ;  oblegid  y  mae  y 
"  cyfan  yn  ansicr  iawn.  Ond  os  cawn  ni  f wynhau  pob  peth  yn 
"  Nviw,  a  Duw  ynddynt  hwythau,  —  os  bydd  ein  cysuron  yn 
"  meithrin  diolchgarwch  yn  ein  calonau,  ac  nid  balchder, — os 
"  byddwn  ni  yn  gofalu  mwy  am  gyflawni  yn  ffyddlawn  ddyled- 
"  swyddau  heddyw,  ac  yn  gadael  yforu  a'i  holl  ddrygau  yn 
"  ngofal  yr  Arglwydd, — hwyrach  y  cawn  brofi  cystuddiau  ac 
"  adfydau  yn  haws  eu  dwyn,  ac  yn  f elusach,  nag  y  gallasem  ni 
"feddwl." 

Y  mae  y  llythyr  canlynol,  neu  yn  hytrach  y  dyfyniad  a  roddir 

o  hone,  yn  un  a  ysgrifenwyd  yn  lied  agos  i'r  un  amser  a'r  un 

blaenorol,  yn  ngwanwyn  1862,  ac  yn  lied  f  uan  wedi  yr  amser  y 

symmudodd  y  Parch.  David  Saunders  i  Liverpool.     Yn  ol  y  c6f 

sydd  genym  ni  am  IVIr.  Rees,  yr  oedd  yn  ymddangos  i  ni  mewn 

iechyd  da  iawn  yr  holl  flwyddyn  hon,  ac  eto  yr  ydym  yn  ei  gael 

braidd  trwy  y  flwyddyn  yn  lied  gwynfanus,  ac  yn  teimlo  ei 

hunan  fel  yn  heneiddio  ac  yn  gwanliau.     Rhyw  don  felly  sydd 

i'r  Uythyrau  canlynol : — 

"  Spring  of  18G2. 

"  Every  winter  and  spring  yn  gwneyd  eu  hdl  amom  ni.  If  I 
"  believe  the  testimony  of  my  own  feelings  and  observations,  I 
"  must  believe  that  we  are  toihng  towards  the  grave  as  fast  as 
"  we  can  go,  except  we  should  be  hurried  into  it  by  some  disease. 
"All  the  vivacity  of  former  years  is  gone;  nothing  left  but 
"fatigue  and  weariness.  In  the  morning  I  feel  a  little  lively, 
**  but  after  a  few  hours,  I  begin  to  fag. 


HANES  BYWTD  HENRY  REES.  719 

"  Our  new  minister  is  come.  It  is  well  he  is  come.  We  have 
"  two  or  three  great  giants  now  in  the  prime  of  life.  They  must 
"  increase,  I  must  decrease.  And  very  willing  I  am  to  give  up 
"  my  place  to  them  ;  and  I  think  it  will  soon  be  my  duty  to  do 
"  so.  I  am  becoming  more  and  more  in  love  with  llonyddwch. 
"  One  or  two  short  sermons  on  Sunday,  one  society  every  week, 
"  and  that  a  small  one,  with  no  turmoil  about  making  hlaenor- 
"  micZ,  and  endless  subjects  of  agitation,  meetings  and  meetings 

"every  night,  till  ten  or  eleven  o'clock I  long  for  some 

"  smaller  place ;  and  my  foolish  fancy  tells  me  also,  it  would  be 
"  very  pleasant  for  that  to  happen,  a  few  years  before  life  and 
"  health  and  mental  powers  are  altogether  gone.  Then  I  should 
"  spend  two  or  three  hours  every  day — i  goblio  iy  hen  bregethau, 
"  o  leiaf  i  gohlio  ychydig  o  honynt,  a  llosgi  y  lleill,  fel  na  chai 
"  neb  eu  gweled  ar  ol  fy  nghladdu. 

'■'  Yr  wyf  yn  dychwelyd  o'r  wibdaith  hon,  ac  yn  cofio  atoch  oil, 
"  yn  enwedig  at  Harri  bach  ;  yr  hwn  a  ymddangosai  i  mi  yn  bur 
"  serchus  o  honof,  pan  oeddwn  yna.  Hwyrach  f od  hyny  yn 
"  arwydd  ei  fod  i  fod  yn  bregethwr.  If  so,  his  father  must  give 
"  him  a  good  education,  and  leave  him  more  in  his  will.  But  oh  I 
"  who  can  tell  what  the  future  shall  be." 

Yn  yr  un  teimlad  digalon  y  cyfansoddodd  y  llythyr  canlynol 
tua'r  un  amser : — 

"It  is  very  natural  for  me  to  talk  about  being  very  tired,  old, 
"and  languid,  for  that  is  my  feeling.  What  a  wonderful 
"  creature  is  Lord  Palmerston,  according  to  a  description  given 
"  of  him  in  a  letter,  the  other  day,  in  the  '  Times.'  Well ! 
"perhaps  I  shall  be  somewhat  like  him,  when  I  arrive  at  his 
"  age,  only  14  or  15  years  more ! !  I  am  not  old  enough  yet, 
"  I  suppose,  to  feel  quite  so  lively  and  young  as  he  does. 
"Perhaps  his  loins  are  girt  about,  and  his  arms  made  strong 
"by  Providence,  like  Cyrus  of  old,  in  order  to  perform  his 
"  part  in  the  destruction  of  the  New  Testament  Babilon.  How- 
"ever,  I  feel  nothing  but  weariness  since  my  last  journey 


720  PENNOD   XIII. 

•■"■  We  have  had  some  kind  of  Meetings  here  all  week.  Wliat  a 
'•  change  years  make  in  a  man !  I  remember  when  I  was 
'•'  almost  mad  for  public  meetings,  but  I  am  tired  of  them  now. 
'•  All  ambition  will  die  away  by  degrees :  may  the  desire  to  be 
'•  useful  remain. 

"What  a  number  of  strange  words  could  I  write  down  now, 
'•  with  which  you  have  scarcely  any  acquaintance ;  such  as, 
'■  responsibility,  death,  judgment,  eternity.  You  think  they  are 
''■  very  familiar  to  you  !  Ah  1  when  they  come  to  mix  with  all 
'•'your  feelings,  and  dwell  in  your  soul  as  realities,  you  will 
■'  think  otherwise.  They  are  heavy,  weighty  things.  Were  you 
"  to  travel  towards  the  moon,  it  would  become  larger  and  larger  ; 
"so  when  you  draw  nearer  and  nearer  to  eternity,  oh!  it 
'•'  will  become  awfully  great !  Christ !  Christ !  Oh  !  for  his 
•'•'  knowledge." 

Y  mae  yn  rhaid  ei  fod  yn  teimlo  yn  hynod  o  luddedig  a  gwan- 
aidd  y  pryd  hwn,  oblegid  nid  dyn  oedd  efe  i  rodresu  y  fath 
deimladau  ag  a  ddangosir  ganddo  yn  y  llythyrau  hyn,  ac  felly 
yn  y  llythyr  canlynol,  a  ysgrifenwyd  tua  yr  un  amser  : — 

"  Were  I  to  believe  my  feelings,  I  would  say  that  you  will 
"  open  your  eyes  wide  when  you  see  me, — broken,  aged,  infirm, 
'•'  stiff,  10  or  12  years  older  than  when  you  saw  me  the  last  time. 
"  1  want  rest ;  and  since  I  can  see  no  prospect  of  having  it,  till  I 
"  go  to  the  grave,  I  suppose  I  must  be  reconciled  to  go  there  in 
'•'  order  to  enjoy  it.  I  understand  the  language  of  Job ;  it  is  the 
"  very  language  of  my  feelings,  when  melancholy  and  fatigue 
''  depress  me  :  '  Llawenychant  pan  gaffont  y  bedd  ; '  '  Mae 
"  priddellau  y  dyffiyn  yn  f elus  iddo ;  Yno  yr  annuwiolion  a 
'•'  beidiant  au  cyffro  ;  ac  yno  y  gorphwys  y  rhai  lluddedig.  Y 
'■  rhai  a  garcharwyd  a  gant  yno  lonydd  yn  nghyd ;  ni  chly want 
"  lais  y  gorthrymydd.'      That  is  more  than  can  be  said  of  any 

"  earthly  palace — or ,    and  all  the  rest   of  them.      '  Pooh, 

''  pooh  I '  you  say,  '  I  do  not  like  moody  people.'     Nor  do  I  like 
"  tlie   frivolous.      Do   you   not   know   that    deep   thinkers   are 


HANES   BYWYD   HENRY   EEES.  721 

"always  melancholy  ?  If  you  dig  deep  into  the  earth,  you  will 
"  come  to  water ;  and  if  you  think  deeply,  j^ou  will  come  to  the 
"  waters  of  tears  and  sadness,  for  everywhere  under  the  surface 
"of  things  in  this  world,  there  is  misery.  If  you  have  not 
"  found  it  so,  j-ou  must  be  very  superficial.  So  I  comfort  and 
"  flatter  mj^self  as  a  thinker.  Still  w^ere  I  to  be  at  Minydon 
"  next  week,  I  dare  say  I  should  be  as  merry  as  a  cricket,  with 
"  all  the  crickets  about  me.  But  I  fear  I  should  add  to  the 
"  confusion  were  I  to  go  before  you  settle  down.'' 

Wele  un  llythyr  a  ysgrifenwyd  ganddo  yn  Mawrtli  neu 
Ebrill,  18G2,  heb  ddim  o'r  cwynfan  hwn  ynddo : — 

"  How  barren  is  my  mind  at  the  present  moment.  It  is  a 
"  painful  etfort,  and  altogether  a  fruitless  one,  to  try  to  get  one 
'•■  Idea !  This  morning  I  was  pondering  over  the  '  Parable  of 
"the  Sower.'  It  struck  me  that  the  different  grounds  may 
"  represent,  not  only  different  men,  but  the  same  man  at  different 
"  times  and  in  different  states  of  mind.  You  may  be  at  one 
'•'  time,  in  one  sermon,  perhaps,  the  wayside  hearer,  dull,  stupid, 
"  and  thougTitless, — the  w^ord  making  no  impression  whatever. 
"  At  another  time,  the  stony  ground :  Quick,  warm,  and  full  of 
"  emotions,  but  all  being  lost  in  the  first  trial.  Or  you  may  be 
"  subject  to  deeper  and  more  permanent  impressions,  but  those 
"again  wearing  off"  gradually,  by  the  increase  of  business,  or 
"  worldly  care,  or  of  attachment  to  the  pleasures  of  life.  That 
'■  is  the  thorny  ground.  But  the  wayside,  rocky,  and  thorny 
"grounds,  may  be  converted  into  good  ground;  and  alas!  the 
"  good  ground  may  degenerate,  and  become  like  the  bad  grounds 
'•  to  an  awful  and  a  perilous  degree.  Religion  neither  encourages 
"despair,  nor  presumption,  but  demands  fear,  diligence,  and 
"  much  prayer." 

Y  mae   Mrs.    Davies  yn  gwneyd  sylw  mewn  cysylltiad   a'r 

llythyr  uchod,  ei  fod  yn  dra  dyddorol  iddi  hi  fel  j'n  cynnwys 

hedyn  ei  bregeth  ar  "  Ddammeg  yr  Haiowr."     Y  mae  y  bregeth 

bono  i'w  chael  yn  yr  ail  gyfrol  o'i  "  Bregethau,"  tudal.  509 — 580, 
2z 


722  PENNOD  XIII. 

ac    jn    teilyngu    syhv   nodedig   gwrandawwyr  yr   efengyl,   a 

phroftesw}'!'  crefydd. 

Pau   oedd   Mr.  a   Mrs.   Davies,   a'r   plant,  yn   Hastings,   yn 

nechreu  y  flwyddyn  1862,  fe  ysgrifenodd  Mr.  Rees  rai  llythyrau 

difyrus  a  serchiadol,  a  tlira  dyddorol    at   y  plant,  o'r  rhai   y 

rhoddir  i  mewn  yma  rai  enghreifftiau  : — 

"January,  1862. 

"  Dear  Johnny, — A  welsoch  chwi  yr  haul  er  pan  ydych  jai  y 
"  wlad  yna  ?  Sut  olwg  sydd  arno  e£  ?  Ni  welais  i  mo  hono  ef, 
"  nis  gwn  i  er's  pa  bryd.  Yr  ydym  ni  bron  ag  annghofio  pa 
"  £ath  ydyw.  Y  mae  rhai  yma  yn  dy wej^d  eu  bod  yn  credu  yv 
"  ymwel  a  ninnau  drachefn,  cyn  pen  hir  iawn  eto.  Yn  enwedig 
"  y  mae  un  wyryf  ieuanc  wylaidd,  o'r  enw  Miss  Dawn^  yn  rhag- 
"fynegi  am  ei  ddyfodiad  ef.  Mae  ei  ddynesiad  wedi  effeithio 
"  cymaint  er  ei  sirioli  hi,  fel  y  mae  yn  eodi  yn  awr,  er's  dyddiau, 
"  bob  boreu  yn  foreuach  na'u  gilydd.  Yr  wyf  yn  clywed  hefyd 
"  f od  ambell  un  o  goed  y  maes,  yn  dechreu  gweithredu  ffydd  yn 
" ymddangosiad  yr  haul;  ond  hyd  y  gwelaf  fi,  ffydd  led  farw 
"  ydyw ;  nid  y w  wedi  cynnyrchu  na  blaguryn,  na  blodeuyn,  na 
"  ffrwyth  ar  un  o  honynt. 

"  Y  nos  sydd  wedi  bod  yn  teyrnasu  arnom  ni  er's  hir  amser 
"bellach.  Rhyw  Lady  hir,  oer,  bygddu  iawn  ydj^^w  hi,  yn 
"  gwisgo  ei  dillad  duon  yn  wastad.  Y  mae  pobl  Liverpool  itp  in 
"  arms  yn  ei  herbj^n  hi,  pan  y  byddo  yn  nesau  atom.  Goleuant 
"  eu  canwyllau  a'u  lampau,  allan  ac  i  mewn,  gan  dyngu  na  chaiff 
"  hi  ddim  teyrnasu  arnynt  hwy.  Ond  yn  gwbl  ofer.  Nis  gwn 
"  i  ddim  beth  a  ddaethai  o  honom,  oni  b'ai  fod  gan  un  hen  lady 
"  deg  a  venerable,  ry w  ronyn  o  ddylanwad  ar  y  nos.  Ei  henw 
"hi  yw  brenhines  y  nef.  Ond  y  mae  hithau  drachefn  mor 
"  anwadal ;  nid  oes  dim  dal  arni.  Weithiau  hi  a  edrych  arnom 
"  ag  wyneb  llawn  Honed, — a  theg  ydyw ;  ond  brydiau  ereill,  ni 
"  chawn  weled  prin  ond  ei  chern  hi,  a  chil  ei  llygad ;  ac  yn  ami 
"  ni  bydd  hanes  am  dani  pan  byddo  rheitiaf  i  ni  wrthi.  Yn  ei 
"  habsennoldeb  y  mae  y  nos  gan  mwyaf  yn  edrych  yn  wgus  a 
"diserch  iawn.     Yr  wyf  yn  addef  ei  bod  hi  yn  gwisgo  am  ei 


HANES  BYWYD   HENRY   REES.  723 

"phen  yn  bur  dhvs,  a  gorwych  arabell  dro.  Y  mae  ganddi 
"  swmp  o  wallt  mawr  yn  doau  ar  eu  gilydd,  ac  yn  bob  math  o 
'■  it'ucryrau  a  dolenau  ;  ond  yn  gymmysg  ag  ef,  fe  welir  math  o 
"  berlau  neu  diamonds  disglaer,  yn  dryfrith  ar  ei  phen,  a  theg 
"  iawn  y\v  yr  olygfa.  Ond  o'i  phen  i  waered, — O  !  mor  bygddu 
"  ydyw !  Mae  ei  gwisgoedd  hi  oil  yn  ddlion,  a'i  godrau  mor 
"gwmpasog,  yn  ymledu  dros  yr  holl  wlad.  Erioed  ni  bu 
"  bendefiges  mor  hoff  o  crinolines.  Coeliaf  fi  mai  hi  ac  nid 
"  Empress  y  Ffrancod  a  ddaeth  a  r  ffasiwn  bono  i'r  wlad. 

"  Ond  wedi  y  cwbl,  y  mae  rhywbeth  i'w  ddy weyd  yn  ei  fFaf r 
"  hi.  Y  mae  llawer  o  bethau  drwg  iawn  yn  cael  eu  darostwno" 
"  yn  ystod  ei  theyrnasiad  hi.  Y  mae  meddyliau  of er,  y  grwg- 
"  nach,  a'r  gofid  a'r  llefain,  oil  wedi  llonyddu,  a  disgjm  i 
"  ddistawrwydd.  Yn  ystod  ei  theyrnasiad,  y  mae  rhyw  swyn 
"  o'r  enw  hUn,  yn  syrthio  arnom  oil,  ac  yn  llonyddu  pob  terfysg. 
"  Y  mae  yn  ddrwg  genyf  dd'weyd,  nad  yw  y  swyn  yma  ddim 
"  cymaint  ei  ddylanwad  amaf  fi  y  blynyddau  hyn  ag  y  byddai. 
"  Yr  wyf  yn  codi  wrth  lais  yr  aderyn.  Felly  neithiwr.  Mi 
"dybiwn  i  rywbeth  aflonyddu  Harem  y  Ceiliog,  —  bygwth 
"  rhedeg  i  ffwrdd,  mae  yn  debyg,  gyda  rhai  o'i  ordderchadon  ef, 
"  — canys  mi  a'i  elywn  ef  yn  ei  ddychryn  yn  canu  yn  lliosog 
"  gef n  y  nos,  gan  gymmeryd  arno  nad  oedd  dim  of n  wedi  ei 
'•'  ddal,  a'i  fod  yn  ddigon  gwrol  i  ddyffeio  y  nos,  a'i  holl  dylwyth, 
"  o'r  llwynog  i  lawr  hyd  y  fi'wlbart  a'r  pryf  llwyd.  Ond  sham  i 
"  gyd  oedd  hyny. 

"  Ond  y  mae  yn  rhaid  i  mi  adael.  Gobeithiaf  fod  y  nos  yn 
"  ferach  a  chynhesach  gyda  chwi.     Cofiwch  am  danom  ninnau. 

"  Taid." 

Yn  lied  fuan  fe  ysgrifenodd  y  llythyr  canlynol  at  ei  wyres 
"  henaf ,  pan  yn  agos  a  bod  yn  bum'  mlwydd  oed  : — 

"  February,  1862. 
"My  Dear  Sissie,— So  you  will  be  five  years  of  age  next 
"  Saturday.     Add  five  more  to  them,  and  you  will  be  ten  ;  and 
"  another  ten  to  that,  and  you  will  be  twenty — a  young  woman 


724  TENNOD  xiir. 

"  then,  and  Taid  would  be  very  very  old.  But  ho  v/ill  not  live  to 
"  see  you  twenty — but  ho  is  thankful  that  he  has  been  permitted 
"  to  live  to  see  you  five. 

"  So  brother  Johnny  could  not  understand  what  I  meant  by 
"  Lady  Night's  crinolines.  Let  his  Mamma  show  him  some  fine 
'•'  evening  what  the  Bible  calls — '  Cysgodau  yr  Jauyr.'  They  are 
"  seen  at  the  time  she  makes  her  appearance,  lengthening  and 
"  thickening  as  she  advances  towards  us,  until  all  are  enveloped 
"  in  darkness. 

"  I  was  burying  a  little  boy  the  other  day,  just  of  the  same 
"  age  as  brother  Johnny.  I  hope  you  will  think  of  death,  and 
"ask  Jesus  Christ  to  make  you  good,  and  take  you  to  heaven. 

"  Taid." 

Wele  enghraifFt  eto  o'i  allu  i  ddifyru  plant,  ac  i  ddeffro  en 

meddylgarwch. 

"  186^ 
" '  A  Problem  for  JoHN^'Y.' 

"  When  you  go  to  take  a  walk  with  Papa,  if  you  observe,  you 
"will  see  your  shadow  sometimes  walking  at  your  side,  at 
"other  times  quite  before  you.  If  you  run,  your  shadow  will 
"  run  too,  and  keep  before  you,  do  what  you  will.  But  if  you 
"  turn  back  it  will  be  quite  behind  you.  Now,  what  I  should 
"  like  to  know  is,  what  is  the  reason  that  your  shadow  is  some- 
"  times  at  your  side,  and  other  times  before,  or  behind  you  ? 
"  Another  thing :  it  is  not  only  a  shadoiv,  but  it  is  your  shadoiu ; 
'•'that  is,  it  takes  exactly  your  shape.  If  you  stand  by  a  wall, 
"you  will  see  a  little  man,  corresponding  exactly  with  yourself, 
"  in  dimensions  and  dress.  Now  can  you  tell  me,  what  is  the 
'•'  reason  of  that  ?  How  is  it  the  shadow  takes  your  figure  and 
"  shape  ?  If  these  things  are  too  deep  for  you,  my  dear  John^ 
"  ask  brother  Henry.     He  is  a  philosopher,  and  can  tell. 

"  Taid." 

Rhaid  i'r  darllenydd  gofio,  er  gweled  anianawd  ddigrifol  yr 
ysgrifenydd,  a  chymhwysder  y  sylw  i  adael  argraff  ar  feddwl  y 


HAXES   BYWYD   HEXRY   REES.  725 

plentyn  a  gyferchid  ganddo,  nad  oedd  y  brother  Henry,  y  pryd 
hyny,  ond  baban  o  ddau  fis  neu  dri  mis  oed." 

Y  mae  genym  un  Uytliyr  arall  at  y  plant,  pan  oeddent  yn 
Hastings  y  prvd  hwn  :  — 

"  1862. 

"'To  Master  Johnny,  Miss  Davies,  Miss  Kate,  and 
Master  Harry.' — Annerch  : — 

"  Has  not  the  sun  that  you  boast  so  much  of  at  Hastino-s, 
'■'  melted  the  frost,  b}^  this  time,  that  seems  to  have  kept  you 
"  fast  there  for  so  manj^  months  ?  Do  you  not  feel  yourselves 
'■'  getting  loose,  and  readj^-  to  float  away  ?  If  you  do  not  make 
"  haste  the  swallow  will  be  here  before  3'ou.  I  should  like  to 
'•'  know  whether  she  has  made  her  appearance  in  your  neighbour- 
"  hood.  I  am  expecting  her  every  day.  I  have  been  putting  the 
'■'  Mamma  of  a  little  girl  in  the  grave  to-day.  She  will  be  going 
'■■  to  bed  to-night  without  a  Mamma.  You  may  be  so  one  day, 
'■'  but  Jesus  Christ  will  be  very  kind  to  you,  more  so  than  your 
'"  Mamma." 

Y  mae  genym  h'thyr  cto  at  y  plant,  a  ysgrifenwyd  ganddo  y 
flwydd^-n  hon  (1862),  ond  ychydig  amser  yn  ddiweddarach  na'r 
rhai  blaenorol.  Ysgrifenwyd  ef  atynt  pan  oedd  eu  rhieni  oddi- 
cartref,  ac  3'ntau  3'n  dra  phryderus  yn  nghylch  eu  daioni  a'u 
cysur : — 

"My  Yery  Dear  Children, — Taidy  hopes  you  are  very 
"  good  and  happ}-,  and  striving  to  make  all  about  you  happj-. 
"  Papa  and  Mamma  will  be  veiy  glad  to  hear  that,  when  they 
"  return  home.  Remember  to  obey  your  governess  in  all  things, 
"  and  to  learn  your  lessons  well;  for  she  watches  over  your  souls, 
'•'  as  one  that  must  give  an  account  to  God  and  to  your  Parents. 
"  I  hope  j-ou  will  endeavour  to  behave  well,  both  in  the  School- 
"  room  and  in  the  parlour, — that  she  may  do  it  with  joy,  and 
'•  not  with  grief.  You  do  not  know  how  careful  and  anxious 
"  Miss  J is  about  you. 


726  PENNOD  xni. 

"  The  Welsh  word  for  family  is  tyhuyth,  ty-lwyth,  or  llwyth  y 
"  t^,  that  is  the  load  of  the  house.  And  a  very  heavy  load  it  is 
"too.  God  himself  said,  when  he  had  a  houseful  of  children, 
"  and  those  very  wicked,  that  he  was  pressed  under  them,  as  a 
"  cart  is  pressed  that  is  full  of  sheaves  (Amos  ii.  13).  Be  kind 
"  to  one  another,  and  to  N.  and  all  the  servants  ;  and  very  very 
"  kind  to  little  '  Henry  Rees.'  Learn  well,  play  well,  eat  well, 
"  sleep  well.  I  was  very  glad  to  hear  that  the  Cow  and  the  Cat 
"  are  so  prolific.  I  hope  you  will  not  abuse  their  little  ones ;  for 
"  God  has  given  them  life  and  feelings  like  j^ourselves,  and  their 
"  mothers  love  them  very  tenderly. 

"Your  Taid." 

Yr  oedd  y  tlwyddyn  1862  yn  mi  ag  y  teimlai  Mr.  Rees  ddydd- 
ordeb  neillduol  ynddi,  fel  Dau  Can'  mlwyddiaeth  ymadawiad 
dwy  fi.1  o  AnnghydfFurfwyr  a'u  bywioliaethau  yn  yr  Egiwys 
Sefydledig,  yn  hytrach  nag  ymostwng  i'r  trais  a  fynid  roddi  ar 
eu  cydwybodau  gan  yr  awdurdodau  gwladol.  Yn  mhlith  y  rhai 
hyny,  fel  y  mae  yn  hysbys,  yr  oedd  Dr.  Owen,  John  Howe, 
Richard  Baxter,  a  lliaws  mawr  ereill  o  rai  nodedig  am  eu 
duwioldeb  personol,  ac  enwog  fel  awdwyr  duwinyddol  a 
phrofiadol ;  a  rhai  ag  yr  oedd  Mr.  Rees,  yn  arbenig,  yn  ad- 
nabyddus  fel  yn  hoff  iawn  o  honynt.  Yr  oedd  yr  amrywiol 
Enwadau  Ymneillduol  yn  Lloegr,  wedi  penderfynu  cymeryd 
mantais  ar  y  dau  can'  mlwyddiant,  i  wneuthur  rhywbeth  er 
anrhydeddu  coffadwriaeth  y  rhai  a  ddangosasaut  y  fath  wroldeb 
yn  mhlaid  yr  hyn  a  olygid  ganddynt  hwy  yn  wirionedd,  ac  i 
alw  sylw  neillduol  at  yr  egwyddorion  mawrion  ag  y  rhoddasid 
y  fath  arddangosiad  o  honynt  yn  eu  hanes.  Yr  oedd  llVaws  yn 
teimlo  y  dylasem  ninnau  yn  Nghymru  wneuthur  rhywbeth  yn 
yr  un  cyfeiriad.  Yn  Nghymdeithasfa  Corwen,  Ebrill  9,  10, 
1862,  fe  ddaeth  y  cwestiwn  ger  bron ;  ac  yr  oedd  Mr.  Rees  yn 
o-rvf  iawn  am  i  ni  gymeryd  mantais  ar  yr  amgylchiad  i  alw 
sylw  ein  pobl  ein  hunain  a'n  cyd-wladwyr  yn  gyffredinol  at  y 
gwersi  pwysig  a  ddysgid  i  ni  yn  hanes  yr  Annghydffurf wyr,  ac 


HANES    BYWYD    HENRY    REES.  727 

yn  neillduol  i  ddefnyddio  yr  achlysur  hwnw  er  gwneuthur  yin- 
drecliiadau  egniol  yn  rnhlaid  lledaeniad  yr  achos  mawr  yn  ein 
gwlad,  trwy  adeiladu  addoldai  newyddion  mewn  lleoedd  ag  yr 
oedd  angen  am  danynt,  adgyweirio  ac  eangu  heu  addoldai, 
a  gwneyd  pob  ymdrech  tuag  at  gael  y  cwbl  yn  ddiddyled. 

Yn  Nghorwen  £e  benderfynwyd  cael  un  cyfarfod  cyhoeddus 
yn  y  Gymdeithasfa  Chwarterol  nesaf  i  draethu  ar  hanes, 
ysbryd,  ac  athrawiaeth  yr  AnnghydfFurfwyr,  yn  gystal  ag  ar 
rai  amcanion  ymarferol  pw3^sig  ag  yr  oedd  yr  amgylchiad  yn 
dra  manteisiol  i'w  dwyn  i  sylw.  Fe  gaf'wj'd  cyfarfod  felly  yn  y 
Gymdeithasfa  ganlynol  yn  Amlwch,  am  ddeg  ar  y  gloch,  boreu 
lau,  Mehefin  12,  1862  ;  ac  yr  ydoedd  yn  gyfarfod  nodedig  iawn. 
Lly wyddid  am  y  tro,  gan  y  Parch.  Roger  Edwards,  Ysginfenydd  y 
Gymdeithasfa.  Dechreuwyd  trwy  ddarllen  cyfran  o  Air  Duw  a 
gweddio,  gan  y  Parch.  David  Jones,  Treborth.  Yna  gal wyd  arnom 
ni  i  draethu  ar  "  Hanes  amgylchiadau  troad  allan  yr  Annghyd- 
ffarfwyr;"  yna  ar  Dr.  Edwards,  ar  "  Y  Gwcrsi  sydd  i  ni  i'w  dysgu 
oddiwrth  eu  cydwybodolrwydd  hwy  i'r  gwirionedd ; "  ac  wedi 
hyny  ar  Mr.  Rees,  ar  yr  "Amcanion  neillduol  i'r  coffadwriaeth 
hwn."  Nododd  yn  arbenig  y  pwys  i  ni  ddefnj^ddio  yr  achlysur 
er  gwneuthur  casgliad  cyfFredinol  tuag  at  helaethiad  yr  Achos 
Mawr  yn  ein  plith ; — trwy  adeiladu  addoldai  newyddion  mewn 
lleoedd  ag  y  mae  angen  am  danynt,  adgyweirio  ac  eangu  hen 
addoldai,  a  gwneuthur  pob  ymdrech  tuag  at  gael  y  cwbl  yn  ddi- 
ddyled. Terfynwyd  trwy  weddi  gan  y  Parch.  Edward  Matthews. 
Yr  oedd  yr  Araeth  hon  gan  Mr.  Rees  yn  un  ardderchog  mewn 
gwirionedd,  ac  y  mae  yn  resyn  dirfawr  na  buasai  ar  gael,  fel  y 
traddodwyd  hi  ganddo  ef.  Yr  oedd  fel  pe  buasai  wedi  ei 
fcddiannu  gan  ysbryd  yr  Annghydffurfwyr  eu  hunain.  Rhoddai 
bwys  arbenig  ar  y  perygl  i  ni  ymfoddloni  ar  edmygu  a  chanmol 
yr  ysbryd  a  ddangosid  gan  y  rhai  yr  oeddem  yn  anrhydeddu  eu 
coffadwriaeth,  ac  yn  ymfirostio  cymmaint  ynddynt,  heb  fod  yn 
barod  ein  hunain  i  wneyd  yr  aberth  hwnw  yn  mhlaid  ein 
hegwyddorion,  ag  yr  oedd  ein  hamgylchiadau  neillduol  ni  yn 
ofyn.      Ychydig,  os  neb  o   honom,   a   elwid  y  dyddiau   hyn  i 


728  PENNOD  XIII. 

aberthu  ein  bywioliaethau  er  rawyn  ein  crefydd,  ond  yr  oedd 
rhyw  beth  i'w  aberthu  genym  iiinnau ;  ac  nid  oedd  eisicu  prawf 
cryfach  na  buasai  y  d}''!!  yn  rhy  wan  i  fod  yn  Annghjalffurfiwr 
yn  16C2,  na'i  fod  yn  rhy  wan  yn  18G2,  i  aberthu  ychydig 
bunnoedd,  allan  o  gannoedd  os  nad  miloedd,  feallai,  oeddent 
eiddo  iddo,  tuag  at  gynnorthwyo  achos  lesu  Grist  yn  y  gym- 
mydogaeth  y  mae  yn  by w  ynddi.  "  Ac  ah !  cofiwch  Fethodist- 
iaid  Mun,  cofiwch  Fethodistiaid  Cymru,  gymmaint  a  aberthodd 
efe  drosoch  chwi !  Cofiwch  yr  ardd  a'r  ing !  Cofiwch  y  groes 
a'r  hoeho !  Cofiwch  y  taro,  y  dryllio,  y  clwyfo,  y  lladd  !  Gwel- 
wch  ef  yn  tywallt  ei  enaid  i  farwolaeth,  yn  ei  aberthu  ei  hun, 
nes  y  byddo  bydoh'wydd  eich  serchiadau  yn  difljinu,  ac  y 
bj'ddoch  barod,  fel  yr  Apostol  Paul,  ac  yn  ysbryd  yr  hen 
Annghydffurfwyr,  i  gyfrif  pob  peth  yn  golled  er  mwyn  Crist." 

Yn  yr  hw^-r,  y  noswaith  hono,  yn  y  Capel  yn  Amlwch,  £e  bre- 
gethodd  gyda  nerth  annghyffredin,  y  rhan  gyntaf  o'i  bregeth  ar 
2  Thess.  i.  11,  12,  yr  hon  sydd  wedi  ei  hargraftu  yn  y  gyfrol  gyn- 
taf o'i  Bregethau,  tudal.  27 — 49.  Darparwyd  y  bregeth  ganddo 
ei  hunan  megis  ar  gyfer  y  wasg,  gyda  manylder  mwy  nag  odid 
yr  un  o'i  bregethau ;  ac  y  mae,  yn  sicr,  yn  un  o'r  rhai  rhagoraf 
A  gyfansoddodd  erioed.  Dygwyddodd  i  ni  ei  chlywed  amryw 
vveithiau  ar  ol  hyny,  a  phob  tro  gyda  rhyw  eneinniad  hynod  iawn. 

Yr  wythnos  ganlynol  j'r  oedd  efe  a  ninnau  wedi  addaw 
Tiiyned  i  Gyfarfodydd  Pregethu  a  gynhelid  yn  y  Dyffryn, 
Mehefin  17,  18,  ac  yn  Nolgelleu,  19,  20.  Yr  oedd  Mr.  Saunders 
hefyd  wedi  addaw  bod  ynddynt.  Yr  oeddem  ni  wedi  bod 
mewn  Cyfarfodydd  cyffelyb  yn  y  ddau  le,  j-n  y  Dyffryn, 
Mehefin  3,  4,  ac  yn  Nolgelleu  5,  6,  1856,  at  y  rhai  y  cyfeirir  yn 
Nghofiant  y  Parch.  John  Jones,  Talsarn,  tudal.  731.  Yr  oedd 
dysgwyliad  dirfawr  am  Mr.  Rees  i'r  Cyfarfodydd  hyn,  yn 
enwedig  i'r  Dyffryn.  Nid  oedd  wedi  bod  yno  er  ys  amser 
maith,  ac  nid  ychydig  y  drafferth  a  gawsid  ganddo  i  addaw 
myned.  Pa  fodd  bynnag,  yr  hyn  a  gly wem  ar  ol  cyrhaedd  yno 
oedd,  nad  oedd  Mr.  Rees  yn  dyfod ;  fod  amgylchiadau  anorfod 
3'n    ei    attal,   ond   yr   ymdrechai   fod,   yn   ol   ei   addewid,   yn 


HANES   BYWYD   HENRY   KEES.  729 

Nolgelleu.  Yr  oedd  y  siomedigaeth  yn  un  boenus  iawn,  ac  yn 
fwy  felly  i  ni  ein  dau  nag  i  odid  neb  arall,  oddieithr  Mv. 
IMorgan.  Yr  oedd  y  brofedigaeth  yn  un  fawr  iawn  iddo  cf,  ac 
nid  da  iawn  yr  oedd  yn  gallu  dal  odditani.  Pa  fodd  bynnag 
fe  gafwyd  Cyfarfod  tra  chysuj-us  yno.  Ac  fe  anturiodd  Mr. 
Morgan,  heb  fath  yn  y  byd  o  addewid,  gyhoeddi  y  byddai  Mr. 
Rees  jn  pregethu  yno  y  Sabboth  canlynol,  y  boreu  a'r  hwyr,  ag 
y  gadewid  y  stage,  oedd  wedi  ei  pharotoi  ar  gyfer  y  Cyfarfod, 
heb  ei  thynu  i  lawr  hyd  ar  ol  hyny,  fel  ag  y  byddai  y  pregethu 
allan,  os  byddai  yr  hin  yn  caniatau.  Erbj'n  i  ni  g3^rhaedd 
Dolgelleu  yr  oedd  Mr.  Rees  yno ;  ac  ni  chafodd  funud  o  lonydd 
gan  Mr.  Morgan  nes  addaw  myned  i'r  Dj^fFryn  at  y  Sabboth,  a 
phregethu  fel  y  trefnasai  ac  y  cyhoeddasai  efe  ef.  Yr  oedd  yn 
pregethu  yn  ardderchog  yn  Nolgelleu  y  nos  lau  a  boreu  Gwener, 
ar  2  Thess.  i.  11,  12;  a  nos  Wener  ar  Matt.  xiii.  18.  Pregeth- 
odd  y  nos  Sadwrn  yn  yr  Abermaw,  ar  ei  ffordd  i'r  DyfFryn. 
Dychwelodd  ar  ol  y  Sabboth  i  Liverpool ;  ac  nid  3'djnii  yn  cael 
iddo  fod  allan  o  Liverpool  h3^d  y  Sabboth  Awst  10,  pryd  yr 
oedd  yn  Nghaerlleon,  ac  yn  pregethu  yno  ddwywaith.  O 
Gaerlleon  efe  a  aeth,  am  yr  wythnos,  at  Mr.  a  Mrs.  Roberts,  i 
Tanyrallt,  Abergele.  Pregethodd  yn  Abergele  y  Sabboth,  ac 
aeth  at  y  Llun  a'r  Mawrth  canlynol,  ar  daer  wahoddiad  ei 
gyfaill,  Mr.  Roberts,  Amlwch,  i  Gyfarfod  Misol  Mon,  a  gynhelid 
yn  Pengorphwysfa,  gerllaw  Amlwch.  Yr  oedd  Mr.  a  Mrs. 
Davies  y  pryd  hyny  yn  Llundain,  wedi  myned  i  fynu  i  weled 
yr  Arddangosiad  Mawr  oedd  yno  y  ilwyddyn  bono ;  ac  ar  ol  y 
cyfarfod  yn  Mon  fe  aeth  Mr.  Rees  i  fynu  atynt.  Yr  oeddem  ni, 
3'n  Llundain,  yn  dygwydd  bod  heb  bregethwr  j-n  Jewin  Crescent, 
at  hwyr  y  Sabboth,  Awst  24aiu ;  ac  yn  g3'mmaint  a  bod  cj-n- 
nifer  o  ddieithriaid  o  amrywiol  barthau  Cymru  yn  y  Brif- 
ddinas  ar  y  pryd,  yr  oedd  y  cyfeillion  yn  teimlo  jn  fwy  na 
buasai  genym  rywun  i  lanw  y  pulpud.  Yn  ddamwciniol  hollol 
fe  ddygwyddodd  i  ni  glywed  fod  Mr.  Rees  yn  y  dref,  ond  nid 
oedd  genym  un  amcan  yn  mha  le  yr  oedd  yn  lletya,  heblaw  ei 
fod  yn  rhyv.-le  gy da  Mr.  a  Mrs.  Davies.     Beth  a  wnaethom,  pa 


730  PENNOD  XIII. 

fodd  bynnag,  ond  cyfeirio  ein  cainrau  at  yr  Arddangosiad,  ac  at 
yr  arluniau  a  ddangosid  yno,  gan  lyw  obeithio  y  cyfarfyddem 
ag  ef.  Ac  felly  fu.  Ni  a'i  cawsom,  gyd^  nifer  o  rai  ereill,  ond 
yn  ymddangos  yn  fwy  my£3-rgar  na  neb  oedd  ynOj  yn  eistedd  ac 
yn  edrych  ar  Arlun  ardderchog  o  eiddo  Linnell  o'r  Cae  Gwenith, 
yn  addfed  i'r  cryman,  a'r  tywysenau  llawnion,  melynion,  yn 
chwareu  o  flaen  awel  ysgafn  yn  ngoleuni  yr  haul,  nes  gwneyd 
yr  olygfa  yn  un  o'r  rhai  mwyaf  naturiol  a  dillyn  a  dynwyd  gan 
arlunydd  erioed  Yr  oedd  yr  Arlun  hwn  wedi  swyno  Mr.  Rees 
yn  hollol.  Xid  oedd  wedi  gwneuthur  odid  ddim  er  pan  y  daethai 
i  Lundain  ond  sylwi  arno ;  eisteddai  yno,  am  oriau  bwy  gilydd, 
i  edmygu  ei  brj^dferthwcli,  a  chan  dynu  rhyw  addysgiadau, 
yn  ddiammeu,  iddo  ei  huuan  oddiwrtho.  Wedi  i  ni  gyrhaedd  y 
ty  lie  yr  oedd  Mr.  a  Mrs.  Davies  yn  lletya,  a  Mr.  a  Mrs.  Rees 
gyda  hwynt,  yr  liwn  oedd  yn  ymyl  palas  mawr  yr  Arddangos- 
iad, un  o'r  pethau  cyntaf  a  ddy  wedodd  wrthym  ydoedd, — "  Wei, 
mi  welais  inuau  y  gogoniant  heddy w ; "  gan  gyfeirio  at  eiriau 
Sir  Josua  Reynolds,  yn  dysgrifio  ei  deimladau  pan  aeth  gyntaf  i 
Rufain  i  astudio  gweitliiau  Angelo,  Raphael,  ac  ereill,  ac  y  daeth 
i  deimlo  eu  harddercha\Ygrwydd. 

Wedi  ychydig  siarad,  fe  gydsyniodd  yn  garedig  i  bregethu  yn 
Jewin  Crescent  y  nos  drannoeth,  oblegid  y  Sadwrn  oedd  hwn; 
yr  hyn  hetyd  a  wnaeth  i  dyria  fawr,  oddiar  2  Thess.  i.  11,  12. 
Ni  chawsom  ni  y  cyfleusdra  i'w  glywed  y  pryd  hyny,  ond  yn  y 
cyfarfod  eglwysig,  y  nos  Lun  canlynol,  yr  oedd  yn  hawdd  deal! 
mai  nid  gwledd  gyffredin  a  gawsid  ganddynt  y  noswaith  o'r 
blaen.  Arosodd  yn  Lluudain  dros  y  Sabboth  caul3mol,  ond  ni 
phregethodd  yn  un  man ;  a  dyna  yr  unig  Sabboth,  yu  ystod  y 
flwyddyn  bono,  oddieithr  y  Sulgwyn,  iddo  gael  gorphwyso. 
Tra  yr  ydoedd  yn  Llundaiu  y  tro  hwn,  fe  aeth  i  w^rando  ar 
Spurgeon  am  y  tro  cyntaf,  a'r  unig  dro,  dybygem,  iddo  ei 
glywed.  Ni  chlywsom  ei  syniad  am  y  bregeth,  ond  fe'i  tarawyd 
yn  gymmaint  gan  un  o'r  Emynau  a  genid,  fel  yr  ymgymmerodd 
a  i  chyfieithu,  neu  ran  o  honi,  i'r  Gymraeg. 

Wedi  ysgrifenu  ein  Nodiadau  uchod  am  dano  yn  edrych  ar  yr 


HANES  BYWYD   HENRY   REES.  731 

Arlun   yn   yr  Arddangosiad,   ni   a  gyfarfuasom   ar   sylwadau 

canlynol  o  eiddo  Mrs.  Davies,  yn  cyfeirio  at  yr  un  peth,  y  rhai 

yr   ydym    yn   tueddu    i'w    dodi    i    mewn    ynia   yn    ei    geiriau 

hi    ei    hunan: — "We   can    never    forget    his    delight    in    the 

Exhibition  of  1862,  over  a  picture  of  Linell's  called  the  'Top 

of  the  Hill;'  the  subject  being  a  Corn  Harvest,  most  masterly 

treated,  the  rich  glow  of  the  sunlight  on  the  yellow  waving  corn 

uncut,  and  its  play  among  the  sheaves.     It  moved  him  almost  to 

tears.     There  he  sat  and  sat  and  sat,  looking  at  that  picture. 

'  What  a  wonderful  thing  is  that  art,'  he  would  say ;  '  raae'r  peth 

yn  fy  w  ar  y  canvas  yna,'  or  words  to  that  effect :  and  he  spoke 

of  it  repeatedly  afterwards.     How  I  wished  then  that  I  could 

have  got  that  picture  for  him." 

Ychydig  wythnosau  cyn  hyn  yr  oedd  wedi  ysgrifenu  llythyr 

at  Miss  Davies,  y  pryd  hyny  o  Argoed,  yn  agos  i  Langollen,  oud 

yn  awr  o  Bedford  Street,  Liverpool,  o'r  hwn  y  dyfynir  yr  hyn  a 

ganlyn  o'r  Olysgrif : — 

"  91,  Everton  Terrace,  Mai  12,  1862. 

"  Mi  a  glywais  eich  bod  yn  ymdrechu  cael  ysgol  ddyddiol  yn 
"yr  ardal  yna.  Plu-  oes  i  cliwi  i  Vv'neuthur  daioni.  Dysgwyl- 
"  iwch  wrthwynebiadau,  lie  y  dyleeh  gael  help,- — a  difrawder,  lie 
"y  dyleeh  gael  zel  a  brwdfrydedd;  ond  peidiwch  a  digaloni. 
"  Cofiwch  mai  ammod  llwyddiant  y w  llaf ur  a  hunanymwadiad. 
" '  Whoever  would  remedy  misery  must  himself  suffer;  and  the 
"pains  of  the  vicarious  benefactor  are  generally  to  bear  proportion 
"  to  the  extent  or  multiplicity  of  the  evils  he  labours  to  remove. 
"  He  who  with  due  sense  of  the  greatness  of  the  enterprise, 
"  devotes  himself  to  the  removal  of  the  moral  wretchedness  in 
"  which  human  nature  is  involved,  will  find  that  the  sad  quality, 
"  of  these  deeper  woes  is  in  a  manner  reflected  back  upon  himself; 
"  and  that  to  touch  the  substantial  miseries  of  degenerate  man, 
"  is  to  come  within  the  infection  of  infinite  sorrow.' 

"  Ah  !  then,  my  dear  friend,  we  cannot  do  much  good  without 
"  having  the  mind  and  the  spirit  of  Christ.  Suffering,  vicarious 
"  suffering,  is  the  foundation   of  the  Christian  religion,  and  the 


7:32  PENNOD  XIII. 

'•  law  of  Christian  usefulness.     May  you  be  filled  with  the  love 
"  of  Christ." 

Yr  oedd  Mr.  Rees  yn  cymmeryd  dyddordeb  neillduol  yn 
Nghymdcithasfa  Bangor,  Medi  10,  11,  18G2,  yn  enwedig  mewn 
cyfarfod  arbenig  a  gynhaliwyd  yno  i  dderbyn  ymwclwyr  oddi- 
wrth  Eglwys  Henaduriaethol  yr  Iwerddon ;  sef  y  Pareli.  John 
Rogers,  Cymmedrolwr  eu  Cymmanfa  am  y  flwyddyn  bono ;  y 
Parch.  Dr.  Cooke,  Belfast,  y  gweinidog  mwyaf  enwog  a  phoblog- 
aidd  a  berthynai  i'w  heglwys ;  a'r  Parch.  John  Hall,  o  Dublin, 
Dr.  Hall  o  New  York  yn  awr;  yn  nghyd  a'r  Parch.  J.  G. 
AVright,  Southampton,  yr  hwn  a  ddaethai  yno  fel  cynnryehiol- 
ydd  yr  Eglwys  Henaduriaethol  yn  Lloegr.  Fe  gynhaliwyd 
lliaws  o  gy farfodydd  yn  ein  Cymdeithasfaoedd,  o'r  un  nodwedd 
ac  i'r  un  amcan  a  hwn,  cyn  ac  wedi  hyny,  ond  y  mae  yn  ddi- 
arameu  fod  hwn  yn  un  o'r  rhai  mwyaf  brwdfrydig  a  gynhaliwj^d 
erioed.  Cynnygiwyd  y  penderfyniad  o  groesawiad  i'r  dieithr- 
iaid  gan  Mr.  Rees,  ac  anaml  y  clywyd  ef  yn  fwy  dedwydd.  Yr 
oedd  Mr.  Wright  a  Mr.  Rogers,  yn  eu  cyfarchiadau  i'r  Gym- 
deithasfa,  wedi  awgrjmiu  at  y  dymunoldeb  o  gael  Cymmanfa 
fawr  o  boll  Bresbyteriaid  y  byd  yn  Llundain  yn  flynyddol,  neu 
gan  Mr.  Rogers  bob  tair,  neu  bump,  neu  ddeng  mlynedd.  '•'  Pe 
dygwyddai,"  mcddai  Mr.  Rees,  "i'r  fath  beth  gymmeryd  lie  yn 
fy  nyddiau  i,  ac  i  minnau  gael  y  fraint  o  fod  yn  bresennol  yn  y 
fath  gynnulliad,  mi  a  lawenhawn  yn  fawr  wrth  gyfarfod  yno  a, 
gwyr  duwiol  ac  enwog  o  wahanol  wledydd  y  ddaear  ;  ac  eto  nid 
wyf  yn  meddwl  y  teimlwn  gymmaint  llawenydd  yn  yr  olwg  ar 
neb  o  honjait  ag  a  wnawn  wrth  weled  wyneb  am  bell  hen  frawd 
o  fynydd-dir  Cymru  yn  eu  plith.  Mi  fuin  i  yn  ddiweddar  yn 
yr  Arddangosiad  Mawr  yn  Llundain,  lie  y  gwelais  lawer  o 
ryfeddodau,  gwerth  yn  ddiammeu  myned  bellder  mawr  o  fFordd 
i'w  gweled ;  yr  oedd  yno  lawer  o  gynnyrchion  ardderchog  o 
rfrainc,  Belgium,  Italy,  a  gwledydd  ereill,  ac  nis  gallwn  edrych 
arnynt  heb  deimlo  cryn  lawer  o  edmygedd.  Ond  ryw  fodd,  nid 
oedd  yno  ddim  ag  oedd  yn  taro  fy  sylw  i  yn  fwy,  os  yn  gym- 
maint, a  hen  yslaten  a  welais  yno,  wedi  dyfod  o  rywle  o  Sic 


HAXES   BYWYD   HENRY   REES  733 

Gaernarf(»n.  Yr  oecldwn  3-11  teiinlo  wrth  wcled  y  llcchen,  fel  pe 
buaswn  wedi  dyfod  i  gyfarfyddiad  a  hen  gydnabyddiaeth  i  mi 
yn  nghanol  dieithriaid,  ac  ar  unwaith  yn  cael  fy  liunan  yn  fwy 
cartrefol  yn  y  lie.  Ac  yn  gyffelyb,  ond  mewn  ystyr  lawer  iawii 
uwch,  y  mac  yn  ddianimeu  genyf,  y  teimlwn  yn  yr  olwg  ar  rai 
o'm  hen  frodyr  o  Gymru,  pe  cawn  fy  hunan  mewn  Cymmanfa 
fawr,  o'r  fath  ag  y  eyfeiriwyd  ati,  o  holl  Bresbytcriaid  y  byd, 
yn  cyfarfod  yn  Llundain  neii  yn  rhywle  arall."  Nid  oes  eisiau 
dywedyd  fod  ei  syhvadau  yn  cael  eu  derbyn  gyda  chymmer- 
adwyaeth  mawr  gan  y  Gyradeithasfa.  Yr  oedd  yu  pregethu  ar 
y  maes  am  ddeg  ar  y  gloch  boreu  lau,  oddiar  Matt.  xiii.  IS, 
gyda  dwysder  a  difrifwch  neillduol.  Y  mae  y  bregeth,  yr  hon 
y  cyfeiriasora  ati  eisoes,  i'w  chael  yn  yr  ail  gyfrol  o'i  Bregcthau, 
tudal.  569 — 580.  Parhaodd  i  lafurio  gydag  egni  mawr,  yn  ddi- 
fwlch  liyd  ddiwedd  y  flwyddyn,  heb  golli  cymmaint  ag  un 
Sabboth ;  ac  yn  fynych,  am  ry w  reswm,  yn  y  tymhor  hwnw  yn 
pregethu  dair  gwaith  ar  y  Sabboth,  yr  hyn  nad  oedd  arferol 
iddo  er  ys  rhai  blynyddoedd,  ac  na  ddylesid  mewn  un  modd 
gymhell  arno  na'i  ddysgwyl  oddiwrtha  Yr  ydym  yn  cael  ei 
fod  yn  Nghymdeithasfa  Abergele,  Rhagfyr  3,  4,  ac  yn  pregethu 
yno  ddwywaith.  Elai  yn  fyn3^ch  hefyd,  fel  yr  oedd  wedi  arfer 
cr  ys  blynyddoedd,  i  Gyfarfodydd  Pregethu  a  gyuhelid  yma  a 
thraw,  mewn  gwahanol  barthau  o'r  wlad,  yn  gystal  ag  3m  ami  i 
Gyfarfodydd  Misol,  yn  3^'  amrywiol  Siroedd.  Er  y  cwynai  3^1 
f^mych  fod  ei  nerth  yu  gwanhau  a'i  feddwl  3'n  llwfrhau,  eto  nitl 
oedd  yn  arbed  dim  arno  ei  hunan,  nae  yn  lleiliau  dim  yn  ei 
lafur;  ac  yr  oedd  ei  Feistr  mawr  yn  parhau  i'w  anrln^deddu, 
trwy  ddw3ai  tystiolaeth  ddiammw3^s  trw}"ddo  i  Air  ei  ras. 

Mae  y  flwyddyn  1863  yn  tori  arnom,  yn  ei  ch3^s3dltiad  ag  cf, 
gydag  ysgrif  nodedig  o  werthfawr  o'i  eiddo  3/n  y  rhifyn  cyntaf 
o'r  Traeihodydd,  am  y  flwyddyn ;  ar  "  Arwyddion  ein  Hamser- 
ocdd  yn  g3'mhelliadau  i  Ffydd  a  Sancteiddrwydd."  Fe'i  hail 
g}'hoeddwyd,  yn  ei  ffurf  wreiddiol,  megis  pregeth,  yn  y  gyfrol 
gyntaf  o'i  Bregethau  (tudal.  513 — 540).  Mae  yn  anmhosibl,  ni 
a  dybiem,  i  neb  ddarllen  y  traethawd  hwn,  heb  deimlo  fod  y 


734  PENNOD  xiir. 

pregethwr  yn  chwilio  dirgel-ddyn  ei  galon,  ac  yn  olrhain  dyfn- 
deroedd  ei  ysbryd,  a  pheri  iddo,  mewn  ystyr,  gael  barn  angau 
jmddo  ei  hunan.  Y  mae  yn  enghraifFt  arbenig  o'l-  ll^mider 
hwnw  a  arferid  ganddo  yn  gyson  tuag  ato  ei  hnnan,  ac  y  mynai 
ijymhell  ei  lioll  wrandawvvyr  i'w  arfer  hefyd  tuag  atynt  eu 
hunain. 

Mae  yn  ddrNvg  genym  nad  yw  ein  hadgofion  am  dano  am  y 
flwyddyn  1863,  ond  tra  diffygiol,  ac  nad  oes  genym  ond  j'-chydig 
iawn  o  lytbyrau  o'i  eiddo  ag  y  gallwn  fod  yn  hollol  sicr  o'u  bod 
bod  wedi  eu  hysgrifenu  ganddo  yn  ystod  y  flwyddyn  bono. 
Nid  oedd  yn  bresennol  yn  Nghymdeitbasfa  y  Trallwm,  Sir  Dref- 
aldwATi,  lau  a  Gwener,  Mawrth  26,  27,  ac  nid  ydym  yn  cofio  y 
rbeswm  am  hyny.  Fe  aeth  i  Manchester  at  y  Croglith  a'r  Pasg, 
Ebrill  3,  5,  6,  1863,  er  mesur  o  siomedigaeth  i  gyfeillion  Llun- 
dain.  Ch^wsom  ei  fod  yn  nodedig  o  siriol  yn  Manchester  y 
pryd  hwnw,  ac  yn  pregethu,  yr  oeddent  oil  yn  teimlo,  yn  f wy 
nerthol  nag  arferol. 

Y  tro  cyntaf  i  ni  gyfarfod  ag  ef  y  flwyddyn  hon,  oedd  yn 
Nghynideithasfa  TrefFynnon,  Mehefin  8,  9,  10.  Yr  oedd  yn 
cwvno  yno  ei  fod  yn  llesg  a  gwanaidd,  ond  nis  gallasai  neb 
dybied  dim  o'r  fath  oddiwrth  y  bywiogrwydd  a'r  nerth  a 
ddangosid  ganddo  yn  yr  boll  gyfarfodydd.  Yr  oeddem  ni  yn 
dy""wydd  bod  yn  llywj^ddu  y  Gymdeithasfa  y  flwyddyn  bono, 
ac  felly  yr  ydym  yn  cofio  yn  dda  am  y  rhan  arbenig  a  gym- 
merid  ganddo  yn  yr  amrywiol  gynnadleddau.  Yn  y  Gymdeith- 
asfa hon,  yn  ol  trefniad  Gymdeithasfa  y  Trallwm,  yr  oedd  yn 
traddodi  y  Cynghor  i'r  brodyr  a  neillduid  i'r  boll  waith,  a  Dr. 
Edwards  o'r  Bala  yn  traethu  ar  "  Yr  Eglwys  yn  yr  Oes  Apostol- 
aidd."  Yr  oedd  y  Cynghor  yn  seiliedig  ar  Psalm  li.  13. — 
"  Crefydd  Bersonol  yn  sail  Defnyddioldeb  Gweinidogaethol." 
Fe'i  cyhoeddwyd  yn  yr  ail  rifyn  o'r  Traethodydd  am  1864, 
tudal.  171 — 187  ;  ac  fe'i  hail-gyhoeddwyd  yn  y  drydedd  gyfrol 
o'i  Bregethau,  tudal.  348 — 373.  Yr  oedd  rhyw  eneinniad 
annghyfiredin  ar  y  traddodiad  o'r  Cynghor  hwn,  —  yr  boll 
gynnulleidf a,  fwy  nag  unwaith,  yn  f oddfa  o  ddagrau ;   ac  fel 


HANES   BYVVYD   HENRY   REES.  735 

y  mae  yn  argrafFedig,  y  mae  yn  ddiddadl  yn  deilwng  o'i  gystadlu 
ac  odid  un  o'r  Cynghorion  gwerthfawr  a  draddodwyd  ganddo 
erioed.  Dyma,  os  ydyni  yn  iawn  gofio,  y  tro  diweddaf  iddo 
gyflawni  y  gwasanaeth  hwn  yn  ein  Cymdeithasfaoedd.  Pregeth- 
odd  y  tro  hwn  am  ddeg  ar  y  gloch  yn  Nhreffynnon  gyda  goleuni 
ac  arddeliad  mawr. 

Yn  y  Gymdeithasfa  hon  yn  Nhreffynnon,  y  pwnc  athraw- 
iaethol  yr  ymdrinid  ag  ef  yn  Nghyfarfod  y  Pregethwyr  a'r 
Blaenoriaid,  am  wyth  ar  y  gloch  y  boreu  diweddaf,  ydoedd, — 
"'  lawn  Crist — yn  ei  holl  ddigonedd,  a'i  berthynas  a  galwedigaeth 
gyffredinol  yr  Efengyl,  yn  nghyd  a'i  gysylltiad  neillduol  a 
PhrjTiedigaeth  yr  Eglwys."  Gan  mai  dyma  yr  ymdriniaeth 
fanwl  ddiweddaf  a  fu  genym  mewn  Gymdeithasfa  ar  y  mater 
hwn,  oddieithr  parhad  yr  ymdriniaeth  yn  Nolgelleu,  yn  niwedd 
y  flwyddyn,  a  bod  Mr.  Rees  a  Dr.  Edwards  yn  cymmeryd  rhan 
arbenig  ynddo,  ac  yn  wir,  oddieithr  y  sylwadau  arweiniol  a 
therfynol  genym  ein  hunan  fel  Llywydd,  mai  hwynt  hwy  a 
•Iraethasant  braidd  y  cwbl  o'r  gweddill,  yr  ydym  yn  cael  ein 
tueddu  i  ddodi  i  mewn  yma  yr  Adroddiad  o  hono,  a  gawn  yn  y 
Drysorfa  am'fis  Gorphenaf,  1863,  tudal.  263 — 265,  yr  hwn  sydd 
yn  cyunwys  crynodeb  cy wir  o'r  ymddyddan : — 

'•'  Sylwyd  y  bu  amser  yn  Nghymru  pan  yr  oedd  llawer  o 
gyndyn-ddadleu  a  phyncio  sychlyd  ar  y  mater  hwn;  eithr  fe 
dybygir  fod  y  dyddiau  hyn  yn  fanteisiol  i  egluro  a  derbyn  y 
golygiadau  Ysgrythyrol  arno,  heb  fyned  i  ddim  eithafion  gor- 
modol,  nac  i  ysbryd  o  ddadleuaeth  cecrus  a  di-fudd.  Bu 
tymhor  pan  y  tybygid  fod  rhai  yn  y  Cyfundeb  hwn  yn  gwadu 
pob  cysylltiad  rhwng  yr  lawn  a  galwedigaeth  gyffredinol  3'r 
efengyl ;  dywedent  fod  hawl  y  pregethwr  i  alw  pawb  yn  ddi- 
wahaniaeth  i  gredu  yr  efengyl,  yn  sylfaenedig  yn  unig  ar 
orchymyn  lesu  Grist :  yr  unig  awdurdodiad  i  wahodd  pawb  afc 
Waredwr  ganddynt  hwy  oedd,  fod  Duw  yn  ei  Air  yn  erchi 
hyny,  ac  na  wyddai  dyn  pwy  oedd  ei  bobl  etholcdig  ef.  Ond 
dengys  y  Beibl  fod  galwedigaeth  yr  efengyl  wedi  ei  seilio  ar 
drefn  y  cyfryngdod — ar  Aberth  Crist  a'r  lawn.     Gweinidogaeth 


73G  PENNOD  XIII. 

y  cymmod  ydy w :  '  Sef,  bod  Duw  yn  Nghrisfc  yn  cymmodi  y 
byd  ag  ef  ei  hun,  heb  gyfrif  idd^mt  eu  pechodau,  ac  wedi  gosod 
\mom  ni  air  y  cymmod.  Am  hyny  yr  ydym  ni  yn  genadau 
dros  Grist,  megis  pe  byddai  Duw  yn  deisyf  arnoch  trwora  ni ;  yr 
ydym  yn  erfyn  dros  Grist,  cymmoder  chwi  a  Duw.'  Ac  ar  ba 
beth  y  mae  y  '  deisyf '  a'r  '  erfyn  '  hwn  yn  seiliedig  ?  Ar  Aberth 
mawr  y  groes :  '  Canys  yr  Hwn  nid  adnabu  bechod,  a  wnaeth 
efe  yn  bechod  drosom  ni,  fel  ein  gwnelid  ni  yn  gyfiawnder  Duw 
jmddo  ef.' 

"  Nodwyd  mai  un  peth  arbenig  sydd  yn  hynodi  y  dadguddiad 
dwyfol  y w  ei  eangder.  Y  mae  '  yn  dra  eang.'  Mewn  annghofio 
hyn  y  mae  y  rhan  fwyaf  o  gamfarnau  yn  dechreu.  Cymmerir 
rhyw  ddarn  o'r  gwirionedd,  a  thybir  mai  hyny  yw  y  cwbl. 
Mae  yn  anmhosibl  yn  wir  i  un  dyn,  ac  i  bob  dyn  gyda'u  gilydd, 
weled  ar  unwaith  y  cwbl  sydd  yn  ngair  yr  Arglwydd ;  ac  ni 
welir  yr  holl  gwbl  o'i  gynnwysiad  i  dragwyddoldeb.  Ond  yr 
anffawd  ydyw,  fod  dyn  yn  myned  mor  hunanol  a  meddwl  mai  y 
rhan  o'r  gwirionedd  a  welir  ganddo  ef  yw  y  cwbl  o'r  gwirionedd. 
Ni  warafunir  i  ni  edrych  ar  y  gyfran  o'r  gwirionedd  yr  ydym 
ni  3m  ei  weled  ;  ond  ni  ddylem  sefyll  dros  y  gyfran  hono  fel  pe 
byddem,  wedi  cael  rhyw  ddirnadaeth  am  dani,  yn  cynnwys  yr 
holl  wirionedd  yn  ein  meddwl  ein  hun.  Os  na  fedrwn  yn  awr 
gysoni  gwahanol  ranau  y  datguddiad  au  gilydd,  ein  doethineb 
ni  y w  credu  y  cyfan,  a  defnyddio  yr  hyn  sydd  amlwg,  a  gadael 
rhwng  y  Duw  a  roddes  y  gair  a'r  cysondeb.  Fe  amlygir  i  ni 
fod  galwedigaeth  yr  efengyl  yn  gyffredinol  ar  bob  dyn,  ac  ar  yr 
un  pryd  fod  perthynas  neillduol  rhwng  gwaith  Crist  a'r  ethol- 
edigion.  Y  mae  eisieu  i  ni  ddal  y  ddau  bwnc  yna  mewn  ystyr 
eang  a  rhydd — eu  cymmeryd  fel  y  maent  yn  eu  hyd  a'u  lied, 
heb  wasgu  na  chyfyngu  dim  arnynt.  Gallwn  ar  un  Haw  deimlo 
yn  gadarn  i  osod  allan  sicrwydd  trefn  cadwedigaeth  trwy  ras — 
perthynas  feichni'ol  Crist  a'i  bobl — na  chollir  neb  a  roddwyd 
iddo  gall  y  Tad ;  hen  athrawiaeth  y  Puritaniaid.  Ac  ar  y  Haw 
arall;  gallwn  fod  mor  gadarn  i  alw  pawb  at  Grist,  gan  gyfeirio 
at  anfeidroldeb  ei  laAvn,  lie  y  mae  holl  ddigonolrwydd  ar  gyfer 


HANES   BYWYD   HENRY   REES.  737 

pawb.  Ni  raid  petruso  gahv  pawb  i  gredu  yn  'yr  Hwn  a 
osododd  Duw  yn  lawn/  a  chredu  ynddo  fel  pechaduriaid.  Fe 
allai  mai  3'n  hyn  y  ceir  help  i  weled  y  cysondeb :  nid  ydym  i 
ahv  dynion  yn  y  nodweddiad  o  etholedigion  na  duwiolion,  o  rai 
ailanedig  neu  argyhoeddedig,  ond  fel  pechaduriaid.  Dyma  oedJ 
pwnc  inawr  hen  Fethodistiaid  Cymru — mai  nid  fel  un  wedi  ei 
fiileni,  nen  dan  deimladau  o  argyhoeddiad,  y  mae  dyn  i  gredu  yn 
Nghrist,  ond  fel  pechadur — fel  un  ag  angen  Gwaredwr  arno. 

"Galhvn,  yn  wir,  deimlo  mor  rhydd  ug  un  Armin  i  alw  pechad- 
uriaid i  gredu  yn  lesu  Grist;  ac  mewn  gwirionedd,  nid  cyfyng- 
ach  yw  ein  cyfundrefn  dduwinyddol  ni  nag  Arminiaeth,  ond 
eangach  ;  y  mae  pob  peth  cadarnhaol  sydd  ganddynt  hwy  genym 
ninnau.  lawn  hollddigonol — '  lawn  dros  ein  pechodau  ni,  ac  nid 
dros  yr  eiddom  ni  yn  unig,  ond  dros  bechodau  yr  holl  fyd  '■ — 
galwedigaeth  yr  efengyl  ar  bawb  fel  pechaduriaid — dyledswydd 
pawb  i'w  chredu — a  chyflwr  yr  annghredadyn  yn  ddiesgus ;  ,nid 
oes  ganddynt  hwy  yr  un  fantais  tuag  at  roddi  arbenigrwydd  i'r 
gwirioneddau  hyn  nad  oes  genym  ninnau.  Y  gwahaniaeth  sydd 
rhyngom  ydy w,  fod  genj-m  ni  ychwaneg  na  hwy  i'w  ddy wedyd. 
Heblaw  galwedigaeth  gyffredinol  i'w  chyhoeddi,  y  mae  genym 
ni  sicrwydd  nad  ii  y  cyhoeddiad  o'r  alwedigaeth  hono  yn  ofer. 
Heblaw  cyfeirio  at  yr  haeddiant  hollddigonol  neu  anfeidrol  sydd 
yn  ngwaith  Crist  yn  gosod  ei  enaid  yn  abertli  dros  bechod,  fel 
na  chollir  neb  o  herwydd  un  diffyg  ynddo,  y  mae  genym  bob 
sicrhad  y  '  gwel  efe  ei  had ; '  canys  o  herwydd  y  cyfammod,  yr 
hwn  a  gadarnhawyd  trwy  waed  ei  Groes  Ef ,  '  ewyllys  j^r 
Arglwydd  a  Iwydda  yn  ei  law  ef ,'  ac  '  o  laf ur  ei  enaid  y  gwel,  ac 
y  diwellir.'  Hen  bwnc  hanfodol  mewn  gwir  Galviniaeth — a 
barn  yr  hen  John  Calvin  ei  hun — yw,  fod  Crist  yn  ei  Aberth  yn 
lawn  hollddigonol — iawn  na  buasai  ei  lai  yn  achub  un  dyn,  ac 
nad  oedd  eisieu  ei  fwy  i  achub  yr  holl  fyd — ac  mai  dyma  ein 
sylfaen  i  alw  ar  bawb  i  gredu  yn  Nghrist ;  ac  yn  unol  a  hyn,  yr 
j'dym  yn  credu,  oddiwrth  dystiolaethau  y  Beibl,  fod  perthynas 
feichniol,  bersonol,  rhwng  Crist  a'r  etholedigion,  neu  y  rhai  a 

roddwyd  iddo  gan  y  Tad,  a  bod  y  berthynas  neillduol  hon  yn 
3  a 


V3S  PENNOD  XII r. 

rhedeg  trwy  holl  drcfii  yr  lawn,  ac  mai  hyn  sydd  yn  rhoddi 
sicrwydd  i'r  drefn.  Nid  oes  gcnym  hawl  i  ddadgysylltu  y  naill 
oddiwrth  y  Hall ;  mac  y  naill  a'r  Hall  yn  cael  eu  gosod  allan  yn 
ddiamheuol  yn  y  Beibl,  er  nad  oes  eisiau  i  ni  ofalu  am  eu  dwyn 
ar  gyfer  eu  gilydd  yn  mliob  pregeth.  Gallwn  gymmeryd  ein 
rhyddid  i  gyhoeddi  a  chynnyg  bendithion  yr  efengyl  yn  y  modd 
eangaf,  heb  orfod  arnom  gymedroli  hyny  trwy  ddywedyd,  '  Yr 
wyf  finnau,  gwybydder  yn  Galvin — yr  wyf  yn  dal  etholedigaeth/ 
&c.  Os  ydym  ni  yn  gweled  anhawsder  i  gysoni  yn  berffaith  y 
naill  wedd  ar  y  gwirionedd  a'r  wedd  arall  arno,  anhawsder  yw 
hwnw  yn  tarddu  oddiar  ein  bj^chander  ni  i  ddeall  pethau  y 
Duw  mawr  ag  sydd  yn  eu  natur  a'i  holl  ffyrdd  yn  rhwym  o  f od 
i  ni  yn  anamgyffredadwy. 

"  Ar  ryw  olwg,  dichon  £od  yr  anhawsder  yn  ymddangos  yn  fwy 
yn  y  golygiad  duwinyddol  sydd  genym  ni  fel  Cyfundeb  ar  y 
pwnc  dan  sylw,  yn  gymmaint  a'n  bod  yn  cadw  draw  oddiwrth 
eithafion  y  ddwy  oehr  —  Arminiaeth  ac  Uwch-Galviniaeth. 
Gallem  dybied  fod  Arminiaeth  yn  lied  gyson  a  hi  ei  hun,  ond 
nid  mor  gyson  a'r  Beibl :  Duw  wedi  darpar  iachawdwriaeth  i 
bawb,  Grist  wedi  marw  dros  bawb,  yr  efengyl  yn  galw  ar  bawb 
i  gredu,  gallu  gan  bawb  i  ufuddhau  i'r  efengjT-l,  ond  dim  sicrhad 
y  bydd  i  neb  ei  chredu,  nac  ychwaith  i'r  neb  a  gredo  gael  by wyd 
tragywyddol,  gan  y  gall  hwnw  syrthio  i  annghrediniaeth.  a 
marw  yn  annghredadyn.  Mae  yr  hyn  a  elwir  weithiau  yn 
Uwch-Galviniaeth,  drachefn,  yn  gyson  a  hi  ei  hun,  eithr  nid 
ydym  ni  yn  ei  gweled  yn  gyson  a  r  Ysgry thyr :  Duw  wedi  ethol 
nifer  pennodol,  Crist  ar  y  groes  wedi  marw  dros  nifer  pennodol, 
wyneb  yr  efengyl  yn  unig  ar  y  rhai  hyny,  yr  Ysbryd  Glan  jn 
sicr  o  ddwyn  y  rhai  hyny  i  gredu  yn  mha  le  bynnag  y  byddont, 
a'u  cadwedigaeth  yn  ddibetrus,  pa  beth  bynnag  a  wnelont ;  felly 
y  mae  cyfFredinolrwydd  galwad  yr  efengyl,  drygedd  a  pherygl 
annghrediniaeth,  rhesymoldeb  a  gwerth  ymarferiad  a  moddioa 
gras,  a  sancteiddrwydd  trefn  y  prynedigaeth,  yn  bethau  sydd  yn 
cael  eu  gwrthod  neu  eu  hannghofio  yn  y  gyfundrefn  hono. 
Gyda  ni,  nid  yw  y  drefn  ar  un  Haw  yn  un  benagored  ac  ansicr. 


HANES  BYWYD   HENRY    REES.  739 

nac  ar  y  Haw  arall  yn  un  derfynol  a  chyfyng.  Yr  ydym  3'n  dal 
rod  yr  lawn  yn  ei  natur  ei  hun  yn  ddigonol  i  bawb,  a  bod 
galwad  ar  holl  gj'rau  y  ddaear  i  droi  eu  hwynebau  ato  am 
achubiaeth.  Y  mae  wedi  estyn  dydd  gras  i  bechaduriaid  yn 
gyfFredinol ;  ac  er  eu  bod  o  ran  eu  cyflwr  wrth  natur  yn  garchar- 
orion,  y  mae  y  cyhoeddiad  o  bono  }ti  eu  gosod  yn  '  garcharorion 
gobeithiol.'  Xid  y  gyfraith  a  droseddasant  sydd  yn  awr  yn 
sefyll  a,r  ffordd  eu  cadwedigaeth ;  y  mae  yr  lawn  wedi  boddloni 
y  gyfraith ;  ond  eu  hannghrediniaeth  hwy  yw  yr  hyn  sydd  yn 
eu  damnio. 

"  Y  mae  boll  drefn  yr  efengyl  yn  sail  a  chefnogaeth  i  alw  yn 
ddibetrus  ar  ddyn  fel  pechadur.  Mae  y  ffaith  fod  Duw  wedi 
bwriadu  acbub  er  tragywyddoldeb — fod  Ci'ist  mewn  pryd  wedi 
marw  dros  yr  annuwiol — fod  yr  Yspryd  Glan  yn  addawedig  i 
weitbio  ar  bechaduriaid, — yn  galonogiad  cryf  i  bregethwr  alw 
yn  daer  ar  ei  holl  wrandawwyr  i  geisio  iachawdwriaeth ;  ac  er 
iddo  yn  ami  orfod  ochain,  '  Pwy  a  gredodd  i'n  hymadrodd  ? '  y 
mae  yn  dda  iawn  cofio  nad  a  y  cwbl  yn  ofer.  Y  mae  yr  lawn 
digonol  i'r  holl  fyd  yn  brynedigaeth  sicr  i'r  eglw^'s.  Yn  yr  un 
drefn  ag  y  gehvir  ar  bawb  i  gredu,  y  sicrheir  achubiaeth  y  rhai 
oil  a  gredant ;  ac  y  sicrheir  hefyd  y  bydd  tyrfa  ddirif  yii 
credu.  Gyda  golwg  ar  y  sicrhad  neillduol  hwn  y  dywedodd 
Crist,  '  Yr  ydwyf  yn  rhoddi  fy  einioes  dros  y  defaid  ;  a  defaid 
eraill  sydd  genyf,  y  rhai  nid  ynt  o'r  gorlan  hon ;  y  rhai  hyny 
hefyd  sydd  raid  i  mi  eu  cyrchu,  a'm  llais  i  a  wrandawant." 
Diau  yr  arbedasid  cryn  annghysuron  ac  ymrysonau  flynyddau 
yn  61,  yn  Sir  Fflint  a  rhai  manau  ereill,  ped  edrychasid  gan  yr 
holl  frawdoliaeth  gyda  mwy  o  ryddid  meddwl  ar  y  ddau  ar- 
weddiad  hyn  ar  y  gwirionedd :  y  cyfiredinolrwydd  a'r  neillduol- 
rwydd;  yr  hollddigonolrwydd  yn  gwneuthur  pawb  yn  ddi- 
esgus,  a'r  bwriad  penarglwyddiaethol  yn  gwneuthur  y  drefn  yn 
sicr.  Yr  oedd  Crist  yn  rhoi  lie  i'r  naill  a'r  Hall  yn  ei  weinidog- 
aeth :  '  Yr  hyn  oil  y  mae  y  Tad  yn  ei  roddi  i  mi,  a  ddaw  ataf  fi ; 
a'r  hwn  a  ddel  ataf  fi,  nis  bwriaf  ef  allan  ddim.'  '  I  ti  yr  ydwyf 
yn  diolch,  O  Dad,  Arglwydd  nef  a  daear,  am  i  ti  guddio  y 


740  PENNOD  XIII. 

pethau  hyii    rliag   y  doethion  a'r  rhai    deallus,   a'u    datguddio 

0  honot  i  rai  bychain.  le,  O  Dad,  canys  felly  y  rhyngodd  bodd 
i  ti.'  Dyna  y  ueillduolrwj'dd.  Ond  y  mae  yn  troi  yn  ebrwydd 
at  y  cyffredinolrwydd :  '  Deuwch  ataf  fi  bawb  ag  y  sydd  yn 
flinderog  a  llwythog,  a  mi  a  esmwythaf  arnoch.'  Ac  y  mae  efe 
yn  hyn  yn  esiampl  i  bregethwja'  eto.  Edrychwn  yn  benaf  dim 
ar  ein  bod  yn  derbyn  y  drefn  Ddwyfol  am  fj^wyd  fel  y 
datguddir  hi  yn  yr  efengyl ;  ac  er  nas  gallwn  ei  dirnad  yn  ei 
holl  gysylltiadau,  mynwn  wybod  mai  ein  holl  iachawdwriaeth 
a'n  holl  ddymuniad  yn  bersonol  ydyw." 

Yr  oedd  yr  ymddyddan  hwn  yn  NhrefFynnon  yn  cael  ei 
deimlo  gan  bawb  oeddent  yn  bresennol  yn  nodedig  o  effeithiol,  ac 
er  y  gallai  fod  yno  rai  yn  tybied  fod  rhai  or  sylwadau  yn  rhy 
eang,  ac  yn  gwyro  oddiwrth  yr  hyn  a  oh'gid  ganddynt  hwy  yn 
athrawiaeth  iachus,  a  Chalviniaeth  bur,  eto  ni  ynganodd  neb 
un  gair  yn  erbyn  diin  a  ddywedid,  ac  yr  oedd  y  fath  oleuni  a 
bias  ar  yr  hyn  a  draddodid  fel  ag  i  wneyd  yn  anmhosibl  braidd 
i  neb  wneuthur  nnrhyw  wrthwynebiad  hyd  yn  nod  pe  yn 
tueddu  at  hyny.  Yr  oeddem  ni,  pa  fodd  bynnag,  yr  wj^thnos 
ganlynol,  yn  dygwydd  bod  yn  Nghymdeithasfa  Flynyddol 
M6n,  yr  hon  a  gynlielid  yn  Niwbwrch,  Mawrth  IG,  17,  a'r  lie  y 
rhoddwj^d  adroddiad  helaeth  o'r  ymdriniaeth  a  fuasai  ar  y 
mater  yn  NhrefFynnon,  ac  y  gvvnaed  amryw  sylwadau  ychwaneg- 

01  arno.  Nid  oedd  Mr.  Roberts,  Amlwch,  yn  Nhreffynnon,  ond 
yr  oedd  yn  Niwbwrch ;  ac  3^r  oedd  yn  amlwg  nad  oedd  yn 
hoffi  o  gwbl  yr  jnnyriad  a'r  cwestiwn  am  helaethrwydd  yr  lawn, 
nac  ar  ei  berthynas  a  galwedigaeth  gj'ffredinol  yr  efengyl.  Yr 
hyn  yr  oedd  efe  yn  dadleu  drosto  oedd,  nad  oes  eisieu  i  ni  fyned 
yn  ddim  pellach  na  gorchymyn  Duw  i  gyhoeddi  yr  efengyl  i 
bawb  yn  ddiwahaniaeth ;  a  bod  yr  hyn  sydd  yn  rlieswm  digonol 
i'r  pregethwr  i  gyhoeddi  y  drefn  i  bawb  ac  i  alw  ar  bawb  i'w 
defnyddio,  yn  ddigon  o  reswm  i  bob  pechadur  gael  ei  gadw 
trwyddi  ond  gwneuthur  hyny.  "  Trefn  Duw,"  meddai,  "  ydyw 
y  drefn  a  gyhoeddir  yn  yr  efengyl,  ac  efe  sydd  gyfrifol  am 
dani ;  ac  os  ydyw  efe  wedi  cael  ei  foddloni,  nid  oes  genym  ni 


HANES  BYWYD   HENRY   REES,  741 

ddim  i'w  wneyd  ond  ufuddhau  iddo  i'w  derbyn  i  ni  ein  hunain, 
a  jTwncyd  ein  goreu  i  gael  ereill  i'w  derbyn  hefyd.  Digon  i  bob 
pechadur  ydyw  deall,  fod  y  Duw  y  pechodd  i'w  erbyn,  yn  galw 
arno,  ac  yn  barod  i'w  dderbyn,  yn  yr  Aberth  Mawr,  i'w  heddwcli 
a'i  gyinmeradwyaoth  byth."  Fel  yr  oedd  efe  jai  siarad  ar  y 
pwnc,  fe  dorodd  rliyvv  lewyrch  rhyfedd  ar  y  cyfarfod  nes  yr 
oedd  yno  rai  yn  gorfoleddu  gyda  rhy w  deimladau  annghyffredin. 
Yr  ydym  yn  cofio  fod  yno  un  dyn  yn  gwaeddi  mewn  hwyl 
fawr: — "Armin  a  Chalvin  o'r  golwg,  ac  lesn  Grist  anwyl  ei 
hunan  i'r  amlwg."  Yr  ocddeni  ni  yn  cyd-deithio  gydag  ef  ar  ol 
yr  oedfa  y  boreu,  i  Amlwch,  a  mater  y  cyfarfod  oedd  testyn  ein 
hymddyddan  yr  holl  fFordJ,  Y  cwbl  y  dadleuai  efe  yn  ei  erbyn 
ydoedd,  rhoddi  galwad  gyffredinol  yr  efengyl  i  orphwys  ar 
gyftredinolrwydd  yr  lawn,  ac  nid  ar  y  gorchymyn  dwyfol.  Yr 
ydyin  yn  cofio  ein  bod  yn  ceisio  dadleu  ag  ef  mai  felly  yr  oedd 
y  Beibl  yn  gwneuthur :  "  Deuwch,  canys  weithian  y  mae  pob 
peth  yn  barod;"  "  Yr  yd3'm  yn  erfyu  dros  Grist,  Cymmoder 
chwi  a  Duw.  Canys  yr  hwn  nid  adnabu  becliod,  a  wnaeth  efe 
yn  bechod  drosom  ni ;  fel  y'n  gwnelid  ni  yn  gyfiawnder  Duw 
ynddo  ef."  Dadlcuem  hefyd  mai  nid  y  prcgcthwr  sydd  yn 
galw,  ond  mai  Duw  ei  hunan  sydd  yn  galw ;  ac  er  fod  hawl 
hollol  ganddo  fel  Penarglwydd,  i'n  gorchymyn  ni  heb  roddi  un 
rheswm  am  hyny,  er  hyny,  os  oedd  yn  ymostwng  i  roddi  y 
rheswm  am  ryw  orchymyn,  fod  cymhelliad  ychwanegol  i  ufudd- 
dod  yn  y  rheswm  hwnw,  ragor  na  phe  buasai  heb  ei  roddi  i  ni. 
Yr  oedd  efe  ei  hunan  hefyd  yn  addef,  ac  yn  dadleu,  mai  yn 
yr  Aberth  Mawr  yn  unig  yr  oedd  yr  Arglwydd  yn  derbyn 
pechadur;  a  phrin  yr  ymddangosai  i  ni  fod  dim  gwahauiaeth 
rhwng  hyny,  a  dy wedyd  mai  yn  yr  aberth  yn  unig  yr  oedd  y 
rheswm  am  alw  ar  y  pechadur  ato.  Nid  ydym.  ni  yn  cofio  ym- 
ddyddan  ag  ef  ar  y  cwestiwn  ar  ol  hyny:  ond,  wedi  eyhoeddi  yn 
y  Drysorfa  yr  Adroddiad  a  roddasom  uchod  am  yr  ymdriniaeth 
amo  yn  Nghymdeithasfa  Treffynnon,  fe  dderbyniodd  Mr.  Kees  y 
llythyr  canlynol  oddiwrtho,  yn  ymliw  yn  gyfeillgar  ag  ef,  yn 
nghylch  y  sylwadau  a  wnelsid  yno  ganddo  ef,  a  chan  y  brodyr 
ereill: — 


742  PENNOD  XIII. 

"  Amlwch,  Gorph.  14,  1863. 

"  Anwyl  Gyfaill, — Yn  mha  le  i'ch  cael  nis  gwn, — ai  gartref 
"  neu  ar  eich  teithian.  Pa  fodd  bynnag,  caiff  y  Post  gymmeryd 
'•  ei  siawns  gydc^  hyn  o  bapurun,  gydar  dyb  y  gall  Mrs.  Rees  fod 
"  gartref. 

"Ni  chefais  hyd  yn  hyn  gj'-flleustra  i  gwjmo  wrthych  drallod  fy 
"  meddwl  o  golli  Mr.  a  Mrs.  Davies,  o  Sir  Fon.  Ac  nid  gwaeth 
"  bellach,  ond  goddef  a  thewi,  canys  erbyn  hyn  felly  y  bu.  Ond 
"  ddoe  daeth  y  chwedl  i'm  clustiau  fod  rhyw  obaith  am  eu 
"  dychweliad ;  ond  tebyg  yw  na  byddaf  fi  mewn  cyrhaedd  i 
"  fwynhau  hyny.  A  bydd  fod  rhagluniaeth  ddwyfol  yn  cyr- 
'•  haedd  ei  nod  yn  gorbwyso  pob  aflonyddwch  a  bar  hyny  i  fy 
''■  meddwl  tlawd  i. 

"  Edrychais  ar  hanes  Cymdeithasfa  Treffynnon,  &c.,  a  thybiaf 
"  oddiwrthynt  y  caifF  enw  a  llwch  Mr.  Andrew  Fuller,  a  Dr. 
'•  Bellamy,  &c.,  &c.,  dragywyddol  heddwch  gan  Fethodistiaid 
"  Cymru  mwy.  Pa  guchiau  bynnag  a  all  fod  ar  wedd  y  Cyffes 
"  Ffydd  wrth  droi  ei  gefn  ar  eu  Cymdeithasfa,  os  cam-arweiniad 
'•'  a  gaed  oddiwrtho,  na  ddoded  neb  gareg  f edd  ar  y  fan  y  cleddir 
"  of.  Ac  bellach,  rhj^w  narroiv  escape  i  mi  a  fydd  cyrhaedd  y 
'■  bedd  heb  fy  nghyfrif  yn  heretic.  Yr  wyf  yn  barhaus  yn  fwy- 
"  f wy  argyhoeddedig  yn  y  dyb,  na  chafodd  Duwiuyddion  dysg- 
"  edig  yr  oesoedd  achos  o'r  Beibl  i'w  hymyraetli  ag  exactrwydd 
"  na  helaethrwydd  lawn  Crist,  &c.  Canys  os  ydy w  yr  hyn  a 
"dderbyniodd  Duw  yn  ei  foddloni  ef,  pa  beth  sydd  gan  y  creadur 
'•  bychan  a  wnelo  a  hyny  mwy  ?  Canys  efe  yw  y  gofynwr ;  ac 
'•'  OS  cafodd  efe  ei  foddloni  tuag  at  gyflawni  ei  amcanion  mawr- 
'•'  ion,  pa  hawl  sydd  genym  ni  i  ofyn  iddo  a  dderbyniodd  efe 
'■  ddigon  er  achub  bydoedd,  neu  holl  ddynolryw  ?  Neu  os  g^yr 
"  ef  am  ryw  exactrwydd  yn  yr  achos  mawreddig  hwn,  pwy  a  all 
"  ei  feio  am  na  buasai  f el  arall  ?  Canys  ni  roddodd  Duw  ei  Fab 
"  i  fod  yn  lawn,  ond  i  foddloni  ei  hun  ;  ac  os  derbyniodd  ormod 
'•'  neu  fychan,  arno  ei  hun  y  mae  y  gwyn  yn  sefyll. 

"  Os  na  f edd  Duw  esgus  dros  fod  yr  ef engyl  yn  gorchymyn  i 
"  bob  dyn  edifarhau,  ond  yn  unig  ddarfod  i'w  Fab  farw  dros  bob 


HAXES   BYWYD   HENRY   REES.  743 

"  un  o  ddynolry-w,  pa  fodd  y  rhydd  efe  esgus  dros  oddef  un 
"  angel  i  gAvyrapo,  a  chadw  y  Hall  yn  ei  berffeithrwydd  ?  trefnu 
'  i'r  naill  ran  o'r  byd  gael  yr  efengyl,  ac  esgeuluso  anwybodaeth 
"  y  Hall  ?  &c.  Tybied  yr  wyf  (ond  f eallai  yn  gyf eiliornus),  mai 
"  diben  y  goruchwyliaethau  mawreddig  hyn  y  w  galw  pechadur- 
'•  iaid  i  lawr  at  ei  draed,  i  ryfeddu  fod  drws  gobaith  wedi  ei 
"  roddi  o'u  blaen  yn  yr  efengyl ;  a  swm  ein  gwers  ni  ydyw, 
" '  Pwy  wyt  ti,  yr  hwn  a  ddadleui  yn  erbyn  Duw  ? ' 

"  Gwn  fy  mod  yn  hyn  o  ymyraeth  yn  j'mgyfodi  uwchlaw  fy 
"  mesurau.  Ond  hwyrach  mai  dj'ma  y  tro  cyntaf  i  mi  osod  pin 
"  ar  bapur  i  ddatgan  fy  nheimladau ;  ac  felly  nid  rhyf edd  yw  yr 
"  aflerwch.  sydd  yn  perthyn  iddo. 

"  Bellach  dy wedaf,  byddwch  wych  a  llaAven  yn  wastadol. 
"  Gobeithiaf  fod  Mrs.  Rees  a  chwithau  3-n  iach.  Lied  debyg 
"  ydwyf  fi ;  a  bu  fy  ngwraig  yn  bur  wael  yn  ddiweddar,  ac  araf 
"  yw  adferiad  nerth.  Ond  pa  fodd  y  dysgwylir  byny,  gan  nad 
"yw  nerth  bellach  ond  poen  a  blinder  ?  Gj-da  ein  cofion  serchog 
^  atoch  chwi  a  Mi-s.  Rees, 

"  Ydwyf,  anwyl  gyfaill,  yr  eiddoch  yn  gywir, 

"  W.  Roberts." 

Y  mae  yn  ddrwg  iawn  genym  nad  ydyw  atebiad  Mr.  Rees  i'r 
llythyr  uchod  ar  gael  gen3'm.  Nis  gellir  ammeu  na  ddarfu  iddo 
oi  atcb,  oddieithr  iddynt  gyfarfod  a'u  gilydd  yn  lied  fuan,  o'r 
hyn  nid  oes  genym  ddim  hanes ;  ac  y  mae  yn  sicr  genym  fod  yr 
atebiad  yn  deilwng  o  bono  ei  hunan,  ac  o'i  gyfaill  parchedig 
hefyd.  Yr  oedd  efe  yn  nodedig  o  gryf  dros  gj^ffredinolrwydd 
galwad  yr  efengyl,  a  bod  cyffredinolrwydd  yr  alwad  yn 
gorphwys  ar  ddigonolrwydd  y  ddarpariaeth.  "  Pan  y  mae  efe," 
nieddai  uuwaith  yn  ein  clyw  ni,  "yn  galw  adar  ysglj^faethus 
gwylltion  y  nefoedd  i  wledda,  y  mae  ganddo  ddigon  ar  eu  cyfer. 
Dacw  yr  angel,  yn  y  Datguddiad,  yn  sefyll  yn  yr  haul,  ac  yn 
llefain  '  a  lief  uchel,  gan  ddywedyd  wrth  yr  holl  adar  oedd  j-n 
ehedeg  trwy  ganol  y  nef,  Deuwch  ac  ymgesglwch  yn  nghyd  i 
swpper  y  Duw  mawr.'     Ond  beth  sydd  ganddo  ar  eu  cyfer  ? 


744  PENNOD   Xlll. 

'  Fel  y  bwytaoch  gig  brenhinoedd,  a  chig  pen-capteniaid,  a  chig' 
y  cedyrn,  a  chig  meirch,  a'r  rhai  sydd  yn  eistedd  arnynt,  a  chig 
boll  lyddion  a  chaethion,  a  bycliain  a  mawrion.'  Y  inae  arlwy 
ddigonol  wedi  ei  pharotoi  iddynt.  Yr  un  modd,  y  mae  ei  fod 
yn  galw  pechadur  i  edifarhau  yn  ddigon  o  sicrwydd  fod  ganddo 
drefn  i  faddeu.  Byddai  yn  briodol  ac  yn  rhesyniol  i'r  cythreul- 
iaid  edifarhau ;  oud  nid  ydyin  yn  cael  fod  y  Duw  Mawr  erioed 
wedi  galw  arnynfc  hwy  i  hyny.  Paham  ?  Wei,  dyna  un  paliam ; 
nid  ydyw  wedi  darpar  trefn  i'w  cad w  hwy  ?  Ond  y  mae 'yr 
awr  hon  yn  gorchymyn  i  bob  dyn  yn  mhob  man  edifarhau.' 
Paham  y  dyn  ?  Paham  ?  Y  mae  maddeuant  i  ddyn  ;  y  mae 
Duw  wedi  gosod  ei  Fab  yn  iawn  dros  y  dyn;  y  mae  trefn  i 
gadw  dyn ;  ac  y  mae  yr  alwad.  arno  i  edifarhau  a  dychwelyd,  yn 
gorphwys  ar  y  drefn  bono."  Dyna  oedd  syniailau  pendant  Mr. 
Rees.  Nid  oes  un  amheuaeth  nad  oedd  Mr.  Roberts,  fel  yntau, 
yn  addef  holl-ddigonedd  y  ddarpariaeth ;  ond  yr  oedd  efe  ain 
adael  y  cyfrifoldeb  am  gy ffredinolrwydd  y  cyhoeddiad  o  honi  i 
orphwys,  nid  ar  y  dadguddiad  o  hyny,  ond  ar  y  dadguddiad  o 
ewyllys  Duw  yn  gorchymyn  y  cyhoeddiad,  ac  yn  sicrhau  by wyd 
ac  iachawdwriaeth  i'r  rhai  oil  a'i  derbynient. 

Y  cwestiwn  mawr  ag  oedd  yn  cynhyrfu  y  Methodistiaid  y 
pryd  hyn,  ac  er  ys  peth  amser  bellach  yn  Ngogledd  Cynu'U,  ac  i 
fesur  yn  y  Deheudir,  oedd  yr  Athrofa,  ac  yn  arbenig  ei  lie  hi. 
Yn  gymmaint  a  bod  Dr.  Charles  wedi  rlioddi  ei  le  i  fyny  yn 
Nhrefecca,  a  neb  wedi  ei  ddewis  yn  olynydd  iddo,  yr  oedd  yr 
Athrofa  yno  wedi  ei  chau,  a'r  gwyr  ieuainc  yn  cael  eu  hanfon, 
neu  yn  myned  eu  hunain,  i  ysgolion  yma  a  thraw,  yn  ol  fel  y 
byddent  eu  hunain  yn  tueddu.  Gan  fod  y  casgliad  mawr  at 
Athrofa  y  Gogledd  yn  awr  yn  tynu  at  gael  ei  orphen,  ac  y 
bwriedid  cael  Adeilad  newydd  at  ei  gwasanaeth,  ac  nad  oedd 
dim  etc  wedi  ei  benderfynu  gy  da  golwg  ar  le  yr  Adeilad  hwnw, 
fe  deimlid  gan  liaws  mawr  o  garedigion  yr  Athrofa  yn  y  Gog- 
ledd, a  chan  amryw  hefyd  yn  y  Deheudir,  fod  yr  adeg  yn  un 
dra  manteisiol  i  wueuthur  ail  ymdrech  er  ceisio  sefydlu  un 
Athrofa  i'r  holl  Gyfundeb,  yn  y  lie  a  fernid  yn  fwyaf  cyfleus  i'r 


HANES   BYWYD    HENRY   REES.  745 

DeheuJir  a'r  Goglcdd.  Yr  oedd  Mr.  Rees  yn  dwyn  ciddigedd 
mawr  dros  hyn,  ac  yn  barod  i  gydsynio  ag  unrhyw  gynllun  ag 
na  fyddai  yn  hollol  ormesol  ar  deimladau  y  c3'fcil]ion  yn  y 
Gogledd,  er  mwyn  ei  sicrhau.  Yn  ganlynol,  fe  anfonwyd 
cenadwri  o  Gymdeithasfa  y  Gogledd  i  Gymdeithasfa  y  Deheu- 
dir,  yn  cyflwyuo  y  mater  i'w  sylw,  ac  yn  dymuno  cael  eu 
teimlad  hwy  yno  ar  liyny ;  ac  i  edrych  a  oedd  rhy w  debygol- 
rwydd  y  llwyddid  yn  y  cyfryw  amcan.  Fe  gymmerwyd  yr 
achos  i  ystyriaeth  yn  Nghymdeithasfa  Llanelli,  Ebrill  2,  3,  1863, 
lie  y  bu  eryn  lawer  o  siarad  arno.     "  Aed,"  meddai  yr  Adrodd- 

iad  ger  cin  bron,  "  i  bwnc  y  Coleg  yn  drwyadl Yr 

(3edd  un  dosbarth  am  gael  un  athrofa  rhwng  y  Deheudir  ar 
Gogledd,  a  siaradasent  yn  hynod  ddoniol  dros  hyny.  Dangos- 
ent  y  ceid  mwy  o  wir  fanteision  mewn  un  Coleg  nag  a  ellid  gael 
mown  dau.  Wrth  gael  onid  un  Coleg,  gallesid  cael  Coleg  a 
f  uasai  yn  anrhydedd  i'r  enwad,  ac  athrawon  o'r  dosbarth  blaenai 
3'n  ngwalianol  ganghenau  dysgeidiaeth.  Yr  oedd  plaid  arall  yn 
y  gynnadledd,  a  dichon  mai  hon  oedd  y  guyfaf,  am  gael  dau 
(loleg, — un  yn  y  Deheudir,  a'r  Hall  yn  y  Gogledd, — a  chael  dau 
athraw  yn  mhob  Coleg.  Dadleuai  y  blaid  hon  yn  erbyn  yr  uu 
(yolcg,  oblegid  annghyfleusdra  y  pellder  o'r  Gogledd  i'r  Deheudir, 
a'r  gost  a  fuasai  ar  y  myfyrwyr  wrth  deithio."  Wedi  Uawer  o 
ymddyddan,  fe  benderfynwyd  fod  i  gyfeisteddf'od,  yn  gyn- 
nwysedig  o  nifer  o  frodyr  o'r  amrywiol  Siroedd,  gyfarfod  yn 
Xghaerfyrddin  y  pedwerydd  a'r  pummed  o'r  Mehefin  caulynol,  i 
ystyried  y  cwestiwn  yn  hamddenol  a  manwl,  ac  i  geisio  dyfod  i 
benderfyniad  unfryd  arno.  Fe  gyfarf u  y  brodyr  hyny  ;  a  chan 
y  byddai  Gymdeithasfa  y  Gogledd  yn  cyfarfod  cyn  y  ceid  Gym- 
deithasfa drachefn  yn  y  Deheudir,  fe  benderfynwyd  anfon  ar 
unwaith  o'r  Gynnadledd,  at  y  Brodyr  yn  y  Gogledd,  y  pender- 
fyniad  y  daethant  iddo.  Fe  wnaed  hyny  trwy  y  llythyr  can- 
lynol,  a  anfonwyd  i  Gymdeithasfa  Treffynnon  : — 


746  PENNOD  XIII. 

"  Caerfyrddin,  Mehefin  5,  1863. 

"Anwyl  Frodyr, — Yr  jdym  yn  aiifon  gair  o  gyfarchiad 
caredig  atocli  o'r  Gjmnadledd  a  gynhaliwyd  genym  fel  Dir- 
prwyvryr  dros  amrywiol  Siroedd  y  De,  yn  y  lie  hwn  ddoe  a 
heddyw,  3^11  ol  appwyntiad  ein  Cymdeithasfa  Chwarterol  ddi- 
weddaf  yn  Llanelli. 

"  Yr  hyn  y  daethom  yn  nghyd  o'i  herwydd  yn  benaf  oedd,  i 
A'mdrin  ag  achos  yr  Athrofa ;  a  chan  y  gobeithia  y  Gynnadledd 
lion  y  dygir  yn  mlaen  bob  mesurau  a  fyddo  jn  ddichonadwy 
tuag  at  gyrhaedd  yr  amcan  o  gael  undeb  Cymdeithasfiiol  mwy 
cfFeithiol  rhwng  y  Gogledd  a'r  De, — yn  ol  yr  hyn  y  cytunwyd 
amo  yn  nghyfarfod  yr  Amwythig, — ymddyddanwyd  llawer  yn 
y  Gynnadledd  hon  o  barth.  cael  undeb  Athrofaol  rhwng  y  ddwy 
dalaeth.  Ond  gan  fod  yr  adeilad,  y  tir,  yn  nghyd  a  medd- 
iaunau  ereill  yn  Nhrefecca,  wedi  dyfod  yn  berchenogaeth  y 
Cyfundeb  ar  y  dealltwriaeth  fod  Athrofa  yn  cael  ei  chynnal 
yno,  ac  hefj'd  yn  wj-neb  fod  cyfraniadau  helaeth  wedi  en 
derbyn  ar  gyfer  y  diben  hwn, — barn  y  Gynnadledd  hon  yw, 
nas  gallwn  yn  anrhydeddus,  ar  hyn  o  bryd,  symmud  yr  Athrofa 
o'r  lie  yr  agorwyd  hi  ar  y  cyntaf ;  gan  hyderu  y  bydd  amgylch- 
iadau  yn  caniatan  i  ni  ei  hail-agor  yn  fuan  yn  yr  un  lie. 

"  D3^munir  eich  hysbysu  fod  yr  ymddyddan  a  fu  yn  y  Gyn- 
nadledd hon  yn  nghylch  y  dymunoldeb  a'r  posiblrwydd  o  uno  y 
ddwy  Athrofa,  yn  cael  ei  ddwyn  yn  mlaen  niewn  modd  brawdol 
a  Christionogol ;  a  dymunir  cydnabod  Cymdeithasfa  y  Gogledd, 
yn  y  modd  mwyaf  diolchgar,  am  ohirio  yr  ystyriaeth  yn 
nghylch  lie  eich  Athrofa  am  gyhyd  o  amser,  ar  gais  Cyfarfod  yr 
Amwythig ;  a  hyny  yn  y  gobaith  y  gellid  cael  un  Athrofa  i'r 
Cyfundeb  yn  y  Dywysogaeth.  Ond  wedi  ystyried  ein  ham- 
gylchiadau,  yn  nghyd  a  theimladau  ein  cyfeillion  trwy  yr 
amrywiol  Siroedd  yn  y  De,  daeth  y  Gynnadledd  hon  i'r  pender- 
fyniad  crybwylledig  ar  y  mater. 

"  Gan  ddymuno  a  gweddi'o  ar  fod  i  Ben  mawr  yr  eglwys  roddi 
i  chwi  arwyddion  amlwg  o'i  bresennoldeb  grasol  yn  eich  Cym- 
deithasfa,— Ydym  yr  eiddoch  yr  yr  efengyl, 

"William  Evans,  Cadeirydd;  John  Walters,  Ysgrifenydd." 


HANES  BYWYD  HENRY  REES.  747 

Fe  dderbyniwyd  ac  fe  ddarllenwyd  y  Uythyr  h-wn  i'r  frawdol- 
iaeth  yn  Nhreffynnon,  Mehefin  8,  1863 ;  ac  nid  rhaid  dywedyd 
iddo  beri  i  rai  giyn  fesur  o  siomedigaeth,  Gau  y  gwelid  yn  awr 
nad  oedd  dim  gobaith  cael  un  Athrofa  rhwng  De  a  Gogledd,  yr 
oedd  y  cwestiwn  o  le  Athrofa  y  Gogledd  yn  dyfod  yn  naturiol  i 
sylw ;  ac  wedi  peth  ymddyddan  yn  y  Cyfeisteddfod,  f e  gytun- 
wyd  yn  unfrydol  ei  fod  yn  un  a  gymmerai  orrnod  o  amser  i'w 
drin  mewn  un  Gymdeithasfa,  ac  felly  mai  y  peth  goreu  a  fyddai 
cael  Cyfarfod  arbenig  i  hyny,  ar  wahan  oddiwi-th,  ac  yn  flaen- 
orol  i'r  Gymdeithasfa  ganlynol ;  lie  y  ceid  hamdden  iV  ystyried 
yn  bwyllog  ac  yn  fanwl,  a  dyfod,  os  gellid,  i  benderfyniad  bodd- 
lonol  ac  unfrydol  arno.  Ac  felly,  fe  gytunwyd  fod  i'r  cyn- 
nrychiolwyr  o'r  amrywiol  Gyfarfodydd  Misol  a'r  Henadur- 
iaethau,  gyfarfod  i'r  amcan  hwnw,  yn  Mangor,  ddydd  Mawrth, 
Medi  1,  y  diwrnod  o  flaen  Gymdeithasfa  Caernarfon.  Pan  aeth 
y  newydd  am  hyn  allan,  fe  aeth  yn  gyffro  mawr  trwy  Oo-ledd 
Cymru,  yn  nghylch  y  lie  y  byddai  i'r  Coleg  gael  ei  sefydlu.  Yr 
oedd  Mr.  Morgan,  pan  yn  mj-ned  trwy  y  Siroedd  i  gasglu  at  yr 
Athrofa,  wedi  rhoddi  arbenigrwydd  ar  y  ffaith  mai  cwestiwn  i'w 
benderfynu  gan  y  Cyfundeb  ei  hunan,  pan  elid  at  hyny,  oedd  y 
lie  y  sefydlid  hi.  Yn  awr,  yr  oedd  amryw  leoedd  yn  awyddus 
am  ci  chael,  ac  yn  ymdrech  yn  egniol  am  dani.  Yr  oedd  cryn 
lawer  o  ddadleu,  ac  heb  fod  yn  yr  ysbryd  goreu,  wedi  bod  yn  y 
papurau  newyddion  wythnosol,  ar  y  cwestiwn,  a  theimladau 
lied  anngharedig  yn  cael  eu  hamlygu.  Pa  fodd  bynnag,  fe 
gyfarfu  y  Cyfeisteddfod,  a  bennodasid  i  benderfj-nu  yr  achos,  yn 
Nghapel  y  Tabemacl,  yn  Mangor,  am  un  ar  y  gloch  j^n  y  pryd- 
nawn,  Medi  1,  1863.  Gan  fod  y  Cyfarfod  hwn,  ar  y  ipryd  ac 
wedi  hyny,  yn  un  mor  bwysig  i  ni  fel  Cyfundeb,  a  bod  Mr.  Rees, 
yn  enwedig  yn  cymmeryd  y  fath  ran  a  dyddordeb  ynddo,  yr 
ydym  yn  tybied  mai  priodol  i  ni  roddi  rhy  w  Adroddiad  am  dano 
yn  ei  Gofiant  ef,  yn  neillduol  o'i  Araeth  ef  ei  hunan,  Yr  oedd 
yno  yn  bresennol  tua  deugain  o  gynnrychiolwyr,  jm  nghyda 
nifor  mawr  o  Weinidogion,  Blaenoriaid,  ac  aelodau  ereill  o'r 
Cyfundeb  o  bell  ac  agos.     Gan  ein  bod  ni  yn  dygwydd  bod  yn 


74S  PENNOD  XIII. 

Llywydd  y  Gymdeithasfa  am  y  flwyddyii  bono,  fe'u  galw yd  i 
jrynmieryd  y  Gadair  ar  yr  achlysur,  a  f^weithredai  y  Parch. 
Roger  Edwards  fel  Ysgrifenydd.  Dechreuwyd  y  cyfarfod 
cyntaf  trwy  ddarllen  a  gweddio  gan  Mr.  Rees.  Wedi  ychydig 
sylwadau  genyra  ni,  yn  ai'gymhell  i'r  ysbryd  priodol  yn  ehi 
hyindriniaeth  a'r  cwcstiwn,  gan  gofio  eiu  bod  yn  yniwneyd  ;i 
mater  yn  dal  cysylltiad  uniongyrchol  ag  enw  ac  a  gwaith  yy 
Arglwydd  yn  ein  mysg, — ac  wedi  darllen  y  penderfyniadau  y 
daethid  iddyut  yn  NhrefFynnon,  fe  aed  yn  mlaen  i  wrandaw 
teimlad  yr  amrywiol  Gyfarfodydd  Misol  ar  y  pwnc  neillduol 
ocdd  ger  ein  bron  y  pryd  hwnw.  Yr  oedd  Sir  Ddinbych  a  Sir 
Fon,  fel  yr  hysbysid  gan  y  diweddar  Barch.  Hugh  Hughes, 
Abergele,  a'r  Parch.  Robert  Hughes,  Gaerwen,  eto  heb  fod  yn 
gwbl  addfed  i  roddi  barn  benderfynol  ar  y  mater,  ac  yn  dymuno 
cael  mwy  o  amser  i'w  3'styried ;  tra  yn  caniatau  i'w  cynnrych- 
iolwyr  weithredu  yn  y  modd  a  ymddangosai  yn  ddoethaf  iddjmt 
hwy.  Dywedai  y  Parch.  Edward  Morgan  fod  Sir  Feirionj^dd  yn 
dra  gwahanol,  ac  wedi  ei  cliynhyrfu  drwyddi,  yn  saith  mwy  nag 
a  feddyliodd  ef  erioed  y  buasai,  ar  yr  achos  hwn.  Nid  oedd  efc 
yn  gweled  un  rheswm  dros  oedi  yn  hwy  benderfynu  y  ewestiwu. 
Yr  oeddent  hw}^  yn  Sir  Feirionydd  yn  dymuno  cael  gwybod,  can 
g3' nted  ag  y  gellid,  pa  beth  a  fwriadent  wneyd  o'r  Athi'ofa.  Os 
oeddent  am  ei  symmud  o'r  Bala,  goreu  pa  gyntaf  ganddynt  hwy 
a  f uasai  iddynt  ddyfod  i  benderfyniad  ar  hyny,  modd  y  gallent 
w^ybod  yr  hyn  a  ellid  ddysgwyl  ganddynt.  "  Ac  felly,"  meddai, 
"  yr  wyf  fi  yn  cynnyg  ein  bod  i  fyned  yn  mlaen  at  y  cwestiwn  y 
daethom  yn  nghyd  o'i  herwydd,  a  bod  yr  Athrofa  i  gael  ei  sefydlu 
yn  y  Bala."  Yr  oedd  yn  dymuno  cael  gadael  yr  hyn  a  fwriadai 
ddywed^^d  yn  mhlaid  y  cynnygiad  hyd  yn  ddiweddarach  jai  y 
dydd,  ac  ncs  clywed  yr  hyn  a  ddywedid  yn  mhlaid  lleoedd  ercill 
ac  yn  erbyn  y  Bala.  Cefnogwyd  cynnygiad  Mr.  Morgan  gan  y 
Parch.  John  Williams,  Llandrillo.  Cynnygiwyd  fel  gwelliant  gan 
Mr.  Evan  Powell,  Wrexham,  fod  i'r  Athrofa  gael  ci  sefydlu  yn  y 
dref  bono.  Cefnogwyd  y  gwelliant  gan  Mr.  P.  M.  Evans,  Tre- 
ffynnon ;  ac  attegwyd  ef  gan  Mr.  Charles  Hughes,  Wrexham. 


HANES  BYWYD  HENRY  REES  740 

Gwnaeth  y  brodyr  hyn  areithiau  byrion  ond  cryfion,  ac  yn  yr 
ysbryd  goreu,  yn  mhlaid  Gwrexham.  Cynnygiwyd  yn  ncsaf  fel 
gwelliant  gan  Mr.  Thomas  Lewis,  Bangor,  ar  i'r  Athrofa  gael  ei 
sefydlu  yn  Mangor.  Dymunai  yntau  gael  gohirio  y  sylwadau 
a  fwriadai  wneyd  hyd  y  cyfarfod  canlynol.  Cefnogwyd  y  gwell- 
iant  liwn  gan  ein  brawd,  y  Parch.  Josiah  Thomas,  M.A.,  mewn 
araeth  a  gj'dnabyddid  yn  nodedig  o  alluog  ac  yn  dra  chymedrol. 

Yr  oedd  Mr.  Rees,  hyd  yn  hyn,  wedi  bod  yn  hollol  ddistaw,  ac 
yr  oedd  dysg\yy]iad  mawr  am  ei  gly  wed  yn  siarad.  Yr  oedd  yn 
udnabyddus  i'r  nifer  fwyaf  ei  fod  ef  yn  mhlaid  Gwrexham,  ac 
yr  oedd  yn  hawdd  iawn  deall  oddiwrth  yr  arwyddion  o  gym- 
meradwyaeth  a  roddid  ganddo  i'r  hyn  a  ddywedid  dros  y  dref 
hono,  mai  felly  yr  oedd  efe  yn  tueddu.  O'r  diwedd,  pa  fodd 
bynnag,  fe  gododd  gyda  dwysder  a  difrifwch  teimlad,  ac  eto 
gyda  braidd  fwy  o  yni  a  by wiogrwydd  nag  arferol,  ac  a  lefarodd 
yn  agos  fel  y  canlyn : — 

'•'  Y  mae  y  mater  sydd  genym  i'w  benderfj^nu  yn  sicr  yn  un 
difrifol  a  phwysig  iawn.  Yr  ydwyf  fi,  beth  bynnag,  yn  ei 
deimlo  felly,  ac  wedi  bod  yn  ceisio  cyn  hyn,  laweroedd  o 
weithiau,  ei  gymmeryd  yn  dest3'n  gweddi.  Mi  a  ddymunwn  i 
ni  oil  gael  ein  meddiannu  a'r  ysbryd  hv/nw,  gan  erfyn  yn 
enwedig  ar  i  ni  gael  ein  cadw  rhag  myned  i  ymryson  a'n  gilydd, 
fel  y  mae  rhyw  rai  yn  gwneyd  yn  y  papurau  yna,  ac  erfyn 
hefyd  ar  i'r  Arglwydd  ei  hunan  ein  c3''farwyddo,  a  dangos  i  ni 
pa  le,  allan  o  lawer,  yw  y  lie  goreu  i'r  Athrofa  gael  ei  sefydlu 
3'nddo.  Pa  le  bynnag  y  bydd  yr  Athrofa  rhagllaw,  fe  ddaw 
hyny  o  les  o  leiaf  o'r  ymdrafod  yma ;  y  mae  yn  gydnabyddiaeth 
o  hawl  y  bobl  a'i  p'iau,  i  benderfynu  ei  lie  hi.  Y  mae  Athrofa 
gan  y  Methodistiaid  yn  Ngogledd  Cymru  er  ys  dros  chwe' 
blynedd  ar  hugain,  ond  nid  wyf  fi  yn  cofio  i  ni  fod  yn  eistedd 
mewn  Cynghor  ar  hyn  erioed  o'r  blaen.  Dygwyddiad  a  aeth  a 
hi  i'r  Bala  ar  y  cyntaf ,  a  darfu  i  ninnau  oddef  hyny  ar  y  pryd,  a 
hyny,  fel  yr  ymddengys  erbyn  hyn,  heb  honi  yn  ddyladwy  hawl 
y  Cyfundeb  i'w  gosod  hi  yn  y  fan  a  farnai  yn  oreu.  Felly  fe 
ddarfu  i'r  cyfeillion  yn  Sir  Feirionydd  gymmeryd  yn  ganiataol 


750  PENNOD   XIII, 

mai  yno  yr  oedd  hi  i  fod,  ac  aethant  rhagddynt  i  wneuthur  lie 
rawy  manteisiol  iddi  yn  y  Bala,  heb  un  ymg^mghoriad,  hyd  ag 
yr  wyf  fi  yn  deall,  a  neb  yn  yr  achos.  Y  mae  hyny  wedi  cael  ei 
ddwyn  yn  mlaen  weithiau  fel  prawf  o'u  gofal  hwy  am  yr 
Athrofa,  ac  nid  wyf  yn  gwadu  nad  oedd  ganddynt  fesur  o  hyn}-, 
ond  mewn  gwiriouedd  nid  yw  eu  canmol  yn  hyn  yn  ddim  amgen 
na'u  canmol  am  fod  yn  dda  wrthynt  eu  hunain.  Camgymmer- 
iad  mawr  ydyw  tybied  mai  peth  dibwys  i  Athrofa  ydyw  y  man  y 
gosoder  hi,  ac  os  ceir  un  dda,  na  waeth  yn  mha  le  y  byddo.  Mae 
pob  dyn  pan  yn  agor  j^sgol,  yn  gyntaf  dim  yn  edrych  am  y  lie 
mwyaf  manteisiol  i  hyny ;  a'r  un  modd  y  mae  rhieni,  pan  yn 
chwilio  am  ysgol  i'w  plant,  nid  yn  tmig  yn  edrj^ch  am  ysgol  dda, 
ond  am  gael  hono  mewn  lie  priodol.  Felly,  i'm  tyb  i,  y  dylai  yr 
hen  fam  Fethodistaidd  wneyd  gydk'i  phlant  hithau  ;  canys  chwi 
a  ellwch  fod  yn  sicr  y  bydd  y  lie  yn  cymmeryd  rhaji  yn  eu 
haddysg,  hyny  y w,  yr  effeithia  er  gwell  neu  er  gwaeth  ar  eu 
meddyliau  a'u  hymarferiadau.  Ni  ddylai  llesad  tymhorol,  nac 
hyd  yn  nod  ysbrydol  unrhyw  g}Tnmydogaeth  na  gwlad  gael  un 
lie  yn  ein  hystyriaethau  wrth  benderfynu  cartref  yr  Athrofa  ; 
oblegid  nid  lie  manteisiol  i  wneyd  daioni,  ond  lie  manteisiol  i 
gael  daioni  i'r  sefydliad,  ydyw  y  pwnc  i'w  ystyried  heddy w.  Ni 
ddarfu  i  chwi  yn  ddiau  sefydlu  Athrofa,  na  chasglu  miloedd  o 
bunnau  tuag  at  ei  chynnal  hi,  er  mwyn  un  dref  nac  un  Sir  yn 
Nghymru.  Os  felly,  y  mae  yn  iawn  iddi  fyned  i  bob  Sir  a 
thref  yn  Ngogledd  Cymru  yn  ei  thro ;  ac  y  mae  yn  llawn  bryd 
ei  symmud  hi  o'r  Bala,  oblegid  y  mae  hi  wedi  bod  jno  bellach  er 
ys  pump  neu  chwech  ar  hugain  o  flynyddoedd.  Ac  y  mae  yn 
ddiammeu  ei  bod  wedi  bod  o  ennill  dirfawr  i'r  Bala  a'r  cym- 
mydogaethau.  Yr  holl  arian  a  wariwyd  ami,  a'r  holl  dalentau 
a  fuant  o'r  dechreuad  yn  nglyn  a  hi, — yr  eiddo,  yr  athrawon,  j^r 
efrydwyr, — hwynt-hwy  sydd  wedi  eu  mwynhau.  Ac  nid  yw  yr 
holl  garedigrwydd  a  ddangosasant  hwy  iddi,  ond  dim  mewn 
cymhariaeth  i'r  manteision  y  maent  hwy  wedi  gael  oddiwrthi ; 
a  hyny  gyda  golwg  ar  y  byd  hwn  a'r  byd  a  ddaw.  Y  lie  sydd 
yn  cynnwys  crynhoad  mwyaf  o  fanteision  ydyw  y  He  y  dylai  yr 


HANES  BYWYD  HENRY   REES.  751 

Atlirofa  fod.  Nid  ydyw  yr  oil  na'r  un  mauteision  i'w  cael  yn 
inhob  lie.  Mae  un  fantais  yma  nad  ydyw  i'w  chael  acw,  a  mantais 
acw  nad  ydyw  i'w  chael  yma ;  a'r  peth  y  dylem  ni  edrych  iddo 
ydyw,  pa  le  y  mae  mwyaf  o  fanteision  yn  cydgyfarfod,  Er  fod 
C^'^mru  i  gyd  yu  lie  liynod  o  iachus,  y  mae  yma  rai  lleoedd  yn 
iachach  na'u  gilydd.  Mae  pobl  y  Bala  wedi  cael  allan  fod  y  lie 
liwnw  yr  iachaf  ond  un  yn  yr  lioll  wlad.  Ond,  a  cliymmeryd  fod 
hyny  yn  wirionedd,  y  mae  yn  gwestiwn  drachefn,  ai  ni  byddai 
gwlad  is,  sychach,  a  cliynhesach,  yn  fwy  diogel  i  ieclij'-d  dynioii 
ieuainc  fel  yr  efiydwyr.  Wedi  myned  i'r  Atlirofa,  y  maent 
yn  newid  eu  dull  o  fyw  yn  hollol.  Yn  lie  dilyn  eu  hymarfer- 
iadau  corphorol  yn  yr  awyr-agored,  y  maent  yn  cadw  i  mewn 
gyda  u  hastudiaeth ;  y  mae  eu  natur  yn  tyneru,  a'r  cyfnewidiad 
ynddo  ei  hunan  3'n  fawr  ;  ac  oni  allwn  feddwl  fod  myned  trwy 
y  fath  gyfnewidiad  mewn  gwlad  oer,  ucliel,  a  gwlybyrog,  yn 
debyg  o  brofi  cyfansoddiad  llawer  o  lionynt  yn  llawer  mwy  na 
phe  buasent  mewn  lie  is.  Gall  y  Bala  fod  yn  lie  iach  i'r  rhai 
sydd  wedi  eu  geni  a'u  magu  yno  ac  yn  aros  yno  yn  wastad ;  ond 
y  mae  y  myfyrwyr  yn  dyfod  yno  o  leoedd  ereill,  ac  yn  gorfod 
myned  oddiyno  bob  Sabbotli  i  bregethu ;  ac  y  mae  yn  an- 
mhosibl  myned  yn  mhell  o'r  Bala  heb  fyned  dros  fynyddoedd ; 
ac  OS  bydd  hi  yn  wynt  a  gwlaw,  eira  a  rhew,  yn  unlle,  y  maent 
yn  sicr  o  fod  yno ; — heblaw  yr  hyn  sydd  neillduol  i'r  Bala,  sef 
bod  y  llyn  mawr  hwnw  yn  gorwedd  wrth  ei  chefn,  ac  yn  estyn 
ei  draed  oerion  bron  i'w  heolydd  hi.  Peth  arall  a  ddylid  gym- 
meryd  i  ystyriaeth  yn  newisiad  lie  yr  Athrofa  ydyw  fod  yno 
gyflawnder  o  leoedd  manteisiol  i  letya  ynddynt.  Mae  yn  bur 
bosibl  i  ddynion  trwy  letya  mewn  tai  anfanteisiol  gael  drwg  i'w 
cyrph  yn  gystal  ag  i'w  meddyliau  a'u  moesau.  Dyweda  un 
ysgrifenydd  diweddar,  'fod  t;^  dyn  yn  rhan  o'i  addysg.'  Ni 
chlywais  i  yr  un  gair  anmharchus  am  y  Bala  yn  y  golygiad 
hwn.  Mi  a  glywais  fod  lletyau  yn  brin  yno ;  ac  yr  wyf  wedi 
clywed,  os  deuir  i'r  penderfyniad  mai  yno  y  bydd  yr  Athrofa, 
eu  bod  yn  bwriadu  adeiladu  tai  yno,  er  mwyn  i'r  gwyr  ieuainc 
gael  ystafelloedd  cysurus.     Ond  os  ceir  hwynt  yn  barod  eisoes 


752  PENNOD  XIII. 

mcwn  rliyw  le  arall,  fe'u  coir  heb  fynecl  i'r  draul  i'w  hadeiladu. 
Y  mae  liyn  yn  hacddu  sylw. 

"Ond  fe  sonir  fod  rhyw  adgofion  neillduol  yn  ngl^'n  Ji'r  Bala 
na  clieir  mo  honynt  yn  un  lie  avail.  Ac  y  mae  yn  rhaid  cyd- 
nabod  fod  y  Bala  yn  y  peth  hwn  yn  sefyll  yn  hollol  ar  ei  phen 
ei  hun : — '  Bethlehem  y  dref  lie  bu  Dafydd.'  Felly  y  Bala,  He  y 
bu  Charles,  a  Lloyd,  a'r  hen  John  Evans ;  lie  y  bu  yr  hen  Gj'm- 
deitliasfaoedd,  ac  yr  aeth  '  Gair  yr  Arglwydd  allan  o  hono '  i 
lawer  o  ardaloedd  ein  gwlad.  Ond  nid  wj'f  fi  yn  gwybod  fod  yr 
ndgofion  hyn  sydd  yn  gys3dltiedig  ar  lie  yn  debyg  o  fod  o 
gyramaint  o  wasanaeth  i'r  Athrofa.  Y  mae  adgofion  felly  yn 
ngiyn  a  lleoedd  ereill  weithiau.  Pe  buasai  Athrofa  yn  y  Bala 
er  dyddiau  Mr.  Charles,  a  dynion  enwog  Avedi  troi  allan  o  honi, 
irallasai  yr  adirofion  am  hvnv  ennvnu  raeddvliau  dynion  ieuainc 
i'w  hefelychu  ;  ac  fell}'  bod  o  les  yn  ddi'au  i'r  Athrofa.  Y  mae 
bywiogrwydd  lie  hefyd  yn  rhywbeth  ag  sydd  yn  teilyngu  sylw ; 
oblegid  y  mae  yn  effeithio  yn  fawr  ar  garacter  dyn.  Un  difFyg 
mawr  yn  ein  cjaneriad  ni  fcl  cenedl,  yn  cj'fodi,  fe  allai,  oddiar 
ein  hir  ddarostyngiad  i'r  Rhufeiniaid  ac  wedi  hyny  i'r  Saeson, 
ydyw  math  o  wyleidd-dra  caethiwus,  a  rhyw  ddull  cywilyddus, 
ofnus,  ac  anwrol.  Dy  wcdai  y  gwyr  a  roisant  eu  hadroddiad  i 
mewn  fel  Dirprwywyr  Addysg  yn  y  wlad,  ein  bod  ni  y  Cymr^- 
yn  byw  mewn  rhyw  is-fyd  bychan  o'n  lieiddo  ein  hunain,  ac 
mai  prin  y  gallwn  edrych  yn  ngwyneb  ein  huwchafiaid.  Yr 
wyf  yn  ofni  fod  gormod  o  hyn  wedi  bod,  ond  ni  ddylem  adael 
iddo  barhau  felly  yn  hwy.  Mae  yn  annheilwng  o'r  genedl,  ac 
yn  neillduol  os  bydd  yn  dyfod  i'r  golwg  yn  ei  hathrawon. 
Dylem  benderfynu  cyfarfod  a'r  difFyg  yma ;  a'r  peth  cyntaf  at 
Jiyny  ydyw,  myned  rhagom  i  roddi  addysg  dda  i'n  dynion 
ieuainc.  Ac  er  eu  tynu  allan  o  ran  eu  meddyliau,  y  mae  yn 
ddiammeu  fod  gan  gymdeithas  a  bywiogrwydd  lie,  ddylanwad 
mawr.  Y  mae  rhai  dynion  wedi  dysgu  digon  i  wybod  eu  bod 
yn  anwybodus ;  ac  y  mae  hyny  yn  peri  iddynt  fod  yn  fw}- 
gwylaidd  a  distaw ;  tra  y  mae  ereill  yn  siarad  heb  wybod  eu 
bod  yn  anwybodus,  ac  yn  siarad,  weithiau,  mor  fFol  nes  peri  i 


HANES   EYWYD   HENRY   EEES.  753 

chsvi  wrido  a  chw^'su  wrth  eu  clywcd.  Nid  oes  un  amheuaeth 
nad  oes  gvvahaniaeth  raawr  rhwng  lie  a  lie,  i  goethi  dyn  yn 
allanol ;  ac  fe  gydnabydda  pawb  fod  yn  bwysig  iawn  i  weinidog 
yr  efengyl,  fod  yn  lanwaith  a  threfnus  o  ran  ei  wisg,  a'i  ym- 
ddangosiad  personol.  Yr  ydwyf  fi  yn  gwybod  yn  dda,  ac  yr 
ydych  chwithau  yn  gwybod  hefyd,  fod  rhai  o'n  pregethwyr 
goreu  ni,  yn  yr  amser  a  aeth  heibio,  wedi  bod  yn  llawer  llai 
•  lefnyddiol  nag  y  gallasent  fod,  yn  enwedig  mewn  rhyw  gylch- 
oedd,  oblegid  esgeuluso  hvn. 

"  Yn  awr,  wedi  meddwl  llawer,  ac  yn  gwbl  anmhleidgar  ar  y 
mater,  ac  heb  ddim  genyf  mewn  golwg  ond  lies  \^  Sefydliad,  yr 
j'dwyf  fi  yn  gorfod  dyfod  i'r  penderfyniad  mai  Gwrexham  ydy w 
y  lie  goreu,  a  goreu  o  lawer,  i  sicrhau  yr  amrywiol  fanteision  y 
cyfeiriais  atyut.  Y  mae  y  lie  yn  sicr  yn  iachus ;  y  mae  3m 
nghanol  cyfleusderau  teithio ;  y  mae  yn  dref  gyf rifol  a  bonedd- 
igaidd,  ac  heb  fod  yn  ormodol  fell}^  i  amgylchiadau  y  cyffredin  o 
hononi ;  y  mae  yn  dref  ag  y  mae  Methodistiaeth  Gymreig  yn 
barchus  ynddi,  ac  yn  lie  y  dysgwylir  i  Fethodistiaeth  Saesonig 
fod,  mewn  amser,  yn  uchel  hefyd  ;  ac,  yn  arbenig,  y  mae  yn  lie 
a  chyfleusderau  neillduol  ynddo  i'r  gwyr  ieuainc  i  j'marfer  a 
siarad,  ac  a  phregethu,  yn  yr  iaith  Saesonaeg.  Yn  sicr,  nis  gall 
fod  dim  cymhariaeth  rhwng  y  lleoedd  ereill  y  dadleuir  drostj'nt 
yma  heddyw  a  Gwrexham  yn  y  peth  diweddaf  hwn.  Ac  y  mae 
o  bwys  neillduol  ar  fod  ein  gwyr  ieuainc,  o'r  dechreu,  yn  cael 
ymarferiad  yn  hyn.  Nid  ydwyf  yn  sicr  nad  oes  rhai  o'n 
pregethwyr  nas  gallant  byth  ddysgu  Saesonaeg  fel  ag  i'w  siarad 
yn  drwyadl — wedi  aros  yn  rhy  hir  heb  ddechreu,  fel  nas  gallant 
byth  ddwyn  eu  tafodau  ati.  Y  pwnc  mawr  yw  eu  cael  i  arfer 
siarad  yn  ieuanc.  Y  mae  rhai  yn  ofni  y  gallwn  golli  ein  pregeth- 
wyr goreu  drwy  hyny,  ac  yr  ant  drosodd  at  y  Saeson  yn  gwbl. 
Nid  wyf  fi  yn  meddwl  fod  llawer  o  berygl  oddiwrth  hyny.  Y 
mae  gan  y  Saeson  well  meddwl  am  danynt  eu  hunain,  nag  y 
deuant  yn  ami  ar  ein  gofyn  ni  am  bregethwyr.  Y  perygl,  os 
oes  perygl  o  gwbl,  yw,  y  gallai  rhai  o  honynt  gael  eu  temtio  i 

fyned  drosodd  at  yr  Eglwys  Wladol.     Y  mae  rhai  yn  dywed^'d 
3  b 


754  PENNOD  XIII. 

mai  rhy  Saesonig  o  ran  eu  dull,  ac  anngliymreigaidd  o  ran  eu 
hiaith,  ydyw  offeiriaid  Cymru  i  fod  yn  ddefnyddiol  i'w  cenedl ; 
ac  OS  addysgir  ein  pregetliwyr  ninnau  mewn  lie  Saesonig  mai  yi' 
un  fath  yr  ant  hwytliau,  ac  y  gwelant  mai  yn  yr  Eglwys  y  bydd 
eu  lie.  Nid  wyf  fi  yn  ofni  eu  myned  drosodd  am  y  rheswm 
yna,  tra  fe  allai,  y  temtir  rhai  i  fyned  drosodd  er  mwyn  eu  byw- 
ioliaeth.  Y  mae  y  nifer  amlaf  o'r  offeiriaid  yn  perthyn  i  deulu- 
oedd  uwch  o  ran  eu  hamgylchiadau  na  chorph  ein  pregethwyr 
ni,  ac  lieb  feistroli  lawer  o  honynt  y  Gymraeg  yn  dda  erioed,  ac 
y  mae  hynj  yn  cj^frif  am  eu  llediaith  Seisonig  pan  yn  ceisio 
pregethu  ynddi.  Nid  wyf  fi  yn  meddwl  fod  un  perygl  i  ddynion 
ieuainc  wedi  eu  geni  a'u  magu  yn  nghanol  Cj^mru,  goUi  eu 
Cymraeg  wrth  fyned  am  ychydig  flynyddoedd  i  Wrexham  i 
dderbyn  eu  haddysg  Athrofaol. 

"  Yr  ydwyf  fi  wedi  eich  cadw  yn  rhy  hir ;  ond  peth  gwerth- 
fawr  fydd  i  ni  allu  penderfynu  y  cwestiwn  yn  heddychol  a 
brawdol.  Byddai  yn  drugaredd  fawr  i  ni  allu  dyfod  i  ryw  ben- 
derfyniad  heb  ymranu ;  oblegid  wedi  myned  yn  bleidiau,  awydd 
trechu  fydd  y  teimlad  cryfaf.  Nid  yw  y  dyn  hwnw  yn  sicr, 
pwy  bj'nnag  a  fj^ddo,  yn  gymhwys  i  eistedd  mewn  barn  ar  achos 
fel  hyn  nad  yw  yn  malio  am  ddim  ond  am  gael  ei  amcan  ei 
hunan  i  ben.  Peth  difrifol  iawn,  yn  fy  meddwl  i,  ydyw  i 
ychydig  ddynion,  neu  hwyrach,  weithiau,  un  dj^n,  soddi  cym- 
mydogaeth  neu  Sir  i  ddyled  ddirfawr  wrth  godi  Capelydd,  neu 
ddyfetha  Capel,  wrth  ei  gam-gyfleu,  neu  ei  gam-wneuthur. 
Felly  gyda  y  mater  hwn.  Y  mae  ein  cyf rif oldeb  yn  fawr ;  a 
blin,  a  blin  iawn,  i  ni  fydd  canfod  ein  bod  wedi  cam-gymmeryd 
pan  yn  rhy  ddiweddar,  wedi  gwario  cannoedd,  i'e,  miloedd  o 
bunnau  o  arian.  Ni  a  ddylem  oil  fod  yn  ddifrifol,  ac  ystyried 
pob  peth  yn  ddiduedd,  a  bod  yn  dra  eiddigus  o'n  dibenion,  yn 
enwedig  y  rhai  hyny  o  honom  ag  sydd  yn  awyddus  am  gael  yr 
Athrofa  i'w  cymmydogaethau  eu  hunain.  Os  ydyw  y  cyfryw 
wedi  clirio  eu  mynwesau  oddiwrth  bob  gwyniau  hunanol,  ac  heb 
adael  i  un  ystyriaeth  eu  tueddu  hwy  i  benderfynu  lie  y  dylai  yr 
Athrofa  fod,  ond  yn  unig  Uesad  y  Sefydliad,  yr  wyf  fi  yn  sicr 


HAXES   EYVVYD   HENRY   REES.  755 

na  wnaethanfc  mo  hyny  ond  trwy  ddwyn  Duw  i'w  cydwybodau. 
Ac  ond  odid  nad  oeddent  yn  cyfodi  oddiar  eu  gliniau  yn  fwy 
ofnus  rhag  eu  bod  yn  camgymmeryd  nag  o  sicr  eu  bod  yn  iawn. 
Ond  pa  beth  bynnag  a  fydd  eich  barn  ar  y  mater  pwysig  sydd 
dan  sylw,  yr  wyf  fi  wedi  traethu  fy  meddwl  yn  rhydd  ac  yn 
g3^dwybodol ;  ac  yr  wyf  yn  gobcitliio  y  cawn  ein  cyfarwyddo  i 
syrthio  ar  y  lie  goreu  i'r  Athrofa." 

Yr  oedd  yr  araeth  hon  yn  ddiddadl  yn  un  o'r  rliai  rhagoraf  a 
draddodwj^d  erioed  ar  y  fath  destyn,  ac  i'r  amcan  neillduol  oedd 
i'r  Cyfarfod,  ac  yn  ngwyneb  yr  amrywiaeth  golygiadau  a'r  gwa- 
haniaeth  teimladau,  a  goleddid  gyda  golwg  ar  y  cwestiwn  oedd 
ger  bron.  Y  mae  yn  gynllun,  gwerth  ei  astudio  gan  bob  g^r 
cyhoeddus,  o'r  modd  i  ymdrin  a'r  fath  faterion  : — pwyllog,  teg, 
tawel,  eang,  manwl,  ac  eto  yn  eglur  a  phendant  a  chryf,  tra  yn 
yr  ysbryd  goreu, — ac  mor  gyflawn,  fel  nad  oedd  dim  a  allesid 
ddywedyd  dros  y  lie,  a  bleidid  ganddo,  yn  cael  ei  adael  allan 
ganddo. 

Wedi  yr  Araeth  hon  gan  Mr.  Rees,  ar  ol  ychydig  eiriau  yn 
nghylch  y  Cyfarfod  canlynol,  fe  derfynwyd  Cyfarfod  y  pryd- 
nawn.  Dechreuwyd  yr  eisteddiad  hwyrol  am  banner  awr  wedi 
pump,  trwy  ddarllen  a  gweddio  gan  y  Parch.  David  Davies, 
Corwen,  yr  Abermaw  wedi  hyny.  Erbyn  hyn  yr  oedd  cyn- 
nulliad  y  gwrandawwyr  wedi  lliosogi  yn  ddirfawr,  a  phawb  yn 
ymddangos  yn  llawn  brwdfrydedd.  Fe  ddechreuwyd  yr  ym- 
driniaeth  yn  yr  hwyr  gydag  Araeth  nodedig  o  hyawdl  a  grymus 
gan  Mr.  Thomas  Lewis,  Bangor,  yn  mhlaid  y  cynnygiad  a 
wnelsid  ganddo  yn  y  prydnawn,  fod  i'r  Athrofa  gael  ei  sefydlu 
yn  Mangor.  Yr  oedd  Araeth  Mr.  Lewis  yn  hynod  o  ddoniol,  ac 
yn  gwefreiddio  y  gynnulleidfa  drwyddi,  ac  fe  allesid  braidd 
dybied,  oddiar  y  gymmeradwyaeth  a  ddangosid  iddo,  y  buasai 
yn  sicr  o  gael  y  mwyafrif  yn  ei  blaid.  Ar  ei  ol  ef  fe  gododd 
Mr.  Morgan,  i  wneyd  yr  Araeth  a  addewsid  ganddo  yntau  yn  y 
Cyfarfod  blaenorol.  Yr  oedd  dysgwyliad  mawr  am  dano,  ac  yn 
enwedig  am  glywed  pa  beth  a  ddywedid  ganddo  fel  atebiad  i 
Mr.  Rees  a  Mr.  Lewis  yn  erbyn  y  Bala ;  ac  fe  siaradodd  y  pryd 


756  PENNOD  XIII. 

hwn  yn  ryinus  iawn,  yu  deihvng  hollol  o  bono  ci  hunan.  "  Yr 
jxlym  wecli  cael  dwy  araeth,"  meddai,  "  hir  a  doniol,  a  phe 
buasai  fFeithiau  a  rhesymau  yr  areithwyr  yn  ateb  i'w  doniau, 
ofer  a  fuasai  i  neb  geisio  sefyll  i'w  herbyn.  Ond  mi  a  obeithiaf 
y  bydd  i  chwi  oil  gotio  mai  '  nid  aur  yw  pob  peth  sydd  yn 
dysgleirio,'  ac  mai  nid  rhesymau  J'dj'w  pob  peth  a  dybir  felly. 
Y  mae  llawer  o  bethau  wedi  eu  dywedyd  am  Sir  Feirionydd,  a 
rhai  pethau  a  allant  greu  rhagfarn  yn  ei  herbyn.  Nid  traws- 
feddiannu  yr  Athrofa  a  wnaethom  ni,  ond  cymmeryd  trugaredd 
ar  y  dyn  bach,  oedd  megis  yn  gorwedd  ar  wyneb  y  maes,  heb 
lygad  yn  tosturio  wrtho.  Y  mae  yn  awr  wedi  dyfod  i'w  oed,  i'w 
gyflawn  faintioli,  a'r  ddadl  yn  bresennol  ydyw,  pwy  a'i  piau  ?  a 
chan  bwy  y  mae  hawl  ynddo  ?  Y  mae  llawer  yn  cael  ei  ddy- 
wedyd  yn  erbyn  iachusrwydd  y  lie ;  a  chyfeirir  yn  fynych  at 
rai  gwyr  ieuainc  a  gollasant  eu  hiechyd  tra  yn  yr  Athrofa,  ac  a 
fuant  farw.  Yr  ydym  yn  addef  liyny,  ac  y  mae  yn  ddrwg 
genym ;  ond  peth  arall  hollol  yw,  fod  hyny  i'w  briodoli  i  afiach- 
usrwydd  y  lie ;  ac  yr  wyf  fi  yn  dadleu  yn  bendant  nad  ydy w. 
Canolrif  y  marwolaethau  yn  y  deyrnas  ydyw  22  o  bob  mil  yn 
fj3-nyddol.  Y  mae  lleoedd  uwchlaw  hyny  yn  cael  eu  hystyried 
yn  wacth  na  chyffredin,  a  lleoedd  islaw  hyny  yn  well  na'r 
cyffredin.  Yn  awr,  yn  ol  Adroddiad  y  Cofrestrydd  Cyffredinol, 
chwi  a  gewch  fod  y  marwolaethau  yn  llai  yn  y  Bala  nag  yn 
N^wrexham  o  4  yn  y  fil,  ac  yn  llai  nag  yn  Mangor  o  2  y  fil.  Ac 
OS  edrychir  ar  nifer  y  rhai  sydd  yn  marw  dan  bump  oed  y  mae 
y  gwahaniaeth  yn  llawer  iawn  mwy, — y  mae  eu  nifer  yn  ddau 
cymmaint  yn  Ngwrexham  ac  yn  Bangor,  i'r  hyn  ydynt  yn  y  Bala. 
Gyda  golwg  ar  yr  hyn  a  ddywedwyd  fod  y  wlad  yn  fynyddig 
ac  uchel,  a  bod  yr  hinsawdd  yn  lladd  pobl  ddieithr  yno,  pa  fodd 
y  mae  Bangor  a  Gwrexham  yn  fwy  angeuol  o'r  banner  i 
fabanod  ?  Dieithriaid,  yn  fy  marn  i,  ydyw  yr  holl  fabanod 
sydd  yn  dyfod  i'r  Bala  fel  i'r  lleoedd  ereill,  a  pha  fodd  y  mae 
cynnifer  o'r  dieithriaid  yn  marw  yn  Mangor  a  Gwrexham,  ond 
yn  by w  yn  iachus  yn  y  Bala  ?  Ond  anfonwch  chwi  i'r  Bala  rai 
a  hadau  marwolaeth  yn  flaenorol  yn  eu  cyfansoddiad,  nid  ydyra 


HANES   BYWYD   HENRY   REES.  757 

ni  yn  addaw  bywyd  iddynt,  gan  nad  ydym  yn  dadleu  ei  bod,  er 
mor  iaclius,  yn  fro  anfarwol.  Yr  wyf  fi  yn  barnu  mai  mantais 
arbenig  i'r  efrydwyr  yw  y  niynyddoedd  yn  nghymydogaeth  y 
Bala.  Y  mae  eu  hawyr  iach  yn  estyn  eu  lungs,  yn  cryfhau  eu 
lleisiau,  ac  yn  eu  gwella  o  ran  corpli  a  nieddwl.  Gyda  golwg  ar 
gyfleusderau  teithio,  y  mae  yn  wir  nad  ydynt  genyni  eto  fel  yn 
y  ddau  le  arall ;  ond  ni  a'u  cawn  ;  ac  yn  y  cj'famser,  ni  bydd  yr 
angenrheidrwydd  a  osodir  ar  y  gw5^r  ieuainc  i  oddef  j^chydig 
galedi  wrth  deithio,  yn  anfantais  mewn  gvvirionedd  iddynt.  Os 
yd3-ch  am  roddi  j  'Ihvy  aur'  yn  ngenau  y  bobl  ieuainc,  a'u 
harbed  i  gerdded  ond  yn  unig  i'r  train,  tfarwel  i  gynnulleidfaoedd 
tlodion  gwledig  a  mj'-nyddig  Cymru,  eu  gweled  byth  mwy.  Os 
na  cheir  ein  pregethwyr  yn  barod  i  oddef  caledi  a  chystudd,  fel 
mihvyr  da  i  lesu  Grist,  galhvn  benderfynu  fod  dyddiau  Method- 
istiaeth  wedi  eu  rhifo.  Ni  chefais  i  a'm  brodyr  yn  y  weinidoo-- 
aeth  o'r  un  oed  a  bynach  na  mi  yv  un  '  hvy  aur,'  fel  ag  i'n  gosod 
mewn  perygl  o  golH  ein  tymher,  wrtli  gael  Ihvy  bren  weithiau. 
Y  mae  rhyw  rai  hefyd  yn  cw\'no  oblegid  y  lletyau  yn  y  Bala,  ac 
\-r  wyf  fi  yn  methu  deall  oddiar  ba  ysbryd  y  cyfododd  y  fath 
gwyn ;  oblegid  y  mae  yn  hollol  ddisail.  Y  mae  yr  ystafelloedd 
yn  y  tai  yno  mor  lawn  o  gysuron  cartref  ag  odid  un  man  arall 
yn  Nghymru.  A  d\^weder  a  fyner,  y  mae  rhywbeth  rhyfedd  o 
swynol  mewn  ben  adgofion  am  lanerchau  cysegredig  y  Bala,  lie 
y  cychwynwyd  y  Sassiwn,  y  lluniwyd  Cymdeithas  y  Beiblau,  ac 
y  sefydlwyd  Atln-ofa  Gogledd  Cymru.  Fe  symmudwyd  Sassiwn 
y  Bala ;  ac  er  y  pryd  hwnw,  y  mae  dy wediad  yr  hen  Lewis 
Morris  wedi  ei  wirio, — '  Symmudwcli  chwi  Sassiwn  y  Bala,  nid 
Sassiwn  y  Bala  a  fydd  hi  wed'yn.'  Y  mae  yn  wir  nad  ydy w  3- 
Bala  yn  lie  by wiog ;  ond  nid  wyf  fi  yn  gweled  fod  lie  felly  yn 
nodedig  o  fanteisiol  i  Athrofa.  Y  mae  yn  hysbys  fod  un  o 
Atlirofcydd  yr  America  wedi  ei  symmud  i  le  mwy  tawel  nag  yr 
oedd  ynddo,  er  mantais  i'r.  efrydwyr.  Ond  nid  oes  eisieu  i  mi 
fyned  cyn  belled  a'r  America.  Dyma  Mr.  Rees  ei  hunan :  onid 
yw  efe  yn  hofR  3'mneillduo  yn  wythnosau  yr  haf  bob  blwyddyn, 
allan  o  fywiogrwydd  a  swn  a  chynhwrf  Liverpool,  i  Gymru 


758  PENNOD  XTTI. 

dawel,  er  mantais  i'w  iechyd,  ac  er  mwjm  cael  hamdden  gydai 
efrydiau."  A  chyda  llawer  o  ymadroddion  o'r  fath,  fe  derfyn- 
odd  araeth  nodedig  o  hyawdl  ac  yn  yr  yspryd  goreu,  gan  ddy- 
muno  ar  i'r  c^'^nnrychiolwyr  trwy  eu  pleidlais  y  noswaith  bono, 
"wneuthur  eu  dyledswydd  i'r  Arglwydd,  i  Fethodistiaeth,  ac  i'r 
oes  a  ddel,  trwy  gadarnhau  fod  yr  Athi'ofa  i  fod  3m  y  Bala  hyd 
ddiwedd  y  byd. 

Wedi  i  amryw  frodyr  wneuthur  rliai  sylwadau  yn  mhlaid  y 
naill  neu  y  Hall  o'r  lleoedd  oeddent  ger  bron  y  Cyfarfod,  ac  i  Mr. 
Eees  gywiro  yr  hyn  a  olygai  ef e  yn  annghy wir,  yn  yr  adroddiad 
a  roddasid  gan  Mr.  Morgan,  ar  y  marwolaethau  yn  Ngwrexham, 
o'u  cymharu  a'r  rhai  yn  y  Bala,  fe  ranwyd  y  t^,  a  chafwyd  y 
pleidleisiau  fel  y  canl^m :  Bangor,  4  ;  Gwrexham,  10  ;  Bala,  23. 
Pan  ail  roddwyd  y  Bala  a  Wrexham  o  fiaen  y  Cyfarfod,  yr  oedd 
mwyafrif  mawr,  ac  agos  yr  holl  gynnrychiolwyr  yn  mhlaid  y 
Bala.  Ac  felly  yn  y  modd  mwyaf  heddychol  a  cliaruaidd,  fe 
derfynwyd  un  o'r  Cyfarfodydd  mwyaf  pwysig  a  gynhaliwyd 
mewn  cysylltiad  a'r  Athrofa  o'i  sefydliad  cyntaf  hyd  y  pryd 
hwnw. 

Y  dyddiau  canlynol,  Medi  2,  3,  4,  Mercher,  lau,  a  Gwener,  yr 
oedd  Cymdeithasfa  Caernarfon,  lie  yr  hysbyswyd  y  penderfyn- 
iad  y  daethid  iddo  yn  Mangor,  yr  hwn  a  gadarnhiiwyd  yn  un- 
frydol  ac  yn  wresog  gan  y  Gymdeithasfa.  Yr  oedd  Mr.  B,ees  yn 
nodedig  o  fywiog  a  chryf  a  siriol  yn  y  Gymdeithasfa  hon  yn 
Nghaernarfon,  ac  yn  pregethu  yno  yn  sier,  am  ddeg  ar  y  gloch, 
boreu  Gwener,  ar  ol  y  Parch.  Edward  Morgan,  mor  nerthol  ac 
effeithiol  ag  y  clywyd  ef  braidd  erioed.  Ei  destyn  ydoedd 
1  Petr  i.  21.  Y  mae  y  bregeth  i'w  chael  yn  gyflaAvn  yn  yr  ail 
gyfrol  o'i  Bregethau,  tudal.  265 — 286.  Yr  ail  ran  o  honi,  o 
tudalen  275  i'r  diwedd,  oedd  ganddo  yn  Nghaernarfon ;  ac  yr 
oedd  rhyw  arddeliad  hynod  ar  y  traddodiad  o  honi.  Y  mae  yr 
oedfa  yn  cael  ei  chofio  eto  gan  laweroedd,  fel  un  o  droion 
hynotaf  ei  oes. 

[NoDiAD. — Fe  ddymunir  i'r  darllenydd  grafFu  yn  neillduol  ar 
gam-gymmeriad  y  galwyd  ein  sylw  ato  gan  un  o'n  cyfeillion, 


HANES   BYWYD   HENRY   REES.  759 

— y  Parch.  Thomas  Rees,  Cefncoed,  Merthyr, — a  wnaed  gcnym 
gyda  golwg  ar  araseriad  y  Gymdeithasfa  y  bu  yr  ymdriniaeth 
iywiog  a  dyddorol  ynddi  ar  yr  angenrheidrwydd  am  fwy  o 
ff37'ddlondeb  a  haelioni  ar  du  yr  eglwysi,  gyda  golwg  ar  gyn- 
haliaeth  y  Weinidogaeth,  a'r  pryd  y  bu  ymddadleu  cyfeillgar 
rhwng  Mr.  Morgan  a  Mr,  Rees.  Yr  yd3-m  ni  (tudalen  111)  wedi 
dywedyd  mai  yn  y  Bala,  yn  Mehefin  1855,  pan  oedd  Mr.  Rees 
yn  llywyddu  y  bu  hyny,  tra  y  mae  yn  gwbl  sicr  mai  yn  y 
Gymdeithasfa  uchod,  yn  Xghaernarfon,  y  cymmerodd  yr  ym- 
drafod  le,  ac  y  cafw}' d  y  fath  h3^fr3^d\vch  yn  nghyfarfyddiad 
Mr.  Morgan  a  Mr.  Rees  4'u  gilydd.  Yr  ydym  yn  cofio  yn  awr, 
fod  Dr.  Hughes  wedi  ein  hysbysu  o'r  un  peth,  er  ys  cryn  amser 
yn  ol,  ond  yr  oeddem  ni  rywfodd,  yn  ein  meddwl  wedi  cym- 
mysgu  dau  amgylchiad,  un  yn  neillduol  a'r  Hall  yn  gyhoeddus, 
ac  felly,  fe  ddichon,  y'n  harweiniwyd  i'r  gwall  amseryddol. 
Byddwn  dra  diolchgar  am  gywiriad  o  unrhyw  gamgymmeriad 
a  ganfydder  gau  neb  o'n  darllenwyr.  Yr  ydym  yn  dibynu 
braidd  yn  gwbl  trwy  yr  holl  hanes,  ar  ein  cof  ein  hunan.] 

Yn  nghanol  yr  haf,  1863,  yr  oedd  Mr.  a  Mrs.  Davies  yn  gadael 
Minydon,  yn  Mhorthaethwy,  ac  yn  symmud  i'r  Benartb,  gerllaw 
Conwy.  Y  mae  genym  ddau  lythyr  a  ysgrifenwyd  ganddo 
atynt  gyda  golwg  ar  hyny.  Y  mae  yn  ymddangos  fod  y  cyntaf 
wedi  ei  ysgrifenu  cyn  iddynt  hollol  benderfynu  symmud,  ryw 
bryd,  dybygid,  yn  Mehefin,  1863,  ond  fel  y  nifer  amlaf  o'i 
lythyrau  heb  un  dyddiad  wrtho : — 

"My  Dear  Friends, — Da  genyf  glywed  ddarfod  i  ehwi 
"  ddyfod  o  hyd  i  Baradwys  o'r  diwedd — Itali  Cymru,  lie  sydd 
"  yn  ymguddf a  rhag  y  gwynt — tegwch  y  fro  y  mae  yn  sefyll 

"  ynddi.     Wedi  darllen  darluniad  by wiog  A o  hono  y  boreu 

■'heddyw,  nes  cynhyrfu  fy  nychymyg,  ac  i'm  dychymyg  gyn- 
•''  hyrf u  fy  nheimladau,  yr  oeddwn  fel  un  yn  breuddwydio,  ac  yn 
"  edrych  ar  holl  bryferthion  y  lie.  Pan  agorais  y  Beibl  (ar  ddy- 
"ledswydd),  ac  y  tarewid  fi  trwy  fy  llygad  gan  eiriau  lesu 
"  Grist :  '  Na  thrysorwch  i  chwi  drysorau  ar  y  ddaear,  lie  y  mae 


7(30  PENNOD  XIII. 

"  gwyfyn  a  rhwd  yn  llygru  :  eithr  trysorwch  i  clnvi  drysorau  yn 
"  y  nef,  lie  ni  ddaw  lleidr  yn  agos  ac  ni  lygra  pvyf ; ' — yr  oedd  y 
'■'  meddwl  yn  oeri,  ac  yn  difrifoli,  ac  yn  dyfod  i  ansawdd  mwy 
"  iachusol. 

"  Nis  gallaf  feddwl  am  ddim  gwell  ffordd  i  cliwithan  bender- 
'•'  fynu  beth  i'w  wneyd  yn  yr  achos  Invn.  na  gweddVo  hyd  oni 
'•'  byddo  pob  breuddwyd  ac  ysfa  am  uewydd-deb  wedi  diflanu  o'r 
"galon,  y  meddwl  wedi  difrifoli,  dwyseiddio,  a  marw  iddo  ei 
"  hun ;  ac  yna  edrych  pa  un  ai  o  blaid  symmud,  ai  aros  yn 
"hwy  lie  yr  ydych,  y  bydd  y  fantol  yn  troi  yn  eicli  tueddiadau, 
'•'pan  yn  yr  ansawdd  ddifrifol.  Fe  allai  y  rhesymau  sydd 
"  genycli  o  blaid  symmud  ymddangos  yn  llai,  wedi  i'r  meddwl 
'■'  dd'od  yn  ddifrifol ;  neu  i'r  gwrthwyneb  gallant  ymddangos  yn 
"  fwy,  a  chydio  yn  gryfach  yn  y  gydwybod,  hyd  oni  byddoch  yn 
"  teimlo  eich  hunain  dan  fatli  o  rwymedigaeth  i  symmud ;  yr 
'•  hyn  a  wna  yr  act  o  symmud  yn  act  o  uf udd-dod  i  Dduw.  Ac 
'yna  beth  bynnag  fydd  y  canlyniadau,  ni  edifarhewch  chwi 
'■■  byth ;  oblegid  fe  fydd  yr  hyn  sydd  i'w  ofni  fwyaf  yn  mhob 
'•  cyfnewidiad  wedi  ei  ochelyd — PECHU. 

"  Y  peth  mwyaf  annymunol  yn  fy  ngolwg  i  yn  yr  amgylchiad 
"  hwn  ydy w, — meddwl  y  bydd  Mr.  D.  yn  dieitlirio  i  Gyfarfod 
'•'  Misol  Mon, — lie,  yn  sier,  y  gallai  fod  o  lawer  o  wasanaeth,  a  llo 
'•'  dybygwyf,  nas  gall  lai  na  bod  yn  ddefnyddiol,  heb  fod  yn 
'■  euog.  Ond  ah  !  mor  hawdd  y  w  cynghori  ereill !  Yr  wyf  fi  fy 
"  hun,  er  ys  blynyddoedd,  er  yn  ddistaw,  yn  teimlo  yn  an- 
"  esmwyth  am  symmud  o  Liverpool,  ac  -eto  yn  methu  gwybod 
"  beth  i'w  wneyd. 

"  Edryched  dear  A lawer  at   farn    ei   gwr  yn    hyn ;    ac 

"  edryched  yntau  lawer  at  Dduw  ;  a  chj'd-wedd'iwch. 

"  Taid." 

Ysgrifenwyd  y  llythyr  nesaf  pan  oeddent  wedi  cwbl  ben- 
derfynu  ac  ar  fin  symmud  : — 

"  My  Dear  A., — Is  it  to-night  that  is  to  be  your  last  night  at 
"  Minydon  ?     Sleep  well,  rise  ealry  ;  it  is  as  it  were  the  end  of 


HANES   BYWYD   HENRY    REES.  7G1 

'•'one  world,  and  to-morrow  you  commence  another.  I  do  not 
'•'  think  Philip  Henry,  nor  any  of  the  old  Puritans  would  have 
"  closed  the  one,  nor  opened  the  other,  without  some  self-examina- 

'■  tion  and  prayer July  is  a  barren  month ;  the  mind  is 

'•  too  inert  and  laggy  for  any  thinking  work,  and  yet  it  always 
"  thinks  that  kind  of  thoughts  which  are  the  result  of  being 
'•  idle — and  without  thoughts. 

"  There  are  some  bad  thoughts  that  fly  through  us  ;  they  do  not 
"  corrupt  us  much,  because  they  don't  awake  any  passion  within 
'"'  us.  But  there  are  others  that  lodge  within  us  and  enkindle 
"the  passions;  the  desire  and  its  object  are  united  in  the  heart 
"  by  means  of  vain  thoughts.  If  j^ou  would  quench  the  passion, 
"  you  must  remove  its  object  from  before  the  eye  of  the  mind. 
'•  Our  souls  if  renewed  are  far  from  being  refined ;  they  are 
'•■  coarse  and  vulgar  enough  to  entertain  low  thoughts,  and  to 
'•'  speak  low  words,  and  to  do  base  things,  and  not  feel  debased 
'■■  by  them,  owing  to  the  soul's  coarseness  and  vulgarity.  Yet 
'•'  these  vulgarities  are  infinitely  more  disgusting  to  pure  holiness, 
'•  than  are  the  vulgarities  of  the  ignorant  to  the  educated  and 
"  highly  refi^ned. 

"  Is  it  possible  that  an  invisible  holy  Being  should  be  dwelling 
"  within  us  ?  The  fact  is  wonderful  indeed  ;  and  oh  !  how  is  it 
'■  that  he  bears  with  us  ?  How  is  it  that  he  leaves  us  not  in 
"  disgust  and  for  ever  ?  How  glad  you  are  to  escape  from  the 
"  filthy  sick  room.     Yet  he  dwells  in  corrupt  souls  !  " 

Y  mae  genym  rai  dyfyniadau  o  lythyrau  ereill,  a  ysgrifenwyd 
ganddo  yn  agos  i'r  un  amser,  ac  mewn  rhan  yn  yr  un  cyfeiriad  : — 

"  My  Dear  A., — As  usual,  I  begin  to  write  without  anything 
'  to  say.  My  mind,  notwithstanding,  is  far  from  being  barren 
'■'  and  fruitless ;  it  would  even  yet  produce  abundance  of  wild 
'■  obnoxious  weeds,  if  left  uncultivated.  How  obstinate  any 
'•'  sinful  inclination  becomes,  if  a  little  indulged,  and  permitted  to 
'•'  occupy  the  thoughts  and  imaginations  even  for  a  short  time. 
"  It  seems  determined  not  to  quit   the  heart ;  but  there  it  is 


762  PENNOD  XITI. 

"multiplying  thoughts  and  driving  the  poor  soul  through  all 
"  kinds  of  foolish,  dirty,  miry  imaginations,  till  it  leaves  it  at 
'•last  wounded,  guilty,  and  altogether  corrupt,  weak,  and  in- 
"  disposed  to  spiritual  duties  and  communion  with  God.  How 
"  necessary  to  attend  to  the  Scriptural  admonition, — '  Na  rodd- 
"  wch  le  i  ddiafoL'  Os  caifF  dderbyniad  i'r  t;^,  y  mae  yn  an- 
"hawdd  iawn  ei  gael  ef  allan.  Y  mae  yn  gwybod  hefyd  yn  dda 
"  wrth  ba  ddrws  i  guro ;  pa  fFordd  y  mae  wedi  cael  d'od  i  mewn 
'■  amlaf ;  trwy  ba  cliwant  y  mae  yr  enaid  barotaf  i'w  groesawu  ; 
"  a  thrwy  y  chwant  hwnw  fe  dreia  yn  deg  feddiannu  y 
"dychymyg  a'r  galanj'^a  gwneyd  y  meddwl  yn  mad.  Y  mae 
'•'  Milton,  dybygaf ,  yn  d'weyd  fod  Angel  (ty wysog)  yr  Haul  wedi 
*•'  d'od  ar  neges  i'r  ddaear ;  a  phan  yn  dychwelyd  adref  tua  haul 
'■'  y  gaerau,  ddarfod  iddo  neidio  ar  un  o'r  pelydrau,  a  slidio  ar 
"  hyd-ddo  yn  ebrwydd  i'r  haul.  Beth  bynnag  am  hyny,  y  mae 
"y  diafol  yn  ami  yn  cynhja^fu  rhyw  dueddiad  llygredig  ■  neu 
'■'gilydd,  ac  yn  slidio  trwyddo  ef  i'r  dychymyg  a'r  galon;  a 
"  dyna  He  y  bydd  y  truan  yr  amser  hwnw,  fel  Judas — a'r '  diafol 
"  wedi  Tnyned  i  Tnewn  iddo,'  yr  hwn  sydd  yn  llenwi  ei  galon  ef , 
"fel  Ananias  a  Sapphira,  a  phob  meddyliau  drwg.  Weithiau  y 
"  mae  y  meddyliau  yn  myned  yn  f wriad ;  a'r  bwriad  yn  myned 
"yn  weithred;  a'r  weithred  drachefn,  o'i  mynychu,  yn  myned 
"  yn  habit ;  a  dyna  y  dyn,  y  mae  yn  ofnus,  wedi  darfod  am 
"dano  byth. 

"  Oh !  nid  ydym  yn  dirnad  ein  perygl ;  yn  wir,  yn  wir,  nid 
"  ydym ;  na  pherygl  ein  plant  bach.  Ac  eto  ni  chollir  neb,  er 
"nerth  Satan,  cynddeiriawgrwydd  nac  ystyfnigrwydd  llygredig- 
"  aeth,  ond  a  fyno  fod  yn  golledig.  Y  mae  lesu  Grist  yn  barod 
"  i  waredu  a  chynnorthwyo." 

Y  mae  genym  un  llythyr  byr  arall  a  ysgrifenwyd  ganddo 
yr  haf  hwn,  at  ei  "^yr  hynaf,  cyntafanedig  Mr.  Davies,  pan 
nad  oedd  y  bachgen  ond  saith  oed  : — 

"  My  Dear  John, — I  shall  give  you  a  list  of  what  you  may  ask 
*'  of  Jesus  Christ  in  prayer.     First  then,  you  may  ask  his  help  to 


HANES  BYWYD  HENRY   REES.  7G3 

"  learn  your  lessons ;  to  tell  the  truth ;  to  be  kind  to  all  about 
'■'  you ;  to  keep  the  Sabbath  holy ;  to  love  the  Bible ;  to  honour 
'■  your  father  and  mother,  teachers  and  friends  ;  and  to  respect 
"  the  poor,  and  those  who  were  in  the  world,  long,  long  before 
"  you.  Jesus  Christ  loves  such  things  in  a  child,  and  will  lov'e 
"  the  child  that  has  them ;  because  he  was  so  himself  when  he 
'•  was  a  child. 

"  He  loves  to  see  you  when  you  pray,  and  is  sure  to  hear  you. 
"  And  as  you  grow  up,  he  may  make  you  a  Minister  of  the 
'■  Gospel ;  a  very  great,  and  a  very  useful  man.  Taid," 

Xid  ydj^m  yn  gwybod  am  ddim  arall  i'w  gofFau  am  dano  yn  y 
flwyddyn  1863.  Nis  gallodd  fod  yn  bresennol  yn  y  Gyrndeith- 
asfa  Chwarterol  yn  Nolgelleu,  Rhagfyr  1,  2,  3,  ac  nid  ydym  3-n 
cofio  i  ni  glywed  paham  yn  neillduol  yr  attaliwyd  ef  yno. 

Yr  ydym  yn  ei  gyfarfod  gyntaf  y  flwyddyn  ganlynol,  mewn 
llythyr  gwerthfawr  at  ei  hen  gyfaill,  Mr.  Roberts,  Amlwch,  pan 
oedd  Mrs.  Roberts  yn  glaf  iawn  o'r  cystudd,  y  bu  mewn  ychydic^ 
ddyddiau  farw  o  bono  : — 

"  20,  Oxford  Street,  lonawr  9,  1864. 

"  Anwyl  Gyfaill, — Yr  oedd  yn  ofidus  genyf  glywed  gau  Mr, 
"  Davies  mai  llesgau  a  gwaelu  y  mae  Mrs.  Roberts.  Yr  oeddwn 
"  wedi  clywed  er's  tipyn  yn  ol  ei  bod  yn  hybu,  ac  yn  hytrach  yn 
'■  gwellau,  a  drwg  genyf  os  yw  yr  arwyddion  o  hyny  yn  lleihau. 
"  Ond  pa  beth  a  ddywedaf  wrthi  hithau  ?  Y  mae  yn  gofyn 
"  tafod  y  dysgedig  i  fedru  mewn  pryd  lefaru  gair  wrth  y 
•'  diffygioL  Chwi  a  wyddoch  i  bwy  y  rhoddes  yr  Arglwydd 
'•  Dduw  y  tafod  hwnw.  le,  chwi  a  adwaenoch  y  g^r  a'i  ym- 
"  adroddion  ;  ac  O,  mor  f elus  ydynt :  '  Deuwch  ataf  fi  bawb  a'r  y 
"  sydd  yn  flinderog  ac  yn  llwythog,  a  mi  a  esmwythaf  amoch ; ' 
" '  Yn  y  byd  gorthrymder  a  gewch  ;  eithr  cymmerwch  gysur, 
"myii  a  orchfygais  y  byd;'  'Nac  ofna,  myfi  yw  y  cyntaf  a'r 
"  diweddaf.'  Ystyria  fy  mawrhydi,  '  Yr  hwn  wyf  fyw ' — mi  a 
"  allaf  gynnorthwyo  ;  '  Ac  a  fu'm  farw ' — mi  a  wn  beth  yw  efe 
"  trwy  brofiad,  ac  a  fedraf  gydymdeimlo  a'r  rhai  sydd  yn  ofni ; 


7G4  PENNOD  XIII. 

" '  ac  wele  byw  y Jwyf  yn  oes  oesoedd ;  ac  y  mae  gcnyf  agoriadau 
"  uffern  a  marwolaeth.'  Os  yw  Mrs.  Roberts  yn  ofni  my  nod 
'•  drwy  angau  i'r  byd  anweledig,  cofied  gan  bwy  y  mae  yr 
'"  agoriadau.  Ni  bydd  hi  ddim  marw  lies  y  rhoddo  lesu  Grist 
*■'  dro  ar  yr  agoriad,  ac  agoryd  drws  marwolaeth  iddi.  A  phwy 
"yw  efe  ag  sydd  yn  meddu  awdurdod  fel  hyn  ar  fywyd  ac 
*■  angau,  wrth  owyllys  yr  hwn  y  mae  eicli  anwyl  briod  i  farw  ? 
'■  Onid  yr  hwn  a'i  carodd  hi,  a  hyny  nes  marw  drosti,  a'r  hwn  y 
"  mae  hithau  yn  garu  f wyaf ,  y w  efe  ?  Ond  mi  ddj'chymygwn 
*■  eich  bod  chwi  yn  barod  i  ddj^wedyd, '  le,  ond  beth  a  ddaw  o 
"  honof  fi  mewn  henaint  ac  unigrwydfl.  O !  mi  fyddaf  yn 
"  greadur  amddifad  a  digysur.  Fy  iierth  wedi  pallu,  fy  mhlant 
'■  wedi  fy  iigadael,  a'm  gwraig  wedi  marw.'  Yr  wyf  yn  adilef, 
'•'  fy  anwyl  gyfaill,  f od  dydd  trallod  wedi  eich  goddiweddyd ; 
'•  ond  cofiwch,  pwy  bynnag  sydd  w^edi  eich  gadael,  pwy  sydd  yn 
'•'dywedyd,  '  Myji  a  fyddaf  gydd  tJii.'  A  phwy  bynnag  sydd  yn 
"  marw,  pwy  sydd  yn  sicrhau  i  chwi,  '  Wele  byw  ydwyf  yn  oes 
'■'  oesoedd.'  Ymlyniad  gormodol  ein  calonau  wrth  y  gweledig 
"  sydd  yn  ein  gwneyd  nior  druenus  yn  ami.  A  pha  fodd  lai  na 
"  byddwn  ni  yn  druenus — dal  ein  gafael  mewn  pethau  sydd  yn 
"  myned  ymaith,  a  choflcidio  pethau  sydd  yn  diflanu.  O,  am 
"  ffydd  i  edrych  mwy  ar  y  pethau  ni  welir  —  y  rhai  sydd 
"  dragy wyddol.  Pan  oedd  Dafydd  mewn  cystudd,  yn  profi  ei 
"  fod  ef  yn  darfod  a'r  byd,  a'r  byd  yn  darfod  ag  yntau,  yr  oedd 
'■'  efe  yn  ymgysuro  yn  yr  hyn  yw  Duw  i  bechadur :  '  Hwy  a 
'■  ddarfyddant,  a  thi  a  barhei :  ie,  hwy  oil  a  heneiddiant  fel 
"  dilledyn ;  fel  gwisg  y  plygi  di  hwynt,  a  hwy  a  newidir. 
"  Titliau,  yr  un  ydwyt,  a'th  fiynyddoedd  ni  ddarfyddant.'  O 
'•  bosibl  fod  rhai  o'ch  hen  ddillad  chwithau  yn  heneiddio  y  dydd- 
'•  iau  hyn,  ac  ar  gael  eu  plygu  i'w  cadw  yn  wardrobe  y  bedd. 
'■  Wei,  fy  anwyl  gyfaill,  chwi  a  gawsoch  eu  gwisgo  hwy  yn  hir ; 
'"  ac  OS  diosgir  chwi  o  rai  o  honynt  yn  f  uan  bellach,  y  mae  eich 
"  Duw  yr  un  o  hyd.  Ac  y  mae  yn  llawn  bryd  i  ni  sydd  yn 
'•  heneiddio  ddysgu  byw  ar  Dduw,  a  marw  i  bob  peth  arall,  gan 
'■  ein  bod  yn  prysur  nesu  at  y  state,  lie  y  byddwn  ni  yn  byw 
"  arno  ef  yn  unig,  yn  gwbl  ac  am  bytli. 


HANES   BYWYD   HENRY   REES.  765 

"  Cofiwch  fi  yn  garedig  at  Mrs.  Roberts,  yn  yr  hyn  y  rnae  fy 
"  ngwraig  yn  ymuno  a  mi.  Dywedwch  wrthi  am  ymorphwys  ar 
"  Grist  fel  y  mae  hi.  Dim  ond  y  pechadur — heb  oedi  munud  i'w 
"gwneyd  ei  hun  yn  ddim  gwell.  Ceidwad  pechadur  yw  lesu 
'•'  Grist.  Ar  bechadur  y  mae  ef  yn  galw  ;  ac  nid  pechadur  yn 
"  teimlo  fel  ar  fel,  i'r  graddau  a'r  graddau.  Nage,  nage  ;  nid  y w 
"  efe  yn  gofyn  ond  y  pechadur  colledig,  euog,  ac  annheihvng,  a 
"  hyny  fel  y  mae  efe  y  funud  hon.  O !  fy  anwjd  gyfaill,  goll- 
"  yngwch  eich  gafael  o  Mrs.  Roberts,  a  gollynged  Mi'S.  Roberts 
"  ei  gafael  o  honi  ei  hun.  I  lawr,  i  lawr ;  cydymollyngwch  eich 
'•  dau  ar  Graig  yr  oesoedd. 

"  Ydwyf,  bellach,  un  o'ch  hen  gyfeillion,  Henry  Rees." 

Drannoeth  wedi  derbyniad  y  llythyr  uchod  (lonawr  lleg),  bu 
farw  Mrs.  Roberts,  ac  yn  mhen  ychydig  dd^'ddiau  wedi  ei 
chladdu,  fe  ysgi'ifenodd  Mr.  Rees  drachefn  at  Mr.  Roberts,  y 
113'thyr  canh-nol : — 

20,  Oxford  Street,  lonawr  20fed,  1SG4. 

"  Anwyl  Gyfaill, — Yr  ydych  bellach  wedi  claddu  eich  marw 
'•'  allan  o'r  golwg,  ac  yn  dechreu  byw  mewn  ystad  o  weddwdod. 
"  Wei  I  ar  ryw  ystyr,  nid  ydych  yn  hyn  yma  ond  megis  wedi 
"  dychwelyd  at  ddyddiau  eich  ieuenctyd :  yr  ydych  yn  awr,  fel 
"  yr  oeddych  yn  y  dechreuad,  heb  Mrs.  Roberts  ;  a  byddwch  yn 
"  union  eto  yn  debyg  ag  yr  oeddych  y  diwrnod  y  cawsoch  hi 
"  gyntaf ,  sef ,  wedi  ei  chael  hi  drachefn, — ie,  ie,  a'i  chael  hi  yn 
''■  Uawer  gwell,  ac  yn  llawer  hwy ; — canys  er  mwyn  hyn  yr  ym- 
"  adawodd  hi  dros  amser,  fel  y  derbyniech  hi  \-n  dragy wydd. 
"  Dygwyddodd  i  mi  y  dyddiau  diweddaf  yma  ddarllen  llythyr  o 
"  eiddo  Dr.  Doddridge  at  un  ol  gyfeillion  ar  farwolaeth  perthynas 
"  iddo :  ymddangosai  i  mi  mor  briodol  i'ch  amgylchiad  chwi,  fel 
"'  y  meddyliais  am  anfon  rhan  o  hono  atoch.  Darllenwch  ef  fel 
"  llythyr  o'm  heiddo  i  atoch  chwi,  gan  annghofio  Doddridge  a'i 
"gyfaill:— 

" '  You  perceive  the  hand  of  God  in  this  calamity, — of  that 
"God,  whom  you  have  chosen  for  your  hope  and  your  portion, 


766  PEXNOD  XIII. 

"  and  to  whom  you  have  committed  yourself  and  all  your 
"  concerns,  and  amongst  the  rest,  that  dear  wife  whom  j^-ou  now 
"lament.  Have  you  not  often  been  saying  in  relation  to  the 
*^  event  of  this  Providence,  while  it  was  yet  in  suspense, — 
" '  Father,  thy  will  be  done  ? '  Repeat  that  tender  and  humble 
"  address,  and  argue  yourself  into  such  a  silent  acquiescence  as 
'•'may  be  consistent  with  it.  You  are  well  satisfied  of  the 
"  sincere  and  exemplary  piety  of  your  departed  friend,  and  no 
"doubt  it  has  often  recurred  to  j^our  mind  as  a  source  of 
"  Divine  consolation.  You  cannot  forbear  but  to  remember  the 
"  melancholy  circumstances  she  was  lately  in,  when  languishing 
"  under  a  consuming  distemper,  and  in  a  near  prospect  of 
"  approaching  dissolution  ;  and  surely  you  can  as  little  forbear 
"  to  contrast  this  mournful  view,  with  that  scene  of  triumphant 
"pleasure  which  the  Gospel  so  sublimely  and  so  beautifully 
"describes,  and  to  which  you  firmly  believe  that  she  is  now 
"  admitted.  Surely,  as  you  lately  sympathized  in  her  sorrows, 
"  you  may  now  participate  in  her  felicity !  and  when  you  reflect 
"  that  God  has  wiped  away  all  tears  from  her  eyes,  the  briny 
"  drops  may  cease  to  flow  from  your  own,  or  at  least  be  converted 
"into  tears  of  transport.  Let  this  thought,  my  friend,  be  a 
"consolation  to  you,  not  only  under  your  present  grief,  but 
"  under  all  future  calamities  of  life ;  that  you  have  a  dear  wife 
"  at  the  right  hand  of  God ! — and  surrounded  by  the  joys  of 
•  Paradise,  while  you  are  wandering  in  a  gloomy  wilderness, 
•'  subject  to  the  infirmities  and  temptations  of  humanity.  Once 
"  more,  I  know  that  in  such  an  affliction  as  this,  when  the  tide 
"  of  trouble  flows  so  strongly  upon  us,  nature  whispers  a  hidden 
"comfort,  and  this  arises  from  the  grave.  We  have  lost  our 
"friends  in  its  silent  obscurity,  and  we  rejoice  that  we  shall 
"  shortly  follow  them,  although  it  be  to  lie  down  with  them  in 
"  the  dust.  Every  day  and  every  hour  accelerates  our  last ;  a 
"  thought  we  gladly  embrace,  when  we  have  lost  our  relish  for 
■■'  the  pleasures  and  entertainments  of  life,  having  lost  the 
"company  of  those  with  whom  we  delighted  to  share   them. 


HANES   BYVVYD   HENRY   REES.  767 

"  But  you,  my  dear  brother,  in  one  common  master,  have  a  much 
*'  nobler  consideration  to  support  you  ;  you  are  not  only  near  the 
"grave, — but  you  approach  the  confines  of  that  happy  world 
"  where  our  lamented  friend  is  already  arrived. 

"  You  have  devoted  yourself  to  God  and  confided  yoUr  Spirit 
"  into  the  hands  of  one  all-suflScient  Redeemer,  and  you  now  find 
"  a  peculiar  comfort  in  the  persuasion  that  God  will  restore  you 
•  to  the  society  of  those  excellent  persons,  who  are  already  happy 
'■'  in  his  immediate  presence ;  and  among  that  blissful  host,  to 
"  your  beloved  wife,  whom  you  will  meet  on  more  exalted  terms, 
"  and  with  whom  you  will  forever  continue,  without  the  anguish 
"  of  a  second  separation.  These  are  reflections  which  no  serious 
'■'  Christian  can  forbear  to  entertain  on  so  solemn  an  occasion ; 
"  nevertheless,  a  person  of  your  tenderness  cannot  forget,  that 
"however  important  they  are,  they  cannot  fully  heal  the 
"  wounded  mind,  shrinking  under  the  immediate  apprehension 
"  of  the  painful  stroke.  Nature  must  be  allowed  to  run  her 
"  course  ; — only  take  care  that  you  do  not  sorrow,  as  those  who 
"  have  no  hope.' 

"  Wei !  fy  anwyl  gyfaill,  diddenwch  eich  hunan  a'r  ymadrodd- 
"  ion  hyn.  Yr  ydych  yn  dechreu  sylweddoli  y  gwirionedd  o'ch 
"  bod  wedi  colli  Mrs.  Roberts ;  gobeithiaf  y  cewch  gymhorth  jai 
"  ami  i  sylweddoli  hefyd,  y  gwirionedd  mawr  a  rhyfeddol  hwnw 
" — sef  y  byddwch  gyda  hi  eto,  yn  ebrwydd  ebrwydd,  yn  y  ded- 
"  wyddwch  mawr.  Nid  oes  i  chwi  bellach  gysur  arall  mewn  un 
"man.  Mae  eich  hen  gyfeillion  a'ch  perthynasau  yn  eich 
"  gadael  yn  unig ;  ond  nid  ydych  unig — y  mae  y  Tad  gyda  chwi ; 
'•'  a  daw  lesu  Grist,  yn  bur  fuan,  i'ch  cymmeryd  ato  ei  hun.  .  .  . 
"  Yr  ydym  yma  oil  yn  cofio  atoch,  ac  yn  cydymdeimlo  a  chwi." 

Yn  niwedd  y  flwyddyn  1863,  fe  aeth  Mr,  a  Mrs.  Rees  i'r 
Benarth,  i  ymweled  a  Mr.  a  Mrs.  Davies,  a'r  teulu  yno.  Yr 
oedd  ymweled  a  hwy  bob  amser  yn  llonder  mawr  i'w  ysbryd ; 
ac  yr  oedd  yn  neillduol  yn  ymfywiogi  yn  nghjnndeithas  y 
plant.     Fe  bregethodd  lonawr  3,  1864,  y  Sabboth  cyntaf  yn  y 


768  PENNOD   XIII. 

flwyddyn,  y  boreu  a'r  hwyr  yn  Nghonwy ;  a'r  pryduawii,  am 
(Idaii,  yn  y  Capel  cysylltiedig  a  Chonwy  yn  y  daith  Sabbothol. 
Dj'chwelodd  yr  wythnos  ganlynol  i  Liverpool,  i  dy  newydd,  neu 
yn  hytrach  lety  newydd,  yn  Oxford  Street,  gan  deimlo  fel  yr 
oedd  wedi  teimlo  er  ys  cryn  amser,  fod  yn  llai  tratferthus,  ac  yn 
fwy  cj^surus,  iddynt  fyw  felly,  nag  mewn  t;^  eu  hunain.  Wedi 
cyrhaedd  yno  o  Benarth,  y  tro  hwn,  fe  ysgrifenodd  y  llythyr  y 
rhoddir  y  dj'fyniadau  canlynol  o  bono  at  Mr.  a  Mrs.  Davies  : — 

"  AxwrL  Hex  Gyfeillion, — Da  genyf  hysbysu  i  chwi  ddarfod 

"  i  ni  gyrhaedd  Liverpool  yn  ddiogel  a  chysurus Cawsom 

"  ivarm  reception  yn  ein  llety  newydd ;  y  parlwr  yn  gynhes  a 
"  pharod  i'n  derbyn,  a  phob  peth  o'n  hamgjdch  yn  dwyn  ar- 
"  wyddion  cysur  a  charedigrwydd 

"  Byddai  plant  Israel  yn  gofyn  weitbiau,  pan  dan  gerydelon  yr 
"  Hollalluog, — '  Paham  y  gwnaetb  yr  Arglwydd  fel  hyn  a  ni  ? ' 
"  Yr  wyf  fi  yn  tueddn  i  ofyn  hyny  gyda  golwg  ar  ei  drugar- 
■' eddau, — Pabaui  y  gwna  fel  hyn  a  ni  ?  Dyfod  o'r  naill  gartref 
'•'  clyd,  llawn,  a  chysurus,  i  un  arall ;  dim  prinder  arian,  bwyd, 
"  tan,  na  dillad ;  ac  felly  er  ys  blynyddoedd.  Ond  y  perygl 
"  }"dy w — hau  mewn  hawddfyd,  yr  hyn  y  bydd  raid  ei  fedi  mewn 
'•'adfyd.  Camp  fawr  yw  llenwi  tymhor  iechyd,  hawddfyd,  a 
"  llwyddiant,  a  diolchgarwch,  gostyngeiddrwydd,  a  dyledswydd. 
"  Yr  wyf  yn  cofio  atoch  oil." 

Pregethodd  yn  gyson  bob  Sabboth,  heb  golli  cymmaint  ag  un, 
yn  Liverpool  y  Sabbothau  cyntaf  o'r  flwyddyn  hon,  oddieithr, 
fel  y  sylwasom,  y  cyntaf  oil.  Bu  hefyd  yn  nechreu  Chwefror, 
mewn  Cyfarfodydd  Pregetliu  yn  nghymydogaethau  Pwllheli. 
Yr  oedd  wedi  addaw  dyfod  atom  ni  i  Lundain,  at  ein  Cymmanfa 
ni  yno  y  Groglith  a'r  Pasg,  yr  hyn  hefyd  a  wnaeth.  Cyrhaedd- 
odd  Lundain  erbyn  y  nos  Fercher,  Mawrth  23ain,  a  lletyai  gyda 
ni,  yn  Noel  Street;  ac  yr  ydoedd,  er  yn  cwyno  oblegid  ychydig 
anwyd,  ac  yn  neillduol  gan  y  b;^s  oedd  fel  yn  difFrwytho,  eto 
yn  nodedig  o  fywiog  a  siriol,  yn  yr  holl  gyfarfodydd.  Yr 
oedd  ein  hanwyl  gyfaill,  y  diweddar  Dr.  Parry  o'r  Bala,  i  fynu 


HANES   BYWYD   HENRY   REES.  769 

yn  Llundain,  y  Pasg  liwnw,  ac  yn  arddangos  mewn  modd  ncill- 
duol  y  rhagoi'iaethau  aruenig  a  berthynent  iddo  fel  gweinidog  i 
lesu  Grist ;  ac  yr  oedd  Mr.  Rees,  yr  ydym  yn  cofio  yn  dda,  yn 
siarad  gyda  r  ganmoliaeth  uchaf  am  dano,  ac  yn  enwedig  am  ei 
gyfarchiad  yn  y  Cyfarfod  Eglwysig,  foreu  ddydd  Gwener  y 
Groglith,  yn  Jewin  Crescent.  Pregethodd  Mr.  Rees  y  nos 
Wener  yn  y  Crescent ;  yn  Wilton  Square  y  boreu  Sabhoth,  ac 
3'n  Nassau  Street  y  nos  Sabbotli ;  ac  yn  y  Crescent  drachefn,  y 
boreu  a'r  liwyr  ddydd  Llun ;  a  phob  tro  gyda  rhyw  ddwysder 
teimlad,  a  difrifwcli  ysbryd,  ag  oeddent  yn  gadael  yr  effeitliiau 
mwyaf  dymunol  ar  y  cynnulleidfaoedd. 

Tua  chanol  yr  wytlmos,  efe  a  aeth  o  Luudain  i  lawr  i 
Liverpool,  ac  oddiyno  at  y  Sabboth  canlynol,  i'r  Benarth,  pryd  y 
pregethodd  yn  Nghonwy  ;  ac  aeth  rhagddo  yr  wythnos  ganlynol 
i  Gymdeithasfa  Llangefni,  Mon.  Nid  oeddem  ni  yn  bresennol 
yn  y  Gymdeithasfa  hono ;  ond  ni  a  gly wsom  ar  ol  liyny  f wy 
nag  un-\vaith,  ei  fod  ef  yn  ymddangos  yno  yn  iach  a  chryf,  ac  yn 
cymmeryd  y  dyddordeb  mwyaf,  fel  arferol,  yn  ei  gweithred- 
iadau  hi. 

Yn  mhen  ychydig  wythnosau  wedi  Gymdeithasfa  Llangefni, 
fe  ysgrifenodd  y  llythyr  canlynol  at  Dr.  Edwards  o'r  Bala  : — 

"  20,  Oxford  Street,  Ebrill  15,  1864. 

"  AxwYL  Gyfaill, — Derbyniais  eich  llythyr  y  boreu  heddy w, 

"  a  rhaid  i  mi  gyfaddef  mai  nid  drwg  oedd  genyf  ei  gael  ef ; 

"canys   nid   oeddwn   wedi    derbyn    yr    un   oddiwrthych,    nac 

"ysgrifenu  yr  un  atoch  er  ys'llawer  o  amser Pa  fodd 

"  bynnag,  wedi  y  teimlad  a  amlygwyd  trwy  y  gwledydd  ar  ol 

"Dolgelleu,   y   mae   j^n   anmhosibl   i   chwi   lai  na   gwcled  fod 

"  Methodistiaeth  Gogledd  Cymru  a'i  gafael  mor  gryf  ynoch,  ac 

"  yn  meithrin  teimladau  mor  dyner  ac  mor  barchus  tuag  atoch 

"  ag  erioed.     Disgynodd  penderfj'niad  Dolgelleu,  mi  dybiwn,  yn 

'•'  ddieithr  ar  deimladau  yr  holl  wlad.     Mewn  canlyniad  i  hyny 

"  darfu  Cyfarfodydd  Misol  yr  holl  Siroedd,  godi  fel  un  gwr  i 

"anfon  deisebau  atoch,  na  byddai  i  chwi  gynnwys  un  meddwl 
3c 


770  PENNOD   XIII. 

"  am  yinaJael  a  r  Bala.  Gwiiacthant  liyny  liefyd,  heb  gael  eu 
"  cymhell  iddo  (Jom  neb,  na  chan  ddim,  ond  yn  unig  gan  yr 
"ystyriaeth  nad  oedd  penderfyniad  y  Gymdeithasfa  ddim  yn 
"  siarad  yn  ddigon  cryf  yn  erbyn  i'r  un  o  honoch  dori  ei  gys- 
'■'ylltiad  ag  Athrofa  y  Gogledd.  Yr  oedd  rhywbeth  llac  yn 
"  niwedd  y  penderfyniad  hwnw  ;  ac  os  gwnaeth  e£  ddim  daioni, 
"  dyna  ydy w,  sef  hod  yn  achlysur  i  dynu  allan  deimladau  Gog- 
"ledd  Cynirib  tuag  atochchwifel  eu  HatJirawon.  Yr  wyf  fi  yn 
"gweled  trwy  y  tro,  achos  mawr  i  fod  yn  ddiolchgar  i'r 
"  Arghvydd,  fod  y  sefydliad  ieuanc  liwn,  yn  nghyd  a  i  Athrawon, 
"  wedi  gorclifygu  rhagfarn,  a  gwreiddio  mor  ddwfn  yn  sercli- 
"  iadau  y  Cyfundeb.  Meddyliwyf  fod  genych  cliwitliau  achos  i 
"  fod  yn  ddiolchgar  hefyd.  Hwyrach  eich  bod  yn  clywed  fod 
"  rhy w  bethau  aunymunol  yn  cael  eu  dywedyd ;  ond  beth 
"  bjmnag  yw  y  siarad  ar  hyd  y  wlad, — llawer  llai  ond  odid  na'ch 
"ofnau  chwi, — y  mae  yn  sicr  genyf  nad  ydyw  i'w  gymliaru 
"  mewn  hyd  na  lied,  uchder  na  dyfnder,  i'r  teimladau  a  amlyg- 
"  wyd  tuag  atoch  yn  Ngogledd  Cymru  yn  ddiweddar.  Prin  y 
"  gallaf  fi  gredu, — i'r  gwrthwyneb,  methu  gweled  yr  ydwyf,  fel 
"  chwi, — bod  '  Rhagluniaeth  '  na'r  '  Gogleddiuyr,'  yn  penderfynu 

"  eich  gweithio  i  Drefecca Yr  wyf  yn  synu  weithiau, 

"  pa  f odd  na  b'ai  De  a  Gogledd  yn  rhoi  heibio  eu  '  j3e^^?/  jealous- 
"  ies'  a'u  teimladau  lleol  a  hunanol,  ac  yn  dyfod  allan  i  ystyried 
"  yn  ddifrifol  beth  a  fyddai  yn  oreu  i'w  wneyd,  er  diogelu 
"parhad  ac  effeithiolrwydd  y  Cyfundeb  yn  y  Dywysogaeth.  Pe 
"  gallech  chwi,  yn  Mai  nesaf  yn  Abertawe,  gynghori  y  Gog- 
"  ledd  i  ohirio  adeiladu  Coleg  yn  y  Bala,  am  ddwy  flynedd  neu 
"  dair,  a  chynghori  y  De,  o'r  ochr  arall,  i  anf  on  y  gwyr  ieuainc  i'r 
"  Bala,  OS  gellir  cael  lie  i'w  cynnwys,  dros  y  tymhor  hwnw,  fel  y 
"  ceid  gwybod  trwy  brofiad,  pa  un  ai  un  ai  dwy  Athrofa  a  fyddai 
"  oreu  ; — os  gwelid  mai  dwy,  cai  De  a  Gogledd  ymwahanu  yn  y 
"  diwedd,  a  sefydlu  dwy ;  os  gwelid,  o'r  ochr  arall,  mai  un,  caent 
"  gydystyried,  a  chydweithio  i  godi  Coleg,  a  hyny  yn  y  Bala, 
"neu  yn  rhyw  le  arall  a  f anient  yn  fwyaf  teg  a  chyfleus  i 
"bob  ochr; — pe  gallech  wneyd  hyn,  meddaf,   chwi  a  wnaech 


HANES   BYWYD   HENRY   REES.  771 

"  wasanaeth.  Gellid  ychwanegu  felly  nifer  yr  athrawon^  fel  y 
"caech  chwi  fwy  o  amser  i  ddysgu  Duwinyddiaeth  i'r  gwyr 
"  ieuaiuc,  a  pha  fodd  i  bregethu  yii  f uddiol ;  eu  harwain  i  gyd- 
"  nabyddiaeth  a  llyf ran  da,  a  nodi  allan  y  drwg  sydd  mewn  rhai 
"  ereill ;  eu  cadarnhau  a'u  gwreiddio  yn  y  givirionedd  neu  y 
"  giinrioneddaii  jpresennol,  a'u  harf ogi  i  gyf arf od  a  cliyf eiliorn- 
"adau  yr  oes  lyfedd  hon,  a'r  dyddiau  enbyd,  yn  ol  pob  ar- 
"  wyddion,  sydd  ar  ddyf od, — ie,  yn  wir,  wedi  dyfod  eisoes.  Ond 
"  ofer  siarad ;  am  hyny  yr  wyf  yn  tewi,  gyda  chofio  atoch  chwi 
"aMrs.  E." 

Postscript. — "  Yr  wyf  li  yn  teimlo  yn  n3'ehlyd  byth  ar  ol  bod 
"  yn  Llundain,  Mae  y  cryd-cymmalau  trwof,  a'm  bys  yn  ddi- 
"  iFrwyth.  Yr  wyf  finnau  hefyd  yn  dyheu  am  lonyddweh.  Yr 
"  wyf  yn  anfon  llythyr  carcdig  Mr.  H.  atoch  yn  ei  oL  Nid  wyf 
"  yn  meddwl  y  rhaid  i  chwi  wrth  ei  dystiolaethau  i'ch  clirio  . 
"na'ch  cyfiawnhau.  Fel  y  dywedais,  ni  chlywais  neb  yn  eich 
"  cyhuddo  :  nid  nad  allwn  fod  wedi  cly  wed  rhy  w  rai  yn  cyfeirio 
"  at  y  petrusder  a  deimlech,  o  leiaf,  ar  ryw  dro,  o  barth  i'ch 
"  dyledswydd  o  fyned,  neu  o  beidio  myned  i  Drefecca.  Ac  o'm 
"rhan  fy  hun,  byddai  yn  hawdd  genyf  gredu,  os  gwybu  y 
"cyfeillion  yn  y  De  eich  bod  yn  teimlo  yn  wan  neu  yn 
"  betrusgar  yn  yr  achos,  fod  hyny  wedi  cryf hau  eu  gobaith,  a'u 
"gwroli  i  w^neyd  mwy  o  egni  am  eich  cael.  Nid  wyf  fi  yn 
"  gwybod  fod  dim  o  hyny  wedi  bod  ;  ac  os  bu,  attolwg,  pa  ddrwg 
"  oedd  yn  hyny  ?  Pwy  all  f eio  arnynt  hwy  am  eich  ceisio  ?  a  phwy 
"  a  all  f eio  arnoch  chwithau  am  ystyricd  eu  cais  ?  Onid  y w  yn 
"  ddyledswydd  arnom  oil  ystyried  a  cheisio  daioui  yr  achos  yn  y 
"  Deheudir,  yn  yr  amgylchiad  sydd  arno  yn  bresennol  ?  Onid 
"  un  corpli  y w  y  Methodistiaid  ?  ac  oni  ddylai,  ac  onid  y w,  pob 
"  Methodist  dif rifol  a  rhyddfrydig  yn  gofalu  am  ei  Iwyddiant  yn 
"  mhob  man  ?  Yr  hyn  sydd  yn  peri  i  mi  wrthwynebu  i'r  un  o 
"  honoch  chwi  fyned  i  Drefecca  ydy w,  na  byddai  hyny  ddim 
"  amgen  na  drygu  y  Corph  yn  un  rhan  o'r  Dalaeth  wrth  geisio 
"  ei  lesad  mewn  rhan  arall.  Yr  ydych  chwithau  hefyd  yn  myned 
'•'  yn  hen  i  symmud." 


772  PENNOD  xiir. 

Mae  y  llythyr  uchod  yn  cyfeirio  at  gvvestiwn  ag  oedd  wedi 
peri  llawer  iawn  o  siarad  arno  yn  mhlith  y  Methodistiaid  trwy 
holl  Ogledd  Cymru,  ac  mewn  rhan  trwy  y  Deheubarth  hefyd,  yr 
wythnosau  a'r  misocdd  blaenorol.  Yr  oedd  Mr.  Charles,  megis 
ag  y  crybwyllasom  eisoes,  wedi  rhoddi  ei  le  i  fynu  yn  Nhrefecca, 
ac  yr  oedd  yr  Athrofa  yno  ar  y  pryd  wedi  ei  chau.  Yr  oedd  yr 
ymdreeh  a  gymmerasid  i  gael  un  Athrofa  rhwng  De  a  Gogledd 
wedi  bod  yn  aflwyddiannus,  ac  yr  oedd  y  brodj^r  yn  y  Deheu 
wedi  dj^fod  i'r  penderfyniad  i  ail  agor  yr  Athrofa  yn  Nhrefecca 
Yr  oedd  gauddynt  un  Athraw,  y  diweddar  Dr.  Harries  Jones,  ag 
yr  oeddent  yn  sicr  o'i  wasanaeth,  ond  yr  oeddent  yn  teimlo  nas 
gallent  yn  ddiogel  fyned  yn  mlaen  i  agor  yr  Athrofa  heb  ail 
Athraw,  yn  arbenig  i  gjanmeryd  gofal  yr  Addysg  Dduwinyddol. 
Er  darpar  ar  gyfer  hyny,  fe  benderfynwyd  cael  Cyfarfod  neu 
Gyfeisteddfod  neillduol,  cynnwysedig  o  bersonau  o'r  amrywiol 
Siroedd,  i  ystyried  yr  achos  ac  i  geisio  trefuu  pa  beth  i'w 
wmeuthur.  Fe  gynhaliwyd  y  Gyfeisteddfod  hwnw  yn  Llanelli, 
Sir  Gaerfyrddin,  Tachwedd  10,  1868,  a'r  Parch.  David  Howell, 
3m  Gadeirydd.  Yr  hyn  y  cytunwyd  yn  unfrydol  ganddynt  arno 
oedd,  eu  bod  i  anfon  llythyr  at  Gymdeithasfa  y  Gogledd,  oedd 
i'w^  chynnal  yn  Nolgelleu,  Rhagfja^  1,  2,  3,  yn  dymuno  ar  i'r 
brodyr  cynnulledig  yno  ganiatau  i  un  o'r  Athrawon  ag  oeddent 
yn  y  Bala,  symmud  i'r  Deheudir,  ac  ymgymmeryd  a'r  gorchwyl 
o  fod  yn  Athraw  Duwinyddol  yn  Nhrefecca.  Penderfynasant 
hefyd  fod  i'r  Parchedigion  David  Howell,  Abertawe,  Daniel 
Jenkins,  y  Babell,  a  John  Jones,  Ceinewydd,  fyned  yn  genhadau 
drostynt  i  Ddolgelleu,  ac  i  ddadleu  eu  hachos  ger  bron  y  G3'ni- 
deithasfa.  Ni  ddaeth  yr  un  o'r  Genhadau  a  bennodasid  i  Ddol- 
gelleu oddieithr  Mr.  Howell,  ond  yr  oedd  yno  ddau  neu  dri  o 
frodyr  ereill  o'r  Deheudir  yn  Nolgelleu,  y  rhai  a  gyinmerasant 
ran  mewn  cymhell  y  cais  o'r  Gyfeisteddfod  yn  Llanelli  ar  feddwl 
y  brodyr  oeddent  bresennol.  Dadleuodd  Mr.  Howell  dros 
Drefecca  gyda  theimlad  dwys,  nes  yr  oedd  yno  gryn  nifer,  fe 
allesid  meddwl,  pe  buasent  yn  ymwrandaw  a'u  teimladau,  yn 
barod  i  gydsynio  a'r  cais.     Ar  ol  i'r  cyfeillion  ereill  o'r  Deheu 


HANES    BYWYD    HENRY    REES.  773 

gyfarch  y  Cyfarfod,  ac  i  rai  cyfeillion  o'r  Gogledd  siarad,  fcl  pe 
buasent  yn  gogwyddo  yn  yr  un  cyfeiriad,  fe  gododd  y  Parcli. 
Edward  Morgan,  ac  wedi  siarad  yn  gryf  yn  erbyn  y  cais,  gan 
ddatgan  nad  oedd  ef  yn  gweled  pa  /odd  y  gallent  fyncd  yn 
nilaen  ar  Athrofa  yn  y  Bala  heb  y  naill  a'r  Hall  o'r  Athrawon  : 
— a  siarad  mor  gryf,  o'r  ochr  arall,  yn  erbyn  rhwymo  y  naill 
na'r  Hall  o  honynt  i  ai-os  yn  y  Bala,  os  byddai  yn  tueddu,  ar  ol 
cymmeryd  pob  peth  i  ystyriaeth,  i  olygu  hyny  fel  yr  hyn  a 
ddylasai  wneuthur, — yr  oedd  efe  am  adael  y  cyfrifoldeb  yn  gwbl 
ar  yr  Athrawon  eu  hunain  ;  ac  felly  fe  gynnygiodd  y  penderfyn- 
iad  canlynol : — 

"  Ein  bod  ni  fel  Cymdeithasfa,  wedi  derbyn  y  brodyr  o'r 
Deheudir,  a  chlywed  eu  cais  gyda  golwg  ar  ganiatau  iddynt  un 
o  Athrawon  parchus  ein  Hathrofa,  yn  cydymdeimlo  an  brodyr 
yn  y  Deheudir,  ac  yn  dymuno  gwneuthur  a  allem  i'w  cyn- 
northwyo ;  a  thra  y  mae  genym  yr  ymddiried  llwyraf  yn  ein 
Hathrawon,  ac  nad  oes  dim  a  fyddai  yn  ormod  genym  i'w 
wneuthur  tuag  at  sicrhau  eu  harosiad  yn  ein  plith,  ac  nas 
gwyddom  pa  fodd  y  gallai  ein  Hathrofa  fyned  yn  mlaen 
hebddynt,-^ar  yr  un  pryd,  nid  ydym  yn  ystyried  fod  genym 
bawl  i  geisio  eu  hattal  i  wrandaw  ar  y  cais  o'r  Deheudir,  os 
teimlant  mai  hyny  y w  eu  dyledswydd ;  a  phe  dygwyddai  i  un  o 
honynt,  ar  ol  hir  bwyll  ac  ymgynghoriad,  gydsynio  a  r  cais,  na 
bydd  genym  ond  ymostwug  i'r  brofedigaeth,  gyda  dymuno  yn 
ddiffuant  ei  gysur  a'i  Iwyddjant  yn  mhob  ystyr."  Cefnogwyd  y 
cynnygiad  hwn  gan  yr  Ysgrifenydd,  y  Parch.  Roger  Edwards  o'r 
Wyddgrug.  Yr  oedd  Dr.  Edwards  yn  edrych  ar  y  cynnygiad 
yn  gosod  arno  ef  a'i  gyd-athraw  gyfrifoldeb  tra  difrifol.  Pe 
gwrandawent  ar  eu  teimladau,  nid  oedd  un  amheuaeth  nad  aros 
yn  y  Bala  a  wnaent,  ond  nid  eu  teimlad  hwy  oedd  y  cwestiwn, 
ond  beth  oedd  eu  dyledswydd  gyda  golwg  ar  lesad  yr  achos 
mawr  yn  ein  plith  trwy  holl  Gymru ;  ac  yr  oedd  ganddo  ef 
fwy  o  hyder  yn  marn  yr  eglwys  nag  yn  ei  farn  ei  hunan, 
ac  felly  buasai  yn  dda  ganddo  i'r  Gymdeithasfa  benderfynu 
drostynt. 


774  PENNOD  XIII. 

Wrth  siarad  ar  y  cwcstiwn,  £e  gododd  yv  ymofyniad  a  oedd  y 
cynnygiad,  os  derby nid  ef,  yn  cau  allan  hawl  personau  neillduol, 
neu  hawl  y  C3^farfodydd  Misol,  i  arfer  hyny  o  ddjdanwad  ag  a 
allent  ar  yr  Athrawon  er  eu  perswadio  i  aros  yn  y  Gogledd ; 
neu,  OS  byddai  rhyw  rai  yn  teimlo  yn  wahanol,  i'w  cymhell  i 
gydsynio  a  chais  y  Deheudir.  Cydnabj'^ddodd  Mr.  Morgan  nid 
yn  unig  hawl  personau,  a  hawl  y  Cyfarfodydd  Misol  i  hyny,  ond 
gobeithiai  y  deuai  y  Gogledd  allan  fel  un  gwr  yn  gryi  dros 
iddynt  aros  yn  y  Bala,  a  pheidio  a  rneddwl  am  symmud  i 
Drefecca.  Wedi  cryn  lawer  o  ymddyddan  yn  y  modd  mwyaf 
brawdol  a  charedig,  a'r  teimladau  tyneraf  tuag  at  gyfeillion  y 
Deheu,  fe  gynnygiodd  y  diweddar  Mr.  Peter  Williams  fel 
gwelliant, — "  Fod  i'r  Achos  gael  ei  oedi  hyd  y  Gymdeithasfa 
ganlynol ;  ac,  yn  y  cyfamser,  fod  pwyllgor  yn  cael  ei  nodi  i  gyd- 
ymgynghori  a'r  Athrawon  er  dwyn  yn  ralaen  benderfyniad  ag  y 
gellid  gobeithio  a  fyddai  yn  foddhaol  gan  yr  hoU  frawdoliaeth." 
Cefnogwyd  y  gwelliant  gan  y  diweddar  Mr.  Williams,  Ivy 
House,  Dolgelleu.  Wedi  gosod  y  naill  a'r  Hall  ger  bron,  fe 
gafwyd  fod  y  mwj^afrif,  a  mwyafrif  mawr,  3m  mhlaid  y  cyn- 
nygiad  gwreiddiol. 

Fe  deimlwyd  ar  unwaith  trwy  Ogledd  Cymru,  yn  ganlynol  i'r 
penderfyniad  hwn,  os  oeddent  am  sicrhau  gwasanaeth  y  ddau 
Athraw  i  barhau  yn  eu  plith,  fod  yn  llawn  bryd  gwneuthur 
datganiad  pendant  a  chryf  o  hyny.  Ac  felly  fe  basiwyd  pen- 
derfyniadau  i'r  perwyl  hwnw,  gan,  os  ydym  yn  cofio  yn  iawn, 
yr  holl  Gyfarfodydd  Misol  yn  y  Gogledd,  yn  gystal  a'r  Henadur- 
iaethau,  yn  cj^farch  yr  Athrawon,  ac  yn  dymuno  arnynt  beidio 
a  meddwl  am  ymadael  a'r  Gogledd.  O'r  ochr  arall,  yr  oedd 
personau  neillduol  yn  y  Deheudir  yn  eu  cymhell  yr  un  mor  daer 
i  gydsynio  a'r  cais  oddiyno,  ac  ymsefydlu  yn  Nhrefecca.  Yr 
oedd  Gymdeithasfa  ganlynol  y  Deheudir  i  gyfarfod  yn  Aber- 
ystwyth, Chwefror  23,  24,  25,  1S64< ;  a  chan  y  dysgwylid,  yn  y 
Gymdeithasfa  hono,  atebiad  un  neu  arall,  neu  y  ddau,  o'r 
Athrawon  yn  y  Bala,  i'r  cais  a  anfonasid  atynt  o'r  Deheudir, 
fe  anfonwyd  gandd^mt  hwy  y  llythyr  canlynol  i  Aberystwyth  : — 


HANES   BYWYD   HENRY   REES.  775 

''Anvvyl  Frody'R, — Wrth  ysgrifenu  atoch  mewn  atebiad  i'r 
cais  a  dderbyniasom  oddiwrth  y  Cyfeistcddfod  yn  Llanelli,  y 
inae  yn  gweddu  i  ni  yn  y  lie  cyntaf  gydnabod  uniondeb  a 
boneddigeiddrwydd  eich  ymddygiad  tuag  atom  o  ddechrcu  yr 
ymdriniaeth  hyd  yn  awr;  a  gallwn  sicrhau  i  chwi  na  ddileir 
yr  argraff  yn  fuan  oddiar  ein  meddyliau.  Pe  buasai  yn  addas 
i  ni  son  am  ein  teimladau  ein  liunaiu,  gallasem  ddywedyd 
llawer  am  y  cariad  cynhes  s^'^dd  ynom,  yr  hwn  sydd  yn  awr 
yn  gryfach  nag  erioed,  tuag  at  ein  holl  frodyr  yn  y  De,  ac 
hefyd  am  ein  dymuniad  i  amcanu  yn  syml  at  ddefnyddioldeb, 
heb  un  olwg  ar  fantais  fydol, — jn  nghyd  a'r  wythnosau  cyfain  a 
dreuliasom  mewn  pryder  ac  ofn  rliag  i  ddibenion  gau  ddyfod  i 
mewn,  ac  effeithio  arnom  yn  ddiarwybod  i  ni  ein  hunain. 

"  Ar  ol  llawer  o  j'^styriaeth  a  chydymddyddan,  yr  ydym  wedi 
dyfod  i  benderfyniad  gyda  golwg  ar  yr  achos  hwn  mor  bell  ag 
y  mae  yn  gorphwys  arnom  ni.  Ond  y  mae  rhai  elfenau 
hanfodol  i'r  mater  nad  yw  yn  perthyn  ac  nad  yw  yu  bosibl  i 
ni  roddi  barn  arnynt,  heb  i  ni  wybod  llais  y  Gymdeithasfa 
mewn  perthynas  iddynt.  Mae  yn  dd'/au  genym  na  ddysgwyliai 
ein  brodyr  yn  y  De  i  un  o  honom  ymadael  oddij^'ma  pe  byddai 
hyny  yn  hollol  groes  i  deimlad  cyffredinol  y  Gogledd.  Gallwn 
gasglu  i  raddau  pa  beth  yw  y  teimlad  hwn  oddiwrth  annerch- 
iadau  y  Cyfarfodydd  Misol ;  ond  yn  wyneb  cais  mor  bwysig  ac 
mor  bennodol  o'r  De,  y  mae  ein  parch  i  chwi  yn  ein  rhwystro  i 
weithredu  ar  un  mynegiad  llai  pwysig  a  llai  pennodol  o  deimlad 
y  Gogledd.  Y  mae  yn  amlwg  hefyd  mai  y  Gymdeithasfa  sydd 
i  farnu  i  ba  raddau  y  byddai  ymadawiad  un  o  honom  yn 
niweidiol  i'r  sefydliad  yr  ydym  yn  awr  mewn  cysylltiad  ag  ef, 
ac  a  fyddai  y  niwed  hwnw  yn  debyg  o  gael  ei  orbwyso  gan  y 
lies  a  wnelsid  trw}^  symmud  un  o  honom  i  Drefecca.  Yr  ydym 
gan  hyny  yn  teimlo  ein  hunain  dan  angenrheidrwydd  i 
gyflwyno  yr  achos  hwn  i'r  Gymdeithasfa  nesaf  yn  Llangefni. 

"  Nid  oes  genym  ni  yr  un  fantais  mwy  na  chwithau  i  wybod 
pa  beth  fydd  y  penderfyniad  yn  Llangefni.  Os  yw  llais  y 
Cyfarfodydd  Misol  yn  ddigon  o  arwydd,  y  mae  hwnw  yn  hysbys 


776  PENNOD  XIII. 

i  chwi  fel  i  ninnau.  Gwyddom  yr  amlygant  y  teimlad  mwyaf 
caredig  tuag  atom  ni  yn  bersonol,  fel  y  gwnaeth  y  Cyfarfodydd 
Misol.  Er  hyny  nis  gwyddom  na  chant  eu  harwain,  wrth  fwrw 
golwg  ar  les  Cymru  yn  gyffredinol,  i  farnu  y  byddai  yn  well 
caniatau  i  un  o  honom  fyned  i  Drefecea ;  ac  am  hyny  y  mae 
cyfiawnder  a  r  De  yn  galw  arnom  i  beidio  penderfynu  yr  achos 
hwn  yn  nacaol,  heb  roddi  cyfle  i'r  Gymdeithasfa  nesaf  i'w 
gymmeryd  i  ystyriaeth. 

"  O'r  tu  arall,  y  mae  parch  i'n  brodyr  yn  y  Gogledd  yn  ein 
hattal  i'w  benderfynu  yn  gadarnhaol,  cyn  iddynt  hwy  roddi  eu 
barn  yn  bwyllog  ar  y  mater ;  oblegid  er  fod  y  Gymdeithasfa 
ddiweddaf  wedi  ein  gadael  yn  rhydd  i  wneuthur  fel  y  barnom 
yn  oreu,  nid  ydym  yn  ystyried  y  byddai  yn  ymddygiad  brawdol 
na  chyfiawn  i  ni  gymmeryd  achlysur  oddiwrth  hyny  i  ddattod, 
mewn  modd  byrbwyll,  y  berthynas  sydd  wedi  bod  rhyngom  am 
gynnif er  o  flynyddoedd.  Pe  buasai  perygl  i  ni  beri  oerfelgarwch 
rhwng  y  De  a'r  Gogledd  trwy  gyflwyno  yr  achos  i'r  Gym- 
deithasfa, buasem  yn  liytrach  na  hyny  yn  cymmeryd  yr  holl 
gyfrifoldeb  arnom  ein  hunain.  Ond  gan  fod  y  Cyfarfodydd 
Misol  eisoes  wedi  cyhoeddi  eu  penderfyniadau  yn  erbyn  i  ni 
ymadael,  mae  yn  eglur,  pe  byddai  i'r  Gymdeithasfa  gadarnhau  y 
penderfyniadau  hyn,  y  bydd  yr  achos  rhwng  y  De  a'r  Gogledd 
ar  yr  un  tir  ag  y  mae  yn  bresennol. 

"  Y  mae  yn  ymddangos  i  ni  hefyd  mai  penderfynu  materion 
o'r  fath  yma  yw  un  o  ddibenion  Gymdeithasfa.  Mae  yn  wir 
y  dylai  pob  dyn  weithredu  yn  ol  ei  farn  bersonol  ef  ei  hun  pan 
fyddo  cydwybod  yn  gorchymyn,  ac  fe  allai  y  gallem  ninnau 
fyned  yn  groes  i'n  brodyr  a'n  cyfeillion  pe  byddai  angenrheid- 
rwydd  yn  galw  am  hyny.  Ond  sonir  hefyd  yn  y  Beibl  am  y 
ddyledswydd  o  ufuddhau ;  a  thueddir  ni  i  f eddwl  fod  hwn  yn 
amgylchiad  yn  yr  hwn  y  dylai  yr  egwyddor  o  ufudd-dod  gael  y 
lie  blaenaf. 

"  Ni  ddymunem  fod  dim  yn  y  lly tliyr  hwn  yn  aneglur  i  neb 
o  honoch  ;  ac  am  hyny  dywedwn  eto  mewn  ymadroddion  byrach, 
mai    ein   penderfyniad   ydyw   aros   yn   y  Gogledd   os  bydd  y 


HANES   BYWYD    HENRY    REES.  777 

Gymdeithasfa  nesaf  yn  barnu  yn  lletl  unt'rydol  mai  hyny  y\v 
ein  dyledswydd.  Ond  os  barnant  fel  arall,  neu  os  teimlant  inai 
doethach  fydd  gadael  yr  achos  hwn  fel  y  mae  yn  bresennol,  yna 
bydd  un  o  honom  yn  bur  debyg  o  ddyfod  i  Drefecca,  ac  os  felly 
y  bydd,  gellwch  fod  yn  sicr  na  fydd  ymryson  rhyngom  yn 
nghylch  yr  hyn  y  cyfeirir  ato  mewn  dull  mor  briodol  yn  y 
llythyr  oddiwrth  y  Cyfeisteddfod,  lie  y  dywedant  y  '  byddai  yn 
rhyfyg  iddynt  addaw  mwy  o  barch,  na  helaethacli  tal  am  ein 
llafur.'  Ond  y  mae  yn  amlwg  i  chwi  yn  gystai  ag  i  ninnau  mai 
y  tebygolrwydd  ydyw  y  bydd  barn  y  Gymdeithasfa  yn  gyffelyb 
i'r  hyn  sydd  wedi  ei  ddatgan  yn  barod  gan  y  Cyfarfodydd  Misol, 
ac  mai  y  canlyniad  fjT'dd  i  ni  aros  yn  y  Gogledd.  Ond  nis  gallwn 
ymddiosg  o'r  teimlad  mai  ychj^dig  fyddai  y  cjanhorth  a  allem  ei 
roddi  i  chwi  er  i  ni  ddyfod  atoch,  a  bod  llwyddiant  crefydd  yn 
eich  plith  yn  ymddibynu,  nid  ar  gael  y  naill  neu  y  Hall  o  honou) 
i  Drefecca,  ond  arnoch  chwi  eich  hunain,  dan  fendith  Pen  Mawr 
yr  Eglwys.     Ydym,  anwyl  frodyr,  yr  eictdoch  yn  ddifFuanfc, 

Lewis  Edwards. 
"  Bala,  Chwef.  20, 1864.  John  Parry-." 

Wedi  darllen  y  llythyr  hwn  yn  Aberystwyth,  fe  benderfyn- 
odd  y  cyfeillion  yno  anfon  cenadwri  drachefn  at  eu  brodyr  yn  y 
Gogledd,  yn  gynnulledig  yn  Llangefni,  yn  adnewyddu  y  cais  a 
anfonasid  ganddynt  i  Gymdeithasfa  Dolgelleu ;  ac  yn  deisyf  ar 
iddynt  gydymdeimlo  a  hwy,  a  chydsynio  au  dymuniad  trwy 
ollwng  un  o'r  Athrawon  i  Drefecca.  Yr  oedd  yn  Llangefni 
lythyr  hefyd  oddiwrth  yr  Athrawon  o'r  Bala,  yn  cyflwyno  yr 
achos,  o'u  tu  hwythau,  i  benderfyniad  y  Gjandeithasfa,  ac  yn 
sicrhau  y  gweithredent  yn  ol  y  modd  y  penderfynid  ganddynt. 
Yr  oedd  yr  achos  felly,  o  angenrheidrwydd,  yn  dyfod  dan  sylw 
yn  Llangefni.  Eithr  fe  deimlid  gan  yr  holl  Gymdeithasfa  fod  y 
cwestiwn  eisoes  wedi  ei  benderfynu  gan  yr  amrywiol  Gyfarfod- 
ydd  Misol,  ac  nas  gallent  hwy  yno  feddwl  am  gynnyg  dim 
gwahanol,  ac  fe  ddodwyd  ar  Mr,  Rees  i  dynu  allan  benderfyniad 
i'w  gyflwyno  i'r  Gymdeithasfa,  fel  atebiad  i'r  cyfeillion  yn  y 
Deheudir,  yr  hyn  a  wnaeth  fel  y  canlyn  : — 


7i<^  PENNOD  XIII. 

'■'  Mewn  atebiad  i  gais  Cj'mdoithasfa  y  Deheudir  am  gael  un  o 
Atlirawon  Athrofa  y  Bala  i  Drefecca,  y  mae  y  Gj^mdeithasfa 
hon  yn  dynrnno  dadgan  ei  barn  ei  bod  yn  rhy  ddiweddar  bellach. 
iddi  gymmeryd  j^r  achos  i  un  ystj'riaetli  ddifrifol,  gan  ei  fod 
mown  efFaith  Avedi  ei  benderfjmu  eisoes,  a  hyny  gyda  mawr 
deimlad  ac  unfrydedd,  yn  Nghyfarfodydd  Misol  Siroedd  Gog- 
ledd  Cymru.  Ni  byddai  galw  y  brodyr  o'r  gwahanol  Siroedd  i 
ystyried  yr  achos  yn  y  Gymdeithasfa  hon  yn  ddini  amgen  na'u 
galw  i  ystyried  yr  hyn  y  maent  eisoes  wedi  peuderfynu  arno 
mewn  undeb  a  u  gwahanol  Gyfarfodydd  Misol,  a  hyny  pan  y 
mae  yn  sicr  na  theimlent  yn  rhj'dd  i  wnej^d  dim  yn  groes  i'r 
penderfjmiad  hwnw.  O  dj^-nerwch  at  deimladau  ein  cyfeillion 
3m  y  De,  darfu  i'r  Gymdeithasfa  yn  Nolgelleu,  tra  yn  dadgan  na 
byddai  dim  yn  ormod  genym  i'w  wneuthur  tuag  at  sicrhau 
arosiad  yr  Athrawon  yn  ein  mysg,  eto  daflu  yr  achos  i  ddwylaw 
yr  Athrawon  eu  hunain.  Ond  y  mae  yn  hysbys  i'n  brodyr  yn  y 
Deheudir  erbyn  hyn,  na  wnaeth  hyny  ddim  ond  defFro  y 
Gogledd  3'n  fwy  i  ardystio  yn  gryfach  yn  erbyn  symmudiad  yr 
un  o'r  Athrawon.  Gwir  yw  y  gallai  fod  gan  y  Gjmideithasfa 
Chwarterol  hawl  mewn  achosion  o'r  fath  yma  i  adolygu  pen- 
derfyniadau  y  Cyfarfodj^dd  Misol ;  ond  y  mae  yn  ofjmol  i  blant 
dynion  3m  eu  holl  gylchoedd  arfer  pob  hawl  mewn  arafwch  a 
doethineb,  gan  gofio  nid  yn  unig  y  dylai  y  naill  fod  yn  ostyng- 
edig  i'r  Hall,  ond  pawb  hefyd  i  fod  yn  gyd-ostyngedig  a'u 
gilydd."  Cefnogwyd  y  cynnygiad  gan  y  Parch.  Edward  Morgan, 
a  chymmeradwywyd  ef  yn  gwbl  unfrydol  gan  y  Gymdeithasfa. 
Penderfynwyd  hefyd  fod  lljHhyr  i  gael  ei  anfon  at  yr  Athrawon 
yn  y  Bala,  yn  C3mnwys  j^r  atebiad  uchod  i  Gymdeithasfa  y 
Deheudir,  ac  yn  arnh'-gu  iddynt  mai  barn  unfrydol  y  Gym- 
deithasfa oedd,  mai  eu  dyledswydd  ill  dau,  o  dan  yr  holl  am- 
gylchiadau  ar  y  pr3^d,  3"docdd  aros  yn  y  cysylltiad  yr  oeddent 
ynddo  ag  Athrofa  y  Bala. 

Y  mae  yn  ymddangos,  er  hyn  oil,  fod  gradd  o  anesmwythder 
yn  parhau  yn  meddwl  3^  Prif-athraw,  a  bod  hwnw  yn  cyfodi  3m 
benaf  oddiar  ei  fod  yn  clywed  fod  rh3'-w  cliwedlau  3'n  cael  eu 


HANES   BYWYD   HENRY    REES.  779 

taenii  gan  ryw  rai,  a  thuedd  3'nddynt  i  briodoli  amcauion  an- 
iiheilwng  iddo  ef.  Er  cyfai'fod  yr  auesmwythder  liwnw,  jt 
ysgrif enodd  Mr.  Rees  ato  y  llythyr  a  ddodasom  i  me^v^l  eisoes ; 
llythyr,  yr  ydym  yn  gwybod,  a  roddodd  yn  raddol  dawelwch 
hollol  i\x  feddwl,  ac  a'i  dygodd  i  deimlo,  megis  ag  y  buasai  gynt, 
yn  g\Ybl  gartrefol  yn  y  Bala. 

Ar  ddydd  Sabboth,  Chwefror  21,  1864,  yn  81  mlwydd  oed,  ar 
ol  rhai  misoedd  o  gystudd,  fe  fu  farw  ei  hen  gyfaill  serchog  a'i 
hen  letywr  caredig,  Mr.  Hugh  Griffiths  o'r  Am^vythig;  at  yr 
hwn  y  teimhii  hofFder  mawr,  a'r  hwn  a  ystyriai  yn  un  o'r  dynion 
mwyaf  duwiol  a  adnabuasid  ganddo  erioed.  Yr  oedd  Mrs. 
Griffiths,  ei  briod,  wedi  marAv  rai  blynj'ddoedd  o'i  flaen  ef,  ar 
ddydd  lau,  Tachwedd  19,  1858  ;  ac  yr  oedd  chwithdod  a  hiraeth 
Mr.  Rees  yn  fawr  ar  ei  hoi.  Nis  gallai  byth  annghofio  ei 
charedigrwydd  hi  a'i  phriod  tuag  ato,  tra  yr  oedd  yn  aros  gyda 
h^Yynt,  a  phob  amser.  Pan  y  clywodd  fod  Mr.  Griffiths  yn 
gwanhau,  ac  yn  ymddangos  yn  nesau  at  y  di^Yedd,  fe  ysgrifen- 
odd  ato  y  llythyr  canlynol : — 

"  20,  Oxford  Street,  1864. 

"  Anwyl  Gyfaill, — Mi  gly wais  neithi^Yr  bod  eich  iechyd  a'ch 
"  nerth  yn  pallu  y  dyddiau  hyn.  O  bosibl,  gan  hyny,  y  bydd  i'r 
"  llinell  hon  eich  cael  ar  gyffiuiau  y  byd  ysbrydol ;  ac  y  mae  yn 
"  fy  ngadael  innau  heb  fod  yn  mhell  oddiwrtho.  Wei,  mae  y 
"  diwrnod  y  gadawsoch  Ddolgelleu  am  yr  Amwythig  wedi  pasio 
"  er  ys  blynyddoedd  bellach ;  ac  yn  awr  y  mae  y  diwrnod  ar 
'ddyfod  i  adael  yr  Amwythig  am  y  nefoedd.  Yr  oedd  y 
"  cyntaf ,  mae  yn  debyg  yn  ymadawiad  er  gwell ;  ac  y  mae  yr 
"  ail  yn  sicr  o  fod  yn  llawer  iavjn  giuell.  Am  eich  dyfodiad 
'■'gynt  i'r  Amwythig,  chwi  a  wyddoch  nad  ofer  fu.  Nid  ofer 
"  fu  cymmeryd  yr  hen  dy-  yn  Barker  Street.  Trwy  f endith  yr 
"  Arglwydd  ar  eich  diwydrwydd,  fe'ch  porthwyd  bob  amser  er 
"  pan  ydych  yno  hyd  y  dydd  hwn.  Do,  a  chwi  a  gawsoch  galon 
"a  gallu  i  agor  eich  drws,  ac  i  borthi  prophwydi  yr  Arglwydd 
"  am  lawer  o  flynyddoedd.  Nid  ofer  chwaith  fu  cerdded  i  Hill's 
"  Lane.     Cawsoch  yno  eich  porthi  a  bara  y  by  wj^d,  ie,  eich  llawn 


780  PENNOD  XIII. 

"  ddigoni  gannoedd  o  wcithiau  a  brasder  ty  Dduw,  a  bod  yn 
"  ofFeryn  hefyd  i  borthi  ereill ;  i  nerthu  a  chysuro  ami  un  o'r 
^'  hen  bererinion  yn  yr  Amwythig,  pa  rai  sydd  wedi  cyrhaedd 
"  adref  o'ch  blaen,  a  pha  rai  fydd  yn  codi,  ar  eich  mynediad  i'w 
"  plith,  i'ch  croesawu  i'r  tragwj^ddol  bebyll.  Bellach,  mae  y 
"  gwaith  wedi  darfod,  a'r  amser  wedi  dyfod  i  chwi,  a  minnau 
'•  (cyn  hir),  i  dynu  ein  traed  i'r  gwely,  a  marw  mewn  tangnefedd. 
"  Mae  Mrs.  Griffiths  wedi  rayned,  Sarah  Griffiths  wedi  ei  magii, 
"  ie,  cawsoch  fagu  ei  phlant  ar  eich  gliniau ;  ac  yr  ydych  yn 
"  gadael  Sion  fechan  Hill's  Lane,  mi  a  obeithiaf,  a'r  mynyddoedd 
"o'i  hamgylch,  a  Duw  yn  ei  chanol.  Ewch  ynte,  fy  anwyl  hen 
"  gyf^^l^'  y^  ewyllysgar,  ac  mewn  heddwch  i'r  bedd,  pa  bryd 
"  bynnag  y  delo  y  Gwaredwr  i  alw  am  danoch,  ac  i'ch  cymmeiyd 
'•  ato  ei  hun.  Glynwch  wrtho  fel  y  Ihnpet  wrth  y  graig.  Tra 
'•'  byddo  ymwybodolrwydd  a  gweithrediad  yn  eich  yspryd — 
"  actiwch  ffydd,  gobaith,  ac  ymorphwysiad  ar  haeddiant  Crist. 
'•'  Gorchymynwch  eich  ysbryd  i'w  ddwylaw.  Ac  os  oes  rhyw 
"  ennyd  yn  nhagfa  marwolaeth  ag  y  bydd  eich  ysbryd  yn  colli 
"  ei  weithrediadau,  fe  gymmer  lesu  Grist  ofal  am  dano  ef  yn  y 
"  munudau  hyny ;  ac  erbyn  y  byddwch  chwi  yn  dadebru  o'r 
'•'  llewyg  hono,  byddwch  yn  y  digonolrwydd  llawenydd  sydd 
"ger  bron  Duw,  a'r  digrifwch  sydd  ar  ei  ddeheulaw  yn 
"  dragy wydd. 

"  Mae  fy  ngwraig  yn  cofio  atoch  yn  garedig. 

"  Yr  eiddoch,  Henry  Rees." 

Yn  mhen  ychydig  amser  wedi  ysgrifenu  y  llythyr  uchod  yr 
ydym  yn  cael  Mr.  Rees  yn  y  Gymmanfa  Gyffredinol  gyntaf ,  yr 
hon  a  gynhaliwyd  yn  Abertawe,  yr  wythnos  gyntaf  yn  mis  Mai, 
1864.  Yr  oedd  y  Parch.  Thomas  Levi,  wedi  llwyddo  gydag  ef  i 
gael  ganddo  addaw  bod  yn  Nhref orris  y  Sabboth,  Mai  1,  a'r 
Llun  canlynol,  mewn  Cyfarfod  Pregethu,  ac  fe  bregethodd  yno 
ddwywaith  y  Sabboth  a  dwywaith  y  Llun.  Ar  brydnawn 
ddydd  Mawrth,  Mai  3,  fe  gynhaliwyd  y  Cyfarfod  cyntaf  mewn 
cysylltiad  a'r  Gymmanfa.     Dewiswyd  Mr.  Rees  yn  Llywydd  y 


HANES  BYWYD   HENRY   REES.  781 

Gyinmanfa,  a  Mr.  Williams,  Abertawe,  yn  Ysgrifcnydd.  Fe'n 
lluddiwyd  ni  gan  amgylchiadau  teuluaidd  i  fod  yn  bresennol  yii 
y  Gymmaufa  gyntaf  hono,  ond  yr  oedd  yn  cael  ei  cliydnabod 
yn  gyffredinol  gan  y  rhai  oeddent  yn  bresennol  ynddi  fel  un  o'r 
Cyfarfodydd  goreu  y  buasent  ynddo  erioed,  ac  j'-r  oedd-rhyw 
eneinniad  hynod  yn  cael  ei  deimlo  ar  braidd  yr  oil  o'r  cynnull- 
iadau.  Pregethodd  Mr.  Rees  yn  Llanelli  y  nos  Fereher,  yn 
Abertawe  nos  lau,  ac  yn  y  Taibach,  nos  Wener.  Dychwelodd  i 
Abertawe  at  y  Sabboth,  a  phregethodd  yno  ddwywaith,  a'r 
dydd  Llun  canlynol  aetli  adref  i  Liverpool.  Yr  oedd  Cyra- 
(leithasfa  Liverpool  yn  declireu  yr  wythnos  hono,  nos  Wener, 
Mai  13,  ac  yn  parhau  dros  y  Sulgwyn,  hyd  y  nos  Lun,  Mai  16eg. 
Y  boreu  Llun  hwnw,  yr  oedd  y  Cyfarfod  Eglwysig  blynyddol 
arferol,  yn  cael  ei  gynnal  yn  yr  Amphi-theatre,  a  Mr.  Rees  yn 
llywyddu  ynddo,  ac  jm  ymddangos,  fe  ddywedid  i  ni,  braidd  yn 
well  na  chyffredrn. 

Yr  ydoedd  fel  hyn,  yn  yinroddedig  a  dyfal,  yn  ol  ei  allu  ac 
uwchlaw  ei  allu,  i'r  gwaith  mawr  a  ymddiriedasid  iddo ;  ac  yr 
oedd  yn  parhau  i  gael  tystiolaeth  wastadol  yn  ei  ysbryd  ei 
hunaii,  ac  yn  nheimladau  ei  wrandawwyr,  pa  le  bynnag  yr  elai, 
fod  ei  weinidogaeth  yn  gymmeradwy  gan  y  saint ;  ac  fe  hyderai 
hefyd,  ei  bod,  yn  enwedig,  yn  dderbyniol  gan  y  Meistr  mawr,  yr 
hyn,  uwchlaw  pob  peth  oedd-  dymuniad  uchaf  ei  galon.  Un  o'i 
hoft'  adnodau  gyda  golwg  ar  ei  laf  ur  gweinidogaethol  ydoedd  : — • 
'•'  Ond  i  Dduw  y  byddo  y  diolch,  yr  hwn  yn  wastad  sydd  yn 
peri  i  ni  oruchafiaeth  yn  Nghrist,  ac  sydd  yn  eglurhau  arogledd 
ei  wybodaeth  trwoni  ni  yn  mhob  lie"  (2  Cor.  ii.  14);  ac  yr 
ydym  yn  gryf  o'r  mcddwl,  oddiwrth  ei  gyfeiriadau  mynycli  ati, 
ei  bod,  i  fesur  mawr,  yn  cael  edrych  arni  ganddo,  megis  dj'sgrif- 
iad  o'i  brofiad  ef  ei  hiinan. 


782  PENNOD  XIV. 


PENMOD   XIY. 

O'i  ymiveliad  d  Llydaw  hycl  ei  yimveHacl  d  Hastings,   ar  ol 
cystudd  trivm:  1864— 18G7. 

El  BENNODI  GAN  Y  GYMMANFA  GYFFREDINOL  I  YMWELED  A 
LLYDAW — AGORIAD  CAPEL  LORIENT — CYMDEITHASFA  LLAN- 
RWST — YR  ATHROFA — MARWOLAETH  MR.  ROBERTS,  AMLWCH — 
LLYTHYRAU  I  LYDAW — CYFARFOD  MISOL  GWRECSAM — CYFAR- 
FOD  BRWDFRYDIG  YN  LIVERPOOL  GYDA  GOLWG  AR  ADEILADU 
CAPEL  NEWYDD  YN  PRINCE's  ROAD — SYLWADAU  MEWN  CYFAR- 
FODYDD  EGLWYSIG — EI  WEDDIAU  YN  Y  TEULU  YN  Y  BENARTH 
— CYMDEITHASFA  Y  BALA — SYLFAENIAD  ADEILAD  YR  ATHROFA 
— CYMDEITHASFA  BANGOR,  1865 — Y  FLWYDDYN  1866  — 
— BEIRNIADU  BARDDONIAETH — YMDDIFYRU  WEITHIAU  MEWN 
BARDDONI — CYMDEITHASFA  RHUTHIN  —  CAEL  ANWYD  TRWM 
YNO — YN  Y  BENARTH  GYDA'i  WYRES  FECHAN — CYMDEITHASFxV 
LLANFAIR — ETO  MAESTEG — LLANDRINDOD  AR  Y  FFORDD  YNO 
— LLYTHYRAU  AT  EI  WRAIG — CYMDEITHASFAOEDD  CAERNAR- 
FON A'r  WYDDGRUG — LLYTHYR  AT  WR  lEUANC — CAEL  EI 
GYMMERYD  YN  GLAF  lAWN — YMWELIAD  YR  AWDWR  AG  EF 
YN  EI  WAELEDD  OND  PAN  YN  TROI  AR  WELLA  —  MYNED  I 
HASTINGS — LLYTHYRAU   ODDIYNO — ADFERTAD   HOLLOL. 

Yn  y  Gymmanfa  GyfFrediuol  a  gynhaliesid  yn  Aberfcawe,  fe 
bend  erf  ynwyd  fod  i  Mr.  Rees  a'r  diweddar  Barch.  Dr.  Phillips, 
fyned  i  ymweled  a'n  Cenhadaeth  yn  Llydaw,  ar  yr  achlysur  o 
Agoriad  ein  Capel  ni  yn  Lorient.  Y  cliwrnod  a  bennodasid  i 
hyny  oedd  y  Sabboth  Mai  22,  1864.  Ar  y  dydd  Mercher 
blaenorol  fe  gyrhacddodd  Mr.  Rees  i  Lundain,  ac  a  gymmerodd 
ei  letty  dros  y  noswaith  gyda  ni  yn  Noel  Street.  Yr  oedd  y 
diweddar  Barch.  John  Roberts,  Ysgrifenydd  y  Genhadaeth 
Dramor,  wedi  dyfod  i'r  dref  gydag  ef.  A  thrannoeth  fe  aeth  y 
tri  gydau  gilydd  tua  Paris.  Wedi  aros  dros  ddydd  Gwener  yno, 
cyrhaeddasant  Lorient  nos  Sadwrn,  lie  yr  oedd  y  Parch.  James 


HANES   BYWYD   HENRY   REES.  788 

Williams  wrth  Orsaf  y  Rhcilffordd  yn  eu  dj'sgwyl.  Yr  oedd 
yno  amryw  Weiiiidogion  Protcstanaidd  Avedi  dyfod  i'r  Cyfarfod 
— y  Parch.  John  Jenkins,  Cenhadwr  y  Bedyddwyr  yn  Morlais,  y 
Parch.  M.  Chabal,  Llywydd  Henaduriaeth  Brotestanaidd  Brest, 
y  Parch.  —  Vaurigaud,  Llywydd  Henaduriaeth  Nantes,  Mr. 
Boshan,  Gweinidog  i'r  Bedyddwyr,  heblaw  y  ddau  Genhadwr 
Mr.  Williams  a  Mr.  Planta; — a  Mr.  Rees,  Mr.  Phillips,  a  Mr. 
Roberts,  yn  cynurychioli  Methodistiaid  Cymru.  Yr  oedd  yr 
olwg  ar  y  fath  nifer  o  Weinidogion  Protestanaidd,  a  gwcdd  mor 
barchedig  ac  urddasol  arnynt,  yn  tynu  sylw  cyffredinol ;  ac  f e 
sicrhawyd  i  ni  fwy  nag  unwaith  gan  ein  hen  gyfaill,  Mr. 
Williams,  £od  ymddangosiad  Mr.  Rees,  wedi  ei  wisgo  a  rhyw 
i'antell  neillduol,  ar  gyfer  yr  achlysur,  yn  ol  arferiad  Protestan- 
iaid  Ffrainc,  ac  yn  cerdded  gydar  gweinidogion  ereill  yn 
orymdaith  trwy  ganol  y  Capel,  i'r  eisteddleoedd  a  barotoisid 
iddynt, — yn  gyfryw  ag  oedd  mewn  modd  arbenig  yn  tynu  sylw 
pawb.  Fe  fwynhaodd  Mr.  Rees  y  Cyfarfod  Agoriadol  hwnw  yn 
fawr.  Er  nad  oedd  yn  deall  dim  o'r  gweddiau  na'r  pregethau, 
eto  yr  oedd  yn  teimlo  fod  yn  yr  holl  wasanaeth  ryw  symledd  a 
difrifwch  ac  eneinniad,  a  ddygent  argyhoeddiad  i'w  feddwl  ef 
fod  rhywbeth  mwy  na  ffurf  neii  ddefod  ddifywyd  ynddo,  a  bod 
yno  laweroedd  mewn  gwirionedd  yn  addoli.  Yr  oedd  amgylch- 
iadau  yn  gorfodi  Mr.  Roberts  i  ddychwelyd  adref  yn  ddioed  ai- 
ol  gorphen  y  gwasanaeth  Agoriadol  yn  Lorient,  ond  fe  aeth  Mi". 
Rees  a  Mr.  Phillips  rhagddynt  tua  Quimper,  ac  i  ymweled  a 
Lanheuron,  lie  y  preswyliai  Colonel  Hawker,  yr  hwn  a  gymmerai 
y  fath  ddyddordeb  yn  ein  Cenhadaeth.  Arosasant  yn  Quimper 
dros  y  Sabboth  canlynol,  Mai  29,  a  chawsant  olwg  ar  Babydd- 
iaeth  yn  ei  rhwysg  mwyaf,  a'i  dylanwad  ofnadwy  ar  feddyliau 
ei  choleddwyr.  Mwynhaodd  Mr.  Rees  y  daith  hon,  ac  yn  neill- 
duol y  rhan  olaf  o  honi,  gyda  hyf rydwch  mawr ;  a  chyfeiriai 
yn  fynych  ar  ol  hyny,  a  chyda  boddhad  neillduol,  at  Colonel 
Hawker  a'i  deulu;  ac  at  yr  hen  Peter,  Llydawiad  dychweledig 
oddiwrth  Babyddiaeth  at  grefydd  Efengylaidd,  ac  un  oedd  wedi 
ennill  cydnabyddiaeth  helaeth  iawn  ar  Ysgrythyrau  Sanctaidd. 


7(S4  PENNOD   XIV. 

Dychwelodd  adref  tua  clianol  yr  wythnos,  a  plirogethodd  yn 
Liverpool  ddwywaith  y  Sabbotli,  Mehefin  5,  a'r  wythnos  hono 
aetli  i  Gymdeithasfa  Llaurwst,  Mehefin  8,  9,  10.  Nid  ocddem  ni 
yn  gallu  bod  yn  bresennol  yn  y  Gymdeithasfa  hono,  yr  hon  oedd 
yn  un  o'r  rhai  pwysicaf  a  gynhaliwyd  mewn  cysylltiad  a  r  Athrofa, 
a'r  lie  yn  enwedig  y  penderfynwyd  fod  y  ddau  Athraw  yn  y  Bahi, 
i  fod  o  hyny  allan,  yn  annibynol  ar  eu  gilydd  ac  yn  gyd-ddib}- nol 
ar  y  Gymdeithasfa ;  a  bod  cyflog  y  Lly vvydd  i  fod  yn  £330  a'r 
Athraw  Clasurol  yn  £270,  a  bod  £20  yn  y  flwyddyn  i'w  rhoddi 
i  bob  un  o'r  Athrawon  at  ardreth  eu  tai,  hyd  nes  y  byddent  yn 
syrnmud  i'r  tai  newyddion  mewn  cysylltiad  a'r  Coleg.  Pender- 
fynwyd hefyd  fod  deuddeg  punt  yn  y  flwydd^ai  i'w  talu  gan 
bob  un  a  ddelai  i'r  Athrofa,  oddieithr  ei  fod  yn  cael  ei  anfon  yno 
gan  Gyfarfod  Misol  y  Gogledd  neu  un  o'r  Henaduriaethau,  a  bod 
yr  hyn  a  dderbynid  oddiwrth  y  cyfryw  i'w  rhanu  rhwng  y  ddau 
Athraw,  er  ychwanegu  at  swm  eu  cyflog.  Yr  oedd  Mr.  Rees  a 
Mr.  Morgan  yn  cymmeryd  rhan  neillduol  yn  yr  ymdrafodaeth 
hwn  yn  nghylch  yr  Athrofa ;  ac  fe  dderbyniwyd  yr  amrj^wiol 
benderfyniadau,  gyda  pharodrwydd  a  grym  gan  y  Gj^mdeithasfa. 
Yr  unig  betli  y  teimlid  gan  rai  oedd  na  buasai  Dr.  Edwards  ei 
hunan  yno  yn  cymmeryd  rhan  yn  yr  ymdriniaeth.  Yr  oedd  efe, 
pa  fodd  bynnag,  yn  gwybod  fod  y  materion  i  ddyfod  i  sylw,  ond 
3'r  oedd  yn  teimlo,  fe  ddichon,  mai  gwell  oedd  i'r  amrywiol 
gwestiynau  gael  eu  penderfynu  gan  y  Gymdeithasfa  yn  ei 
absennoldeb  ef.  Rhoddodd  Mr.  Rees,  yn  y  Gymdeithasfa  hon, 
adroddiad  dyddorol  am  ei  ymweliad  yr  wythnosau  blaenorol  a 
Llydaw  ;  gan  wasgu  ar  feddwl  j'-r  holl  frawdoliaeth  y  pwysig- 
rwydd  o'u  bod  yn  fyw  i'r  perygl  yr  oedd  ein  gwlad  ein  hunain 
yn  ao"ored  iddo  gan  ymosodiad  Pabyddiaeth  arni,  rhag  ein  dwyn 
fel  cenedl  oblegid  diofalwch  ac  esgeulusdra,  yn  ddarostyngedig 
i'w  hofergoeledd  a'i  llygredigaeth.  Pregethodd  ar  y  maes,  ar  ol 
Mr.  Morgan,  am  ddeg  ar  y  gloch  ddydd  Gwener,  gyda  nerth  a 
dylanwad  annghyffredin.  Dychwelodd  i  Livei-pool  at  y  Sabboth. 
Yr  oedd  yr  wythnosau  hyn  mewn  llafur  dibaid.  Heblaw 
gwasanacthu   yn  gyson  gartref  ar  y  Sabbothau,   nid  oedd  odid 


HANES   BYWYD   HENRY    REES  785 

wythnos  nad  oedd  yn  cael  ci  alw  i  ryw  Gyfarfod  ncu  arall  yn 
amrywiol  Siroedd  Gogledd  Cymru,  ac  yr  oedd  yntau,  er  yn 
hwyrfrydig,  eto  gan  amlaf,  yn  ymdrechu  myned  ;  ac  yr  oedd  ei 
Dad  nefol  yn  dyner  iawn  o  bono,  trwy  roddi  3'n  fynych  iddo  ar- 
wyddion  diyrawad  o'i  foddlonrwydd  i'w  wasanaetli.  Cafodd  gy- 
farfod neillduol  iawn  ar  Agoriad  Capel  newj'dd  yn  y  Wyddgrug,  y 
Mercher  a'r  laii,  Meliefin  22,  23,  pryd  y  pregethodd  ddwywaith. 
Yr  un  modd  mewn  Cymdeithasfa  yn  Llanerchymedd,  lau  a 
Gwener,  Mehefin  80  a  Gorphenaf  1,  pr\'d  y  pregethodd  y  pryd- 
nawn  cyntaf  ac  am  ddeg  dranuoeth.  Aeth  ar  ol  pregethu  yn  y 
boreu,  i'r  Benarth  i  gysgu  y  noswtXith  bono ;  a'r  Sadwrn  oddiyno 
i  Bontcysyllte,  gerllaw  Llangollen,  lie  y  pregethodd  y  Sabboth  a 
thrachefn  nos  Lun.  Arosodd  yn  y  wlad  dros  yr  wythnos  bono, 
ac  yn  Rhiitbin  y  Sabboth  canlynol,  lie  y  pregetliodd  ddwy- 
waith. 

Ar  ddydd  Mawrth  Gorphenaf  19,  y  flw^'dd^'n  hon  (1804). 
bu  farw  ei  hen  gyfaill,  y  Parch.  William  Roberts,  Amlwch,  pan 
o  fewn  mis  i  fod  yn  80  mlwydd  oed,  ac  fe'i  claddwyd  y  dydd 
Llun  canlynol,  yn  mynwent  y  plwyf  yno,  lie  y  claddesid  ei 
In-iod  ryw  banner  blwyddyn  cjni  hyny.  Pregethodd  Mr.  Rees 
yn  y  Capel  i  dyrfa  fawr,  cyn  y  gwasanaeth  yn  y  Llan,  oddiar 
loan  xi.  11 :  "  Y  mae  ein  cj^faill  Lazanis  3'n  hnno;  ond  yr  W3f  11 
yn  myned  i'w  ddihuno  ef." 

Pan    glywodd    am    farwolaeth    ei    hen    gyfaill,    anfonodd   y 

llythyr  canlynol  at  ei  fab,  ein  brawd-^^n-nghj-fraitb,  Mv.  William 

Roberts,  Amlwch : — 

"Liverpool,  dydd  lau  (Gorph.  21). 

"  Anwyl  Gyfaill, — Cefais  lythyr  oddiwrth  fy  merch  y  boreu 

"heddyw,  yr  hwn  a'm  bysbj^sai  fod  eich  anwyl  dad  wedi  ehedeg 

"ymaith.      Ar   ryw    gyfrifon,  nid    drwg   oedd    genj^f    glywed. 

"  Wele  ei  yrfa  ef  wedi  ei  gorphen,  ci  filwriaeth  wedi  ei  chyflawni: 

"  goddiwcddodd  laweuydd  a  hyfrydwch,  a'i  gystudd  a'i  alar  a 

'•  ffoisant  ymaith  am  byth.     Bendigedig  a  fyddo  y  Duw  a'i  cyn- 

"  haliodd  dros  faith  flynyddoedd,  ac  a  roddodd  iddo  y  fuddugol- 

"  iaeth.     Ond  bydd  vn  chwith  iawn  i  ni,  a  fu  vn  cyd-lafurio  ag 
3d  " 


7SG  PENNOD   XIV. 

"  ef  am  gyliyd  o  amser,  ar  ei  61.  Wele  yr  olaf  bron  o  bregeth- 
'•  wyr  £3^  ieueuctyd,  ac  o'r  cyfeillion  ag  oedd  geiwf  o  ddeclireu  fy 
"  mywyd  gweinidogaethol  hyd  yma,  wedi  dianc  ymaitli.  Myfi 
'•  a  adawyd  fy  hunan  :  o'm  hen  dadau  ac  o'm  brod^a-  boreuol,  nid 
"  oes  neb  gydil  mi.  Bydded  i'r  Arglwydd  drugarhau  wrth 
"  Fetliodistiaetli  ieuanc  Cjmirii !  Mae  yr  hen  wedi  darfod. 
"  Bydded  i  grefydd  eicli  rliieni  aros  a  blodeuo  yn  eicli  teuluoedd. 
'•  Dywedai  y  fereli  ^v'rthyf  nad  oedd  eicli  llj^thyr  yn  liysbysu  pa 
'•  bryd  yr  oedd3^ch  yn  bwriadu  claddu.  Ond  nid  ydyw  liyny  o 
"  gymmaint  pwjj-s ;  canys  y  mae  arnaf  ofn,  pe  cawswn  wybod 
'■'  mewn  pr3^d,  nas  gallaswn  fod  yn  bresennol,  gan  ^y  mod  jai 
'■  rhw^nn  \'ma  y  Sabboth. 

"  Ydw\^f ,   anwyl   gyfaill, 

"  Yr  eiddoch  yn  serchog  a  hiraetlius, 

"  Henry  Rees." 

Pa  £odd  bynnag,  er  pregethu  ddwywaith  yn  Liverpool  y 
Sabboth,  yr  oedd  yn  Amlwch  yn  brj'dlawn  at  yr  augladd  dd^'dd 
Llun,  ac  yn  pregethu  yno  gyda  bywiogrwydd  a  nerth,  ac  yn  dra 
effeithiol.  Y  mae  genym  ran  o  lythyr  a  ysgrifenwyd  ganddo  at 
Mrs.  Davies,  yn  mhen  ychydig  amser  ar  ol  hyn  : — 

"  I  am  too  languid,  and  troubled  too  much  with  Rheumatic 
"  pains,  to  make  anything  of  studjdng  these  days :  the  approach 
'■  of  the  Sabboth  is  almost  a  dread.  And  now  when  I  am 
"  withering,  and  all  mj^  old  friends  are  gone,  I  do  not  know  how 
"  it  is  that  I  do  not  long  more  for  my  dismission.  Poor  Roberts 
'■'Amlwch  is  no  more;  and  in  him,  I  lost  almost  the  last  of  my 
"friends,  cydolfij  mywyd.  He  has  left  me  all  but  the  oldest  of 
"  the  Methodist  preachers." 

Gyda  gohvg  ar  yr  amgylchiad  hwn,  y  mae  Mrs.  Davies 
yn  sylwi, — "  Fe  deimlodd  yn  ddwys  iawn  oddiwrth  ymadawiad 
Mr.  Roberts.  Yr  ydoedd  yn  ei  garu  ac  yn  ei  barchu  mor  fawr. 
Yr  oedd  yn  hyfryd  iawn  edrych  ar  y  ddau  gyda'u  gilj^dd,  yn 
rhedeg  megis  o'r  difrifol  i'r  digrifol ;  un  funud  3^1  chwareus 
braidd  megis  plant,  a'r  funud  nesaf  yn  ddw3\s  a  sobr,  3^  ymdrin 


HANES   BYWYD   HENRY   EEES.  787 

a  rhyw  anhawscler  neu  berygl  pwysig,  a  allai  fod  yn  yraosod  ar 
y  Corph  a  gerid  mor  fawr  ganddynt  eu  dau ;  ncu  ynte  yn  ym- 
ddyddan  au  gilydd,  gyda  rhyw  barchedigaeth  sanctaidd,  am 
ddyfnion  bethau  Duw." 

Ryw  bryd  tua'r  adeg  yma,  ond  nid  ydym  yn  gwybod  pa  bryd, 
fe  ysgrifcnwyd  ganddo  y  llythyr  canlynol  at  Dr.  Edwards.  Y 
mae  yn  amlwg  ei  fod  yn  cyfeirio  at  ryw  un  oedd  yn  ymgeisydd 
am  fyned  allan  fel  Cenhadwr.  Nid  yd^'nn  ni  yn  cofio  dim  am  yr 
amgylchiad,  ac  nid  oes  genym  uu  amcan  at  bwy  y  cyfeiria ;  ond 
y  mae  y  llytlwr  mor  Uawn  o'r  doethineb  ymarferol  oedd  yn  eiddo 
i  Mr.  Rees,  fel  y  byddai  yn  gam  a'n  darllenwyr  i  ni  ei  gadw 
oddiwrthynt : — 

"  Pe  gallem  edrycb  ar  ryw  ddygwyddiad  o'r  fath  yma  arno  ei 
"  liunan  yn  unig,  meddyliwyf,  y  gallasem  ei  ystyried  eystal  ag 

'■'  wedi  ei  settle ;  yn  gymmaint  a  bod fel  hyn,  yn  ymostwng 

"  ac  yn  cyfaddef  ei  fai.  Ond  y  peth  sydd  i'w  ofni  j^^dyw,  fod 
"  rhyw  nwythau  sydyn  o'r  cyffelyb,  yn  dangos  betli  y w  y  dyn  o 
'•'  ran  synw3^r,  pwyll,  a  thymher  ;  ac  yn  sicr,  os  yw  yn  ddiffygiol 
"  yn  y  pethau  hyn,  y  mae  yn  llwyr  annghymwys  i'w  anfon  allan 
"  fel  Cenhadwr,  ac  i  gynnrychioli  corph  o  bobl  grefyddol,  a  hyny 
"mewn   gwlad   bell,  ac  yn  ami,  o  dan  amgylchiadau  dyrys  a 

"  phrofedigaethns Nid  duwioldeb  yn  unig  sydd  yn 

"eisieu  i  fyned  yn  Genhadwr;  y  mae  eisieu  c??/i2,  ie,  gwr ;  un 
"  wedi  ei  f eithrin  yn  dda ;  ac  yn  meddu  llawer  o  ddoethineb. 

"  Yr  ydych  yn  dyweyd  fod yn  fyr  mewn  ysgolheigdod.     Y 

"mae  hyny  yn  anfantais  fawr  iddo.  Fe  ganfyddir  hyny  yn 
'•'  mhob  gohebiaeth  ac  ymddyddan,  a  basia  rhyngddo  a  dynion 
"  o  ddysg  ac  amaethiad  ;  ac  fe  edrychir  arno  fel  tyi^e  o'r  bobl  a'i 
'•'hanfonodd  allan  yn  Genhadwr.  Mae  ei  holl  osgo  ef  yn 
"bradychu  diffyg  dygiad  boreuol  i  fynu.  Ac  y  mae  yn  an- 
"  mhosibl  i  dair  neu  bedair  blynedd  o  addysg  i  fechgyn  felly,  ar 
'•'  ol  pasio  ugain  oed,  byth  gj'fiawni  y  diffyg  hwnw.  Fe  fydd  yn 
"  }'■  golwg  fel  gwythi'en  dywyll  yn  y  maen  caboledig ;  rhwbiwch 
"  chwi  a  fjmoch  chwi  amynt,  yn  ystod  yr  amser  y  byddont  yn 


788  PENNOD  XIV. 

"vrAthrofa.  Ystyriaefchau  o'r  fatli  yma,  mewn  rhan,  oeJd  yii 
'■  peri  i  mi  feddwl  o'r  dechreu  mai  annoeth  iawn  i'r  ^letliodist- 
'■  iaid  ydoedd  cynnyg  at  sefydlu  Cenhadaeth  iddynt  eu  hunain. 
"  Nid  yn  unig  am  nad  ocs  gcnym  ddynion  cymhwys  i'w  hant'ou 
"  all  an,  ond  inioy  na  hyny,  am  nad  oes  genym  ond  j^chydig 
"ddynion,  ag  y  gellir  eii  cymhwyso  i'w  lianfon  allan.  Mae  y 
"'  dull  a'r  amgylchiadau  o  dan  l)a  rai  y  mae  ein  gwyr  ieuainc, 
"  hyd  yma,  yn  cael  eu  dwyn  i  fynu  o'u  mcbyd,  yn  gwneyd  hyny 
'■'  yn  nesaf  peth  i  anmhosibl." 

Mae  y  llj-thyr  blaenorol,  yn  engraifft  neillduol  o'r  pryder  a 
deimlid  gan  Mr.  Kees  gyda  golwg  ar  ein  Cymdeithas  Genhadol 
Dramor,  a'r  o'oeheloarwch  oedd  mor  nodweddiadol  o  hono  rliaa" 
i  rai  annghymwys  gael  ymddiried  iddynt  gymmeryd  rhan  yn  y 
fath  anturiaeth.  Ond  er  sefjdl,  hyd  ag  y  gallai,  yn  erbyn 
sefydliad  y  Gymdeithas  ar  y  cyntaf,  wedi  i  hyny  gael  pen- 
derfynu  arno  gan  y  Cyfundeb,  ni  bu  gan  y  Genhadaeth,  o  i 
dechreu,  neb  a'i  gwasanaethodd  yn  £\vy  fFyddlawn ;  na  neb  y  bu 
cymmaint  galwad  arno  at  rai  gorchwylion  tra  phoenus  mewn 
cysylltiad  a,  hi,  ac  na  cheid  odid  neb  3'n  barod  i  ymgymmeryd  a 
hwynt  ei  hunan. 

Yr  oedd  Mr.  Rees  yr  holl  liaf  hwn  (1864),  ac  yn  wir  yr  holl 
iiwyddyn  hon,  er  yn  cwyno  yn  fynych  oblegid  llesgedd  a 
gwendid,  yn  ymroddi  yn  ddiorphwys  i'w  lafur  gweinidogaethol, 
gartref  ac  oddicartref ,  ar  y  Sabbothau  ac  yn  ystod  yr  wytlmos. 
Yr  ydym  yn  cael  ei  fod  wedi  pregethu  bob  Sabboth  yn  ystod  y 
flwyddyn,  oddieithr  y  Sulgwyn,  a'r  ddau  Sabboth  canlynol,  pan 
ydoedd  yn  Llydaw ;  a'i  fod  wedi  bod  yn  holl  Gymdeithasfaoedd 
y  flwyddyn  yn  y  Gogledd,  heblaw  y  Gymmanfa  Gyffredinol, 
Cymmanfa  Llundain,  ac  amrywiol  Gyfarfodydd  Pregethu  mewn 
o-wahanol  fanau  yn  Nghymru.  Yr  oedd  yn  Nghymdeithasfa 
Pwllheli,  Medi  7,  8,  9,  yr  unig  Gymdeithasfa  i  ni  gael  yn  ystod  y 
flwyddyn  hono,  ac  yr  oeddcni  ni  j^n  teimlo  ei  fod  yno,  yn  y 
gwahanol  gyfarfodydd,  yn  enwedig  pan  yn  cofFau  am  farwol- 
aoth  Mr.   Roberts,  Amlwch,  yn  Uawn  cystal   ag  y  clywsom  ef 


HANES   BYWVD   HENRY    REES.  789 

erioeJ.  Aeth  wedi  Ii3'^n3^  i  Gyindeithasfa  y  Drefnewj'dd,  Rhag. 
6,  7,  8,  yn  yr  lion,  fel  y  dywedwyd  i  ni,  y  teimlid  fod  rhyw 
eneinuiad  neillduol  ar  ei  sylwadau  yn  Nghyfari'od  y  Pregethwyr 
a'r  Blaenoriaid,  pan  yn  ymddyddan  am  Eii-iolaeth  Crist.  Mae  y 
dyfynion  canlynol  genyni  o  lythyr  a  anfonwyd  ganddo  at  y 
Parch.  James  Williams,  ein  Ccnhadwr  yn  Llydaw  : 

''  Hydref,  1864. 

" Rhaid  yiv,  credu  neu  beidio,  ein  bod  yn  myned  yn 

"hen,  ac  yn  oedranus,  ac  yn  agos  i  ddiflanu.  Yn  wir,  nid  oes 
"end  cam  rhyngom  ag  angau  ;  ac  y  mae  dirgehvch  mawr  y  byd 
"  tragy  wyddol  ar  ymagor  ger  bron  ein  dirnadaeth.  O  !  na  byddai 
'•'  gweddill  ein  blj^nyddoedd  yn  flynyddoedd  o  farw  i'r  byd,  i'r 
'•'  enawd,  i  ddjmion,  ac  yn  enwcdig  i  ni  ein  hunain.  '  Detached 
"  from  everything  in  the  world,  but  duty  —  and  attached  to 
"heaven.'  Crist  oedd  hyvj  i  Paid,  ac  elw  oedd  marw  iddo. 
"  Felly  y  teimlai  efe,  ac  felly  y  dylem  ninnau  hefyd  fod  \n 
"  teimlo,  yn  enwedig  wrth  heneiddio. 

"  Yr  3^dwyf  fi  newydd  ddarllen  hanes  bywyd  Calvin.  Pthyfedd 
"  y  peth  y  medr  Yspryd  Duw  wneyd  dyn  !  Yr  oedd  y  dyn  hwn 
"  yn  byw  yn  y  byd  anweledig ;  gwirioneddau  tragy  wyddol  yr 
"  efeugyl  yn  ymagor  mor  eglur  a  chyson,  j'^n  eu  gogoniant  a'u 
"mawredd  ger  bron  ei  ddirnadaeth,  fel  na  wanychodd  ei  sicr- 
"  wydd,  ac  na  phallodd  ei  wroldeb,  ac  na  leithiodd  ei  zel,  mi 
"dybiwn,  (^ros  ei  holl  fywyd,  gydag  achos  y  Gwaredwr.  Yr 
"  oedd  rhy wbeth  yn  ei  amgylchiadau,  ei  waith,  a'i  ysbryd,  yn 
"  debyg  i  Ezra  a  Nehemiah  gynt, — wedi  dychwelyd  o'r  Babilon 
"  ysbrydol.  Yr  oedd  yn  ysgrif enydd  cy^ym  yn  nghyf raith  yr 
"  Ai"glwydd,  darllenodd  hi  i  gly wedigaeth  holl  Europe,  gan  ad- 
"gyweirio  yr  eglwys  adfeiliedig,  adferu  ac  adsefydlu  ei  gwasan- 
"  aeth  a'i  haddoliad,  a  hyny  mewn  amseroedd  blinion.  Ag  un 
"  Haw  yr  oedd  yn  gweithio  yn  y  gwaith,  ac  a'r  Haw  arall  yn  dal 
"  arf.  Yn  barod  bob  amser  i  bregethu  yr  efengyl ;  yn  barod  i'w 
"  hamddifFyn ;  ac  yn  barod  i  farw  drosti.  Rhyfedd  onide,  mor 
"bell  yr  wyf  wedi  crw3'^dro.      Wei,  rhaid  i  mi  addef  fy  mod  yn 


700  PENNOD  XIV. 

"  teimlo  yn  dipyn  iachacli  au  ol  trculio  ychydig  ddydcliau  yn 
"  aw}-!-  l)ur  ac  iachusol  Geneva.  Yr  ydym  ni  yma,  yn  ol  y  pcu- 
"derfyniad  yn  Nghymmanfa  Pwllheli,  yn  bwriadu  gvvneyd 
"  casgliad  y  Sabboth  nesaf,  tuag  at  Neuadd  Calvin  yn  y  ddinas 
"  bono. 

'•  Ond  y  mae  yn  llawn  biyd  i  mi  ofyn  i  chwi,  pa  fodd  y  mae  y 
"gwaith  yn  myned  yn  mlaen  gyda  chwi?  A  ydyw  yr  hen 
•■'Lydawiaid,  bellach,  ddim  yn  deffro  i  wrando,  ac  yn  amlygii 
•  rhy w  deimlad  i  dderbyn  yr  efengyl  ?  Cadd  Ffrainc  gynnyg 
"  teg  o'r  efengyl  trwy  Calvin  a'i  gyd-wladwyr ;  yr  oedd  sylw  y 
"  genedl  wedi  ei  ddwyn  ati,  a  lliaws,  mi  dybiwn,  yn  tueddu  ar 
"  un  tymhor  i'w  derbyn.  Ond  fe'i  gwrthodwyd  hi  gan  y  bobl 
'•'  yn  gyfFredinol,  ac  fe'i  herlidiwyd  hi  gan  yr  awdurdodau : 
"  trochodd  Ffrainc  ei  dwylaw  yn  ngwaed  merthyron  lesu ;  ac  y 
"  mae  o  hyny  hyd  yn  awr,  y  mae  lie  i  ofni,  wedi  ei  rhoi  i  fynu  i 
"  annghredu,  ac  i  gredu  celwydd,  a  gwaed  ar  ol  gw^aed  wedi  ei 
"  roddi  iddi  i'w  yfed.  Pa  bryd  y  caiff  hi  y  fath  gynnyg  eto,  ag  a 
"gafodd  yn  amser  y  diwygiad,  pwy  a  wyr  ?  Prysured  Duw  ei 
"  hamser ;  gan  gofio  ei  hen  weision,  ac  ateb  eu  gweddiau  ar  ei 
"  rhan.  Pared  yr  Arglwydd  hefyd  i'ch  llafur  chwithau,  yn 
"  Quimper  a'i  chymmydogaethau,  fod  yn  rhy wbeth  i  ddwyn  hyn 

"o  cfwmpas Mae  yn  ddrwg  genyf  fy  mod  wedi 

'•tramgwyddo  neb  o'ch  cymmydogion  trwy  beidio  tynu  fy 
'•'het,  pan  oedd  yr  Host  yn  pasio.  Nid  wyf  yn  synu  ddarfod 
"i'r  Priest  brofi  Mrs.  Hawker  gydar  Beibl,  yn  rhy  drwm 
"iddo. " 

Ar  y  Lluu  a'r  Mawrth,  Tachwedd  28,  29,  1864,  yr  oedd 
mewn  Cyfarfod  Misol  a  gynhelid  yn  Wrexham.  Yr  oedd  Mr. 
Morgan,  a  Mi'.  Edwards  o'r  Bala  yn  bresennol  hefyd  yn  y 
Cyfarfod  hwnw ;  ac  y  mae  yn  ymddangos  ei  fod  yn  Gyfarf od  tra 
hynod,  yn  enwedig  y  Cyfarfod  Eglwysig  ar  foreu  Mawrth.  Y 
mae  Mr.  Symond,  y  pryd  hyny  o  Wrexham,  ond  yn  awr  o'r 
Towyn,  Meiriouydd,  yn  rhoddi  i  ni  adroddiad  helaeth  o  sylwadau 
Mr.    Rees    y   pryd    hyny,   yn    un    o'r    Llythyrau    dyddorol    a 


HANES   BYWYD   HENRY   REES.  791 

ysgrifenwyd  ganddo  aui  dano  yn  lied  fuan  wedi  ei  farwolacth. 
Ni  a  gymmerwn  ein  rhyddid  i  ddyfynu  yn  lied  liclaeth  o'r 
ilidroddiad  hwnw: — "Mewn  hen  Gapel,  am  hanner  awr  wedi 
wyth  boreu  yr  ail  ddiwrnod,  yr  oedd  seiat  gyffredinol  ar  adeg 
un  o  Gyfarfodydd  Misol  Sir  Fflint  am  1864.  Cynnwysai  y  llawr 
le  i  tua  dau  gant  o  bobl  i  cistedd,  a'r  boreu  hwnw  yr  ydoedd  yn 
llawn  o  aelodau  eglwysig.  Ar  ganol  hyd  y  Capel,  ac  ar  y  Haw 
ehwith  wrth  ddyfod  i  mewn,  yr  oedd  y  set  fawr  yn  llav/n  o 
bregethwyr.  Ar  ben  y  fainc,  wrth  droed  grisiau  y  pulpud, 
yr  oedd  un  yn  eistedd  fyddai  yn  dysgleirio  hyd  yn  nod  yn 
nghynnuUeidfa  y  saint,  ac  '  yn  hynod  yn  mhlith  yr  apostolion.' 
Ac  OS  dywed  y  prophwyd  am  ry w  rai  fod  '  dull  eu  hwynebau 
yn  tystiolaethu  yn  eu  herbyn,'  rhaid  addef  am  hwnw  fod  ei 
frodyr  yn  cael  golwg  mynych  arno  yn  debyg  fel  yr  oedd  gras 
mawr  a  chyflawnder  o'r  Yspryd  Glan  yn  cyd-ymagweddu  golyg- 

iad  Stephan  i'r  bobl  gynt Yr  adnod  dan  sylw  ydoedd, 

'  Na  thristewch  Lan  Ysbryd  Duw,  trwy  yr  hwn  y'ch  seliwyd 
hyd  ddydd  prynedigaeth.'  Wedi  i  ddau  neu  dri  o  weinidogiou 
y  Sir  siarad  yn  £yr  a  phriodol  ar  y  mater,  fe  alwyd  ar  Mr. 
Rees  i  anerch  y  frawdoliaeth ;  a'r  hyn  a  ganlyn  ydoedd  ei 
sylwadau : — 

" '  Mae  rhy w  s\Vn  dieitlirol  yn  y  geiriau, '  Na  thristewch  Lan 
Ysbryd  Duw.'  Mae  tybiaeth  ynddynt  o  bresennoldeb  rhyw  Fod 
anweledig  gyda  ni  o  hyd,  a'i  fod  yn  un  tyner  a  chymwynasgar 
iawn,  a  bod  rhyw  ymddygiadau  o  du  y  rhai  y  mae  efe  gyda 
hwynt  yn  ei  dristau.  A  fyddwch  chwi  yn  teimlo  fod  un  felly 
gyda  chwi  ?  Un  yn  dylanwadu  arnoch,  ac  yn  dangos  i  chwi 
bethau  ysbrydol.  A  fyddwch  chwi  yn  gwybod  ei  golli  ef  ?  Nid 
oes  yma  neb  yn  awr  ond  sydd  yn  proffesu  perthynas  agos  fel 
yna  a'r  Yspryd  Glan.  Ac  er's  pan  y  mae  Efe  gyda  chwi,  y  mae 
pob  peth  a  wnaeth  ar  eich  rhan  yn  dangos  caredigrwydd  mawr 
iawn.  Onid  teimlad  caredig  ryfeddol  yn  yr  Ysbryd  Glan  a 
barodd  iddo  belydru  trwy  wirioneddau  yr  efengyl  i'ch  calonau — 
dangos  i'r  chwaer  acw  ddrwg  pechod,  ac  i'r  brawd  yna  drucni  ei 
gyflwr  fel  pechadur,  a  llewyrchu  yn  eich  calonau  i  roddi  goleuni 


792  PENNOD   XIV. 

gwybodaeth  gogouiant  Duw  yn  \vyiieb  lesu  Grist — clangos  i 
chwi  Averth  ac  addasrwydd  Un  ddactli  i'r  byd  yina  i  fyw  a 
marw  yn  eich  lie.  Mae  caredigrwydd  digyffelyb  yn  dyfod  i'r 
golwg  mewn  rhoi  dangosiad  teg  i  ni  o  liononi  ein  hunain,  a 
gosod  o'n  blaen  ar  gyi'er  liyny  ragoriaethau  a  chymhwysder  yv 
Arglwydd  lesu.  Faint  bynnag  o'ch  iachawdwriaeth  sydd  wcdi 
ei  dwyn  yn  mlaen  yn  eich  eneidiau,  yr  Ysbryd  Glan  yw  y 
gweithredydd  caredig  j^^n  y  cwbl.  Pa  mor  ryfedd  ac  anhawdd 
bynnag  j^doedd  eich  bywhau — eich  creu  o'r  newydd  yn  Nghrist 
lesu,  eich  aileni, — adnewyddiad  yr  Ysbryd  Glan  ydoedd  hyny ; 
a  dyna  beth  caredig  iawn.  Y  mae  yr  Yspryd  Glan  hefyd  yn 
preswylio  o  ch  mewn ;  '  ac  ynocli  y  l\vdd  efe.'  Nid  yn  agos  i 
chwi,  yn  yr  un  ystafell,  neu  yn  yr  un  teulu,  ond  ynoch  chwi. 
Ynoch  chwi  yn  preswylio,  i'ch  tywys  i  bob  gwirionedd — i  ro'i 
teimladau  addas  3'n  eich  calonau,  a  syniadau  cywir  yn  eich 
meddyliau ;  ynoch  i  ch  nerthu  yn  eich  holl  ddyledswyddau,  ac 
ynoch  y  bydd  efe  i  gwblhau  ei  holl  wraith  arnoch  a  thrwyddoch. 
Ac  onid  yw  liynyna  i  gyd  yn  beth  caredig  iawn  yn  yr  Ysbryd 
Glan  ?  Ond  ni  fynegwyd  mo'r  banner.  Amcan  yr  Ysbrj'd 
Glan  trwy  yr  argyhoeddiadau,  a'r  tywys,  a'r  glanhau,  ydyw  eich 
gwneyd  yn  ddedwydd,  fel  ag  i  gael  bod  ynoch  chwi  3^n  cyflawni 
ei  waith  arbenig — ynoch  fel  Diddanydd,  i  beri  cysur  a  gorphwys- 
dra  i'ch  eneidiau.  A  faint  ydyw  gwerth  tangnefedd  a  llawen- 
ydd  yr  Ysbryd  Glan  ?  Pwy  bynnag  o  honoch  fu  yn  rhodio 
rhyw  gymmaint  yn  niddanwch  yr  Ysbryd  Glan,  yr  ydych  yn 
barod  i  addef  fod  hyny  yn  garedigrwydd  ynddo  sydd  yn  an- 
nhraethadwy  a  gogoneddus.  Ac  efe  sj^dd  yn  eich  selio  hyd 
ddydd  prynedigaeth — rhoi  marc  arnoch  i'ch  gwneyd  yn  rhwym 
o  gyrhaedd  y  drydedd  nef,  o  ran  enaid  a  chorph.  Ac  onid  yw 
yn  profi  ei  hunan  yn  hyn  oil  yn  Ysbryd  y  gras  ?  Wei,  yn 
nghylch  y  Person  caredig  a  grasol  yma  y  dywedir  wrthym  yn 
ngair  yr  Arglwydd  am  beidio  ei  ddifFodd,  ei  dristau,  a'i  wrth- 
wynebu.  Ac  os  peidiwn  ni  a  gwneyd  yr  olaf  o'r  tri  bai  yna, 
wnawn  ni  mor  lleill.  Y  mac  gwrthwynebu  ei  roddion  a'i  ar- 
graffiadau  yn  ffordd  i  dristau,  a  diffodd,  a  difenwi   Ysbrj'd  y 


HANES   BYWYD   HENRY   REES.  793 

gras.  A  phecliod  mawr  Cymru,  er's  dros  gan'  mlynedd  beth 
bynnag,  ydyw  gwrthwynebu  yr  Ysbryd  Glaii !  Wrth  bobl 
mewn  cyffelyb  amgylchiadau  i  ni  mewn  breintiau  crefyddol  y 
dywed  Stephan, '  Yr  ydych  cliwi  yn  wastad  yn  gwrthwynebu  ^-r 
Ysbryd  G14n ;  megis  eich  tadau,  felly  chwithau.'  Lie  bynnag  y 
mae  gair  yr  Arglwydd,  ei  brophwydi,  a'i  osodiadau,  y  mae  y 
rhai  hyny  sydd  heb  roi  ufudd-dod  i'r  hyn  y  mae  Duw  yn  ofyn 
ganddynt,  j^^n  sicr  o  fod  yn  gwrthwynebu  yr  Ysbryd  Glaii. 
Nid  mewn  breintiau  allanol  yn  unig  y  mae  efe  wedi  dyfod  at  ein 
gwrandaSvwyr,  ond  hefyd  at  eu  cydwybod  a'u  tueddiadau.  Mae 
Ef  wedi  bod  lawer  gwaith  ac  mewn  llawer  modd  gj'da'r 
meddwon,  a'r  cybyddion,  a'r  godinebwyr,  a'r  twyllwyr,  a'r 
lladron,  a'r  rhai  sydd  yn  byw  mown  natur  ddrwg,  mewn 
chwerwedd  a  Hid,  a  dig,  a  llefain,  a  chabledd.  Ond  y  mae  }- 
drygau  yna  yn  brofion  eglur  ein  bod  hyd  yma  yn  ei  wrth- 
wj-nebu.  Gwyliwn  fod  yn  eu  mysg,  oblegid  y  mae  gwrtli- 
wynebu  j"r  Ysbryd  Glan  a'i  dristau,  yn  arwain  i  dryehineb 
of nadwy.  Dyma  i  chwi  ry w  awgrym  yn  ei  chjdch :  '  Hwythuu 
oeddynt  Avrthryfelgar  ae  a  ofidiasant  ei  Ysbrj'd  Sanctaidd  ef : 
am  hyny  y  trodd  efe  yn  elyn  iddynt,  ae  yr  ymladdodd  yn  eu 
herbyn.'  Maent  yn  mj^-ned  wed'yn  fel  y  ddaear  dan  y  rhew  yn 
ngerwinder  y  gauaf — pob  mwynder  a  thynerweh  yn  eu  gadael, 
a  hwythau  yn  cael  eu  cloi  i  fynu  i  galedwch  ac  oerni.  Wei, 
cymer  dy  ffordd  bellach !  Ni  thycia  un  offeryn,  na  chynghor,  na 
rhybudd  i  ddadmer  dim  arnat '  Dyma  y  farn  drymaf  y  dichon 
i  neb  syrthio  dani,  a  hyny  am  ei  bod  yn  dilyn  diystyrwch  o'r 
caredigrwydd  mwyaf  a  all  fod. 

"'Na  thristewch,  gan  hyny  Lan  Yspryd  Duw."  Gwyliwch 
rhag  y  cnawd  gymmaint  ag  a  fedroch.  Ysbryd  yw  Ef,  ac  y 
mae  moethi  y  cnawd  yn  ei  dristau.  Ysbryd  Glan  ydyw  Ef,  ac  y 
mae  pob  celwydd,  a  thwyll,  a  chyfeiliornad,  a  rhagritli,  yn  ei 
dristau.  Gwyliwch  rhag  pob  fFug  ac  annghywirdeb,  a  hyny  yn 
arbenig  gyda  dyledswn'ddau  crefyddol.  Mae  rhagritli  yn  y 
llais  a'r  dull  yn  wrthwyneb  i  Ysbryd  y  Gwirionedd.  Peidiwch 
a  gwncyd  hwyl  pan  na  l)yddoch  yn  yr  hwyl ;  ond  cymmerwch 


794  PENNOD  XIV. 

fantais  ar  glaeariueb  eicli  ysbryd  i  cklymuno  gan  yv  Ysbiyd 
Glan  hwyl  wirioneddol.  Hael  Ysbryd  yw  Efe,  ae  y  mae  pob 
crintachrwydd  gydag  achos  yr  hwn  y  daeth  efe  o  bwrpas  i'w 
ogoneddu,  yn  ei  dristau.  Ysbiyd  gras  a  gwedd'iau  y w  Efe,  ac  y 
mae  teimladau  diras,  ac  amcanion  a  gweithredoedd  diweddi,  yn 
ei  dristau.  '  loan  a  dystiolaethodd,  gan  ddywedyd,  mi  a  welais 
yr  Ysbryd  yn  disgyn  megis  eolomen,  o'r  nef,  ac  efe  a  arhosodd 
arno  ef.'  Wedi  i'r  golomen  nefol  ddisgj^n  ar  yr  Arglwydd  lesu, 
nid  oedd  yn  cael  ei  baflonyddu  gan  ddim  sigledig  ynddo  ef,  nac 
unrhyw  s\\ti  dieithriol  yn  codi  o'i  fynwes  i'w  siwio  i  fFordd. 
O  herwydd  byny,  dywedir  fod  yr  Ysbryd  wedi  aros  arno  Ef. 
Fe  erys  arnom  ninnau  yn  ei  ddylanwadau  grasol,  os  peidiwn  ni 
a'i  dristau.  A  rhag  tristau  yr  Ysbryd,  cofiwch  wneyd  yn  ol  yr 
aduod  uesaf : — '  Tyner  ymaith  oddiwrthycb  bob  chwerwedd,  a 
Hid,  a  dig,  a  llefain,  a  cbabledd,  gyda  phob  drygioni.'  Mae  codi 
y  llais,  a  llefain  mewn  natur  ddrwg  yn  y  boreu,  yn  ddigon  i  yru 
y  gigfran  i  fFordd  am  y  diwrnod  bwnw  chwaetbach  y  golomen.' 
'■'  Byddai  Mr.  Rees,"  meddai  Mr.  Symond,  "  bob  amser  yn  dda 
ragorol  mewn  cyfarfodydd  eglwysig,  ond  yr  oedd  yn  nodedig 
felly  y  boreu  hwnw.  Yr  oedd  pwnc  y  seiat  hefyd  yn  un  yr 
oedd  efe  wedi  talu  sylw  manwl  iddo,  er  pan  fuasai  yn  astudio 
Dr.  Owen  ar  yr  Ysbryd  Glan,  yn  yr  Amwytbig.  Ond  yr  hyn 
oedd  yn  peri  wedi'r  cwbl  ei  fod  yn  medru  siarad  arno  gyda'r 
fatb  fanylder,  a  difrifwch,  ac  awdurdod,  ydoedd,  am  luai  pwnc 
mawr  ei  oes  ef  ei  bun  ydoedd  gwylio  a  gweddio  rhag  tristau 
Glan  Ysbryd  Duw.  Ac  yn  brofiadol  o'r  pwysigrwydd  a'r 
fantais  o  byny  i  bawb,  wedi  i  ddau  bregethwr  arall  dd'weyd 
ychydig,  cododd  dracliefu  ar  ei  draed  o  bono  ei  bun  i  dd'weyd, — 
'  Gwyliwn  ei  dristau  Ef  rhag  ofn  i  ysbryd  arall  ein  meddiannu. 
Wrth  beidio  cadw  lie  i'r  Ysbryd  Glan,  yr  ydym  yn  rhoddi  lie  i 
ddiafol.  '  Ysbryd  yr  Arglwydd  a  giliodd  oddiwrth  Saul,  ac 
ysbryd  drwg  oddiwrth  yr  Arglwydd  a'i  blinodd  ef.'  Fyddwch 
chwithau  nemawr  o  amser  heb  i  ly w  ysbryd  fod  yn  dylanwadu 
arnoch.  Os  bydd  i  Ysbryd  yr  Arglwydd  gilio  oddiwrthych,  fe 
fydd  eich  gogoniant  yn  dillanu  yr  un  pryd.     Ac  yn  lie  goleuni  a 


HANES   BYWYD   HENRY    REES.  795 

tliangnefedd,  rhyw  dywylhvch  ac  ymrwystro  a  therfysgu  o  hyd. 
Myiiych  y  clyvvir  y  dyddiau  hyn  am  ddynion  wedi  eu  medd- 
iannu  yn  lied  Iwyr  gau  ysbiydion  aflan — eu  cydwybod  wedi 
distewi,  eu  teimladau  wedi  liaiaruu,  eu  iiwydau  drwg  wedi 
cyffroi,  a  hwythau  yn  barod  i  gyflawni  pob  ysgelerder  a  ehreu- 
londeb.  Y  diafol  wedi  cael  y  Haw  uchaf  arnynt,  a  hwythau  yn 
cymmeryd  eu  temtio  ganddo  i  gyflawni  pcchodau  rhyfygus. 
Son  am  weithredoedd  echrydus  sydd  yn  fynych,  hyd  yn  nod  yn 
ein  gwlad  ni  ein  hunain.  Byddai  yn  werth  i  ni  ddymuno  bod 
ar  delerau  da  a  r  Ysbryd  Glan,  pe  na  b'ai  ond  rhag  ofn  i  ysbryd 
arall  gael  lie  i  wneyd  hafoc  o  honom.' 

"  Eisteddodd  i  lawr  drachefn,  ond  yr  oedd  niewn  hwyl  mor 
dda  i  siarad  y  tro  hwnw,  a  phawb  yn  gwrando  mor  awyddus  a 
llaith  eu  llygaid,  fel  cyn  terfynu  fe  gododd  y  drydedd  waith  i 
dd'weyd, — 'Meddyliwch  am  ei  foddio,  heblaw  am  beidio  ei 
dristau.  Ewch  weithiau  at  y  Beibl,  pan  na  bydd  efe  yn  dyf od 
ar  Beibl  atoch  chwi.  Meddyliwch  am  ei  foddio  trwy  ofalu  i 
ddyfod  yn  brydlawn  i'r  moddion  ar  y  Sabboth.  Gwnewch 
gydwybod  o  fyned  i'r  dirgel  pe  na  b'ai  weithiau  ond  i  ofyn  i 
Ysbryd  yr  Arglwydd  a  ddarfu  i  chwi  ei  dristau.  Byddwn 
ambell  wafth  yn  gofyn  i  gyfaill,  ar  ol  d'weyd  rhy w  air  slip,  '  A 
ddarfu  i  mi  eich  briwio — a  ddarfu  i  mi  eich  tristau?'  Ond  i 
chwi  feithrin  tynerwch  a  chydnabyddiaeth  ddifrifol  a  chyson 
fel  yna,  fe  ewch  chwi  ar  Ysbryd  Glan  yn  ffrindiau  rhyfeddol 
i'ch  gilydd.' 

''  Dyma  gynnwys  sylwadau  oedd  ar  y  pryd  yn  gwneyd  un  o'r 
seiadau  goreu  a  f wynhawyd  erioed  ar  adeg  Cyfarfod  Misol ;  a 
1)U  llawn  mwy  o  son  yn  nghyfarfodydd  eglwysig  y  lie  hwnw  ar 
ol  hyny  am  y  seiat  bono  nag  am  ddim  arall  drwy  ystod  y 
cyfarfod." 

Y  mae  yn  ddiammeu  genyni  y  teimla  ein  holl  ddarllenwyr, 
ag  y  mae  ganddynt  ddim  archwaeth  at  bethau  dwyfool,  fed  y 
sylwadau  yn  ardderchog ;  ac  yr  ydym  yn  dra  hyderus  y  byddant 
o  fendith  fawr  i  laweroedd  o'r  rliai  a'u  darllenant. 

Y  mae  genym  rai  cofnodau  gwerthfawr  a  gadwyd  gan  Mrs. 


7!)G  PENNOD  XIV. 

Davies,  o'i  sj'lwadau  a'i  wedd'iau  yn  y  tculu,  neu  yn  yr  eo-lwvs, 
y  liwydd}-!!  lion  (1864),  y  rhai  a  ddodwn  i  mewn  yma,  heb  un 
d3-ddiad  mwy  pendant  wrthynt : — 

"  Mewn  cj^farfod  eghvysig  yn  Nglionwy,  pan  yn  jnnddyddan 
a  dau  wr  ieuane  yn  nghylch  hlino  <ryda  chrefydd,  efe  a  dd}'- 
wedodd  y  byddai  efe  yn  awr  yn  teimlo  ei  hunan  yn  blino  yn 
fuan  iawn  niewn  c^'farfodydd  ac  yn  y  Capel,  oddieithr  ei  fod 
yn  cael  rh3''wbetli — rhyw  oleuni  yn  tywynu  i'r  meddwl,  rhyw 
wirionedd  yu  cael  ei  ddwyn  adret'  gyda  nerth  at  y  galon. 
Dy wedai  ei  fod  yn  synu  pa  fod  yr  oedd  y  Pabj'ddion  heb  flino 
ar  y  defodau  gwag  yr  oeddent  wedi  arfer  a  liwynt  am  oesoedd, 
a  rhybuddiai  ni  oil  mai  blino  a  wnaem  ni  oddieithr  i  ni  yn  y 
nioddion  gael  golwg  ar  Grist  a  dj^fod  i'w  adnabod  a'i  garu  Ef. 
'  Yr  ieuenctyd  a  ddiffygia  ac  a  flina,  a'r  gwyr  ieuainc  gan  s3''rthio 
a  syrthiant/ — y  rhai  am  amser  sydd  311  3'mddangos  3'n  fywiog  a 
cliryf,  y  mae  y  rhai  h3"n  yn  blino,  ac  fe  allai  yn  y  diwedd  yn 
syrthio  yn  hollol.  Ond  eto  nid  oes  un  rheswm  paham  y  dylevii 
ni  flino.  Nid  ydy  w  pawb  3^n  blino.  O  !  nag  ydynt !  '  Y  rhai 
a  obeithiant  3^11  3a-  Argl\v3'dd  a  adnew3^ddant  eu  nerth  ;  ehedant 
fel  eryrod ;  rhedant  ac  ni  flinant ;  rhodiant  ac  ni  ddifFygiant.'  " 

'■  Gweddiai  mor  ddifrifol  a  ch3ala'r  fath  daerineb  am  i'r 
Ysbryd  Glan  gael  ei  dyvvallt  ar  ein  calouau  celyd  yn  Yspryd 
gras  a  gweddi'au,  ac  weitJdau  3m  Ysbr3-d  mabwysiad  nes  ein 
galluogi  i  dd3"wed3^d  gyda  llawenydd  Abba  Dad,  ac  nes  peri  fod 
ein  hymdd3'ddanion  a'n  meddyliau  yn  fwy  llawn  o  Grist.  O ! 
fel  y  diolchai  i  Dduw  am  anfon  Crist  lesu  i'r  byd  i'n  gwaredu, 
ac  am  roddi  i  ni  hefyal  3^r  hanes  gwerthfawr  S3^dd  gen3'm  3^n  3'r 
efeng3d  am  dano." 

"  Yr  oedd  nifer  o  bobl  ieuane  yn  aros  gyda  ni  r3'\vbryd  yn  3' 
Benarth,  ac  yr  oedd  yntau  yn  gwedd'io  gyda'r  difrifwch  dwysaf , 
ar  i'r  rhai  ieuainc  gael  eu  cadarnhaii  yn  3'  ffydd, — a'u  gwneuthur 
yn  raddol  yn  f\v3^-fwy  sanctaidd,  ac  3^n  debycach  i  Grist,  ac  3^n 
fwy  diwyd  ac  3unroddedig  yn  ei  wasanaeth  ;  ac  am  i'r  rhai 
oeddent  yn  heneiddio  gael  eu  gwneuthur  3-n  '  dirfion  ac  iraidd,' 
a  '  ffrw3'tho  3^n  cu  hcnaint.'  " 


HANES   BYWYD   HENRY    REES.  707 

'*  Mewn  cyfarfod  eghvysig  tua'r  uii  ainser,  fe  gyfeiriai  at  y 
'diwygiad'  ag  yr  oedd  cymuiaint  o  siarad  am  dano  ryw 
flwyddyn  neu  ddwy  cyn  hyny.  '  Mor  gyfnewidiol,'  meddai, 
'  ydy w  gwedd  pethau  yn  awr.  Fe  all  argraffiadau  dyfnion  fod 
ar  ddynion  heb  tuir  ddychiveliad.  Parhdd  y  teindad  crefyddol 
yn  unig,  a  brawf  ei  wirionedd.  Gwasgai  arnom  i  wylio  pa  fodd 
3'r  oedd  arnom  yn  y  dirgel.  Os  ydyw  y  Bcibl  yu  cael  ci 
esgenluso,  a'r  weddi  ddirgel,  y  mae  oerfclgarwch  ac  annhuedd- 
rwydd  i  ddyledswydd  yn  y  cyhoedd  yn  sicr  o  ddilyn.  Gwyliwn 
arnom  rhag  gwrthwynebiad,  aversion  y  galon  i  gref'ydd, — 
c<ilon  ddrwg  annghrediniaeth,'  a  byddwn  ddyfal  i  weddio  ac 
ymdrech  yn  ei  erbjm  yn  wastadol.  Gweddiai  ar  i'r  Arglwydd 
farweiddio  y  pethau  hjn  j-nom  rhag  iddynt  hwy  ein  marw- 
eiddio  ni." 

"  Mewn  cyfarfod  eglwysig  j^n  Chatham  Street,  pan  yn 
bedyddio  plentyn  cyntaf  gwr  a  gwraig  ieuanc,  y  rhai  oeddent 
eu  hunain  eu  dau  yn  blant  ac  yn  wyrion  i  bobl  dduwiol,  efe  a 
gyfeiriodd  at  yr  adnod, — '  Nac  ymado  a'th  gydymaith  dy  hun,  a 
chydymaith  dy  dad/  neu,  yn  ol  y  Saesonaeg,  '  dy  gyfaill  dy 
hun,  a  chyfaill  dy  dad;'  fe  sylwai,  fod  yr  Arglwydd  felly  i 
lawer,  ac  eto  y  maent  yn  ei  ddiystyru,  yn  ymado  megis  oddi- 
wrtlio ;  yn  tori  i  fynu  yr  hen  gyfeillgarwch,  a  fuasai  am  flyn- 
yddoedd  lawer  rhwng  Duw  a'u  teuluoedd.  Dywedai  y  byddai 
Duw,  yn  ei  drugaredd,  yn  aros  yn  hir  cyn  y  gadawai  deulu 
lien  gyfaill  iddo;  ond  os  unwaith  y  llwyddent  i'w  yru  Ef  allan, 
y  byddai  weithiau,  am  Jar  hir  flynjddoedd,  fe  allai,  oesoedd,  cyn 
y  dychwelai  yn  ol.  Yna  cyfeiriodd  at  deuluoedd  rhieni  ieuainc 
y  plentyn  a  fedyddid ;  dywedai  eu  bod  yn  hen  gyfeillion  i 
Dduw,  ar  du  y  tad  a'r  fam.  Yr  oedd  Duw  wedi  bod  yn  hir  yn 
y  teulu.  Yr  oedd  y  gogoniant  wedi  cartrefu  yn  hir  yn  y  i^ ; 
ond,  meddai,  gydA,  difrifwch  mawr, — '  Gwyliwch  fy  nghyfeillion, 
nad  ydyw  y  gogoniant  yn  tynu  yn  nes  i'r  rhiniog  y  dyddiau 
hyn.'  O  !  yr  oedd  yr  appel  yn  ddifrifol.  Xi  allaf  fi  roddi  un 
syuiad  am' dano." 

"  Mewn  cyfarfod  eglwysig  yn  Nghonwy,  yn  fuau  ar  ol  hyn, 


798  PEXNOD   XIV. 

yr  oedd  y  bedwaredd  bcnnod  yu  yr  Epistol  at  yr  Ephosiaid, 
wedi  cacl  ei  darllen  yn  neclireu  y  cyfarfod.  Efe  a  sylwai,  yn  yr 
ymddyddan  ar  ol  hyny,  gymmaint  y  mae  Duw  yn  feddwl  o 
foddion  gras  ac  o  ordinhadau  crefydd,  yr  ydym  ni  yn  fynych  yn 
edrych  mor  ddij^styr  arnynt.  Fe'u  hennilhvyd  i  ni  yn  unig  ar 
draul  disgyniad  Mab  Duw  i'r  ddacar,  ei  angau,  ei  giaddedigaeth, 
a'i  adgyfodiad,  a'i  esgyniad.  Efe  a  ddyrchafodd  i'r  uchelder, 
mewn  trefn  iddo  allu  tj^wallt  doniau  yr  Ysbryd  ar  ei  eghvys. 
'  Efe  a  roddes  rai  yn  apostolion/  &c.,  a'r  cwbl  '  i  berffeithio  y 
saint.'  Gallasai  yn  hawdd  roddi  teymasoedd  ac  ymherodraethau 
i'w  bobl ;  ond  na,  nid  oedd  y  rhai  hyny  yn  deilwng :  ond  doniau 
yr  Tsioryd,  er  perffeithio  ei  bobl.  Galwyd  sylw  at  y  Cymun 
oedd  i'w  weinyddu  y  Sabboth  canlynol.  Sylwai  ar  y  geiriau, 
'  Holed  dyn  ef  ei  liun  ;  ac  felly  bwyttaed  o'r  bara,  ac  yf ed  o'r 
cwppan.'  '  Yr  ydym  yn  dyfod,'  nieddai, '  yn  f^aiych  at  y  hwrdd, 
an  dwylaw  yn  gochion  gan  waed  yr  adnod  yna.'  Cyfeiriai  at 
hunan-ymholiad  gyda  golwg  ar  ein  darllen  a'n  gweddio ;  a 
chyda  golwg  ar  ein  holl  ymddygiadau,  yn  yr  amser  a  aeth 
heibio.  Pa  fodd  yr  oeddem  wedi  esgeuluso  gwyliadwriaeth  ar 
ein  meddyliau  ?  Ai  nid  oeddem  wedi  rhoi'r  ffordd  yn  ormodol, 
ac  yn  rhy  fynych,  i  lanw  o  feddyliau  gwag  lifo  trosom,  heb 
wneyd  un  ymdrech  egniol  a  difrifol  jni  eu  herbyn  ?  Yna  gyda 
golwg  ar  ein  tymherau ; — Ai  nid  ydym  wedi  bod  yn  anni- 
oddefgar,  ac  yn  rwgnachlyd,  yn  ngwyneb  cyfarfod  ag  ychydig 
grocsau  bychain  ?  '  Beth/  mcddai,  gyda  theimlad  dwys,  '  grwg- 
nach  a  ninnau  eto  allan  o  uffern  ! '  '  Drachefn,  pa  mor  fynych  y 
mae  dyledswyddau  rhieni  yn  cael  eu  hesgeuluso.'  Yna  fe  eis- 
teddodd  i  lawr.  Ond  yn  ddisymwth  efe  a  gododd  drachefn,  ac 
a  ddywedodd, — '  Nid  ydym  i  Iwfrhau  ac  anohcithio  yn  wyneb  y 
cwbl;  ond  ymddiried  yn  Nhrugaredd  Duw  ;  canys  y  mae  'ami 
ymwared  gydag  ef.' " 

Y  mae  yr  Adgofion  canlynol  am  dano  mewn  cyfarfod  eglwysig 
yn  Nghonwy,  Medi,  1864: — "  Yr  oedd  mor  dda,  er  ei  fod  yn 
cyfodi  i  fynu,  fel  y  dywedai,  fel  arfer,  '  heb  ddim  i'w  dd'weyd.' 
Darllenasid   yn   y   dechreu   y   bedwaredd    bennod-ar-ddeg    yn 


HANES   BYWYD    HENRY   REES.  799 

Eiengyl  loan.  Dywedai,  wedi  rhai  syhvadau,  cin  bod  ni  yn  dra 
thebyg  i'r  bobl  gynt,  oeddent  wedi  bod  am  flynyddoedd  a  blyn- 
yddoedd  yn  ccrdded  dros  fryniau  Sir  Gaernarfon  a  Sir  Fflint, 
yn  sangu  ar  dir  mor  la^vn  o  fvVnau  a  chyfoeth  cuddiedig  oddi- 
wrthynt,  heb  deimlo,  na  gofalu,  na  gwybod  dim,  am  y  trysorau 
oeddent  dan  eu  traed.  O'r  diwedd,  fe  ddaeth  rhyw  un  ac  a 
ddarganfj'ddodd  y  pentyrau  o  gyfoeth  oeddent  yno  yn  gudd- 
iedig,  ac  a'i  gwnaeth  ei  hunan,  a  llawer  ereill,  yn  oludog  yn  y 
canlyniad.  Yr  un  raodd  yr  oedd  gyda'r  aur  j^n  Australia. 
Felly  yr  ydym  ninnau  yn  f ynycli  gyda  r  Ysgry thyrau :  yr  ydym 
yn  eu  darllen,  neu  yn  eu  g\^^randa^Y,  ond  nid  ydym  yn  gwybod 
dim  am  y  trysorau  dwyfol  ac  anfeidrol  o  ddoethineb,  a  gras,  a 
chariad,  a  gogoniant,  a  gynnwysir  ynddynt.  Pwy  sydd  wedi 
sj'lweddoli  ystyr  y  gair  yna, '  A  mi  a  weddi'af  ar  y  Tad,  ac  efe 
a  rydd  i  chwi  Ddiddanydd  arall.'  Pwy  a  weddia  ?  '  Mi  a 
weddi'af.'  Ac  eto  nid  ydym  i  dybied  fod  y  Cj^fryngwr  yn 
gweddi'o  drosom  ar  Dduw  anewyllysgar  neu  anmharod  i  wran- 
daw.  O  nag  y w  ;  canys  y  mae  efe  yn  dy wedyd  ei  hunan,  '  Nid 
wyf  yn  dywedyd  i  chwi  y  gwedd'iaf  fi  ar  y  Tad  trosoch,  canys  y 
Tad  ei  hun  sydd  yn  eich  caru  chwi.'  Yna  aeth  rhagddo  i 
draethu  am  ryfeddodau  cariad  y  Tad  a'r  Mab.  Ac  yna  y 
Diddanydd,  a'r  cysuron  a  weinyddir  ganddo.  Yr  oedd  yr 
Apostol  Paul,  yn  nghanol  ei  holl  ddioddefiadau,  a'i  ddiddanwch 
yn  amlhau ;  fel  yr  oedd  yn  '  dra  chyflawn  o  lawenydd.' 

"  Pan  y  sylwai  un  brawd  ar  yr  adnod,  '  I  ychydig  y  mae 
ymarfcr  corphorol  jn  fuddiol,' — '  le,  meddai  yntau,  '  ond  y 
mae  ymarfer  corphorol  yn  angenrheidiol  hefyd  mewn  pethau 
ysbrydol,  yn  gystal  ag  mewn  pethau  tymhorol.  Y  mae  y  Duw 
Mawr  yn  gwybod  fod  chwareu  yn  angenrheidiol  i  blant,  oblegid 
y  mae  yn  addaw  i  Sion  y  byddai  ci  bechgyn  a'i  genethod  yn 
chwareu  yn  ei  heolydd  hi.'  Yr  oedd  yn  ein  cynghori  i  ddarllen 
ac  i  xvedd/io  fel  yraarferiad  corphorol. 

"  Ymddyddanwyd  a  gwraig  ag  yr  oedd  ei  meibion  wedi  cael 
diangfa  rhag  llongddrylliad.  '  Yr  ydym,'  meddai, '  yn  dueddol  i 
un  o  ddau  eithaf :  'Na  ddiystyra  gerydd  yr  Arglwydd,  ac  nac 


800  I'ENNon  XIV. 

ymoUwng  pan  y'th  arg3^hocdder  ganddo.'  Os  bydd  y  ceryddon 
yn  3'sgafn  jt  ydym  yn  dueddol  i  fyned  hcibio  iddynt,  peidio 
cymmeiyd  ond  ychydig  sylw  o  honynt,  ac  felly  eu  diystyru. 
Ac  o'r  tu  arall,  pan  y  byddont  yn  cael  eu  dwyn  adref  atom  nes 
t'in  hargijhoeddi,  yna  yr  ydym  yn  dueddol  i  ddiffygio  ac  an- 
obeithio.  Annogai  ni  oil  i  reeled  Duio  yn  mhob  peth.  Pa 
gymmaint  bynnag  o'r  dyn  a  fyddo  i'w  weled — mewn  unrhyw 
amgylchiad,  naill  ai  yn  ei  ddiofalwcli  a'i  esgeulusdra,  neu  ynte 
\'n  ei  aracan  ac  yn  ei  fedrusrwydd,  ni  a  allwn  ganfod  Ditio 
yn  yr  amgylchiad  hefyd." 

"  Yr  oedd  yn  darllen  lieddyw  yn  nghylch  Petr  a  Cornelius. 
Ar  weddi,  erfyniai  am  yspryd  isel,  gostyngedig,  ac  edifeiriol ; 
argyhoeddiad  dwfn  o  ddrwg  pechod,  i'n  gwneuthur  yn  rhai 
calon  ddrylliog  o'i  blegid  ;  ac  eto  yr  olwg  hono  ar  Grist  lesu,  ag 
a'n  cad  wo  rhag  anobaith,  ac  a'n  llanwo  a  diolchgarwcb,  i  weithio 
ynom  hob  gras ;  amj'nedd  pan  y  byddo  eisieu  amynedd ;  tyner- 
wcli ;  cariad ;  y  cwbl  fel  y  byddo  eu  heisieu.  Terfynodd  gyda  r 
deisyfiad  ar  i  ni  gael  ein  dwyn  i  fyw  '  ar  Dduw — yn  Nuw — a 
tliros  Dduw.' " 

"Darllenodd  heddyw,  Amos  vii.  Gwedd'iai  ar  i  ni  gael  ein 
dwyn  i  weled  pechadurusrwydd  pechod.  Yr  ydym  yn  ei  ofni 
oblegid  yr  hyn  sydd  o'i  amgylch,  ac  ar  ei  ol,  ond  nid  oblegid  yr 
hyn  sydd  ynddo ;  ar  i  ni  gael  ein  dwyn  i  j^mdrecb  yn  erbyn 
y  pechodau  neillduol  sydd  barod  i'n  hamgylchu  ;  i  dynu  ein 
llygad  de  ;  i  dori  ymaith  ein  braich  dde ;  cael  hunan  i  lawr  o 
dan  ein  traed,  er  ein  gwneyd  yn  gryfion  i  weithio  dros  ein 
Harglwydd  ;  a  gweddiai  ar  i  farwolaethau  cyfeillion  a  chyd- 
addolwyr  gael  eu  bendithio  i  ni,  er  ein  dwyn  ninnau  i  sylweddoli 
pa  mor  sicr  ac  agos  ydyw  y  cyfnewidiad  mawr  atom  ninnau 
hefyd." 

"  Gwnaeth  sylw  ar  weddi,  a  deimlwn  i  yn  nodedig  o  gyfaddas  : 
ein  bod  mor  lygredig  fel  y  mae  teimladau  naturiol  ein  calonau 
yn  gweithio  allan  mewn  cam-gyfeiriadau.  Yr  ydym  yn  ofni  yr 
hyn  na  ddylem  ofni,  ac  heb  ofni  yr  hyn  a  ddylem  ei  ofni.  A'r 
un  modd  am  jjariad." 


HANES  BYWYD  HLNllY  REES  SOI 

NiJ  oes  genyin  ond  ychydig  iawn  o'i  hanes  yn  y  flwydJ^'n 
1865.  Treuliodd  y  dyddiau  cyntaf,  a'r  Sabboth  cyntaf  o  honi 
yn  y  Benarth,  gyda  Mr.  a  Mrs.  Davies ;  ac  yr  oedd,  fel  arferol, 
yn  hollol  wrth  ei  fodd  yn  eu  cj-mdeithas  hwy  a'r  plant. 
Dychwelodd  i  Liverpool  at  yr  ail  Sabboth. 

Ar  nos  Fawrth,  lonawr  24,  1865,  cafwyd  cyfarfod  arbenig  yn 

hen  Gapel  Bedford.     Yr  oedd  teimlad  cryf  er's  cryn  amser  yn 

mhliih  y  nifer  mwyaf  o  aelodau  yr  eglwys  a'r  gynnulleidfa  3'n 

hen  Gapel  Bedford  Street  y  dylesid  cael  Capel  mewn  rhyw  le 

mwy  canolog  a  chyfleus  iddynt.      Yr   oedd   y  corph  mawr  o 

honynt  wedi  symmud  i  bresw^'lio  i  gyrau  uchaf  y  dref,  ac  felly 

yn  gorfod  dj^fod  i  lawr  tuag  ato,  heb  ond  ychydig  yn  byw  yn 

ages  ato,  a  llai  fyth  yn  cyfaneddu  j-r  ochr  isaf  iddo.     Yr  oedd 

hyny  yn  gwneuthur  dilyn  gyda  chysondeb  y  cyfarfodydd  cref- 

yddol  a  gynhelid  ynddo,  3'n  dra  anhawdd,  ac  yn  wir,  i  lawer  o'r 

aelodau  yn  anmhosibl.     Heblaw  hyny  yr  oedd  y   gymmydog- 

aeth  wedi  syrthio  yn  isel  a  thra  llygredig,  a'r  addoliad  tu  fewn 

i'r  Capel  yn  cael,  nid  yn  anfynych,  ei  aflonj'ddu  gan  drwst  ac 

ymrafaelion  rhai  oddiallan.     Yr  oedd  yr  ystyriaethau  hyn  a'u 

cyfFelyb,  yn  penderfynu  meddyliau  y  rhai  a  gymmerent  y  dydd- 

ordeb  mwyaf  yn  llwyddiant  yr  achos  yn  yr  hen  Gapel,  y  byddai 

yn  rhaid  ymadael  o  hono,  a  hyny  cyn  pen  nemawr  o  amser ; 

yn  wir,  oni  symmudid  yn  fuan,  y  byddai  amryw  deuluoedd  a 

berthynent  i'r  gynnulleidfa  yn  gorfod  ymadael  a  hi   i  leoedd 

addoliad  agosacli  atynt,  ac  felly  mwy  cyfleus  iddynt.     Wedi  i'r 

peth  fel  hyn  fod  yn   destyn  siai-ad  am  amryw  wythnosau,  fe'i 

dygwyd   yn   ffurfiol   o   flaen   y   frawdoliaeth,    mewn    cyfarfod 

brodyr  a  alwyd  yn  neillduol  i'r  amcan  hwnw  yn  Ysgoldy  y 

Capel,  nos  Fawrth,  Mehefin  28,  1864,  pryd,  wedi  ymddyddan 

rhydd  a  phwyllog,  y  cytunwyd  yn  unfrydol  ar  y  priodoldeb  o 

ymgymmeryd,  a  hyny  yn  ddioed,  ag  adeiladu  Capel  newydd. 

Dewiswyd  nifer  o  frodyr  yn  gyf eisteddfod  i  wneyd  yr  ymchwil- 

iadau  a'r  parotoadau    angenrlieidiol    i    ddechx-eu    ar   y  gwaith. 

Wedi  cytuno  ar  y  lie  mwyaf  cyfleus  iddo  gael  ei  adeiladu  arno, 

un  o'r  pethau  cyntaf  a  mwraf  pwvsig  oedd  dewis  cyrdhhnydd. 
3  E 


802  PENNOD   XIV. 

Wedi  hir  drafodaeth,  penderfynwyd  rlioddi  hysbj^siad  yn  y  gwa- 
hanol  newyddiaduron  —  yn  cynnyg  gwobrwyon  am  y  cynllun 
goreu ;  y  gystadleuaeth  i  fod  yn  agored  i  Liverpool  a'r  cyffiniau. 
O'r  lliaws  cynlluniau  a  dderbyniwyd,  syrthiodd  dewisiad  y 
cyfeillion  yn  gyfTvedinol  ac  agos  yn  unfrydol,  ar  yr  eiddo  y 
Meistri  W.  &  G.  Audsley,  o'r  dref  lion.  Ond  gwelid  ar  unwaith 
nad  oedd  jm  bosibl  ei  gario  allan  jni  lioUol  yn  ei  gyfanrwydd, 
lieb  redeg  i  lawer  iawn  mwy  o  draul  nag  a  fwriedid  ar  y 
cychwyn ;  ac  o  herwydd  hyny  oedwyd  ei  dderbyn  yn  hollol  hyd 
nes  y  ceid  rhyw  foddlonrwydd  a  fyddai  haelioni  y  cyfeillion  yn 
gyfryw  ag  i  gyfreithloni  ymgymmeryd  ag  anturiaeth  nior  fawr. 
Ac  i'r  amcan  hwnw  fe  gynhaliwyd  cyfarfod  arbenig  yn  yr 
hen  Gapel,  nos  Fawrth,  lonawr  24,  1865.  Yr  oedd  cyfar- 
fod te  wedi  ei  gynnal  yn  flaenorol  yn  yr  ysgoldy,  a  thua 
mil  o  bersonau  wedi  bod  yn  eistedd  wrth  y  bwrdd,  ac  yn  eu 
mwynhau  eu  hunain  yn  fawr  yn  yr  arlwy  a  baratoisid  iddynt. 
Erbj'u  myned  i'r  Capel,  yr  ydoedd  wedi  ei  addurno  a  blodau  fel 
pe  buasai  yn  ganol  yr  haf.  Ar  y  pulpud,  yn  gorphwys  ar 
leni  porphor  a  gwyn,  ac  mewu  ffram  brydfertli,  yr  oedd  darlun 
godidog  o'r  Capel  newydd  a  fwriedid  ei  gael,  a  i  d^  yn  ym- 
ddyrchafu  tua'r  wybren.  Yr  oedd  y  gynnulleidfa,  o'r  dechreu, 
yn  ymddangos  yn  fyw  drwyddi,  a  cheid  arwyddion  o  bol> 
cyfeiriad,  o  gyfarfod  hwyliog  ac  effeithiol ;  ac  yn  sicr  fe  gafwyd, 
yn  ol  tystiolaeth  pawb,  un  o'r  cyfarfodydd  mwyaf  brwdfrydig  a 
llwyddiannus,  a  gynhaliwyd  yn  mhlith  ein  cenedl  erioed  yn  y 
dref.  Ac  nid  yn  fynych,  os  un  amser,  y  gwelwyd  yr  un  yn  fwy 
felly,  yn  mhlith  unrhyw  genedl  arall.  Ar  ol  dechreu  trwy 
ddarllen  rhan  o'r  Gair  a  gweddio,  gan  y  diweddar  Barch. 
John  PhillipS;  Bangor,  fe  gymmerwyd  y  gadair  gan  Mr.  David 
Roberts,  Hope  Street,  yr  hwn  a  draddododd  un  o'r  areithiau 
goreu  i'r  amcan  arbenig  oedd  i'r  cyfarfod,  ag  y  gallesid  meddwl 
am  dani,  ac  a  Iwyddodd  i  greu  teimladau  cyffredinol  yn  ei  blaid 
trwy  yr  holl  gynnulleidfa.  Yr  oedd  yr  araeth,  yn  wir,  yn 
un  o'r  rhai  mwyaf  doniol  ac  effeithiol  a  draddodwyd  ganddo 
erioed. 


HANES  BYWYD   HENRY   REES.  803 

Dilynwyd  ef  gan  y  Parch.  David  Saunders,  yr  liwn  ydoedd  ar 
y  pryd  yn  weinidog  yr  eglwys  yn  Bedford  Street,  yr  hwn  yntau, 
a  Iwj'ddodd  i  gadw  i  fyrm  yn  y  gynuulleidfa,  y  teimlad  a 
gynnyrchasid  trwy  araeth  y  Cadeirydd;  tra  yr  ydoedd,  ar  yr  un 
pryd,  yn  ddeheuig  iawn  yn  eu  liar  wain  i  ganfod  rhesymoldeb  y 
fath  frwdfrydedd,  oddiwrth  eu  natur  eu  liunain  a  natur  eu 
crefydd. 

Wedi  i  Mr.  Saunders  orphen  llei'aru,  fe  alwodd  y  Cadeirydd  ar 
Mr.  Rees,  yr  hwn  a  dderbyniwyd  gyda  bonllefau  o  gymmerad- 
wyaeth,     Dywedai,  yn  debyg  i'r  hyn  a  ganlyn  : — 

"  Ni  ddaethum  i  yma  i  siai^ad,  fy  nghyfeillion,  ac  ni  ddaethum 
yma  i  wrandaw  ar  neb  arall  yn  siarad  ychwaith ;  ond  mi  a 
ddaethum  yma  i'ch  gweled  chwi  yn  gweithio.  Y  mae  jn  llawen 
genyf  eich  gweled ;  ac  yr  oedd  yn  hyfryd  iawn  geuyf  glywed  yr 
areithiau  a  glywais  eisoes.  Y  mae  gogwydd  da  i  siarad  da,  ac 
yr  wyf  yn  dysgwyl  y  bydd  effeithiau  y  siarad  yn  dyfod  i'r 
golwg  bellach  mewn  addewidion  da.  Y  peth  oedd  yn  fy  nharaw 
i  yn  neillduol  y  funud  y  daethum  i  mewn,  ydoedd  ymddangos- 
iad  ieuangaidd  y  gynnulleidfa.  Y  mae  yma  liaws  mawr  wedi 
dyfod  yn  nghyd,  ac  y  maent  i  gyd  o'r  bron,  yn  ieuainc.  '  Ein 
.tadau,  pa  le  y  maent  hwy  ?  a'r  hen  brophwydi  y  cyfeiriwyd 
atynt,  nid  ydynt  hwy  i  fyw  byth.'  Ond  nis  gallaf  lai  na 
meddwl  wrth  weled  cyunifer  o  bobl  ieuainc  yn  y  fan  yma,  lie  y 
bu  yr  hen  dadau  gynt,  nad  ydyw  yr  olwg  yn  profi  gwirionedd 
addewidion  Duw,  a'i  fod  hefyd  yn  cofio  ei  gyfammod  gyda  golwg 
ar  y  Cymry,  fel  ereill,  y  byddai  yn  Dduw  iddynt  hwy  ac  i'w 
plant,  trwy  yr  oesau.  Yr  wyf  yn  gobeithio  ac  yn  meddwl,  mai 
plant  i  lawer  o'r  hen  bobl  oedd  yn  Ngliapel  Bedford  Street  y 
blynyddoedd  a  aethant  heibio,  sydd  yn  awr  yn  bwriadu  codi 
Capel  newydd.  Y  mae  yma  olwg  gysurus  iawn,  fel  yr  oedd  yn  y 
cyfarfod  blaenorol  yn  yr  ystafell  i  lawr  yna ;  y  mae  golwg  siriol 
iawn  ar  bawb  o'r  dechreu,  drwy  yr  holl  gynnulleidfa.  Yr  ydych 
wedi  dyfod  yma,  mi  feddyliwyf,  gyda  theimladau  pur  gysurus, 
ac  yn  teimlo  yn  gysurus  ar  ol  dyfod.  Yr  wyf  wedi  bod  yn 
edrych  trwy  y  gynuulleidfa  am  Cain,  ond  ni  welais  i  gymmaint 


804  PENNOD  XIV. 

ag  un  gwyuebpiyd  wedi  syrfchio.  Mi  a  welais,  vveithiau,  gyda 
Chapel  newydd  wynebau  dynion  yn  syrthio — yr  oeddent  wedi 
digio  drwyddjnit,  ac  yn  codi  rhy w  wrthwynebiadau  yn  nghylcli 
hyn  ac  arall  fel  esgus  i  beidio  cydweithredu.  Ond  nid  oes  dim 
felly  i'w  ddarllen,  bid  a  fyno,  ar  un  wyneb  yn  y  gynnuUeidfa 
hon,  hyd  y  gwelais  i.  Yr  ydych  yn  gweled  eicli  gwaith,  gyfeill- 
ion.  Dyma  £e  (gan  gyfeirio  ai  ffon  at  y  cynllun  oedd  yn  eu 
golwg).  Fechgyn  ieuainc !  Dyma  f e !  Yr  ydych  yn  gweled 
leted  ydy w  ei  dalcen ;  yr  ydych  yn  gweled  uched  ydyw  ei  ben. 
Fel  y  cyfeiriwyd  eisoes,  y  mae  y  twr  yn  ymddyrchafu  hyd  y 
nefoedd.  A  gaf  fi  ofyn  i  chwi  cyn  i  mi  eistedd  i  lawr,  a  oes 
arnoch  chwi  ddim  o'i  ofn  ef  ?  A  oes  awjaid  arnoch  ei  fentro  ? 
Neu  ynte,  a  3'dych  chwi  yn  edrych  arnoch  eich  hunain  wrth  ei 
draed  ef,  fel  ceiliogod  rhedyn — i  feddwl  codi  y  fath  adeilad  ? 
Mi  a'i  cly waf  ef  yn  dy wedyd  wrthych, — '  Nid  af  fi  o'r  fan  yma 
i  Prince's  Road,  dan  chwech,  wyth,  le,  hwyrach  ddeng  mil  o 
bunnau.  A  yd3''w  hyn  bron  a  dampio  eich  zel,  a  thori  eich 
calonau  ?  Os  ydyw,  yrwan  am  ddangos  hyny.  Dangoswcli 
hyny  heno,  os  oes  arnoch  ofn  y  cawr  yma  sydd  yn  codi  ei  goryn 
i  fynu.  Fe  fydd  yn  rhy  ddiweddar  i  ddangos  hyny  ar  ol  heno. 
Ond  o'r  ochr  arall,  os  ydych  yn  wrol,  deuwch  yn  mlaen  a 
dechreuM'ch  ei  gernodio.  Cernod  o  l)um'  punt  i  ddechreu  ;  un 
arall  bwmp  o  ddeg  punt ;  ac  un  arall  o  banner  can'  punt.  Yr 
ydych  yn  ymddaugos  yn  wrol,  ond  y  mae  arnaf  eisieu  eich 
gweled  yn  gweithio.  Wei,  nid  oes  genyf  ond  gobeithio,  os 
ydych  yn  penderfynu  myned  yn  mlaen  gyda'r  fath  anturiaeth, 
y  byddwch  galonog  yn  eich  addewidion,  ac  y  byddwch  fFydd- 
lon.  Y  mae  yma  siarad  da  wedi  bod  o'r  dechi'eu,  ond  mi  a 
areithiaf  yn  well  na'r  un  o  honynt  eto  cyn  y  diwedd.  Ni 
chlywais  i  erioed  mo  Mr.  Roberts  yn  areithio  yn  debyg  i  heno, 
ac  ni  chlywais  Mr.  Saunders  erioed  yn  ddim  gwell ;  ond  mi  a 
fniraf  y  ddau.  Y  mae  ysgub  y  blaen-ffrwyth  genyf  fi : — Ugain 
punt !  '  Rhodd  gwraig  weddw  at  Gapel  newydd  Prince's  Road.' 
Dyna  ysgub  y  blaenffrwyth  Avedi  ei  hj-mddiried  i  mi  i'w 
chyhwfanu ;  y  dernyn  cyntaf,  mi  dybiwyf,  a  ddaeth  i  law  at 
godi  y  Capcl  newydd  mawr." 


HANES   BYVVYD   HENRY   REES.  805 

Wedi  i  Mr.  Rees  ei.stedd  i  lawr,  galwodd  y  cadeirydd  ar  y 
personau  a  benodasid  i  hj-ny,  i  fyned  oddiamgylch  i  ranu  y 
tocynau  i'r  rhai  y  dysgwylid  addewidion  oddiwrthynt  tuag  at  yr 
amcan  arbenig  oedd  i'r  cyfarfod.  A  thra  yr  oedd  y  tocynau  yn 
cael  eu  dosbarthu,  a'r  cyfeillion  yn  ysgrifenu  eu  haddewidion,  fe 
ganwyd  rhai  darnau  cerddorol  yn  fedrus  ac  yn  swynol  ia^^•n. 
Wedi  iddynt  hwy  orphen  canu,  dechreuwyd  darllen  y  tocynau. 
Ond  yn  g^mtaf  oil,  gofyuodd  Mr.  Rees  i'r  cadeirydd,  pa  faint 
oedd  ef e  yn  f wriadu  gyf ranu.  Atebodd  yntau  yn  lied  wylaidd, 
ei  fod  yn  gobeithio  crafu  yn  nghyd  bedwar  ffugiwr.  Yrnddenorys 
na  ddeallodd  Mr.  Rees, — neu  o  leiaf,  cymmerodd  arno  na  ddeall- 
odd — feddwl  y  cadeirydd  yn  nghylch  "  y  pedwar  ffugiwr."  ac 
ymddangosai  yn  cymmeryd  yn  ganiataol  mai  pedwar  cant  o 
bunnau  a  feddyliai.  Oud  erbyn  ail  siarad  a  chael  eglurhad,  fe 
ddeallwyd  mai  mil  o  bunnau  a  addawai ;  a  chyda  hyny  yr  oedd 
yno  guro  dwylaw  a  gwaeddi  mewn  gwirionedd.  Yna  aethpwyd 
ati  i  ddarllen  y  toc3mau  fel  y  delent  i  law.  Cymmerodd  hyny 
tua  tri  chwarter  awr  o  amser  yn  nghanol  cyffro  angerddol.  Tra 
yr  oedd  yr  ysgrifenyddion  yn  gwneyd  i  fynu  swm  yr  addewid- 
ion, fe  gyuhyrfwyd  Mr.  Rees  i  siarad  drachefn,  a  dywedodd : — 

"  Yr  wyf  yn  meddwl  na  f u  y  fath  Gapel  a  liwn  erioed 
gan  y  Methodistiaid,  ac  nid  wyf  yn  meddwl  fod  y  fath  nos- 
waith  a  hon,  yn  yr  ystyr  yma,  wedi  bod  erioed  j-n  eu  myso- 
ychwaith.  Yr  oeddwn  yn  siarad  ag  un  o'r  cyfeillion  ieuainc 
yma  y  prydnawn  heddy w,  ac  yr  oedd  efe  yn  bur  hyderus  cael 
'  hyn  a  hyn  ; '  ac  medd;ii,  *  f e  allai  y  taflwn  Chatham  Street  i'r 
cysgod.'  'le,'  meddwn  innau,  ' os  giunewch  chiv'i  hyny,  ond  y 
mae  heb  ei  wneyd  eto ;  ac  mi  a  ddeuaf  i  Bedford  heuo  i  weled  a 
wneir  hyny.'  Yr  oeddwn  yn  teimlo  yn  siriol  wrth  weled  dyn 
ieuanc  yn  mj-ned  ati  mor  galonog ;  ond  yn  wir  oni  buasai  fod 
Chatham  Street  wedi  gweithio  yn  rhagorol,  i'r  cj-sgod  y  buasai 
yn  myned.  Ni  wn  i  ddim  a  raid  i  mi  gydnabod  eich  bod  chwi 
yn  y  cyfarfod  hwn  ivedi  eu  taflu  i'r  cysgod  ai  peidio.  Modd 
bynnag,  y  mae  yma  y  fath  egni  wedi  ei  ddangos  ag  oedd  yn 
gwbl   annisgwyliadwy  i   mi.      Nid   oes   dim    use   vmddiried   i 


80G  PENNOD   XIV. 

gybyddion  a  thlodion  i  roddi  dim,  chwi  a  wyddoch.  Yr  oeddwn 
i  yn  medd^Yl  dy wed^'d  y  rhoddwn  i  ddeg  punt  fy  huuan ;  ond  y 
mae  arnaf  fi  gywilydd  yrwan.  Eto  mi  a'u  rhoddaf  os  daw 
rhywun  i  ymofyn  am  danynt.  Ac  os  na  bydd  Chatham — y 
mao  fy  nghartref  yn  hytrach  yno — os  na  bydd  Chatham  yn 
gwnej'-d  rhyw  egni,  hwyrach  y  caf  wneyd  rhywbeth  yn  rhagor. 
Yr  wyf  yn  cyd-lawenhau  a  chwi  yn  y  teimlad  sydd  wedi  ei 
ddangos.  Ni  wn  i  ddim  yn  mha  le  y  mae  y  swm  erbyn  hyn,  na 
pha  faint  yn  ychwaneg  a  fydd  yn  eisieu  tuag  at  adeiladu  eich 
Capel  neAvj'dd." 

Erbyn  hyn  yr  oedd  yr  ysgrifenydd  wedi  g wneyd  y  swm  i 
fynu,  yr  hwn  a  ddarllenwyd  gan  Mr.  Rees  i'r  gynnuUeidfa  yn 
cyrhaedd  pedair  mil  Avj^th  gant  a  dwy  a  thriugain  o  bunnoedd  a 
deg  swllt — £4862  10s.  Cafwyd  ail  gyfarfod  o  gyfFelyb  natur 
ychydig  wythnosau  yn  ddiweddarach,  sef  nos  Fawrth,  Chwefror 
14eg,  ac  yn  hwnw  addawyd  £610  7s.  yn  ychwanegol,  yn  gwneyd 
cyfanswm  yr  holl  addewidion  jn  £5,470  l7s. 

Wedi  yr  ymdrechiadan  llwyddiannus  hyn  gyda'r  casgliadau 
tuag  at  y  Capel  newydd,  fe  oedwyd  dodi  i  lawr  y  Garreg 
Sylfaen,  hyd  brydnawn  Llun  y  Sulgwyn,  Mehefin  5,  1865.  Gan 
fod  yr  amgylchiad  yn  dygwydd  ar  adeg  Cymmanfa  Liverpool, 
yr  hon  ydoedd,  y  flwyddyn  hono,  yn  Gymmanfa  Gyffredinol, 
vr  oedd  yno  nifer  mawr  o  weinidogion,  a  boneddigion  ereill,  o 
Ogledd  a  Deheudir  Cvmru  yn  bresennol  ar  jr  achlysur ;  ac 
amryw  o  honynt  yn  cymmeryd  rhan  yn  y  cyfarfod  a  gynhal- 
iwyd.  Yr  oedd  yno  gynnuUeidfa  fawr  wedi  ymgasglu  yn 
nghyd,  rhwng  dwy  fil  a  banner  a  thair  mil  o  bobl ;  a  phawb  yn 
ymddangos  yn  cymmeryd  y  dyddordeb  mwyaf  yn  y  gweithred- 
iadau.  Y  mae  yn  ddrwg  gcnj-m  nas  gallwn  roddi  adroddiad 
manwl  o'r  holl  gyfarfod  hyfryd  hwn.  Siaradai  Mr.  Rees  ar 
yr  achlysur  fel  y  canlyn  :■ — 

'■'  Y  mae  Cyfarfod  y  Sulgwyn  yn  Liverpool  er  ys  blynyddoedd 
bellach  yn  un  o'n  cyfarfodydd  mwyaf  pwysig  ni.  Ond  y  mae 
yr  amgylchiad  hwn  heddyw  yn  gosod  rhyw  hynodrwydd 
ychwanegol  arno  y  flwyddyn  hon.     Erioed  ni  bu  peth  o'r  natur 


HANES   r.YWYD   HE.VRY    REES.  807 

yma  niewu  cysylltiad  ag  ef  o'r  blaen,  ac  y  mae  yn  ddigon  tebyg 
na  bydd  y  rhawg,  os  hyth  eto.  Y  mae  llawer  o  honoch,  y  mae 
yn  bur  bosibl,  wedi  dyfod  yma  o  dan  deimladau  lied  giyfion,  ac 
hwyrach  fod  yn  ein  mysg  gyminysg,  a  giuahanol  deimladau. 
Ar  y  naill  law,  y  mae  yma  ^^a^\•s  yn  llawenychu  yn  sylfaeniad  y 
Capel  newydd ;  ac  ar  y  Haw  arall,  ond  odid,  na  clieir  yma  ami 
un,  yn  enwedig  o'r  hen  bobl,  yn  dechreu  teimlo  eisoes  hiraeth  a 
galar  jn  eu  meddiannu  wrth  feddwl  am  ymadael  o'r  hen  Gapel, 
lie  y  maent  wedi  arfer  ymgynnull  i  addoli  Duw,  o'u  hieuenctyd 
hyd  y  dydd  hwn.  '  Hoffais  drigl'an  dy  df,'  medd  y  Salmydd  ;  ac 
y  mae  y  saint  eto  yn  teimlo  yn  gyfFelyb  tuag  at  yr  addoldy  ag  y 
byddant  wedi  bod  yn  cjTchu  yn  hir  iddo,  ac  wedi  cael  llawer 
o  gymdeithas  ar  Arglwydd  o'i  fewn.  Mae  hyd  yn  nod  hen 
furiau  vr  addoldy  hwnw  vn  ymddano-os  yn  deof  a  chvseo-redio- 
yn  ngolwg  eu  meddyliau.  Mae  yn  gofus  genyf  fod  y  diweddar 
Enoch  Evans  o'r  Bala,  yn  adrodd  wrthyf  rywbryd  am  hen  ^r, 
yr  hwn  oedd  yn  byw  o  fewn  milldir  neu  ddwy  i'r  dref  hono ;  ac 
er  fod  ei  fFordd  yn  mhell,  ac  5' ntau,  os  wyf  yn  iawn  gofio,  wrth 
ei  faglau,  bj^ddai  3m  ymdrechgar  iawn  i  dd3'fod  i'r  Capel. 
Unwaitb,  .ar  Sabboth  y  c\'mundeb,  fe  gyrhaeddodd  yno  yn 
lluddedig  a  diffygiol,  wedi  codi  yn  foreu,  a  cherdded  yn  galed, 
mewn  trefn  i  fod  yn  brydlawn  yn  y  gwasanaeth.  Ond  gyda 
bod  ci  droed  dros  y  troth wy,  rlioddai  ei  bwys  ar  ben  ei  ffon;  a 
chan  edr^'ch  oddiamgylcli  iddo  ar  furiau  yr  addoldj)-,  gwaeddai 
gyda  rhy w  serchawgrwydd  mawr — '  0  !  yr  hen  Gwpel  anivyl ! ' 
Nid  3^n  unig  yr  oedd  Crist  ac  ordinhadau  3^-  Gair  3m  anwyl  gan 
yr  hen  Gristion  hwnw,  ond  yr  oedd  h3^d  nod  y  fan  lie  yr  oedd  ei 
enaid  yn  arfer  mwynhau  cymundeb  a  Christ,  a  phrofi  3'-mgeledd 
ordinhadau  y  Gair,  wedi  myned  3^n  anwyl  gan  ei  galon.  Ac 
onid  oes  3nna  lawer  heddyw  yn  teimlo  yn  gyfFelyb  iddo,  ac  yn 
barod  i  ddy weyd  yn  debyg  fel  y  dywedai  yntau, — O !  yr  hen 
Bedford  anwyl !  3^  fan  lie  yr  addolai  ein  tadau  eu  Gwaredwr  a'u 
Duw;  a'r  fan  lie  y  bu  yn  felus  genym  ninnau  lawer  gwaith 
addoli  gyda  hwy,  a  chyd-g3^frinachu  yn  yr  Arglwydd  a  lliaws 
o'n  hen  frodyr,  y  rhai  S3'dd  heddyw  yn  y  dystaw  fedd.     Os 


808  PENNOD   XIV. 

meddyliwn  ni  am  sylfaeniad  yr  ail  deml,  yr  oedd  yno  gymmyso" 
deimladau  yn  gweithio,  ac  yn  gweithio  gyda  nei-th  niawr  hefyd, 
— y  bobl  ieuainc  yn  edrych  yn  mlaen  ac  yn  llawenychu,  a'r  hen 
bobl  yn  edrych  yn  ol,  yn  colio  y  deml  gyntaf,  ac  yn  galaru.  Yr 
oedd  y  naill  wedi  eu  geni  a'u  magu  yn  y  caethiwed,  heb  weled  y 
deml,  na  chlywed  yr  un  o  ganiadau  S'ion  erioed  o'r  blaen.  Ond 
yn  awr,  caent  eu  hunain  wedi  eu  dwyn  i  etifeddiaeth  eu  tadau, 
ac  mewn  gobaith  o  gael  gweled  yn  fuan  eu  gwlad,  eu  cenedl,  a'u 
haddoliad,  wedi  eu  hadgyweirio  a'u  sefydlu  drachefn.  Gallasai 
yr  ieuenctyd  ddywedyd, — '  Gorfoleddwn  a  llawenj^chwn  ;  dyma 
allor  y  poeth-offrwm  wedi  ei  chodi,  a  dyma  y  deml  wedi  ei 
sylfaenu — pethau  y  clywsoin  ein  mamau  yn  son  am  danynt 
lawer  gwaith,  a  ni  eto  yn  Babilon.  Yn  ddiau  fe  lanwyd  ein 
genau  a  chwerthin,  a'n  tafod  a  chanu.'  Ond  o'r  naill  du  iddynt, 
mi  ddychymygwn  weled  hen  oiFeiriad  duwiol  yn  sefyll,  a'i  farf  yn 
wen,  a'i  ddagrau  yn  hidl,  yn  dy weyd,  '  A !  fy  mechgyn  anwyl  i, 
pa  le  y  mae  arch  y  cyfammod  heddyw  ?  A  pha  le  y  mae  y 
drugareddfa  oedd  ar  eu  hwyneb  hi,  a'r  gogoniant  yr  hwn  oedd 
yn  aros  rhwng  y  cerubiaid  ?  Pe  buasech  chwi  ond  wedi  cael 
o-olwg  ar  y  deml  hon  yn  ei  gogoniant  cyntaf,  buasech  yn  deall 
fod  o-enym  fwy  o  achos  i  alaru  heddyw  nag  i  lawenhau.'  Ond 
er  cryfed  yr  oedd  pob  ochr  yn  teimlo,  chwi  sylwch  nad  oedd  yno 
neb  yn  oeri  at  eu  gilydd ;  ond  pawb,  yn  hen  ac  yn  ieuainc,  yn 
e3^d-addoli,  ac  yn  cj^tuno  i  adeiladu  y  deml.  Felly  y  dymunwn 
iddi  fod  yma  heddyw ;  ac  y  mae  yn  gysur  meddwl  ei  bod  hi 
felly.  Bobl  ieuainc,  llawenhewch.  Ac  yn  wir,  yr  wyf  fi  yn 
dymuno  llawenhau  gydti  chwi.  Y  mae  meddwl  am  eich  haelioni 
tuag  at  yr  amcan  hwn,  a'ch  hoU  sirioldeb  chwi  g^^dag  e£  o'r 
dechreu  hyd  yma,  yn  achos  llawenydd  mawr.  Cadwed  Duw 
hyn  yn  dragywydd  yn  mryd  meddyliau  eich  calonau  chwi,  a 
pharotoed  eich  calonau  tuag  ato  ef.  Ond  wrth  eich  galw  i 
lawenhau,  caniatewch  i  mi  hefyd  eich  galw  i  '  lawenhau  mewn 
dychryn.'  Gwyliwch  yn  y  Capel  newydd  a  fwriedir  godi  yn  y 
lie  yma,  rhag  colli  y  Shecinah — gogoniant  y  ty  cyntaf;  y  peth 
ofnadwy  hwnw  a  welwyd  weithiau  gyda  gweinidogaeth  y  Gair 


HANES  BYWYD   HENRY   REES.  809 

yn  ein  hen  Gapelydd  ni,  er  mor  gyfiredin  oeddynt.  Fe  all  ein 
gogoniant  ysbrydol  ni,  chwi  a  wyddoch,  fod  yn  lleihau  yn 
feunyddiol,  er  i  fawredd  a  gwychdcr  allanol  fod  ar  gynnydd  yn 
ein  raysg ;  ie,  y  mae  yn  bosibi  i'r  olaf  fod  yn  brawf  o'r  cyntaf. 
Hen  syniad  yn  inysg  Cristionogion  ^''dyw,  fod  yn  anhebgorol 
i  wasanaeth  ac  addoliad  yr  eglwys,  gael  ei  ddw^ni  yn  mlaen 
niewn  gogoniant  a  harddwch.  Ond  beth  ydyw  y  gogoniant 
hwnw  ?  Ac  yma  yr  aeth  yr  eglwys  ar  gyfeiliorn.  Wedi  i 
ddynion  golli  pob  gwybodaeth  am  natur  y  peth,  tra  yu  parhau  i 
gredu  fod  yn  rhaid  ei  gael,  fe  ddygwyd  pethau  eraill  i  mewn  yn 
ei  le  a  than  ei  enw,  mewn  trefn,  fel  y  tybid,  i  brydfeithu  gwas- 
anaeth  yr  Arglwydd,  ac  i  wneyd  ei  foliant  ef  yn  ogoneddus. 
Aeth  Cristionogion  i  fiino  ar  symlrwydd  yr  efengyl,  ac  i  ysu  am 
fwy  o  ymddangosiad ;  megis  temlau  gwychion,  cerddoriaeth, 
gwisgiadau,  a'r  cyfFelyb — pethau,  fel  y  dywedai  yr  Apostol,  o 
'  gerfiad  celfyddyd  a  dyehymyg  dyn ; '  gan  edrych  ar  y  pethau 
hyny  fel  prydferthivch  sandeiddriuydd,  a  chjaiimeryd  eu  hefFeith- 
iau  ar  y  teimlad  naturiol  yn  lie  gwir  ddefosiwn.  Nid  wyf  fi, 
cofiwch,  yn  enwi  y  pethau  yna  mewn  trefn  i  gondemnio  pob 
mesur  o  honynt  yn  hollol  ac  ar  unwaith.  Hwyrach  ein  bod  ni 
wedi  bod  yn  rhy  slyfenllyd  a  diofal  yn  yr  allanol  o  grefj^dd  ac 
addoliad  Duw ;  ond  gwyliwn  yoUl  yr  yshrydol.  Llewyreh 
Ysbryd  yr  Arglwydd,  gydag  ordinhadau  y  Gair,  yn  codi  pech- 
adur  i  gymundeb  a  Duw,  ac  i  syllu  ar  ei  ogoniant  ef  yn  wyneb 
lesu  Grist,  nes  y  mae  ei  enaid  yn  ei  garu,  ac  yn  ymddigrifo 
ynddo,  a  thrwy  hyny  yn  cael  ei  newid  i'w  ddelw — dyma  yw 
addoli  mewn  '  prydferthwch  sancteiddrwydd,'  a  dyma  y w  daioni 
a  gogoniant  ordinhadau  yr  efengyl.  Er  mwyn  hyn,  o'm  rhan  i, 
mi  a  awn  yn  ol  eto  i  hen  ^'sguboriau  Cymru,  neu  i  hen  warehouse 
merchant  Billy  yn  Liverpool  yma,  lie  y  bu  ein  tadau  ni  gynt  yn 
addoli,  yn  hytrach  nag  aros  yn  eich  Capelau  mawrion  chwi,  pe 
b'ai  y  gogoniant  yma  yn  ymadael  o  honynt.  Ond  raid  i  hyny 
ddim  bod.  Am  hyny,  fy  anwyl  gyfeilliou,  ac  yn  ncillduol  fy 
hen  gyfeillion  oedranus,  ymgryfhewch,  ac  nac  ofnwch,  gy da  r 
ysgogiad  newydd  hwn.     Y  mae  yn  wir  eich  bod  yn  cael  eich 


810  TENNOD  XIV. 

symmud  o'ch  lien  gartref ;  ond  y  mae  rhywbctli  manteisiol  er 
hyny  jai  nglyn  a'r  cyfnewidiad.  Yr  ydym  yn  symmud  o  le 
llai  i  le  mwy  yn  hytrach ;  ac  o  le  is  yn  y  dref  i  sefyllfa  fwy 
cyfleus  a  dj' munol ;  ac  yn  symmud  felly  ar  ol  cin  gwrandawwyr. 
Cynnydd  gallu  ac  ysbryd  hen  gynnulleidfa  Bedford  ydj^w  yr 
achos  o'r  ysgogiad  hwn,  ac  oddiyma  y  deillia  grym  a  chalondid 
ein  meddyliau  i  ymgymmeryd  kg  anturiaeth  mor  fawr.  ]\Iae  yn 
l)rawf,  ni  a  obeithiwn,  nid  yn  unig  o  Iwj'ddiant  ein  cenodl  yn  eu 
hamgylchiadau  bydol,  ond  hefyd  o  serch  ac  3'mlyniad  cynnyddol 
cannoedd  o  honynt  wrtli  ordinhadau  yr  efengyl,  yn  gj^stal  ag  o'u 
tjmerwcli  a'u  haelioni  at  achos  lesu  Grist.  A  phwy  a  ^vyr,  ar 
ein  gwaith  yn  sylfaenu  ein  haddoldy  ne"\vydd  heddy w,  nad  yw 
Duw  oddi  ucliod  j^n  ein  bendithio  ?  Beth  y  mae  ein  fFydd  wan  yn 
ei  gly wed  ?  Onid  adlais  yr  addewid  f endigedig  hono  ? — '  Bydd 
mwy  gogoniant  y  ty  diweddaf  hwn  na'r  cyntaf;  ac  yn  y  lie 
hwn  y  rhoddaf  dangnefedd,  medd  Arglwydd  y  lluoedd.'  Mi  a 
obeithiaf ,  gan  hyny,  anwjd  gyfeillion,  j^r  ymadewch  o'r  llanerch 
hon  heddjT-w  yn  galonog  ac  yn  unfrj^Iol.  Byddwch  debyg  i  hen 
deulu  Duw  3m  yr  anialwch  gynt.  Wedi  iddynt  hwy  gael 
gorchj^myn  i  godi  pabell  y  cyfarf od,  fe  ddy wedir  am  danynt, '  A 
holl  gynnulleidfa  meibion  Israel  a  aethant  allan  oddi  ger  bron 
]\Ioses  :  '■ — Aethant  allan  yn  unf rydol — meibion  a  merched,  hen 
ac  ieuainc,  cyfoethog  a  thlawd,  celfydd  ac  annghelfydd — '  pob 
un  yr  hwn  y  cyrhja^fodd  ei  galon  ef,  a  phob  un  yr  hwn  y 
gwnaeth  ei  3'^sbryd  ef  yn  anewyllysgar  a  ddaethant,  ac  a 
ddygasant  offrwm  i'r  Arglwj'^dd  tuag  at  waith  pabell  y  cyfarfod, 
a  thuag  at  ei  holl  wasanaeth  hi.'  Meddiannid  meddyliau  y  bobl 
a  syndod  ac  a  llawenydd,  wrtli  feddwl  fod  pabell  Duw  gyda 
dynion,  a  dynion  yn  cael  y  fraint  o'i  gwneyd  hi.  Yr  oedd  holl 
dalent  ac  athrylith  y  gwersyll  wedi  eu  cj^segru  i'r  amcan  hwnw, 
a'r  fath  haelioni  yn  cael  ei  ddangos  tuag  ato,  nes  y  bu  raid  i 
Moses  o'r  diwedd  atal  y  bobl,  gan  eu  bod  wedi  dwyn  onwy  na 
digon  i'r  givaith.  Rhodded  yr  Arglwydd  lawcr  o'r  un  ysbryd 
arnom  ninnau,  hyd  oni  byddo  yr  adeilad  fawr  a  chostus,  yr  hon 
sydd   yn  cael   ei  sylfaenu  heddyw,  wedi  ei  chwblhau  ac  wedi 


HANES  BYWYD   HENRY   REES.  811 

talu    am    daiii.       A    phrcswylicd    D\iw   ynddi   gydai    bobl   yn 
dragywydd." 

Cynnj^rchodd  yr  annerchiad  hwn  deimladau  dwysion,  dwfii;  a 
chj^'flfredinol  trwy  yr  holl  gynnulleidfa,  ac  yr  oedd  llawer  o 
ddagrau  gloewou  ar  ruddiau  y  rhai  oeddent  yn  adgofio  blynydd- 
oedd  o  gymdeithas  a  u  Harglwydd  jn  yr  hen  Gapel  yn  Bedford 
Street.  Ni  pherthjm  i  ni  yma  roddi  adrodtliad  man3dach  am 
ddygiad  yn  mlaen  y  gwaith  ar  y  Capel  uewydd.  Ond  y  mae  yn 
iawn  i  ni  ddy wedyd  fod  Mr.  Rees  o'r  dechreuad  a  hyd  ei  orphen- 
iad  yn  teimlo  dyddordeb  mawr  ynddo.  Nid  oedd  odid  ddiwrnod, 
na  byth  wythnos,  os  bj'ddai  gartref,  tra  yr  oedd  yn  cael  ei 
adeiladu  na  byddaiyn  galw  heibio  iddo  i  weled  pa  fodd  yr  oedd 
yn  dj^fod  yn  mlaen,  ac  i  lon-gyfarch  y  gweithwyr  ar  y  cynnj^dd 
a  wneid  ganddynt ;  a  llawenydd  i'w  galon  j^doedd  ei  weled  Avedi 
ei  gwblhau,  y  twr  a'r  cwbl,  heb  i  un  ddamwain  ddygwydd  i  neb 
tra  yr  oedd  yn  cael  ei  adeiladu. 

Y  mae  yr  adroddiad  hwn  am  osodiad  y  garreg  sylfaen  i  Gapel 
Prince's  Road,  wedi  ein  taflu  rai  misoedd  3m  mhellach  gyda 
hanes  Mr.  Rees,  nag  jt  oeddem  wedi  cyrhaedd  ar  adeg  y  cyfar- 
fod  brwdfry-dig  yn  Bedford  Street,  louawr  24,  1865,  i  gael 
addewidion  tuag  ato.  Yr  oedd  yn  teimlo  braidd  yn  well  nao- 
arferol  y  misoedd  hyn.  Yr  ydym  yn  cofio  ei  fod  yn  nodedio- 
felly  yn  y  cyfarfod  a  gynhaliwj^d  ar  agoriad  Capel  Fitzclarence 
Street,  Mawrth  1,  2,  pryd  y  pregethodd  y  prydnawn  cyutaf 
gyda  grym  mawr.  Aeth  at  y  Sabboth,  Ebrill  2,  i  Langollen,  y 
Sabboth  o  flaen  y  Gymdeithasfa  Chwarterol  a  gynhelid  yno  v 
flwj'ddjm  bono.  Yr  oedd  yn  j^mddangos  i  ni  3'n  y  Gymdeith- 
asfa jm  gryfach  ac  yn  fwy  siriol  nag  y  gwelsem  ef  er  ys  amser 
maith. 

Aeth  at  y  Pasg,  Ebrill  IG,  a'r  Croglith  blaenorol  i  Manchester,  ac 
yr  oedd  braidd  bob  wythnos  mewn  rhyw  gyfarfod  neu  gilydd,  j^n 
y  naill  fan  neu  y  Hall  yn  y  wlad,  ac  yn  llafurio  heb  arbed  dim 
arno  ei  hunan.  Yr  oedd  wedi  myncd  felly  i  Gj'farfod  Misol  Sir 
Ddinbych,  Mai  3,  4.  Aethai  i  lawr  i'r  Benarth  ar  ei  ffordd  yno 
yn  nechreu  yr  wythnos,  gydar  bwriad  o  fyned  i  Liverpool  at  y 


812  PENNOD  XIV. 

Sabboth.  Oncl  yr  oedd  yn  lahell  iawn  o  deiinlo  yn  iacli,  ac  yn 
cwyno  gan  ryw  boen  gofidus  yn  ei  oclir.  Dywcdai  y  Meddyg  ei 
fod  yn  llafurio  yn  llawer  rhy  galed ;  a  dodai  ar  y  teulu  ei  gadw 
mor  llonydd  a  thawel  ag  y  gallent,  ac  nad  oedd  mewn  un  modd 
i  fyned  i  Liverpool  at  y  Sul.  Yr  oedd  yn  amlwg  niewn  eryn 
boen,  ac  yn  gweddio  llawer  am  gael  ei  waredu,  ac  am  iddynt  oil 
gael  eu  gwaredu,  oddiwrth  "  kunanolriuydd."  Trwy  gryn  lawer 
o  drafferth,  fe  Iwyddwyd  ganddynt  i'w  gadw  rhag  dychwelyd  i 
Liverpool.  Ac  felly  fe  gafodd  orpliwys  yn  hollol  heb  fyned  o'r 
ty,  y  Sabboth,  Mai  7.  Fe  noda  Mrs.  Davies  eu  bod  ar  hwyr  y 
dydd  yn  ymddyddan  a'u  gilydd,  a  chan  edrych  ar  hen  goeden 
oedd  g3'-ferbyn  a'r  fFenestr  yn  ymysgwyd  ac  yn  ymrwyfan  gan  y 
gwynt, — "  Ydyw,"  meddai  Mr.  Rees,  "  y  mae  yn  yr  awel ;  ac  fel 
lien  wragedd  Cymru  yn  ymysgwyd  ac  yn  moliannu."  "  Y  mae 
yn  well  heddyw,"  meddai  Mrs.  Davies  am  dano,  un  o'r  dyddiau 
canlynol,  "  ac  wedi  gallu  dj^fod  i  lawr  at  y  Ddyledswydd  Deulu- 
aidd.  Darllenodd  y  ddeunawfed  bennod  ar  hugain  3'n  Llyfr 
Job.  Hynod  fel  yr  ymddangosai  yn  sylweddoli  mawredd  an- 
chwiliadwy  ac  anamgyfFredadwy  y  Duwdod,  o  leiaf  yn  sylwedd- 
oli, pa  mor  bell  uwchlaw  i  bob  dirnadaeth  o'r  eiddom  ni  yw  ei 
Fawrhydi  a'i  allu  Dwyfol  ef;  ac  eto  fel  yr  ymddangosai  yn 
ymlawenyclm,  yn  y  meddwl  fod  y  Bod  anfeidrol,  ac  anam- 
gyffredadw}^  hwnw,  yn  fFynnonell  ein  boll  ddedwyddwcli  a'n 
hoU  lawenydd  yn  dragywyddol." 

Arosodd  yn  y  Benarth  ar  hyd  yr  wythnos  a  thros  y  Sabboth 
canlynol  (Mai  14).  Yr  oedd  yn  well  y  diwrnod  hwnw;  end 
arosodd  yn  y  ty  yn  y  boreu  gyda  merch  ieuanc  a  arosai  yno,  yr 
hon,  hithau  nad  oedd  yn  iach.  Dywedai  hono,  ei  fod  wedi 
pregethu  iddi  hi  ar  amry  w  destynau,  a  bod  y  bregeth  wedi  ei 
hysgrifenu  ganddi.  Nis  gallai  fod  yn  foddlawn  i  fod  heb 
bregethu,  os  byddai  ei  iechyd  mewn  un  modd  yn  caniatau ;  ac 
felly  aeth  Mrs.  Davies  ag  ef  at  hwyr  y  Sabboth  hwn,  i'r  Capel 
yn  y  wlad,  cysylltiedig  a'r  daith  Sabbothol  yn  Nghonwy.  Yr 
oedd  mor  ddystaw  o  gylch  y  Capel,  pan  y  cyrhaeddasant  yno, 
fel  yr  ofnent,  ar  y  cyntaf,  nad  oedd  yno  un  cyfarfod  i  fod  ;  ond 


HANES    BYWYD    HENRY   REES.  813 

yr  oedd  y  cyfarfod  gweddi  a  gyhoeddasid  wedi  dechreu.  A 
llawen  mewn  gwirionedd  oeddent  o'i  weled  wedi  dyfod  felly 
atynt.  Prcgethodd  yu  felus  iawn  oddiar  Psalm  xe.  10,  12. 
Khoddes  y  pennill  hwnw  allan  i'w  ganu : — '■  O  maddeu  'mai  a 
chliria'n  llwyr  f'euogrwydd  oil  i  gyd/'  &c. 

Pan  yn  gyru  3m  y  cerbyd  i  Lanrwst  un  prydnawn  hyfryd  y 
pryd  hwn,  gyda  Mrs.  Davies,  yr  oedd  yn  ymddangos  yn  cael 
plcser  mawr  wrth  weled  a  nodi  allan  ryw  hen  leoedd  yr  arferai 
bregethu  ynddynt,  "cyn  dy  eni  di,  Anne."  Ymddangosai  hefyd 
yn  mwynhau  rhai  lliuellau  o  eiddo  Longfellow  yn  fawr. 

"  Un  diwruod  yr  oedd  yn  darllen  '  Tom  Browx.'  Adroddai  i 
ni  ychydig  o'i  hanes  a'i  brofiad  ei  hunan  yn  yr  ysgol.  '  Mor 
walianol/  meddai, '  oedd  Mr.  Lloyd,  Abergele,  i  Dr.  Arnold.  Yr 
oedd  llwyddiant  Mr.  Lloj'd  j-n  llywodraethiad  yr  ysgol,  yn  ym- 
ddangos fel  yn  cyfodi  o'r  i)ellder  y  gallai  ymgadw  ynddo  oddi- 
wrth  y  bechgyn.  Ni  byddai  byth  yn  chwerthin,  nac  ond  yn  dra 
anaml  yn  gwcnu.  Weithiau  byddai  rhai  o'r  plant  lleiaf  yn  peri 
iddo  Menu.  Un  diwrnod,  gan  gyfeirio  at  un  o  lythyrenau  yr 
Egwyddor,  gofynai  i  eneth  fechan, — '  Wyddoch  chwi  beth  ydy w 
lion  ? '  ae  edrychodd  x  fechan  i  fynu,  gan  ei  ateb, — '  A  u'l/ddost 
iir  Parodd  hyny  iddo  wenu ;  ac  yna  yr  oedd  y  plant  yn 
siarad  a'u  gilydd,  fel  pe  buasai  gwyrth  wedi  dygwydd, — 'Master 
laiiglied  to-day.'  Tuag  un-ar-hugain  oed  oedd  efe  pan  gyda  Mr. 
Lloyd;  a'i  brif  orchwyl  oedd  cyfieithu  o'r  Saesonaeg  i'r  Gymraeg, 
gan  mai  ei  a.wydd  mawr  oedd  deall  y  Saesonaeg.  '  Ni  bj'ddwn  i 
byth,'  meddai,  yr  foddlawn  i  wneyd  fel  baehgen  y  Bala  yna 
(gan  gyfeirio  at  ryw  gyfieithiad  rhyfedd  a  roddasid  mewn  rhyw 
arholiad);  yr  oeddwn  i  bob  amser  yn  ceisio  ac  yn  ymdrechu 
cael  allan  yr  ystyr,  ac  yna  yn  ceisio  ei  ddodi  yn  y  fath  Gymraeg 
ag  a  foddiai  fy  chwaeth  i.' " 

"Pan  wedi  clywed,  y  pryd  hwn,  am  soddiad  un  oV  llongau, 
ymddangosai  yn  teimlo  yn  ddwys,  a  datganai  ei  bryder  'ar  ein 
bod  yn  gweled  ac  yn  teindo  fod  pob  peth  o'r  fath  yn  Haw  yr 
Arglwydd,  ac  wedi  ei  fwriadu  i'n  profi,  ac  yn  foddion  dysgybl- 
acth  i  ni ;  a'i  fod  ei  yn  sylwi  yn  fanwl  ar  ein  hagweddau  neill- 


814  PENNOD  XIV. 

duol  danynt.  Os  bydd  i'r  pro t'edigac than  ilai  hyn  atob  eu 
hamean,  a'li  dwyn  i  ddysgu  y  wers  a  roddir  i  ni  ynddynt,  jma, 
diclion  y  gallwn  gael  ein  harbed  rhag  dioddef  dyrnodlau  trym- 
acli ;  ond  os  parhawu  yn  ddideimlad  neu  yii  rwgnachlyd,  gall 
Daw  wneuthur  un  o  ddau  beth  a  ni, — naill  ai  dwyn  arnoni 
brofedigaethau  trymach  er  ein  cael  i'n  lie,  neu  ein  gadael  i 
ni  ein  liunain  yn  ddiddysgyblaeth,  ac  i  fyned  yn  ein  ffordd 
ein  hun.  Efe  a'n  gadawodd  ni  heddyw,  ac  a  ddychwelodd  i 
Liverpool,  yn  llaivn  o  yshryd  gweddi." 

Yr  oedd  Cymdeithasfa  y  Bala,  Mehefin  12 — 16,  1865,  yn  un 
liynod  iawn.  Yr  oedd  felly  yn  ei  pharhad  am  yn  agos  i  wyth- 
uos,  a'r  amrywiol  gyfarfodydd  a  gynhaliwyd  ynddi ;  ac  yn. 
neillduol  am  fod  cyfarfod  arbenig  ynddi  i  osod  i  lawr  garreg 
sylfaen  Adeilad  newydd  yr  Athrofa.  Yr  oedd  y  cyfarfod  hwnw 
am  un  ar  y  gloch  prydnawn  lau,  Mehefin  15.  Aeth  y  pregeth- 
wyr  a'r  blaenoriaid  yn  orymdaith  I'iosog  a  hardd  o'r  Capel  i"r 
maes  lie  y  mae  yr  Athrofa  yn  awr,  lie  yr  oedd  tyrfa  fawr  wedi 
ymgynnull  yn  nghyd,  ac  esgynlawr  priodol  wedi  ei  godi  i 
gyfarch  y  gyunulleidfa  oddiarno.  Mr.  Rees  a  alwyd  i  osod  i 
lawr  y  garreg  sylfaen,  yr  hyn  a  wnaeth  yn  dra  deheuig,  ac  a 
draddododd  annerchiad  gwerthfawr  iawn  ar  yr  aclilysur.  Buasai 
yn  dda  iawn  genym  pe  gallasem  ddodi  yr  annerchiad  hwnw  yn 
gyflawn  ger  bron  ein  darllenwyr,  ond  y  mae  hyny  yn  anmhosibl 
i  ni.  Pregethodd  y  prydnawn  hwnw  am  bump  ar  y  gloch  ar  y 
Green  gyda  llewyrch  a  bias  mawr. 

Yr  wythnos  olaf  o  fis  Mehefin,  y  flwyddyn  hon,  y  gadawsoni 
ni  Lundain,  ac  y  sefydlasom  yn  Liverpool.  Yr  oeddem,  erbyn 
hyn,  yn  nghyrhaedd  Mr.  Rees  yn  gyson ;  yn  cyd-gyfarfod  ag  ef 
agos  bob  wythnos  neu  yn  amlach  na  hyny,  mewn  rhyw  gyfarfod 
neu  arall ;  ac  yn  cael  y  fraint  fawr  o  gyfeillachu  ag  ef  pan  yn 
gwbl  gartref ol,  ac  yn  ymollwng  yn  hollol  rydd  i'r  arabedd  hoenus 
oedd  mor  naturiol  iddo,  er  yr  ymddangosai  yn  gyfii-edin,  yn  y 
cyhoedd  fel  pe  buasai  wedi  ymddiofrydu  yn  ei  erbyn.  Ac  ni 
wnaeth  pob  mantais  a  gawsom  i'w  adnabod  yn  fanylach,  ond 
dyfnhau  a  dwyshau  yr  argyhocddiad  oedd  yn  ein  meddwl,  er  ys 


HANES  BYWYD   HENRY   REES.  815 

blynydJoedd  lawer,  mai  '■  gwr  sanctaidd  i  Dduw  "  mewn  gvvir- 
ionedd  ydoedd  ;  un  o'r  rhai  mwyaf  felly,  os  nad  y  inwyaf  o  gwbl, 
ag  y  daethem  ni  erioed  i  gyfarfyddiad  ag  of.  Yr  oedd,  gyda 
hyiiy,  yn  un  o'r  rhai  mwyaf  cydwybodol  i  ddyledswydd  a 
adnabuom  ni  erioed.  Ni  cliiliai  byfch  oddiwrth  wnenthur  yr  hyn 
fyddai  yu  boenus  iawn  iddo,  os  dodid  hyny  arno  gan  y  frawdol- 
iaeth,  neu  heb  iddo  gael  ei  ddodi  arno,  os  barnai  y  gallai 
wneuthur  rhyw  ddaioni  i'r  Achos  mawr. 

Wedi  treulio  y  rhan  fvvyaf  o  fisoedd  Gorphenaf  ac  Awst,  1865, 
yn  Nghymru,  efe  a  aeth  i  Gymdeithasfa  Bangor,  Medi  5,  6,  7 ; 
ac  yr  oedd  yno  mor  fy wiog  a  siriol  yn  yr  amrywiol  gyfarfodydd 
ag  y  gwelsid  ef  un  amser,  ac  yr  oedd  yn  pregethu  gyda'i  north 
arferol  ar  y  maes,  am  ddeg  ar  y  gloch,  boreu  lau.  Ac  nid  yn 
unig  yn  pregethu,  ond  fe  draddododd  gyfarchiad  grymus  yn 
erbyn  rhyw  chwareuwyr  oeddent  wedi  dyfod  i  Fangor  ar 
adeg  y  Gymdeithasfa  gyda  bwriad  o  fanteisio  ar  yr  achlysur 
i'w  hamcan  eu  hunain.  Ond  fe'u  siomwyd  yn  gwbl  yn  eu 
dysgwyliadau.  Cafodd  y  Gymdeithasfa  fuddugoliaeth  hollol. 
Bu  gorfod  i'r  chwareuwyr  ymadael  gan  gyfaddef  fod  eu  treul- 
iadau  yn  fwy  o  rai  ugeiniau  o  bunnoedd  na'u  derby niadau. 

Aeth  Mr.  Rees  at  y  Sabboth  ar  ol  Bangor,  Medi  10,  i  Gonwy, 
lie  y  pregethodd  ddwywaith ;  ac  oddiyno,  yr  wythnos  hono,  i 
Liverpool,  lie  yr  ydym  yn  ei  gael  yn  pregethu  bob  Sabboth, 
oddieithr  dau,  o  hyny  hyd  ddiwedd  y  flwyddyn.  Ond  yr  oodd 
yn  myned  yn  fynych  iawn  i  gyfarfodydd  yn  Nghymru,  yu  y 
Deheudir  a'r  Gogledd,  yn  ystod  yr  wythnos,  heb  arbed  dim 
arno  ei  hunan.  Yr  oedd  mewn  gwirionedd  yn  ymroddi  gyda'r 
fath  egni  a  dyfalwch  i'w  waith,  ac  yn  ymddangos  mor  gryf  yn 
y  cyflawniad  o  hono,  ac  yn  edrych,  gyda  hyny,  mor  dda,  fel,  er  y 
cwynai  ychydig  weithiau,  cto  nad  oedd  neb,  ni  a  dybiem,  yu 
dychymygu  am  y  posiblrwydd  o'i  golli  am  flynyddoedd  lawer. 

Ymddangosai  a  theimlai  yn  gyfFelyb  yn  nechreu  y  flwyddyn 
1866.  Yr  oedd  y  flwyddyn  hono  yn  flwyddyn  ag  yr  oedd 
llawer  o  ddysgwyl  ac  o  brjaler  wedi  bod  o  borthynas  iddi,  gan  y 
rhai  a  ddeallant  y  prophwydoliaethau  yn  Llyfr  y  Datguddiad 


816  PENNOD  XIV. 

3'n  cyfeirio  yn  bendant  ati,  inegis  adeg  terfyniad  teyrnasiad 
y  bvvysttil,  a  dechreuad  y  "mil  blynyddoedd."  Yr  oedd  Mr. 
Rees  wedi  darllen  y  fatli  esboniadau ;  ac  er  ei  fod  yn  hoUol  bell 
oddiwrth  cu  cymmeradwyo,  ac  yn  wir  yn  condemnio  yn  bendant 
y  dun  ryfygus,  a  arferid  gan  Dr.  Gumming  ac  ereill  yn  eu 
deongliadan,  eto  yr  oedd  yn  ystyried  fod  "  Arwyddion  yr  Am- 
serau "  fel  yn  awgrymu  ein  bod  ar  fin  cyfnewidiadau  tra 
phwysig,  ac  nis  gallai  yraryddhau  oddiwrth  gryn  fesur  o  bryder, 
wrth  ddysgwyl  am  a  myned  i  mewn  i'r  flwyddyn  bono.  Yn 
nechreu  y  flwyddyn  yr  ydym  yn  ei  gael  yn  ysgrifenu  at  Mrs. 
Davies,  fel  y  canlyn  : — 

"  How  foolish!  taking  the  pen  in  hand,  and  beginning  to  write 
"  without  one  word  to  say  :  no  news  to  communicate  ;  no  favour 
"  to  ask ;  no  end  to  attain.  I  say  all  this  because  I  have 
"  nothing  else  to  say 

"The  long  expected  year  of  1S66,  has  a  stormy  gloom}^ 
"beginning;  what  will  it  bring  forth  before  it  expires,  who 
"  knows  ?  I  have  been  reading  these  days  the  Minor  Prophets, 
"  especially  Hosea  and  Amos.  Amser  diwedd  anwiredd.  How 
"  deeply  rooted  was  the  attachment  of  the  ten  tribes  to  their 
"superstition  and  their  sins.  Their  religion  was  much  like  the 
"  Romish  religion,  a  mixture  of  the  true  and  false  ;  much  of 
"what  was  divine,  mixed  with  their  own  inventions.  And  oh! 
"  how  wicked  in  their  lives,  how  corrupt  in  their  morals ;  their 
"obstinacy  was  amazing,  and  their  judgment  terrible  plague 
"  upon  plague,  till  all  ended  in  rooting  them  out  of  their  own 
"  country.  God  grant  that  all  that  happens  these  years  in  this 
"  country,  may  not  be  the  beginning  of  the  end." 

Y  mae  yn  terfynu  llythyr  arall  a  ysgrifenid  ganddo  yr  un 
amser,  fel  y  canlyn  : — 

'■'  The  year  '6Q  certainly  begins  stormily.  How  it  will  end  no 
"  one  on  earth  knows, 

'  Ond  dyweda'n  ucliel  wrth  ymadael, 
Mai  noddfa  dawel  iawn  yw  Daw.' " 


HANES   BYWYD    HENRY    REES.  817 

Yr  y<lym  yn  ei  gael  yn  nechreu  y  tiwyddyn,  lonawr  2,  3,  4, 
yn  y  Gymdeithasfa  Chwarterol  yn  Mhont  Menai,  Mon.  Yr 
ocdd  yno  yn  tcimlo  yn  iachus  a  chryf,  ac  yn  pregethu  boreu  lau, 
gyda  llawer  iawn  o  eneinniad,  oddiar  Rhuf.  vi.  1 — 11.  Dycliwel- 
odd  oddiyno  at  y  Sabboth  i  Liverpool,  lie  y  bu  yn  ddifwleh  hyd 
y  Pasg.  Y  mae  y  llythyr  canlynol  genym  o'i  eiddo  a  ysgrifen- 
wyd  yn  gynnar  yn  y  flwyddyn  at  y  diweddar  Mr.  Humphre}'' 
Evans,  Llanrhaiadr  Mochnant : — 

"  97,  Chatham  Street,  Ion.  22,  1S66. 

"AxwYL  Gyfaill, — 'Wrth  ofyn  i  mi  ddyfod  cyn  belled  a 
"  Llanrhaiadr  yn  Chwefror  oer  a  chwerw,  yr  wyf  yn  teimlo 
•'  ddarfod  i  chwi  ofyn  path  anhawdd.  Mae  y  tymhor  i  '  ladd 
"llewyn  araser  eira'  wedi  myned  drosodd  arnaf  fi.  Yr  ydych 
'■'yn   ari'er   taerineb   wrth  geisio   genyf  ddyfod,  ac  y  mae  yn 

■  ddrwg  genyf  eich  nacau  ;  ond  ar  yr  im  pryd  yr  wyf  yn  teimlo 
•yn  ormod  gorehest  i  mi  addaw.  Y  mae  amser  yn  cario  ei 
"  effeithiau  ar  fy  nghorph,  ie,  y  mae  fy  meddwl  yn  f wy  llwf r  ac 

■  ofnus :  a  phob  anturiaeth  fwy  na  chyfFredin,  yn  beth  ag  yr 

■  wyf  yn  cilio  rhagddi  gydag  arswyd. 

"  Mae  yn  hawdd  genj^f  eich  coelio  pan  y  dywedwch  na  byddwn 
'•'  yn  adnabod  eich  Cyfarfod  Misol  pe  y  gwelwn  ef.  Ah !  y 
"  mae  Mr.  O.  Jones,  Abram  Jones,  John  Hughes,  R.  Davies, 
"  Gwalchniai,  Ismael  a  Thomas  Jones,  a  Jones,  Dolfonddu, 
■'•'  Morgans,  Trallwm,  ac  eraill,  yn  y  dj'staw  fedd.  '  O  !  fyd,  O 
"  fyd,  pa  beth  wna'i  yma  yn  by w  ? '  O  am  addf edu  i  fyned  i'r 
"  bedd. 

"  Cotiwch  ti  at  bawb  a'm  hadnabu,  os  oes  rhai  o  honynt  yn 
"  fyvv  eto,  yn  Llanrhaiadr.  Drwg  genyf  am  gystudd  ac  ym- 
'■  ollyngdod  y  brawd  David  Humphreys ;  ond  nid  oes  dim  i'w 
'•'  wneyd  ond  tewi  dan  law  Duw,  ac  ymgysuro  ynddo  ef  trwy 
'•  Grist. 

"  Ydwyf,  auwyl  gyfaill,  yr  eiddoch  yn  serchog,  H.  Rees." 

Yn  nechreu  y  flwyddyn  hon,  yr  ydym  yn  cael  Mr.  Rees  mown 
eymeriad  lied  newydd,  er  nad  mewn  un  modd  yn  hoUol  ddieithr 


818  PENNOD   XIV. 

iddo.  Fe  gynnygivvyd  gwobr  am  yr  euglynion  neu  y  pennilliou 
goreii  i'w  dodi  ar  fedd  ei  hen  gyfeillion,  Mr.  a  Mrs.  Hugh 
Griffiths,  o'r  Amwythig,  at  farwolaeth  y  rhai  y  cyfeiriasom  yn 
tudal.  779 ;  ac  fe  ddymunodd  y  cyfeillion  yno  ar  i  Mr,  Rees  ym- 
oymnieryd  a  beirniadu  y  cyfansoddiadau  a  anfonid  i'r  gystadleu- 
aefch  arnynt. 

Yr  oedd  efe  wedi  bod  yn  beirniadu  felly  mewn  amryw  gyfar- 
f odydd  Cj^stadleuol  a  gedwid  o  bryd  i  bryd,  yn  y  dref  hon ;  a 
phob  amser  yn  gwneyd  hyny  gyda  gofal  a  chydwybodolrwjT^dd 
arbenig,  ac  er  boddlonrwydd  mawr  i'r  rhai  a  wasanaethid 
n-anddo.  Y  mae  yn  ddrwg  genym  na  ddaeth  dim  coffadwriaeth 
yso-rifenedig  am  jr  un  o'r  cj'farfodj^dd  hj'^n}',  na  chymmaint  a 
llinell  o'r  un  feirniadaeth  o'i  eiddo  ynddynt,  erioed  i'n  llavv''  ni, 
Yn  fFodus,  pa  fodd  bynnag,  fe  ddanfonwyd  i  ni  ei  feirniadaeth  ar 
y  cyfansoddiadau  ar  y  testyn  neillduol  a  ymddiriedasid  iddo  ef 
yn  Nghyfarfod  yr  Amwythig,  ac  y  mae  yn  dda  iawn  genym  ein 
bod  yn  gallu  ei  chyflwyno  ger  bron  ein  darllenwyr.  Fel  y 
canlyn  yr  ysgrif ena : — 

"97,  Chatham  Street,  Mawrth  22,  1866. 

"  Anwyl  Gyfaill, — Yr  wyf  yn  anfon  i  chwi  yr  holl  gyfan- 

•  soddiadau  a  dderbyniais,  gyda  r  farn  oreu  a  alias wn  i  roddi 
'•'  amynt ;  ymgynghorais  ychydig  ag  ereill  hefyd. 

'•'  Dosbarthais  y  Papurau  i  ddau  ddosbarth  :  Yn  y  cyntaf , 
"  rhoddais  Isaac,  Silas,  Lazarus,  Cymmydog,  ac  loan.  Rhoddais 
"  y  pump  hyn  o'r  neilldu  yn  bur  fuan,  o  herwydd  eu  bod  yn 

•  Uawer  gwaelach  cyfansoddiadau,  na'r  pump  ag  sydd  yn  gwneyd 
"  i  fynu  fy  ail  ddosbarth.  Mae  pob  un  o'r  rhai'n  yn  bur  dda,  a 
•'  theimlwn  yn  anhawdd  barnu  rhyngddjmt,  a  phenderfynu  pa 
•'  un  o  honynt  oedd  y  goreu,  a'r  mwyaf  priodol  i'w  roddi  ar  fedd 
"  ein  hen  gyfeillion. 

"  Mae  englynion  Tydain  ac  Ab  Eben  yn  bur  dda.  Pe  un 
"  eno-lyn  a  fwriadech  roddi  ar  y  bedd,  dewiswn  i  yr  olaf  o'r  eiddo 
"  Ab  Eben.  Os  rhowch  ddau  englyn,  yr  wyf  yn  rhoddi  y  flaen- 
"  oriaeth  yn  hytrach  i  Tydain.  Am  y  tri  ereill,  profais  yn 
"ddigou  anhawdd   gwrthod    yr   un  o  honynt.      Mae  yr  eiddo 


HANES   BYWYD   HENRY   REES.  819 

"  Cofiadur  yn  bur  dcla.  Ond  dau  bennill  Galarus  j'n  well  o  bosibl ; 
"  tra  y  mae  yr  eiddo  Un  a'u  hadwaenai,  yn  fy  mam  i,  mewn  rhy \v 
"  bethau,  yn  rhagori  ar  y  ddau.  Mae  y  pennill  cyntaf  o'r  eiddo 
"  — "  Un  a'u  hadwaenai,"  yn  ddarluniad  pur  gy wir  o  Mr.  GrifEths, 
"  ac  y  mae  hyny  yn  nghj'd  a  rliy  w  ystyriaethau  ereill,  yn  iy 
"nhueddu  fi,  ar  y  cyfan,  i'w  ddewis  ef  o  flaen  yr  un  o'r  lleill. 
"  Felly,  chwi  ddcallwch  fy  mod  i  yn  rhoddi  y  flaenoriaeth  i  Un 
''■  a'u  hadiuaenai. 

"  Mae  arnaf  ofn  ei  bod  yn  rhy  dy wyll  i  mi  addaw  dyfod  i'ch 
"  Cyfarfod  Blynyddol  yn  bresennol.  Os  byddwch  yn  Rhuthin, 
'•'  yr  wyf  yn  dysgwyl  y  byddaf  yn  gallu  rhoi  ateb  i  chwi  ar 
'•'  unwaith. 

■'  Coiion  atoch  oil,  yr  eiddoch  yn  garedig, 

"  Henry  Rees." 

Dichon  nad  annerbyniol  gan  ein  darllenwyr  fydd  cael  y 
cyfleusdra  i  ddarllen  y  pennillion  a  farnwyd  gan  Mr.  Rees  yn 
deilwng  i'w  dodi  ar  fedd  ei  hen  gyfe'Uion,  "  ^Ir.  a  Mrs.  Hugh 
Griffiths,  Amwj'^thig:" — 


"  GTveiid  'Sant'  vn  argrp.iTedig 

Ar  ei  wyneb  anwyl  ef  ; 
Mewn  adilf«\vnde.r,  etto'n  ■wro 

Yr  arwciiiiai  blant  y  nef : 
Pan  gyffyrddai  ef  fig  adiiod, 

Llifai  allan  ddyfroedd  byw, — 
Fel  o'r  graig  dan  wialen  Moses — 

I  adfywio  Seion  Duw. 

Mara  yn  Israel  oedd  ei  briod, 

Colofn  gref  i'r  claf  a'r  tlawd  ; 
Am  ei  dawn  i  weision  Tesu 

Fe'i  canmolir  yn  nydd  Brawd. 
Pa'm  rhaid  d'weyd  niai  nef  a  gawsant 

Wedi  cefim  ar  y  glj-n  ? 
Ki  fedd  Awdwr  Crcadigaeth 

Ond  y  nef  i  duau  fel  li3'n." 

Yr  ydym  yn  deall  mai  Mr.  Joseph  Owen,  Amwj^thig,  oedd 
awdwr  y  Pennillion  buddugol. 


820  TENNOD  XIV. 

Yr  oedd  Mr.  Rees  yn  hynod  o  hofif,  ar  adegau  hamddenol,  ac  er 
math  o  gyfnewid  i'w  feddwl  oddiwrth  orchwylion  caletacb, — o 
lyw  cliwareu  a  phrydyddiaeth,  a  cbeisio  arllwys  allan  ei  deiin- 
ladau  yn  y  ffurf  o  bennillion  gvvreiddiol,  neu  ynte  mewn  cyfieith- 
iadau  o'r  Saesonaeg.  Yr  oedd  yn  cael  gradd  o  ddifyrwch  iddo  ei 
hunan  yn  hyn,  ond  yr  oedd  yn  ei  amcauu  yn  fwy  ni  a  dybygeni, 
er  difyrwcb  i'w  wyrion  bycbaiu,  neu  ynte  i'w  gyt'eillesau  ieuaine, 
y  rbai  a'i  poenent  am  rywbetb  oddiwrtbo  yn  eu  Halhums.  Yr 
ydyni  wedi  rboddi  rbai  engbreifftiau  o  byn  eisoes  yn  y  rbanau 
blaenorol  o'r  "Cobant"  (gwel  tudal.  61,  89,  614,  615);  ac  er 
mwyn  rboddi  pob  golwg  a  allwn  arno  i'n  darllenwyr,  dicbon  mai 
gwell  fyddai  i  ni  ddodi  i  mewn  yma  yr  ycbydig  ereill  o  bonynt 
a  ddaetbant  i'n  Haw. 

Mae  y  canlynol  allan  o  un  o'i  lytbyrau  at  Mr.  a  Mrs.  Davies  : — 

"  We  are  going  on  berc  at  tbc  same  rate  of  Cbapel  attendance  ; 
'•'sometbing  every  nigbt;  and  if  a  new  extra  nigbt  w^ere  created, 
"  I  am  quite  confident  it  would  not  be  suffered  to  remain  idle  or 

'■'  empty O  !  best  love  to  tbe  little  ones.      '  Eicb 

■'  rbai  bacb '  says  tbe  Bible  very  tenderly — So  say  I — 


'  Anwyliaid,  tlysion,  byddwcb  iacb  ; 
Gras,  bcdd,  a  bwyd,  i  ebwi  rai  bacb.' 


Taid." 


Yn  Album  un  fercb  ieuanc,  yr  hon  a  geisiai  ganddo  ysgrifenu 
rbywbetb  iddi,  fe  ganfyddai  enwau  Mr.  Stowell  Brown  a  Dr. 
Raffles,  heb  ddim  wedi  ei  ysgrifenu  ganddynt  ond  eu  benwau  yu 
uuirc  J  ac  fe  ysgrifenodd  yntau  dan  enw  un  o  bonynt : — 

"  Gwaitb  diflasa  yw  'sgrifenu, 

Gyda  pbin  a  Haw  ddifFrwytb  ; 
Betb  yw  cynnyrcb  fy  awenydd  ? 

Marw  drutb  a  merfaidd  drwytb  ; 
Dedwydd  ydyw'r  dynsawd  bwnw, 

S3'dd  yn  'getkivr  digon  mawr, 
I  addurno  dail  yr  Album, 

Dim  ond  rboddi  ei  emv  i  lawr." 


KANES   BVWYD   HENRY    REES.  821 

Eto  vn  Alhiivi  bachffen  ieuanc  : — 


Eto:— 


"  I'r  llauc  hyu, — eginyn  dyn, 
Fel  gwlith  boed  dawn  y  Duw-ddyn." 

"  All  maen  arhoi  mewn  aer  ? 

A  all,  mewn  raor,  wreichionen  fyw? 
Marw  o  hyd,  ond  byw  j^'m  ceir, 

Mae'r  clod  i  gyd,  i  ti,  fy  Nuw. 
Cylioeddwch  hyn  trwy'r  byd  yn  Ian, 

'Rwyf  fi,  'rwyf  fi,  o  uffern  dan." 

Cyfieithiad  ydy w  y  pennill  diweddaf  allan  o  un  o'r  Emynau  a 
genid  yn  dra  effeithiol  yn  Nghapel  Mr.  Spurgeon,  y  boreu 
Sabboth  y  bu  yno,  Awst  31,  1862.     Gwel  tudal.  730. 

Mewn  Album  arall  fe  ysgrifenamewn  iaith  rydd: — 

Cynghor  i'r  pedair  Chivaer. 

"  Fel  Mair,  byddwcli  yn  fyfyrgar  ; 
Fel  Martha,  byddwcli  yn  ddiwyd ; 
Fel  marched  Salphaad,  ceisiwch  etifeddiaeth  yn  nhir  yr 

addewid  ; 
Fel  Deborah,  cyfodwch  yn  famau  yn  Israel." 

Eto  :— 

"  Animod  heddwch  a  chysur  if  am  dduwiol  yn  ei  hen  ddyddiau." 

"  If  she  have  brought  up  children ; 
If  she  have  lods^ed  strangers ; 
If  she  have  washed  the  saint's  feet ; 
If  she  have  relieved  the  afflicted  ; 
If  she  have  diligently  followed  every  good  work." 

Mewn  Album  arall  fe  ysgrifenodd  bennill  neu  ddau  o'i 
gyfieithiad  o  linellau  Mrs.  Hemans  i'r  "  Better  Land."  Yr  oedd 
yn  nodedig  o  hoff  o'r  ganiad  hon  ;  ac  ni  flinai  byth  ar  ei  chanu, 
ac  ar  ei  ymdrech  i'w  chyfieithu  i'r  Gymraeg.      Ond  nis  gallai 


822  PENNOD   XIV. 

mown  uu  model  ei  foddio  ei  huuan  yn  ei  gyiieithiad.  Yn  wir  yr 
oedd  rhai  lliuellau,  hyd  yn  nod  pan  y  byddai  yn  cauu  yn  y  Gym- 
raeg,  megis  y  byrdwn, — "  Not  there,  not  there,  my  child,"  na 
]  lyddai  byth  yn  amcanu  eu  cyfieithu.  Mae  yn  ddrwg  genym  nad 
oes  dim  o'i  gyfieithiad  o'r  ganiad  hon  ar  gael,  end  y  ddau  bennill 
canlynol,  y  rhai  a  ysgrifenwyd  ganddo,  £el  y  dywedasom,  yn 
Album  un  o'i  gyfeillesau.  Fe'u  dodir  i  lawr  yma  yn  hoUol  fel 
y  ceir  hwynt  yno  : — 

"  /  wlad  ivell  na  Chymru." 

"  Mi'th  gly wais  di  yn  son  am  wlad  sydd  well, 
A  phawb  o'i  phlant  uwch  drwg  yn  rahell ; 
O  !  mam,  pa  le  mae'r  fro  ddighvy'  ? 
Os  cawn  ni  hi,  ni  wylwn  mwy." 

Ateh. 

'  Llygad  nis  gwelodd  hi,  fy  machgen  glan ! 
Ni  chly wodd  clust  ddwfn  donau'i  chan ; 
Ni  luniodd  breuddwyd  wlad  mor  braf — 
Un  loes  na  chwyn  o'i  mewn  ni  chaf* : 
Amser  ni  faidd  ddifwyno  ei  gwedd, 
Mae  hwnt  i'r  byd,  a  hwnt  i'r  bedd. 
It  is  there,  it  is  there,  my  child ! " 

Ebrill  30,  1863. 

Pan  yn  aros  gyda  r  teulu  yn  y  wlad,  byddai  yn  mwynhau  yn 
fawr  myued  allan  yn  y  prydnawuiau  gyda'r  cerbyd,  i  yfed  yr 
awyr  iach,  ac  i  weled  y  gwahanol  olygfeydd  a  ddygwyddent  yn 
y  ffordd  a  gymmerent.  Nis  gellid  braidd  byth  ei  berswadio  i 
fyned  allan  felly  yn  y  boreuau,  "  yr  amser  gweithio "  fel  yr 
arferai  ddywedyd,  ond  yr  oedd  bob  amser  yn  barod  yn  y  i)ryd- 
nawn.  Hoffai,  ar  adegau  felly,  eistedd  yn  ymyl  y  cerbyd wr ;  a 
byddai  wrth  ei  fodd  os  cai  un  o'r  plant  i  eistedd  yn  ei  ymyl,  yn 
enwedig  un  o'r  rhai  lleiaf — un  y  gallai  ei  gofleidio  yn  ei  freich- 
iau  yn  g-wbl  ddifeddwl  pa  ysbybio  a  chrebachu  a  barai  hyny  i'r 


HANES   BYWYD    HENRY   REES.  823 

gwisgoedd  a  fyddont  am  y  plentyn.  Un  diwrnod;  yn  haf  y 
flwyddyn  1868,  yr  haf  diweddaf  iddo  ef  ar  y  ddaear,  pan  oedd  y 
gwres  yn  fawr  iawn  ac  agos  yn  annioddefol,  wedi  eu  myned 
allan  felly  tua'r  Penmaenmawr,  yr  oeddent  erbyn  cyrhaedd  y 
Penmaenbach  yn  mron  a  dyddfu  gan  y  gwres,  ac  yr  oedd  y 
graig  fawr  hono  yn  gysgod  dymunol  iawn  iddynt.  Ceisiai  Mr. 
Rces  gan  y  cerbydwr  aros  am  yehydig  jno,  yr  hyn  oedd  fodd- 
liaus  iawn  iddynt  oil.  Difyrid  liwy  gan  Mr.  Rees  trwy  yehydig 
bennillion  yn  y  rhai  yr  annerchai  iin  o'r  meirch, — march  oedd  yn 
hofF  iawn  ganddo, — ^yr  hwn  oedd  braidd  yn  anesmwyth  ac  aflou- 
ydd  wrth  orfod  aros  yn  ei  unfan  cyhyd.  Wedi  myned  i'r  t;^  efe  a'u 
hysgrifenodd  allan  pan  oeddent  yn  fy w  yn  ei  gof,  gan  eu  galw, — 

"  TeiTnlad  y  Bardd  ar  ei  vjaith  yn  cyrhaedd  i  gysgod  y  Pen- 
maenbach, tuedi  marchogaeth  trwyr  givres  o  Gonwy." 

"  O  Fredi  bach,  attohvg,  saf, 
Mae  yma  gil  rhag  gwres  yr  haf, 
A  theimlwyf  yn  ymoeri  yn  braf, 

Wrth  gefn  y  mynydd  mawr; 
Mae'r  haul  tu  draw,  anfeidrol  drwch 
Sydd  rhyngwyf  a'i  belydrau  fflwch, 
Caf  sychu  y  llaid  o  chwys  a  llwch, 

Saf,  Fred,  am  banner  awr. 
Ar  dir  a  m6r  mae  golwg  der, 
A'r  awel  fach  sy'n  oer  a  pher, 
Mae'n  gwasgar  mwyniant  hyd  fy  mer, 

Saf,  Fred,  am  banner  awr. 
Mi  noetha  'mhen,  mi  leda'm  safn, 
Saf,  Fred,  nid  wyf  am  golli  dafn, 
Gaiff  chwythu  arnaf  trwy  bob  haf n  ; — 

Saf,  Fred,  am  banner  awr." 

"  Gwyw  anianfud  sy'n  gwaeddi'n  fawr, 
O  ystyr,  Dad  y  gwlaw." 


824  PENNOD  XIV. 

Mae  yn  ddiammeu  fod  lliaws  ercill  o  ddaruau  cyffelj^b  o'i 
eiddo,  ar  wasgar  yma  a  tliraw  yn  nheuluoedd  Cymru,  ond  yv 
ydym  ni  wedi  dodi  i  niewn  yr  oil  a  ddaethant  i'n  dwylaw  ni ;  ac 
yr  ydym  yn  hollol  hyderus  na  bydd  neb  o'n  darllenwyr  heb 
wertht'awrogi  y  fantais,  a  roddir  iddynt  trwy  y  difyrion  hyn,  i'w 
adnabod  yn  y  wedd  neillduol  ellir  gael  ynddynt  ar  nodwedd  ei 
feddwl. 

Yn  ei  fl3myddoedd  diweddaf  fe  gymraerai  gryn  lawer  o 
liyf'rydwch  mewn  darllen  y  Bardd  Seisonig  Wordsworth,  yn 
gystal  ag  mewn  eyfieithu  rliai  llinellau  o'i  eiddo  ef,  a  Longfellow, 
ac  ereill,  i'r  Gymraeg.  Ond  anfynych  iawn,  os  un  amser,  y 
byddai  3m  gallu  ei  foddio  ei  hunan ;  ac  nid  oes,  hyd  y  gwyddom, 
yr  un  linell  o'r  cyfieithiadau  hyny  ar  gael. 

Ond  wedi  erwydro  mwy  nag  a  amcanem  gyda  Mr.  Rees  yn  ei 
Ddifyrion,  rhaid  i  ni  yn  awr  ddych'welyd  ato  yn  ei  fywyd 
llafurus.  Efe  a  aeth  at  y  Croglith,  Mawrth  30,  a'r  Pasg, 
Ebrill  1,  1866,  i'r  Rhyl ;  ac  i'r  Dyserth  ddydd  Llun  y  Pasg,  ac  a 
bregethodd  rhwng  y  ddau  le  chwech  o  weithiau.  Yn  mhen  llai 
na  phythefnos,  Mercher,  lau,  a  Gwener,  Ebrill  11,  12, 13,  yr  oedd 
yn  Nghymdeithasfa  Rhuthin,  a'r  dyddiau  cyntaf  o  honi  yr  oedd 
yn  ymddangos  mor  iach  a  heinyf  ag  y  gwelsem  ef  er  ys  Uawer  o 
amser.  Fe'i  trefnwyd  i  bregethu  yn  Nghapel  Llanf wrog  ar  nos 
lau.  Wrth  deithio  mewn  cerbyd  agored,  o'r  Capel  i'w  letty, 
yn  nhy  Mr.  William  Lloyd  yn  Llanbedr,  fe  gymmerodd  anwyd 
trwm  iawn,  oedd  wedi  troi,  erbyn  boreu  drannocth,  yn  beswcli 
poenus  iawn  arno.  Dyma  yr  ail  dro,  beth  bynnag,  iddo  gaol 
anwyd  yn  Rhuthin.  Gwelsom  ef  yr  wythnos  ganlynol ;  ac  yr 
oedd  yn  cwyno  ei  fod  yn  methu  taflu  yr  anwyd  ymaith,  a'i  fod 
yn  parhau  i  gael  ei  flino  gan  y  peswch ;  a  bu,  am  amryw  wyth- 
nosau,  heb  gael  cwbl  ym wared.  Dichon  ein  bod  ni  yn  methu ; 
ond  y  mae  j'-r  argrafF  yn  ddofn  ar  cin  meddwl,  fod  cysylltiad  tra 
agos  rhwng  yr  anwyd  a  gaf odd  y  noswaith  bono,  a  i  barodrwydd, 
o  hyny  allan,  i  gymmeryd  anwyd  trwm,  a  efieithiai  yn  fwy  neu 
lai  ar  ei  ysgy faint,  pa  bryd  bynnag  y  gwlychai  neu  yr  oerai  yn 
fwy  na  chyfFredin.     Wedi  ysgrifenu  ein  nodiad  diweddaf,  ni  a 


HANES   BYWYl)    HENRY    REES.  825 

!:^yfarfuasom  ar  dyfyniad  canlynol  o  uu  o'i  lytliyrau  ef  ei  limian, 
yr  liwn  sydd  yn   cadarnhau  yn   hollol   y  dybiaeth  a  goleddid 

"  Mai,  186G. 

"  Yr  ydym  ni  yn  weddol  iacli,  ond  gweddol  ydwyf  fi.     Mae  y 
'  siwrnai  i  Ruthin  yn  fy  hen  esgyrn  eto ;  fy  llais  heb  ddyfod  a  to 

•  oi  hun ;  fy  mheswch  heb  ddarfod.  Gynt  ini  deimlwn,  pan  awn 
'■  a]  Ian  o'r  siudy  am  ivalk,  fywyd  yn  ffrydio  trwy  fy  holl  system ; 

•  ond  yn  awr  yr  wyf  yn  teimlo  yn  drivm  wrth  gerdded,  yn 

'•  debyg  i  delpyn  o  blwm Beth  bynnag  yw  henaint, 

'•'  y  mae  wedi  dechreu ;  betli  Jjynnag  y w  angau,  nis  gall  fod  yn 
"mhell  iawn  eto;  beth  bynnag  yw  tragwyddoldeb  a'r  byd  an- 
'•'  weledig, — nis  gall  fod  yn  ddirgelwch  yn  hir  mwyach.  Mae 
"  iechyd  Liverpool  yn  well  y  dyddiau  hyn ;  ond  y  mae  rhy  w 
"  Slow  Fever  yn  y  byd  masnachol.  Y  mae  amry w  Firms  wedi 
"  lx)d  yn  bur  sal,  a  rhai  wedi  marw  o  honi.  Bank  Earned  wedi 
"  rhoi  y  clefyd  i  lawer ;  hen  sefydliad  banner  can'  mlwydd  oed, 
"  ond  yn  ddiweddar  wedi  gosod  ei  hun  ar  seiliau  newyddion ;  ac 

"  mewn  dong  mis  wedi  gyru  ei  hunan  i'w  grogi Ac 

"eto,  blwyddyn  neu  ddwy  yn  ol,  yr  oedd  Mozley,  prif  ddyn  y 
"Bank  hwn,  yn  cynnal  mawredd  a  rhwysg  tywysogaidd  fel 
"  Maer  Liverpool.  A  ydyw  yn  bosibl  i  bethau  fel  hyn  fod,  heb 
"fod  drwg  yn  rhy wle  ?  Yn  wir  ni  a  ddylem  oil  gymmeryd 
"  rhybudd.  By w  yn  gynnil,  islaw  yr  income.  '  Edrych  yn 
"ddyfal  ar  dy  anifeiliaid,  a  gofala  am  dy  braidd,  canys  cyfoeth 
"  ni  phery  byth.' " 

Y  mae  Mrs.  Davies  yn  rhoddi  i  ni  un  hanesyn  liynod  iawn  am 
dano  ar  un  prydnawngwaith  Sadwrn,  yn  mis  Mehefin  yr 
haf  hwn.  Yr  ydym  yn  cael  ei  fod  yn  y  Benarth  y  Sadwrn, 
Mehefin  23,  ac  yn  pregethu  yn  Tan-y-bwlch  a  Chonwy  y  Sab- 
both  canlynol ;  ac  ni  a  dybiem  mai  dyna  y  pryd  y  cymmerodd 
yr  amgylchiad  ag  y  cyfeirir  ato  yma  le.  Ond  ni  a  ddodwn  yr 
adroddiad  yn  ngeiriau  Mrs.  Davies  ei  hunan,  yn  unig  mewn 
rhydd  gyfieithad  : — 


826  PENNOD  XIV. 

"  Y  mae  Taidi  yn  liofF  iawn  o'n  liauwyl  M.  fechan.  Ar  bryd- 
nawn  Sadwm  hi  a  ddaeth  ataf  i'r  drawing-room,  gyda  golw"- 
gyfFrous  ond  meddylgar  a  difrifol  iawn  arni.  Dywedai  wrthyf 
ei  bod  wedi  bod  yn  cerdded  gyda  Taidi  o  flaen  y  ty,  a  bod 
seindorf  {band)  Llansantffraid,  ar  y  pryd,  i'w  gly wed  yn  chwareii 
dros  yr  afon.  Cymmerodd  ei  thaid  hi  i  le  y  gellid  gweled  3^1- 
olygfa  yr  ochr  arall  i'r  dwf r }  a  dy wedodd  wrthi  am  edrych  o'i 
hamgylch,  i  weled  yr  olygfa  brydferth :  yr  afon  yn  llifo  i  lawr 
yn  dawel  ac  esmwyth,  a'r  tir  yn  ymgodi  yn  raddol  ar  y  Ian  yr 
ochr  draw.  Yna  dywedodd  wrthi  am  ddychymygu  mai  angau 
oedd  yr  afon  oedd  o'i  blaen;  ac  mai  y  nefoedd  oedd  y  tir  a 
welai  y  tu  draw  iddi ;  ac  mai  caniadau  yr  angylion,  yn  y 
Gogoniant  oedd  y  beroriaeth  oedd  yn  ei  chlustiau ;  ac  yna, 
meddai  wrthi, — '  Mi  hoffwn  i  farw  ar  brydnawn  hyfryd  fel  hwn, 
— croesi  afon  angau  yn  ngoleuni  yr  hwyr ;  cly wed  caniadau  yr 
angylion  pan  yn  myned  ;  ac  yna  ymuno  a  hwynt  am  byth.'  '  A 
pha  beth  a  wnewch  chwi,  Mary  ? '  meddai  wrthi  hithau  : — '  Mi 
fyddaf  fi  yn  meddwl  am  danoch,  ac  yn  dyfalu,  pa  beth  tybed,  y 
mae  Mary  fach  yn  ei  wneyd  yn  awr?'  'O!'  meddai  Mrs.  Davies, 
'  y  mae  yr  olwg  oedd  ar  lygaid  y  plentyn,  pan  adroddai  hyn  i 
mi,  yn  ymrithio  yn  fyw  ger  bron  fy  meddwl  eto." 

Yr  oedd  efe  a  ninnau  yn  myned  gydan  gilydd  i  Gymdeith- 
asfa  Llanfair-caer-einion,  yr  lion  oedd  yn  dechreu  nos  Lun, 
Mehefin  11,  ac  yn  terfynu  ddydd  Gwener,  Mehefin  15.  Yr  oedd 
yn  teimlo  yn  dda  iawn  yn  y  Gymdeithasfa  hono ;  yn  cymmeryd 
rhan  arbenig  yn  yr  holl  gyfarfodydd ;  ac  yn  cydnabod  pan  yr 
oeddem  yn  dychwelyd  adref  ar  y  nos  Wener,  ei  fod  yn  llawer 
iawn  gwell  na  phan  oeddem  yn  cychwyn.  Dygwyddodd  un 
peth  ar  ein  dychweliad  adref  a  adawodd  argraff  neillduol  ar  ein 
meddwl  o'i  ofal  rhag  pechu,  ac  o  wir  ofid  ei  galon  o'i  gael  ei 
hunan  ar  gyffiniau  hyny.  Yr  oedd  amgylchiadau  teuluaidd  yn 
galw  arnom  ni  i  ddychwelyd  adref,  o  byddai  bosibl,  yn  gynnar 
ddydd  Gwener ;  ac  felly  yr  oeddem  wedi  trefnu  gyda  chyfeillion 
Llanfair,  i  ymadael  yn  ddioed  ar  ol  y  cyfarfod  am  wyth  y  boreu 
hwnw.     Ond  daeth  Mr.  Rees  atom  i'n  cymhell  i  arcs  hyd  ar  ol 


HANES    BYWYD    HENRY    REES.  827 

yr  oeJfa  am  ddeg,  ac  y  cacm  felly  fyned  gyda  n  gilydd,  fel  ag  y 
daefcliem  yn  nghyd.  Felly  £u.  Erbyn  hyny  yr  oedd  y  Parch. 
Koger  EdwardS;  y  Parch.  Francis  Jones,  yn  awr  o  Abergele,  a 
rhyvv  rai  ereill,  yn  cyd-deithio  a  ni  i  gyfarfod  y  train  yn  y 
Trallwm.  Wedi  cyrhaedd  Croesyswallt,  £e  sicrheid  ni  gan  un 
brawd  fod  digon  o  amser  i  ni  i  gael  cwpanaid  o  de,  cyn  y  byddai 
train  y  Great  Western  yn  cj'chwyn  am  Gaer  a  Liverpool.  Felly 
ni  a  aethom  i  dy  cyfagos,  ac  at  gyfeillion  caredig  er  mwyn  hyny. 
Ond  gyda  n  bod  yn  eistedd  wrth  y  bwrdd,  dyna  genad  yn  dyfod 
ar  ffrwst  i'n  hysbysu  fod  y  train  ar  gychwyn,  ac  y  byddai  raid  i 
ni  wneyd  y  brys  mwyaf  onide  y  collem  ef.  Rhedasom  ein 
goreu,  ond  yn  ofer.  Yr  oeddem  yn  rhy  ddiweddar.  Ac  eto  yr 
oeddem  yn  teimlo  pe  buasai  y  dyn  oedd  yno  yn  rheoli  yn 
ewyllysio,  y  gallasai  yn  hawdd  iawn  attal  y  train,  fel  ag  i'n 
galluogi  i  fyned  i  mewn  iddo,  gan  ein  bod,  mewn  gwirionedd,  yn  y 
Station  pan  oedd  yn  cychwyn.  Ac  wrth  i  Mr.  Rees  weled  hyny, 
a  gweled  y  dyn  hefyd  yn  ymddangos  yn  hytrach  yn  mwynhau 
ein  profedigaeth,  fe  gollodd  braidd  yn  ei  dymher,  ac  a  droes 
arno  mewn  iaith  led  galed,  gan  fygwth  dwyn  ei  ymddygiad  i 
sylw  rhai  irwch  nag  ef.  Ond  mewn  munud,  meddai,  "  Beth  a 
wnaf  fi  fel  hyn  yn  colli  fy  nhymher,  ac  yn  pechu  yn  ngwyneb 
profedigaeth  mor  fechan,  a  phan  nad  oes  dim  i'w  ennill  trwy 
hyny  ?  "  "  Yna,"  meddai  wrthym  ni,  "  y  mae  dyn  yn  greadur 
gwan  iawn  ! "  Dychwelasom  i'r  ty  at  ein  te,  a  bu  raid  i  ni  aros 
yn  Nghroesyswallt  hyd  tua  naw  ar  y  gloch,  fel  na  chyrhaedd- 
asom  ein  cartrefi  hyd  nes  oedd  yn  tynu  at  banner  nos. 

Yr  wythnos  ganlynol  yr  oeddem  gyda  n  gilydd  drachefn  yn 
Nghymdeithasfa  M6n,  a  gynhelid  y  flwyddyn  hono  yn  Ngwalch- 
mai,  lau  a  Gwener,  Mehefin  21,  22.  Yr  oedd  ynoyn  siriol  iawn. 
ac  yn  prcgcthu  gyda  grym  neillduol. 

Yr  oedd  wedi  addaw  myned  i  Gymdeithasfa  Maesteg,  yn  Sir 
Forganwg,  yn  uechreu  mis  Awst ;  a  chan  obeithio  y  buasai 
ychydig  seibiant  yn  llesol  iddo,  efe  a  benderfynodd  fyned  i 
Landriudod,  ar  ei  fFordd  yno,  i  yfed  y  dyfroedd  ac  i  orphwys  yn 
gwbl  oddiwrth  bob  llafur  meddyliol.     Efe  a  aeth  yno  ddydd 


8:i8  PENNOD    XIV. 

Mawrtli,  Gorphonaf  24.  Yr  oedd  amryw  gyfeilliou  iddo  yno  ai- 
y  pryd,  ac  yn  eu  plith  Dr.  Edwards,  a  mwynhaodd  eu  cyni- 
deithas  yn  fawr.  Pregethodd  yno  ar  3^  Sabboth,  Gorphenaf  29. 
Aeth  i  Aborlionddu  at  y  Sabboth,  Awst  5  ;  i  Gyfarfod  Pregethu 
3'n  Nghaerdydd,  y  Llun  a'r  Mawrth,  lie  y  pregethodd  dair 
gwaitli ;  i'r  Gymdeithasfa  j-n  Maesteg,  y  Mercher  a'r  lau,  lie  y 
pregethodd  hefyd  dair  gwaith ;  i  Benybont,  nos  Wener ;  i  Aber- 
tawe  at  y  Sabboth,  Awst  12,  a  boreu  Llun  j''  13 ;  ac  i  Newport  at 
y  nos  Lun.  Pregethodd  fel  hyn  dair  ar  ddeg  o  weithiau  mown 
ychydig  gydag  wythnos,  ac  yr  oedd  ei  nerth  yn  parhau  yn 
hynod  ia^Yn. 

Pan  oedd  3m  Llandrindod  3'  pr3'd  hwn,  fe  ysgrifenodd  3^ 
ll3"thyr  canlynol  at  Mrs.  Rees : — 

'■  Llandrindod,  Awst  3, 1866. 

"  My  Dear  M., — We  have  drunk  the  waters  this  moruins:  for 
'•'  the  last  time,  perhaps,  for  ever ;  and  to-morrow  we  part,  and 
"  turn  every  one  his  own  way  ; — Dr.  E.  to  Aberystw3''th  ;  Mr.  E. 
"  to  Liverpool ;  and  myself  to  Brecon.  I  dread  the  labour  of  the 
•'■'  week  that  is  before  me.  I  hope  the  good  effects  of  the  waters 
"  may  not  all  be  lost  by  the  labour  and  excitement  of  public 
"  meetings 

"  The  room  is  full  of  strangers,  and  they  are  very  talkative. 
"  I  can  write  no  more.  I  find  that  these  waters  will  not  make 
"  me  young  again.  I  long  to  feel  sin  so  weakened  within  rae,  as 
"  nature  is.  It  is  dismal  enough  to  feel  oneself  both  bodily  and 
"  mentally  decaying,  while  corruption  and  sin  maintain  their 
"  strength  and  life.  I  can  enter  fulh^  into  the  feelings  expressed 
"  by  Robertson  of  Brighton,  when  he  sa3's, — '  An  evening  of 
"failure.  In  vain  have  I  tried  to  work  or  think.  The  onh'^ 
"  resource  at  last  is  to  fall  back  on  an  old  sermon.  This  mental 
"  powerlessness  is  becoming  fast  an  alarming  thing ;  memory  and 
"  grasp  are  both  going :  and  with  an  incessant  call  for  fresh 
"  thought,  this  feeling  is  a  more  than  ordinarily  painful  one ' 
'•'  {Life,  Vol.  II,  'page  210).     Oh  !  for  heavenly  affections." 


HANES   BYWYD    HENRY    llEES,  ^20 

Mewn  Uythyr  arall,  wedi  rhai  dyrauniadau  da,  efe  a  ddywed  : — 

"  But  surely  the  time  of  much  happiness  of  any  kind  is  over, 
"  when  we  find  ourselves  between  60  and  70,  unless  we  know 
'•'  something  about  the  silent  but  deep  and  real  comforts  of  the 
'•'  gospel.  Some  are  very  busy  in  their  youth  in  providing 
'  troubles  for  themselves  in  old  age.  But  old  age  will  come  with 
its  infirmities;   the  world  like  the  trees  at  the  approach  of 

*  winter,  will  be  stripped  of  its  leaves,  and  lose  all  its  gay 
'•'  appearance,  and  sin  all  its  charms ;  nothing  remaining  but 
'"  guilt,   troubles,  sorrow,  and    despair,  unless  we  can   turn   to 

•  Christ." 

Efe  a  aeth  i  Gymdeithasfa  Caernarfon,  Medi  4,  5,  6.  Yr  oedd 
yno  yn  iach  a  siriol  iawn,  eto  yn  teimlo  yn  rhy  wanaidd  i 
anturio  pregethu  ar  y  maes  y  prif  ddiwrnod,  ac  felly  fe  roddodd 
rybudd  i'r  cyfeillion  i  beidio  a'i  drefnu  i  hyny,  ond  y  ceisiai,  os 
inynent,  bregethu  allan  y  prydnawn  cyntaf.  Daeth  yn  wlaw 
y  prydnawn  hwnw,  ac  felly  bu  raid  myned  i'r  Capeli,  a  phre- 
gethodd  Mr.  Morgan  ac  yntau  yn  Moriah.  Yn  mhen  rhyw  fis 
ar  ol  hyny,  Hydref  9,  10,  yr  oeddem  ein  dau  gyda'n  gilydd 
mewn  Cyfariod  Pregethu  yn  Rhuddlan,  a'r  dydd  canlynol  mewn 
rhyw  Gapel  bychan  ar  y  Morfa.  Yr  oedd  yn  nodedig  o  siriol 
y  pryd  hyny,  ac  yn  pregethu  yr  oeddem  ni  yn  tybied,  braidd 
yn  well  nag  ef  ei  hunan.  Yr  oedd  yr  ohvg  arno,  a'r  nerth  a 
arddangosai,  yn  peri  i  ni  obeithio  yr  estynid  ei  ddyddiau  am 
flynyddoedd  lawer.  Aeth  yr  wythnos  ganlynol  i  Gyfarfod  Pre- 
gethu yn  Mangor  Uchaf ,  ac  at  y  Sabboth  canlynol  i  Dinorwig, 
a'r  Capel  C6ch,  Llanberis.  Yr  oedd  fel  hyn  yn  llafurio  yn  ddi- 
orphwys,  heb  arbed  dim  arno  ei  hunan,  ac  heb,  yr  ydym  yn 
ofni,  gy mmeryd  y  gofal  priodol  bob  amser  i'w  ddiogelu  ei  hunan 
rhag  cymmeryd  anwyd.  Yr  oeddem  gyda'n  gilydd  yn  nechreu 
Khagfyr  (4,  5,  6),  yn  Nghymdeithasfa  y  Wyddgrug,  ac  yn  cyd- 
letya  yn  nhy  y  Parch.  Roger  Edwards.  Yr  oedd  yn  nodedig  o 
siriol  y  prj^d  hwnw  yn  y  Wyddgrug ;  ac  yn  hynod  o  rydd  yn 
adrodd  i  ni  jyw  fan  hanesion  am  dano  ei  hunan,  ac  am  yr  hen 


<S30  PENNOD  XIV. 

bregctlnvyr.     Dyma  y  pryd  y  cawsom  gaiiddo  ei  ei  hunan,  lawer 

o'r  pethau  a  goffawyd  genym  am  dano  yn  ei  febyd  a'i  ieuenctyd, 

a  phan  yn  dechreu  pregethu.     Arosodd  yn  y  Wyddgrug  dros  y 

Sabboth,  a  dychwelodd  i  Liverpool  ddydd  Llun.      Yr  oedd  y 

swyddogion  yn  eglwys  Chatham  Street,  yr  eglwys  ag  yr  oedd 

ei  gofal  neillduol  ar  Mr.  Rees  fel  gweinidog  iddi,  wedi  dyfod  i 

<  Ideall  f od  rhy  w  symmudiad  ar  droed  yn  mhlith  rhai  o  ieuenctyd 

inwyaf  meddylgar  yr  eglwys  ag  oedd  yn  peri  cryn  bryder  iddynt. 

?^Iynai  rhai  wneuthur  sylw  cyhocddus  o'r  petli  ar  unwaitb,  ac  yr 

oedd  un  am  eu  diarddel  yn  ddioed ;  ond  y  penderfyniad  y  daeth- 

pwyd  iddo  oedd  rhoddi  rhybudd  caredig  a  brawdol  iddj^nt;  a  dod- 

wyd  ar  Mr.  Rees  wneuthur  hyny;  yr  hwn  a  fu  yn  fendithiol  nid 

yn  unig  i  roddi  terfyn  hollol  ar  y  symmudiad  y  ewynid  ac 

yr  ofnid  o'i  blegid,  ond  i  ddwyn  eu  meddyliau  hwythau,  ac  yn 

neillduol  y  gwr  ieuanc  ag  yr  anfonwyd  y  llythyrau  canlynol 

ato,  i  f \vy  o  ddiirifwch  nag  erioed  gyda  golwg  ar  grefydd,  ac  yn 

gwbl  gysegredig  iddi  am  weddill  ei  oes.     Ysgrifenodd  Mr.  Rees 

lythyrau  cyffelj^b,  ac  i'r  un  ystyr,  at  y  gwyr  ieuainc  ereill,  ond 

dyma  yn  unig  y  rhai  a  ddaethant  i'n  dwylaw  ni.     Yr  J'dym  yn 

barnu  yn  ddoethach  adael  enw  y  gwr  ieuanc  allan,  er  na  buasai 

efe  ei  hunan  yn  gofyn  hyny  ;  gan  iddo  anfon  y  Ih'thyrau  i'w 

cyhoeddi,   os   dymunid  gwneyd   hynj',   yn   hollol  ddiammodol. 

Ond  wele  y  llythvrau  : — 

"  Rhag.  14,  1866. 

"Anwtl  Gyfaill, — Wedi  cyd-ystyriaeth  yn  eu  mysg  eu 
"  hunain,  dymunai  blaenoriaid  Chatham  arnaf  fi,  am  anfon 
'•'  llinell  atoch  yn  nghyd  ag  un  neu  ddau  ereill  o'ch  cyfoedion, 
"  mown  ffordd  o  rybudd  caredig  a  brawdol. 

"  Y  maent  wedi  clj^'wed  eich  bod  wedi  llunio  cyfarfod  a  ch 
"gilydd  mewn  tafarn  i  swpera  a  chydj-mddifj'^ru  ar  noswaith 
'•  bennodol.  Yn  awr,  fy  nghyfaill  ieuanc,  mi  a  ddymunwn  yn  y 
'•'  modd  mwyaf  dif rif ol  a  thadol  eich  rhybuddio  a'ch  cynghori  i 
'"ochelyd  dechreu  j-mlygru  mewn  fFyrdd  o'r  fath  yma.  Y 
'■■  maent  yn  ddrwg  iawn  yn  eu  dechreuad,  ac  y  mae  eu  diwedd 
"}Ti  debyg  o  fod  yn  waeth  na'u  dechreuad.     Pe  buasai  rhyw 


HANES   BYWYD    HENRY   REES.  S31 

"  orchwyl  nou  fusiies  geuych,  na  buasai  dim  posibl  yn  liwylus  ei 
"  gyflawni  heb  gyd-gyf arf oil  mewn  taf arn,  buasai  yn  wahanol. 
"  Ond  y  mae  i  nifer  o  ddynion  ieuainc  gyd-gyfarfod  mewn  ty- 
"  cyhoeddus,  hwyracli  mewn  lie  isel  yn  y  dref,  a  hyny  yn  hwyr 
"  y  dydd,  o  bwrpas  i  fwyta,  ac  yfed,  ac  ymddifyru,  yn  anngliyd- 
"  weddol  a  difrif wch  crefydd,  ac  yn  dra  pheryglus  o  lygru 
'■'  chwaeth  a  moesau  y  neb  a'u  gwnelo.  Ac  heblaw  hyny,  pan 
'■  ddelo  y  frawdoliaeth  i  wybod,  fod  nifer  o'n  hieuenctyd  erefydd- 
"ol  yn  c^'farfod  a'u  gilydd  mewn  tafarndai,  i  ymddifyru, 
"  liwyracli,  uwchben  y  ddiod,  bj'dd  yn  ddigon  sicr  o  beri  an- 
■'  esmwythyd  a  blinder  yn  ein  heglwysi.  Yr  ydwyf  gan  hyuy, 
'•'  fy  nghyfaill  ieuanc  a  hofi,  yn  dymuno  arnoch,  er  mwyn  hedd- 
•'  wch  yr  eglwys  a'ch  diogelwcli  eich  hunan,  i  ad-ystyried  y 
•'•  mater  yn  ddifrifol ;  a  galw  sjdw  eich  cyfeillion  ieuainc  ato 
"hefyd.  Ac  yr  wyf  yn  bur  hyderus,  ond  i  chwi  wneuthur 
'•'  hyny,  y  byddwch  oil  yn  cyd-farnu  am  y  priodoldeb  o  gym- 
"  meryd  cynghor,  a  rhoddi  y  bwriad  hwn  heibio.  Yr  oeddym 
•'  yn  barnu,  yn  lie  gwneyd  dim  swn  yn  nghylch  hyn,  mai  mwy 
"caredig  ydoedd  anfon  llinell  atoch  yn  ddistaw,  gan  eich 
■'•  rhybuddio  fel  tadau  eu  plant  anwyl :  a  gobeithiaf,  anwyl 
gyfaill,  y  derbyniwch  y  rhybudd  yn  garedig.  A  bydded  i'r 
■'■'  Arglwydd  lor  eich  bendithio. 

"  Yr  eiddoch  yn  garedig,  Henry  Rees." 

Yn  mhen  ychydig  ddyddiau  fe  ysgrifenodd  at  yr  un   o-wr 
ieuanc,  y  llyfchyr  canlynol : — 

"  07,  Chatham,  Pthaof.  '66. 

"  Fy  Nghyfaill  Ieuanc,— Nis  gallaf  adrodd  i  chwi  y  bodd- 

■  lonrwydd  a'r  tynerwch  a  gynhyrfai  yn  fy  mynwes  tuag  atoch 

chwi,  pan  ddarllenais  eich  llythyr  heddyw  y  boreu.     Yn  wir, 

'■  yr  oedd  y  llythyrau  blaenorol  oddiwrthych  chwi  a  dau  ereill 

"  o'ch  cyfoedion,  yn  peri  i  mi  lawenydd  diffuant ;  oblogid,  er  nad 

oeddech  chwi,  y  pryd  hwnw,  yn  gallu  gwelcd  eich  ffordd  yn 

"  glir  i  beidio  a  myned  i'r  swper,  eto  yr  oedd  yr  ysbryd  caredig 

"yn  mha  un  y  derbyniech  fy  nghyngor,  yn  ddigon  o  dal  am 

"  vssfrif enu  atoch  oil. 


832  PENNOD   XIV. 

"  Nid  dnvg  y  fatli  gyfarfod  ynddo  ei  hiin  oedd  y  peth  mvvyaf 
"yn  fy  ngohvg  i,  ond  agoryd  y  drws  i  lygredigaeth  ddyt'od  i 
"  mewn  a  ofnwn  yn  benaf,  Pe  b'ai  ieuenctyd  ein  heglwysi  yn 
"  dechreu  niynychu  y  fath  gyfarfodydd,  nis  gallaf  grcdu  na 
"  byddai  yn  ben  y  ffordd  i  ddinystr  i  lawer  o  honynt.  Yr 
"  ydwyf  gan  hyny,  yn  wir  ddiolchgar  i  chwi  am  roddi  athraw- 
"  iaeth  o  ddaioni  yn  y  peth  hwn.  Yn  lie  blaenori  ieuenctyd  ein 
"heglwysi  i  ddim  amheus  a  drwg,  chwi  a  roisoch  esiampl  iddynt 
"  o  hunan-ymwadiad,  ac  o  ymostyngiad  a  pharodrwydd  i  dderbyn 
"  cynghor. 

"  Bydded  i'r  Arglwydd  eich  bendithio.  Yr  wyf  wcdi  bod  yn 
"  ceisio  gweddio  drosoch,  ac  mi  a  geisiaf  eto ;  a  gallaf  ddatgan 
'■'gerbron  Duw  fy  nghymmeradwyaeth  o'ch  tyniher  a'ch  ym- 
"  ddyo-iad  yn  hyn  o  beth,  a'i  droi  yn  ddadl  am  eich  bendithio ; 
"  canys  y  mae  Efe  wedi  addaw  bendithio  y  rhai  a  dderbyniant 
"  gynghor. 

"  Yr  ydych  chwi  yn  gwybod  both  sydd  yn  myned  yn  mlaen 
"mewn  teuluoedd,  y  mae  yn  ddigon  tebyg,  yn  well  na  mi. 
"  Cymhwys  iawn,  tybiwyf,  a  fyddai  rhoi  gair  o  rybudd  yn  yr 
"  eo-lwysi,  yn  enwedig  y  tymhor  hwn  ar  y  tlwyddyn.  Nis  gallaf 
"  li  ddim  myned  cyn  belled  ag  i  wahardd  yn  hoUol  i  ieuenctyd 
"  gyfarfod  3m  achlysurol  ar  aelwyd  rhieni  eu  gilydd ;  ond  y  mae 
"  eisiau  gwyliadwriaeth  yno,  rhag  gormod  ysgafnder.  Ac  os  y w 
"rhysedd  a  rhialtwch  yn  tori  allan  dan  y  fath  amgylchiadau, 
"tybiwyf  y  cytunwch  a  mi,  pe  b'ai  ieuenctyd  yn  arfer  cyfarfod 
"yn  absennoldeb  eu  rhieni,  a  hyny  mewn  tai  cyhoeddus,  nad 
"  oes  fawr  o  obaith  nad  ehxi  y  fath  gyfarfodydd  yn  llygredig  yn 
"fuan.  Yr  wyf  hefyd  yn  cydymdeimlo  a  lliaws  o  wyr  ieuaiuc, 
"  mewn  tref  fel  hon,  nad  oes  ganddynt  (fel  y  dywed  Paul)  dai  i 
"  fwyta  ac  i  yfed :  neb  yn  eu  gwahodd  hwy,  na  hwythau  yn 
"  o-allu  gwahodd  atynt  neb  o'u  cyfeillion,  oblegid  nad  oes  gan- 
"  ddynt  y  cytieusderau  i'w  croesawu.  Nis  gwn  pa  fodd  i  welhi 
"  hyn.  Hyn  yn  unig  sydd  genyf  i'w  ddywedyd,  bydd  yn  dda 
"  iawn  gan  y  wraig  a  minnau,  os  deuwch  chwi  a'r  brodyr  ieuainc 
"  ereill   yr  ysgrifenais  atynt,  yma  ry  w  brydnawngwaitii   i   de. 


HANES  DYWYD  HENRY  REES.  833 

"  Mae  rhyvv  rwysfcrau  yr  wythnos  lion,  ac  ni  byJdwn  gartref  yr 
"  wythnos  nesaf.  One!  pan  ddychwelwn  (bydd  liyny  ry wbryd 
"ar  ol  y  Sabboth),  bydd  yn  hyfryd  genym  gael  eich  gweled. 
"  Hwyrach  y  cewcli  haindden  i  ddangos  y  llythyr  hwn  i'r  gwyr 
"  ieuainc  hyn}',  ac  i  wybod  eu  teimladau  ar  hyn  o  beth.  Cawn 
"drefnu  yr  amser  ar  ol  dychwelyd.  Cyn  i  mi  gwbl  orphen 
'•' jT'sgrifenu  y  llinellau  ucliod,  daeth  eich  ail  Ij'thyr  i'm  Haw. 
"  Digon  tebyg,  gan  nad  oeddech  yn  y  Cymundeb  nos  Sabboth, 
"  y  gallai  rhai  ofni  mai  tramgwydd  oedd  yr  achos.  Pe  buaswn  i 
"gartref,  gallaswn  brofi  iddynt  i'r  gwrthwyneb,  trwy  ddangos 
"  eich  llythyrau.  Nid  oes  genyf  un  dychymyg,  y  bwriada  neb 
"  son  mewn  un  cyfarfod  cglwysig  am  y  mater  hwn,  yn  enwedig 
"gan  ei  fod  wedi  diweddu  yn  y  modd  y  darfu  iddo.  Mae'n  wir 
"  y  gallwn  i  gael  fy  nhemtio  i  gyfeirio  at  yr  amgylchiad  f el  peth 
"a  barodd  i  mi  lawenydd,  ac  fel  ymddygiad  canmoladwy  oddi- 
"wrth  gynifer  o  frodyr  ieuainc;  ond  pe  gwyddwn  y  byddai 
"  hyny  yn  ofid  i  neb  o  honoch,  ni  fynwn  wneyd  er  dim. 

"  Ydwyf,  anwjd  gyfaill,  yr  eiddoch  yn  garedig, 

'•'  Henry  Rees." 

Yr  oedd  efe  yn  Nghacrlleon  y  Sabboth  blaenorol  (Rhag.  IG)  i 
ysgrifeniad  y  llythyr  uchod  :  a  chyn  y  Sabboth  canlynol,  fe'i 
cymmerwyd  yn  glaf,  ac  yn  glaf  iawn,  gan  fath  o  low  fever.  Yr 
oedd  y  Mcddyg,  ar  y  cyntaf,  yn  ofni  mai  y  Typhus  ydoedd, 
ond  ni  ddadblj^godd  i  hyny.  Daeth  Mrs.  Davics  yn  ddioed  i 
Liverpool  o'r  Benarth  i  wylio  arno.  Yr  ydoedd  yn  nodedi<j  o 
isel  y  dyddiau  cjmtaf,  pan  ydoedd  yn  wael  iawn.  Dywedai 
Mrs.  Davies  fod  yr  olwg  bryderus,  ddifrifol,  a  gwy wedig,  a  welai 
ar  ei  wyneb,  yn  mjmed  trwy  ei  ehalon  hi.  Siaradai  yn  harhaus 
am  farw,  ac  am  y  pwys  ofnadwy  a  berthyn  i'r  amgylchiad  : 
"  Enaid  noeth,"  meddai,  "  j'-n  ymddangos  ger  bron  y  Dutu  Maivr." 
Un  diwrnod,  pan  oedd  yn  troi  ar  wellhau,  ni  a  alwasom  i  ym- 
weled  ag  ef.  Wedi  gweled  Mrs.  Davies,  ac  iddi  hithau  fyned  i 
edrych  pa  fodd  yr  ydoedd,  dywedai  ei  fod  yn  efFro,  ac  y  byddai 
vn  dda  ganddo  ein  gweled.     Fe'n  synwyd  ni  yn  fawr  wrth  ei 


834  TENNOD  XIV. 

ganfoJ  yn  cdrych  cystal,  a  ninnau  ya  gwybocl  ei  foci  weJi  bod 
mor  wael ;  ac  ni  a  roisovn  i'ynegiad  lied  fyrbwyll  i'n  syndod : — 
"  Mae  yn  dda  iawn  genyf  fi,  Mr.  Rees,  eich  gweled  yn  ediycli 
cystal ;  yr  ydych  yn  edrych  yn  llawer  gwell  nag  yr  oeddwn  i 
■yn.  ofni  eich  gweled."  "  Na,  sal  iawn  ydwyf  fi ;  sal  iawn  ; 
mcddwl  am  farw  raid  i  mi  bellach,  a  meddwl  am  yr  ystad  ryfedd 
y  byddaf  fi  ynddi  hyd  ddydd  y  farn."  Yr  oeddem  ni  un  ochr  i'r 
gwel}^  a  Mrs.  Davies  yr  ochr  arall ; — a  dyna  hithau  yn  dywedyd, 
agos  dan  grio,  os  nad  yn  crio, — "  But  you  are  better,  Taidi,  you 
are  much  better."  "  Na,  sal  iawn  wyf  fi ;  marw  sydd  i  mi 
bellach : 

'  Marw  raid,  ymroi  yr  wyf, 
Yniroi  raid,  inarw'r  ydwyf  ; '  " 

mewn  ton  nodedig  o  gwynfanus,  ac  a  golwg  Iwfr  a  digalon  dros 
ben  arno.  "  Na,  na,"  meddem  ninnau,  "  nid  ydych  chwi  ddim 
yn  myned  i  farw  yrwan ;  ni  all  y  byd  yma  ddim  fibrddio  eich 
colli  chwi  eto."  "  Ah !  nid  y w  y  byd  arall  yn  malio  fawr  yn 
liwn."  "  Oh,  y  mae  y  byd  hwn  a'r  byd  arall  dan  lywodraeth  yr 
wn  Gwr  ;  ac  ni  rydd  e  jr  un  fantais  fawr  i  hwnw  ar  draul  colled 
fawr  i  hwn.  .  Ac  heblaw  hyny,  pa  wahaniaeth  i  chwi  pa  bryd  y 
byddwch  chwi  marw ;  pa  bryd  bynnag  y  bydd  hyny,  chwi  a 
cwch  ar  unwaith,  ac  ar  eich  union,  i'r  nef oedd."  "  Yn  wir,  ni 
wn  i  ddim."  "  Wyddoch  chwi  ddim  ?  mi  wn  i  o'r  goreu  ;  ac  mi 
a  allwn  ddywedyd  fel  y  dywedodd  j^r  hen  wraig  bono  pan  y 
cly w^odd  am  farwolaeth  Mr.  Elias  :  '  Mi  a  gymmerwn  fy  11^  fod 
John  Elias  yn  y  nefoedd.' "  "  Yn  wir,"  meddai  yntau,  gyda  gwedd 
newydd  hollol  ar  ei  wyneb,  ac  mewn  ton  hollol  wahanol,  "  y  mae 
hyny  yn  beth  mawr  iawn."  Fe  efieithiodd  yr  hyder  a  ddangos- 
wyd  genym  ni  yn  niogelwch  ei  gyflwr,  ac  yn  y  gwynfyd  oedd 
yn  ei  arcs,  yn  hynod  ar  ei  feddwl.  Daeth  yn  siriol  ac  yn 
fywiog,  ac  i  holi  ac  i  siarad  am  yr  achos  a'r  cyfeillion,  yn  y 
gwahanol  Gapeli,  fel  yr  arferai  wneuthur  pan  yn  gwbl  iach, — 
o-an  ymddangos  fel  yn  ei  annghofio  ei  hunan.  Ac  fe  welodd  yr 
Arglwydd  yn  dda  ei  arbed.  Fel  yr  oedd  yn  gwellhau  ac  yn 
cryfhau,  yr  oedd  ei  wyneb  yn  sirioli,  a'i  deimladau  yn  tyneru. 


MANES  BYWYD  HENRY  REES  835 

Ymdeimlai  yn  dJwfn  a  pliob  gofal  a  ddangosid  am  daiio,  ac  <i 
phob  caredigrwydd  a  ddorbjmiai ;  gan  fawrygn  yn  ddiolchgar  y 
daioni  dwyfol  tuag  ato,  yn  mhob  peth.  Y  tro  cyntaf  iddo  allu 
gweini  yn  yr  addoliad  tenluaidd,  fe  ddarllenodd  Psalm  cxxxix. 
'■  Yr  oedd  ei  woddi,"  medd  Mrs.  Da  vies,  "  mewn  llais  crynedig, 
oblegid  ei  wendid,  yn  un  dyhead  calon  am  fedru  sylwcddoli 
presennoldeb  a  gallu  Duw,  ac  am  fedru  ymlawenychu  ynddynt." 
Yr  ail  dro  iddo  allu  gweiui  yn  yr  addoliad  teuluaidd,  oedd  ar  y 
nos  Sabboth,  lonawr  6,  1867.  "  Darllenodd,"  medd  Mrs.  Davics, 
'•'  Job  xxiii.  Gweddiai  am  '  y  fFydd  bono  yn  Nuw,  a  all  ymaflyd 
ynddo  liyd  yn  nod  pan  yn  cuddio  ei  wyneb ;  a  plian  y  byddo 
cydwybod  a  Satan,  yn  eu  llawn  rym,  yn  ymo&od  ai-  yr  enaid.' 
Yr  wyf  yn  cofio  eto  y  difrifwch  dwys  a  phruddaidd  oedd  yn  y 
weddi  bono, — y  lief  a'r  wciedd  oedd  ynddi,  a  ddywedent  i  ni  ei 
fod  ef  ei  hunan,  i  ryw  raddau,  yn  y  tywyllwcb  a'r  ymdrecli  a 
ddysgrifid  ganddo  mor  fywiog."  Parhaodd  yn  gwbl  analluog  i 
bregethu,  nac  i  fyned  allan  ond  ychydig,  am  amryw  wythnosau. 
Wedi  iddo  grj^fhau  ycbydig  fe  aeth  Mrs.  Rees  ac  yntau,  yn 
uechreu  Chwefror,  ar  ol  Mr.  a  Mrs.  Davies  a'r  teulu  i  Hastingfs, 
am  rai  wythnosau.  Cyn  myned  yno  fe  ysgrifenodd  y  llythyr 
tanlynol  at  Mr.  Williams,  Ivy  House,  Dolgelleu  : — 

"  97,  Chatham  Street,  Ion.  17,  1867. 
'•'  Anwyl  Gyfaill, — Mae  fy  nheimladau  yn  fy  arwain  bron  i 
"  synu  eich  bod  yn  anfon  ataf  am  gyhoeddiad  yn  bresennol ;  y 
'•  fath  y\v  llwf rdra  corph  a  meddwl.  Yr  wyf  bellach  er's  mis 
"  Avedi  bod  jn  newid  fy  ystafell  eistedd  yn  unig  am  fy  ystafell 
"  wely,  a  thros  dymhor  yn  cadw  yr  olaf  yn  unig.  Cefais  ryw 
"  glefyd ;  ond  yr  wyf  yn  awr  er  ys  dyddiau  yn  codi  ac  yn 
"  cerdded  o  gwmpas :  ond  hyd  fy  nhaith  ydy w  hyd  yr  ystafell 
"  yr  wyf  yn  eistedd  ynddi,  a  da  genyf  gael  fy  ffon  i  wneyd  bono. 
'•'  Dan  yr  amgylchiadau  hyn,  nis  gallaf  f cddwl  am  roi  cyhocdd- 
"  iad  i  neb ;  ac  er  fod  lau  Dyrchafael  yn  mhell  yn  ndaen  eto,  ac 
'■y  gall  y  tywydd  ocr  fod  wedi  mynod  heibio  erbyn  hyny  a 
"  minnau  fod  wedi  cryfhau,  eto  y  mae  yn  rhaid  i  mi  ateb  yn  ol 
"yr  amgylchiad  a'm  teiraladau  presennol. 


83 G  PENNOD   X[V. 

"  Mae  arnaf  fi  eisiau  sylweddoli  a  chredu  fod  angau,  'ie,  angau, 
'•'yn  agosau,  ac  eisiau  cymmodi  a  hyny.  Mae  iy  ngliyhoedd- 
"iad  i  dragwyddoldeb.     O!  anfeidrol  werth  'gobaith  yr  efengyl.' 

"  Pan  cawn  ni  ddiwruod  tyner,  bwriadwn  fyned  ar  ol  teulu  y 
"  Benarth  i  Hastings  am  dipyn.  Cofiwch  ni  at  Mrs.  Williams  a'r 
'•  cyfeillion  oil. 

'•'  Yr  eiddoch,  anwyl  gyfaill,  yn  frawdol,  Henry  Rees." 

Yn  niwedd  lonawr  neu  ddechreu  Chwefror,  1867,  £e  aeth  Mrs. 
llees  ac  yntau  i  Hastings.  Gwan  iawn  ydoedd  pan  y  cyrhaeddodd 
yno,  ac  felly  y  parhaodd  am  beth  amser.  Ond  yr  oedd  yn  raddol 
yn  cryfhau,  ac  yn  dechreu  cymmeryd  dyddordeb  mewu  darllen 
rhyw  lyfrau  newyddion  a  ddelent  i'w  sylw,  megis  Robertson  ar 
y  Corinthiaid,  Stanley's  Eastern  Church,  ac  Ecce  Homo.  Yr 
oedd  hefyd  yn  gallu  myned  allan,  weithiau  mewn  cerbyd,  bryd 
arall  yn  cerdded,  a  phob  dydd  yn  ymddangos  yn  ennill  nerth. 
Fel  yr  oedd  yn  cryfhau,  yr  oedd  ei  feddwl  hefyd  yn  sirioli,  ac 
yn  fwy  parod  i  ymddyddan  yn  rliydd  ac  yn  llawen  nag  y  buasai 
er  ys  llawer  o  amser;  byd  nes  ja-  oedd  pawb  oeddent  o'i  am- 
gylch  yn  sylwi  ar  y  cyfnewidiad. 

Yn  mhen  llai  na  phythef nos  wedi  iddo  gyrhaedd  Hastings,  fe 
ysgrifenodd  y  llythyr  canlynol  at  Mr.  Eliezer  Pugh,  Liverpool : — 

"  26,  Eversfield  Place,  Chwefror  11,  1867. 

"  Fy  Anwyl  Gyfaill, — Derbyniais  eich  llythyr,  ond  yn  rhy 
"  ddiweddar  i  allu  ysgrifenu  i'r  C3'farfod  Misol,  fel  y  dymunech. 
'•  Yr  oeddwn  wedi  ysgrifenu  gair  o'm  hanes  at  Dr.  Gee  ychydig 
"  ddyddiau  cyn  hyny,  gan  ddymuno  fy  nghofio  atoch  oil.  Bum 
'•'  yn  lied  wael  ar  ol  dyfod  yma ;  ac  wedi  troi  ar  wellhau,  parhau 
"  yn  nychlyd,  ac  i  gryf hau  3' n  anniben  yr  oeddwn :  ond  yn  awr 
•'  yr  wyf  yn  gobeithio  fy  mod  yn  dyfod  rhagof  yn  fwy  cyflym  a 
"  chyson,  mewn  nerth  ac  iechyd.  Yr  wyf  yn  bwyta  yn  dda,  ond 
'•  yn  teimlo  yn  feddal  iawn;  yn  chwysu  ar  yr  egni  lleiaf ;  y  gliniau 
'•  yn  weiniaid  a  chrynedig  danaf,  a'r  peswch  hyd  yma  yn  gwrthod 
'■  fy  ngadael.      Dyna  ddigon  o'm  hanes.      Mae   Mrs.    Rees   yn 


HANES  BYWYD  HENRY   REES.  837 

"  weddol  iach  y  dyddiau  hyn,  a  phawb  o'r  teulu  yma  fel  arf erol. 
'■'  Gobeithiwn  fod  Mrs.  Pugh  wedi  cwbl  wellau.  Yr  ydym  oil  yn 
"cofio  atoch.  Cofiwch  fi  at  Society  Chatham  nos  lau.  Nid  oes 
"  genyf  ddim  fel  cenadwri  neillduol  i'w  anfon  ati.  Cofiwch, — 
"  nid  bod  yn  Hi'osog,  ac  nid  bod  yn  gyf oethog,  ond  bod  yn  llawn 
"  cariad,  undeb,  a  thangnefedd,  yw  gogoniant  eglwys ;  ac  nid  oes 
"  dim  tangnefedd  heb  sancteiddrwydd.  '  Gwaith  cyfiawnder  yw 
"  heddwch,  ie,  gweithred  cyfiawnder  y  w  heddwch  a  llonyddwch 
"  hyd  byth/  Yr  wyf  fi  yn  hiraethu  gronyn  am  f wy  o  gynnydd 
"  mewn  gostyngeiddrwydd,  amynedd,  ymaros,  addfwynder;  marw 
"  i'r  fuchedd  hon,  hiraethu  am  y  fuchedd  dragy wyddol — a  phob 
"  hunan,  a  hunan-ewyllys  wedi  eu  llyncu  i  fynu  i  ewyllys  Duw. 
"  Efe  a  ddylai  gael  bod  yn  ben,  a'i  ewyllys  Ef  a  ddylai  sefyll  am 
'■'  bob  peth.  Amen,  meddaf  fi ;  safed  byth.  Gwneler  hi  arnom, 
"  ynom  a  chenym,  megis  y  mae  yn  y  nefoedd. 

"Yr  eiddoch  yn  garedig,  H.  Rees." 

Yn  mhen  rhai  dyddiau  efe  a  ysgrifenodd  y  llythyr  canlynol 
at  yr  eglwys  yn  Chatham  Street,  yr  hwn  a  ddarllenwyd  iddi  ar 
y  nos  Sabboth,  Chwefror  24  : — 

"  Hastings,  Chwefror  22,  1867. 

"  Anwyl  Gyfeilliox, — Er  nad  oes  genyf  ond  ychydig  o  hyder 
"  y  gallaf  wneyd  nemawr  o  les  i  neb  o  honoch  wrth  ysgrifenu 
'  gair  atoch,  eto  y  mae  yn  ddiogel  genyf  nas  gall  wneyd  dim 
"  niwed,  ac  felly  yr  wyf  yn  anfon  yr  ychydig  linellau  hyn,  yn 
"  unig  i'ch  hysbysu  fy  mod  eto  yn  fyw ;  yn  parhau  i  wellhau ; 
"  ac  yn  cofio  atoch  oil,  gan  ddymuno  i  chwi  bob  heddwch  a 
'•  llwyddiant,  yn  dymhorol  ac  yn  ysbrydol,  yn  deuluaidd  ac  yn 
"  eglwysig.  O  !  y  mae  eglwys  lawn  o  dangnefedd  a  chariad,  yn 
"  Pglwys  hyf ryd  iawn.  Hyny  o  nefoedd  sydd  ar  y  ddaear  hon 
"  ydyw  eglwys  felly  ;  oblegid  dyna  yw  y  nefoedd,  cynnulleidfa  o 
"  greaduriaid  sanctaidd,  wedi  eu  huno  a  Duw  yn  Nghrist,  ac  a  u 
"  gilydd  ynddo  ef  byth  ;  yn  gweled  Duw  megis  ag  un  llygad,  yn 


83S  PENNOD  XIV. 

"  ei  gai'u  ag  un  galon  ;  yn  ei  addoli  ag  un  ysbryd, — pawb  o  un 
"  genau  yn  ei  fawrhau  E£  yn  oes  oesoedd.  Dyma  ansawdd  yr 
"  eglwys  sydd  am  y  lien  a  ni,  fy  anwyl  gyfeillion ;  dyma  yr 
"  ysbryd  sydd  3^1  ffynu  yn  '  nghymanfa  a  chynnulleidf'a  y  rhai 
"  cyntaf-anedig,  y  rhai  a  ysgrifenwyd  yn  y  nef oedd.'  A  dyna 
"  He  y  mae  ein  brodyr  a'n  tadau  ninnau  wedi  myned  ;  a  phe  b'ai 
"  hyny  yn  bosibl  i  mi,  ni  fynwn  er  dim  ddwyn  yr  un  o  honynt 
'■  yn  ol  dracliefn  i'n  byd  oer  ni.  O !  na,  na ;  ni  ddychwelant 
'■  hwy  atom  ni,  ond  nyni  a  awn  atynt  hwy.  O  !  fy  nghyfeillion, 
"  a  ddaethoch  chwi  hyd  atynt  hwy  yn  Chatham,  yn  y  Cymun 
■'  diweddaf  ?  A  ydych  chwi  yn  cael  eich  codi  o  nentydd  y  byd 
"■  hwn,  i  fynydd  S'ion  weithiau  y  dyddiau  hyn  ?  O  !  y  mae  bod 
■'  am  funud  gydag  Ef  ar  y  mynydd  sanctaidd  yn  beth  efFeithiol 
•  iawn ;  y  mae  yn  farwolaeth  i  fydolrwydd  ac  annghariad,  a  holl 
'■'  ddrwgnawsedd  y  galon,  ac  yn  dwyn  trueiniaid  daearol  '  at 
"  ysbrydoedd  y  cyfiawn  y  rhai  a  berfFeithiwyd,'  hyny  y w,  Siiynt 
■'  hwy  o  ran  y  pethau  y  maeut  yn  ymhyfrydu  3"nddynt,  ac  i  ry w 
"  f esur  i'r  un  agweddau  nefol  a  hwythau.  Yn  wir  yr  wyf  fi  yn 
"  ofni  mai  bychan  iawn  y w  ein  cyrhaeddiadau  ni  yn  y  pethau 
"  hyn.  Bychan  iawn  y w  ein  llafur  am  danynt.  Mae  y  bryd  wedi 
"  ei  osod  yn  ormodol  ar  ennill  cyfoeth,  a  sefyllfaoedd  gwych  ac 
"  anrhydeddus  yn  y  byd  hwn.  Dyma  y  '  nefolion  leoedd '  y  mae 
"  serchiadau  cannoedd  o  grefyddwyr  yn  dyheu  gryfaf  am  gyr- 
'■  haedd  iddj'nt.  Mae  eu  rhan  yn  y  by wyd  yma.  Hyd  yr  wyf 
'•'  fi  wedi  profi,  yr  wyf  yn  cael  fed  fy  adferiad  o  drueni  a  llygred- 
"  igaeth  y  cwymp,  yn  bur  debyg  i'm  hadferiad  o'm  cystudd 
'■'  presennol  yn  ol  i  state  o  iechyd  a  nerth — hyny  yiv,  y  viae  yn 
"  araf  iaiun.  Aethum  i  lawr  ar  unwaith,  ond  hynod  mor  hir  ac 
"  anniben  yr  wyf  yn  d}- fod  i  fynu  drachefn.  Ac  onid  y w  felly 
"  yn  ysbrydol  ?  Y  mae  llawer  o  honom,  mi  a  obeithiaf ,  dan  law 
"  y  Meddyg  da  er's  blynyddau,  ac  eto  yn  mhell  o  fod  wedi  ein 
"  cwbl  iachau.  Eto  y  mae  gobaith  i'r  credadyn  am  hyny :  bod 
"  heb  '  f rycheuyn  na  chrychni.'  Nid  bod  heb  ei  glwyfau  yn 
"  unig,  ond  heb  eu  creithiau,  heb  ddim  o'u  hoi  hwj'.  Wei !  os 
"ydym  wedi  cyrhaeddjal  rhyw  radd  o  iechyd  ysbrydol,  gwyliwn 


HANES   BYWYD   HENPA'   REES.  839 

"  ail-glafychii.  Byddwn  ofalus  iawn  rhag  briwo  ein  gilydd. 
'•  I\lac  yn  hawdd  gwneyd,  ac  yn  anhawdd  iawn  mendio.  Dar- 
"  lleuwch  lawer  ar  y  Beibl,  anwyl  gyfeillion,  llyfr  y  cyfarwydd- 
"  iadau  meddygol.  A  phan  gaffoch  air,  neu  addewid,  yn  cyn- 
'•'  nwys  y  cyffyriau  addas  i'ch  clefyd,  cariwch  y  cyfry w  trw}' 
"  fFydd  a  gwcddi  at  Dduw,  mewn  trefn  i  gael  eu  rhinwedd  iach- 
"  usol  i'cli  encidiau. 

"  Ydwyf ,  eich  annheilwng  wasanaethwr, 

"  Henry  Rees." 

"  Gobeithiwn  fod  gartref  yr  wythnos  nesaf." 

Yr  oedd  ei  ym^yeliad  a,  a'i  arosiad  yn  Hastings  am  yr  wyth- 
nosau  hyn,  wedi  bod  yn  adnewyddiad  gwirioneddol  iddo.  Yr 
oedd  y  gwendid  a'r  llesgedd  a  deimlid  ganddo,  pan  yn  gadael 
Liverpool,  wedi  cilio  agos  yn  hollol ;  a"i  f eddwl  wedi  dyfod  yn 
hynod  o  siriol  a  gobeitlnol,  ac  yn  llawn  awydd  am  "  dreulio  ac 
yradreulio  "  yn  y  gwaitli  mawr  y  cysegrasai  ei  oes  iddo.  Ac  yn 
y  teimlad  hwnw  yn  hiraethu  am  "  fod  gartref." 


840  PENNOD   XV. 


PENNOD    XY. 

O'i   ddychiueliad    o   Hastings,  hyd  el   gystudd    diweddaf   a'i 

farwolaetli :  18G7— 1869. 

DyCHWELYD  ADREF  —  PREGETHU  YN  LLUXDAIX — CLADDU  PRIOD 
YR  AWDWR — AGORIAD  CAPEL  XEWYDD  YX  Y  BALA — CYM- 
DEITHASFA  LLAXGEFNI — Y  GY.ADIAXFA  GYFFREDIXOL  YN  LLAN- 
IDLOES— CYMDEITHASFA  PWLLHELI — GWEDDI  AR  XOS  LUN 
CYXTAF  YX  Y  MIS — AGORIAD  ADEILAD  YR  ATHROFA — PRYD- 
N.\WXGWAITH  GYDA'R  DDAU  FRAWD — AMRYW  LYTHYRAU — 
Y  SABBOTII  OLAF  Y'N  HEN  GAPEL  BEDFORD  STREET  AC  AGOR- 
IAD CAPEL  prince's  ROAD — MYXED  I  LUXDAIX  AT  Y  PASG 
— CYMDEITHASFA  Y  WYDDGRUG — MARWOLAETH  A  CHLADD- 
EDIGAETH  Y  PARCH.  DAVID  JOXES — Y  GYMMANFA  GYFFRED- 
IXOL YN  LLANELLI — CYFARFOD  MISOL  LLANSANXAX — COLLI 
EI  LAIS  YXO — CYMDEITHASFA  BAXGOR,  1868 — EI  BREGETII 
DDIWEDDAF  MEWX  CY.MDEITHASFA — PEXDERFYNIADAU  GYDA 
GOEWG  AR  AMGYLCHIADAU  Y  DEYRXAS — El  AXXERCHIAD 
WRTH  EU  CYNNYG — YR  ETHOLIAD  CYFFREDINOL  Y  FLWYDDYX 
HOXO — CREFYDDOLRWYDD  EI  FEDDWL — LLAFUR  CYSON  YX 
LIVERPOOL — YMWELED  A'R  BEXARTH  DRACHEFN  DDIWEDD  Y 
FLWYDDYX  —  CYFARFOD  MISOL  BAGILLT — ADRODDI.\D  MR. 
SYMOND  AM  DANO — ]SIARWOLAETH  MR.  HUGHES,  ABERGELE — 
MR.  REES  YN  CYMMERYD  ANWYD  AR  Y  FFORDD  I'W  GLADD- 
EDIGAETH — MYXED  I  WREXHAM  AT  Y  SABBOTII  CAXLYNOL — 
DYCHWEL  ODDIYNO  I  BEXARTH  DDYDD  MAWRTH,  YN  CWYNO 
GAN  AXWYD — Y  CYSTUDD  YX  TRYMHAU  —  Y  DIWEDD — El 
GLADDEDIGAETH — GALAR  EI  GENEDL  AM  DAXO — CYMDEITH- 
ASFA BEAUMARIS — Y  GYMMAXFA  GYFFREDIXOL  YX  LIVERPOOL, 
1869. 

Efe  a  adawodd  Hastings  am  Lundain  tua  diwedd  Chwefror. 
Fe  bregethodd  yn  Jewin  Crescent,  y  nos  Sabboth,  Mawrth  3, 
oddiar  Actau  xvi.  30,  31 ;  y  tro  cyntaf  iddo  geisio  pregethu,  er  y 


HANES   BYWYD    HENRY    REES.  S-tl 

Sabboth,  Rhagfyr  IG,  18(jli.  Yr  yclym  yn  deall  ei  fod  yn 
pregethu  yn  gryf  ac  etfeithiol  yn  Llundain  y  nos  Sabboth  hwnw, 
ac  yn  teimlo  yn  galonog  iawn  i  ddychwelyd  i  Liverpool  i  ail 
ymaflyd  yn  ei  ddyledswyddau  gweinidogaetliol.  Y  Sabboth 
canlynol,  ilawrth  10,  efe  a  bregethodd  yn  Xetherfield  Road  y 
boreu,  ac  yn  Fitzclarence  yr  hwyr,  oddiar  Col.  i.  23,  y  bregeth 
gyntaf  o'r  pedair  a  draddodwyd  ganddo  oddiar  y  testyn  yna,  ac 
o'r  rhai  y  mae  tair  wedi  eu  hargraffu  a'u  cyhoeddi  yn  yr  ail 
gyfrol  o'i  Bregethau  (tudalen  368 — 413).  Y  mae  dyddordeb 
neillduol  i  ni  yn  gysylltiedig  a'r  oedfa  y  boreu  Sabboth  hwnw 
yn  Netherfield  Road,  oblegid  mai  dyna  y  tro  diweddaf  i'n 
hanwyl  briod  allu  myned  i'r  Capel,  ac  mai  dyna  y  bregeth  ddi- 
weddaf  a  wrandawyd  gauddi.  Yr  oeddem  ni,  yn  fuan  wedi 
hyny,  yn  nyfnder  ein  trallod  wedi  ei  cholli ;  ac  ni  a  gawsom  Mr. 
Rees,  fel  ein  holl  frodyr  yn  y  weinidogaeth,  ac  o  bob  Enwad,  yn 
gystal  a'r  holl  frawdoliaeth,  yn  llawn  cyd-ymdeimlad  a  ni.  Ond 
yr  oedd  efe  felly  yn  arbenig.  Yr  oedd  yn  pregethu  j-n  hen 
Gapel  Bedford,  y  nos  Sabboth,  Mawrth  24,  pryd  y  bu  hi  marw  ; 
ac  fe'n  hysbysid  drannoeth,  fod  ei  weddi,  y  noswaith  bono,  ar 
ein  rhan  fel  teulu,  a  rhyw  deimlad,  a  dwysder,  a  thaerni  ynddi, 
na  chlywyd  yn  fynych  ddim  cyfFelyb.  Pan  y  galwodd  dran- 
noeth i  ymweled  a  ni,  er  na  ddywedodd  ond  ychydig,  eto  yr 
oedd  y  teimlad  a  ddangosai,  a'r  hyder  a  ddatganai  am  ei  ded- 
wyddwch  hi,  ac  am  ofal  y  Duw  Mawr  am  danom  ninnau  a'n 
plant  bychain,  yn  gynnorthwy  gwerthfawr  i  ni  i  ymgynnal  dan 
y  brofedigaeth.  Yv  oeddem  ni  yn  teimlo  yn  nodcdig  o  awyddus 
am  iddo  ef  weinyddu  yn  yr  angladd  ;  ac  eto,  gan  gofio  nad 
oedd  ond  newydd  gael  ei  adfer  o  gystudd  maith,  yr  oeddem  yn 
ofni  gofyn  iddo,  rhag  y  gallai  hyny  fod  yn  niwed  iddo  ef.  Pa 
fodd  bynnag,  fe  ofynodd  ei  hunan,  pa  bryd  yr  oeddem  yn 
bwriadu  claddu;  ac  j'na  ni  a  adroddasom  ein  teimlad  a'n  hawydd 
iddo.  'Wei,"  meddai  yntau,  ''nid  oes  ond  ychydig  amser  er  pan 
yr  oeddwn  yn  gweinyddu  yn  eich  priodas,  ac  ni  feddyliais  y 
byddai  y  fath  wasanaeth  a  chladdu  yr  un  o  honoch  yn  disgyn 
byth  arnaf  ti ;  ond  gan  mai  felly  y  mae,  y  mae  yn  dda  genyf  fy 


842  PENNOD    XV. 

mod  yn  teimlo  yn  cldigou  cryf  i  gydsynio  a'ch  cais."  Ac  felly  f u. 
Efe  a  bregethodd  yn  Nghapel  Netherfield  Eoad,  oddiar  Col.  i.  28, 
ar  Ohaith  yr  Efengyl  i  dclyn,  fel  creadui'  sydd  ar  unwaith  yn 
farwol  ac  anfarwol, — gohaith  hyiuyd  tragivyddol ;  y  bregeth, 
ar  y  testyn  uchod,  nad  yw  wedi  ei  cliyhoeddi  gyda'r  pregethau 
ereill,  ac  nad  ydym  ni  yn  gwybod  a  oes  dim  o  honi  ar  gael,  yn 
ei  law-3'sgrifen  e£  ei  hun,  ai  nid  oes.  Ar  ddiwedd  y  bregeth  yn 
y  Capcil,  ac  wedi  gweddi  gan  y  Parch.  W.  Rees,  D.T).,  aethpwyd 
yn  uniongyrchol  i'r  gladdfa ;  a  chyflawnwyd  y  gwasanaeth  wrth 
y  bedd  yn  gwbl  gan  Mr.  Rees  ei  hunan.  Ar  ol  dychwelyd  i'r  iy, 
yn  gyntaf  peth,  fe  fedj^ddiwj^d  yr  enethig  fechan  ganddo,  gyda 
theimlad  a  thynerwch,  ac  yn  enwedig  ymdrech  enaid  gyda  Duw 
ar  ei  rhan,  nas  gallwn  byth  eu  hannghofio.  Ar  ol  hyn,  ac  wrth 
y  bwrdd,  daeth,  ac  ystyried  yr  amgylchiadau,  3^1  siriol  iawn. 
Yr  oedd  darlun  o'i  hen  gyfaill,  ein  tad-yn-nghyfraith,  Mr. 
Roberts,  Amlwch,  yn  yr  ystafell ;  ac  wedi  i'r  diweddar  Mr. 
Owen  Elias  dynu  ei  sylw  ato, — "  le,"  meddai  yntau,  gan  droi 
atom  fel  galarwyr,  "  pe  buasai  efe  yma,  fe  fuasai  yn  fwy  trallod- 
us  na  neb  o  honoch.  Ond  synwn  i  ddim  nad  ydynt  wedi 
cyfarfod  a'u  gilydd  cyn  hyn ;  ac  mai  y  gair  cyntaf  a  ddywedodd 
wrthi  oedd, — '  Wei,  Ellen,  a  ddaethost  dithau  yma  ? '  Ac  iddi 
hithau  ei  ateb, — '  Do,  fy  nhad,  ac  yr  wyf  wedi  gadael  O.  T.  ar  fy 
ol  yn  y  byd,  a  phump  o  blant  bychain  gydag  ef,  ac  ni  wn  i  ddim 
pa  beth  a  ddaw  o  honynt.'  Ac  yna  iddo  yntau  ei  hateb, — '  Pa 
beth  a  ddaw  o  honynt  ?  Edr3'ch  o  dy  gwmpas  :  a  well  di  y 
mawredd,  y  cyfoeth,  y  gogoniant  sydd  yma  ?  Beth  yw  gofalu 
am  chwech  o  bryfaid  bychain  tua'r  ddaear  yna,  i  berchen  yr  holl 
gyfoeth  a'r  gogoniant  sydd  yma  ? '  Fel  yna,"  meddai  Mr.  Rees, 
'•  y  dy wedai  efe  heddy w,  pa  mor  ddigalon  ac  isel  bynnag  a  fuasai, 
pe  buasai  efe  yma  gyda  ni."  Yr  ydym  yn  liyderu  yr  esgusoda 
oin  darllenwyr  ni  am  ddwyn  i  mewn  yr  adroddiad  hwn,  am  yr 
hyn  sydd  yn  dal  cysylltiad  mor  agos  a  ni  ein  hunan  ;  ac  y 
byddaut  yn  fwy  parod  i'n  hesgusodi,  gan  ei  fod  yn  engraifFt 
neillduol  o  nodwedd  arbenig  oedd  yn  nghymeriad  Mr.  Rees,  nad 
oedd  pawl)  yn  tybied  ei  fod  yn  hynod  iawn  ynddo.     Ond  ni  bu 


HANES   BYWYD   HENRY    REES.  843 

neb  erioed  a  tlieiinladau  tynerach  ganddo.  Yr  oedd  felly,  fel 
y  gwelsom,  pan  yn  blcutyn  bychan ;  a  pharliaodd  felly  ar  hyd 
ei  oes. 

Y  mae  yn  ddrwg  genj-m  iddo  gaol  rhyw  gymmaint  o  anwyd 
yn  y  gladdfa  y  diwrnod  hwnw,  cj^mmaint  ag  i'w  analluogi  i 
bregethu  y  Sabboth  ar  ol  hyny.  Ond  fe  wellhaodd  yn  ystod  yr 
wythnos,  fel  ag  yr  oedd  yn  gallu  pregcilm  y  Sabboth  canlynol 
fel  arferol,  yn  Fitzclarcnce  yn  y  boreii,  ac  yn  Netherfield  Road 
yn  yr  hwyr.  Y  mae  y  llylhyr  caniynol  genym  o'i  eiddo,  a 
anfon%vyd  ganddo  at  Mr.  Williams,  Dolgelleu,  ar  ol  y  Sabboth  yr 
oedd  yn  analluog  i  bregethu  : — 

"  97,  Chatham  Street,  Ebrill  2,  1867. 

"  AN^VYL  Gyfaill, — Mae  yn  ddrwg  genyf  na  buaswn  wedi  ateb 
"  eich  llythyr  yn  gynt ;  ond  yr  wyf  wedi  bod  yn  wael  ac  an- 
'•'  allnog  i  wneyd  dim  er's  rhai  dyddiau  yn  bresennol.  Cefais 
'•'  anwyd  yn  nghladdedigaeth  Mrs.  0.  Thomas,  ddydd  lau ;  a 
"  chan  fy  mod  yn  dyner  o'r  blaen  dygodd  fi  yn  bur  isel.  Nis 
"gellais  wneyd  dim  y  Sabboth.  Yr  wyf  heddyw  a  doe  yn 
'•'  dechrou  codi  a  hybu  gronyn.  Oddiwrth  hyn  o'm  hanes,  chwi 
"  a  gasglwch  yn  naturiol  nas  gallaf  ddyfod  i  Ddolgelleu  yn 
'■  niwedd  mis  Mai.  Ac  yn  wir,  pe  buasai  fy  nerth  a'm  hiechyd 
"  yn  llawer  gwell  nag  ydynt,  buasai  yn  anhawdd  i  mi  ddyfod  o 
"  dan  yr  amgylchiadau.  Fe  ddichon  eich  bod  wedi  clywed  fy 
"mod  wedi  addaw  mynedi'r  Bala,  i  agoriad  eu  Capel  hwj'-,  yn 
''  nechreu  mis  Mai.  Nis  gallaswn  feddwl  am  ddychwelyd  adref 
"  oddiyno,  a  dychwelyd  yn  ol  drachefn,  mor  fuan  i  Ddolgelleu. 
"  Y  mae  crbyn  hyn,  wrth  broli  fy  iechyd  yn  ansicr,  a'm  nerth 
"  yn  gwanhau,  yn  faich  trwm  i  mi  feddwl  myned  i'r  Bala.  Pe 
"  buaswn  heb  addaw  er's  amser  yn  ol,  ni  buaswn  yn  addaw  yn 
"  bresennol ;  ond  yr  wyf  heb  alw  fy  addewid  yn  ol  hyd  yma ; 
"ond  yr  wyf  yn  bur  ofalus  i  beidio  gwneyd  ychwaneg  o 
"addewidion.     Coliwcli  fi  at  Mrs.  Williams. 

"  Yr  eiddoch  yn  garedig, 

"  Henry  Rees." 


8-ii  PKNNOD  XV. 

Fe  gryfhaodd  o  ran  ei  icch yd  yn  annghyffredin  yn  f uan  iawn 
ar  ol  hyn  ;  yn  gy mmaint  felly  fel  ag  yr  aeth  i  Birmingham,  i'w 
Cyfarfod  Pregethu  hwy  yno  y  Croglith  a'r  Pasg,  Ebrill  19,  21, 
lie  y  pregethodd  bedair  gwaith  ;  ac  yr  oedd  yn  teimlo  ei  Imnan 
yn  llawn  gwell  pan  yn  dychwelyd,  na  phan  yn  myned  yno. 
Aeth  hefyd  i'r  Bala  at  y  Sabboth  eyntaf  yn  Mai,  pryd  y  pregeth- 
odd ddwywaith  ;  i  Landderfel  nos  Lnn  ;  ac  i'r  Bala  drachefn  at 
y  nos  Fawrth  a  dydd  Mercher,  i  Agoriad  y  Capel  newydd  yno 
Yr  oeddem  ni  yn  dygwydd  bod  gydag  e£  yn  y  Bala  ar  Agoriad 
y  Capel ;  ac  yr  oedd  yn  ymddangos  yn  edrych  yn  llawn  cystal  ag 
y  gwelsem  ef,  ac,  yn  sicr,  yr  oedd  yn  pregethu  mor  nerthol,  ag  y 
clywsem  ef  odid  un  amser.  Yr  oedd  y  bregeth  y  boreu  Mercher, 
ar  "  Ohaith  yr  Efengyl  am  Sancteiddriuydd,"  yn  enwedig,  yn 
nodedig  o  efFeithiol  ar  yr  holl  gynnulleidfa.  Yr  oedd  yn  parhau 
i  edrych  jai  dda  iawn  yr  holl  haf  hwn  ;  ac  yn  y  Gymdeithasfa 
Chwarterol,  yn  Llangefni,  Mehefin  12,  13,  14,  a'r  Gymmanfa 
GyfFredinol  yn  Llanidloes,  Gorphenaf  22  —  26,  yr  oedd  mor 
fywiog  a  siriol  o  ran  ci  feddwl,  ac  yn  cael  ei  deimlo  yn  siarad  yn 
yr  amry wiol  gyfarfodydd,  ac  yn  pregethu  ar  y  maes  yn  y  ddau 
le,  gyda'r  fath  nerth  a  dylanwad,  fel  ag  yr  oedd  y  pryder  yn 
ughylch  ei  iechyd  wedi  cilio  braidd  yn  gwbl  o  fedd3diau  ei 
gyfeillion,  ac  i  fesur  mawr  yr  ydym  yn  credu,  o'i  feddwl  ef  ei 
hunan. 

Y  mae  genym  rai  llythyrau  gwerthfawr,  neu  ddyfyniadau  o 
lythyrau,  a  ysgrifenwyd  ganddo,  ni  a  dybygem,  y  flwyddyn  hon, 
er  nad  ydym  yn  gwybod  y  dyddiad  yn  hollol, — yn  y  rhai  y  mae 
yn  argyrahell  gofal  neillduol  am  feithrin  meddjdiau  plant  yn 
arbenig,  yn  y  pethau  pwysig  a  berthynant  iddynt,  yn  eu  cys- 
ylltiad  a'r  Anfeidrol,  ac  a'r  byd  tragj^^wyddol : — 

"  1867.     (Dyna  yr  unig  ddyddiad  sydd  genym). 

"  Youth,  health,  and  beauty,  are  very  tender  blossoms :  these 
"easterly  winds  may  destroy  them,  as  well  as  those  in  the 
"  garden.  But  the  little  trees  in  the  nursery,  if  they  wither  in 
"  this  cold  world,  are  capable  of  being  transplanted  to  another 


IIAXES    BYWYD    HEXRV    REES.  84-5 

"and  a  better  climate,  wliere  thoy  will  be  in  full  bloom  for  ever 
"and  ever.'  Then  be  more  anxious  to  rear  and  prepare  them 
"  for  that  country,  than  even  to  keep  them  here.  But  to  do  that 
"  requires  great  faith,  Avhich  alone  can  carry  us  in  our  affections 
"  from  this  world  to  the  Heavenly  country :  to  realize  it,  to 
"choose  it  for  ourselves  and  for  our  children,  and  to  brincj  them 
"  up  to  it  and  not  for  this  world.  And  if  some  of  them  die,  to 
"  rejoice  even  against  nature,  that  we  liave  a  child  in  heaven,  for 
"  which  it  was  born." 

Eto:  '"It  is  a  very  good  omen  to  see  little  children  lovins:  wod 
"  people,  especially  the  Ministers  of  Jesus  Christ.  Luther  says, 
'•'  that  he  never  saw  men  coming  to  any  good,  if  they  were 
"  despisers  of  the  Ministers  of  the  Gospel.  If  children  love  good 
'•'  parents,  pious  and  good  people,  and  ministers,  when  little,  we 
'•  may  hope  that  they  will  love  Christ  when  they  grow  up.  And 
"  it  is  an  error  to  be  carefully  avoided,  on  the  part  of  parents,  to 
'■  speak  disrespectfully  of  good  people  before  their  children. 

"  I  questiop  if  there  is  such  a  thing  as  to  neglect  the  education 
"  of  children.  You  may  neglect  to  educate  them  well,  but  then 
"it  is  worse  than  a  neglect;  you  educate  them  badly.  Some 
"  sort  of  education  goes  on  every  day  and  every  hour,  whether 
'•'  we  intend  it  or  not.  Some  parents  conduct  themselves  toward 
"  their  children,  as  if  they  w^ere  determined  to  ruin  them.  Some 
'•  are  delighted  to  fill  their  minds  with  wrong  notions  of  things, 
"  deceiving  the  little  inquisitive,  confiding,  innocent  minds.  Some 
"  delight  themselves  in  exciting  their  bad  passions  and  temper. 
"Some  in  filling  their  memories  and  minds  with  foolish  and 
'■  corrupt  ideas, — which  they  will  remember  as  long  as  they  live. 
"  Why  not  store  up  their  minds  with  something  pure,  innocent, 
'•  useful,  while  heaven  and  earth  are  so  rich  in  materials  ?  Some 
"'  neglect  their  children,  pretending  to  trust  in  the  grace  of  God 
"  to  save  them :  others,  more  strict  and  severe,  undertake  to 
"bring  tliein  up  in  their  own  wisdom  and  strength;  but  ah! 
"many  such  have  been  sorely  disappointed.     Let  us  be  dilio-cut ; 


S'i'o  PENNOD  XV. 

'•let  US  be  humble;  prayerful;  always  fearing ;  always  believino-. 
"  All  my  hopes  is  in  thee.' " 

Eto: — ''That  is  all  I  have  to  say  about  these  iinuulane  affairs. 
"  O !  for  loving,  longing  aspirations,  for  a  higher  mode  of 
'•  existence ;  for  our  attainments  in  this  life  truly  are  very  very 
'•  small.  The  Cattle  disease  is  spreading,  I  fear.  I  do  not  know 
"  how  it  is, — nobody  seems  to  know  any  second  cause  for  it,  and 
"  yet  we  are  reluctant  to  go  to  the  First  Cause 

"  O  !  love  not,  choose  not  the  world  for  your  little  ones,  those 
"immortal  little  beings.  They  must  now  exist  for  ever,  and 
"must  be  miserable  or  happy;  they  must  be  in  heaven  or  in 
"  hell.  There  is  much  reason  to  fear;  but  Oh!  there  is  hope:  the 
"  covenant ;  the  promise  ;  the  oath  ;  and  the  blood.  '  Tyngais 
"  unwaith  i'm  sancteiddrwydd  na  ddywedwn  gelwydd  i  Dafydd. 
"  Bydd  ei  had  ef  yn  dragy  wydd.'  " 

Nid  oedd  odid  gwestiwn  ag  yr  oedd  Mr.  Rees  wedi  meddwl 
mwy  am  dano,  nac  yn  gosod  mwy  o  bwys  arno,  nag  Addj^sgiaeth 
priodol  plant  ac  ieuenctyd,  o'u  boreu  cyntaf,  yn  y  rhinweddau 
hyny  ag  sydd  berthynol  i'w  hoedran  a'u  hamgylchiadau,  ac 
sydd  anhebgorol  er  ffurfiad  cymeriad  o  werth  gwirioneddol  i 
gymdeithas.  Yr  oedd  yn  enwedig  am  eu  dysgyblu  i'r  parch- 
edigaeth  dyledus  oddiwrthynt  i'w  rhieni  a'u  huchafiaid,  ac  i 
bawlt  o'u  hamgylch,  hyd  yn  nod  y  rhai  islaw  iddynt.  Nid  oedd 
odid  ddiui  yn  peri  mwy  o  olid  iddo,  na'r  arwyddion  oedd  yn 
ganfod,  a  barent  iddo  ofni  fod  ysbryd  parchedigaeth  ac  ufudd- 
dod  yn  colli  yn  ein  plitli ;  ieuenctyd  yn  honi  rhy w  annibyniaeth 
ar  eu  rhieni,  cwbl  annghydweddol  ag  ymostyngiad,  ac  yn  fynych 
yn  eu  gwneyd  yn  gwbl  ddily wodraeth ;  bechgyn  yn  siarad  am 
eu  tadau  fel  "  Governors,"  yn  iaith  y  gweision  am  danynt ;  ac  yn 
arfer  eu  hunain  i  edrych  arnynt,  nid  gyda'r  serchawgrwydd  a'r 
anwyldeb  digonol  er  sicrhau  parchedigaeth  ac  anrhydedd  iddynt, 
ond  megis  llyivodraetJnvyr,  heb  fod  yn  meddwl  am  ddim  ond 
am  groesi  eu  hewyllysiau  hwy.     Yr  oedd  hyn  oil,  pan  y  gwelai 


IIANES  BYWYD   HENRY   REES.  Ml 

arwyJdion  o  h'ono,  yn  ei  boeni  e£  yn  dJirfawr.  Yr  oetld  yn 
teimlo  yr  un  niodd,  yn  yr  hyn  a  olygai  efe  yn  "  hyfdra  ansanct- 
aidd  ac  annghoeth,"  a  ganfyddai,  weithiau,  mewn  erthyglau  a 
llythyrau,  yn  ngholofnau  ein  Xewyddiaduron,  pan  yn  ymdrin  a 
cliwesti3-nau  crefyddol ;  ac  yr  oedd  cyfarfod  ar  fath  erthyglau, 
yn  ei  lanw  a  tlieimladau  cymmysg  o  ddigllonedd  a  thosturi,  Yn 
un  o'i  lythyrau,  yr  ydym  yn  ei  gael  yn  dyfynu  yu  helaeth  o'r 
Inaugural  Address,  a  draddodwyd  gan  Carlyle  yn  Edinburgh, 
Ebrill  2,  1866,  gyda  chyfeiriad  at  hyn;  yn  yr  hwn  y  mae  Carlyle 
yn  ymosod  yn  egniol  yn  erbyn  y  fath  ysbryd,  ac  yn  gwneuthur 
defnydd  da  o  rai  sylwadau  o  eiddo  Goethe,  er  cymhell  ar  feddyl- 
iau  yr  Efrydw\'r,  a  annerchid  gauddo,  yn  mhob  modd  ei  osgoi,  a 
meithrin  yn  arbenig  y  teimlad  o  harchedigaeth. 

Yr  oedd  Mr.  Rees,  fel  y  gwelsom,  wedi  ei  ddewis  yn  Lly wydd 
Cymdeithasfa  y  Gogledd,  am  y  flwyddyn  1867;  ond  nid  oedd  wedi 
gallu  bod  yn  bresennol  eto  ond  unwaith,  sef  yn  Nghymdeithasfa 
Mchetin,  yn  Llangefni ;  ac  yr  oedd,  megis  ag  y  sylwasom  eisoes, 
yn  ymddangos  mor  iach  a  chryf  yno,  fel  yr  oeddid  yn  dra 
gobeithiol  y  galluogid  ef  i  fod  yn  y  Cymdeithasfaoedd  dilynol. 
Yr  oedd  Cymdeithasfa  Pwllheli  i'w  chynnal  y  Mercher  a'r  lau 
a'r  Gwener,  Awst  21,  22,  23.  Yr  oeddem  wedi  gweled  Mr.  Rees 
yn  niwedd  yr  wythnos  liaenorol  yn  iach  a  siriol,  a  sicrhai  i  ni  ei 
fod  yn  bwriadu  myned  i  Bwllheli.  Ond  ar  gynnulliad  y  Cyf- 
eisteddfod,  ddydd  Mercher,  nid  oedd  efe  j-no,  nac  un  gair  oddi- 
wrtho ;  a'r  un  modd  drachefn  yn  nghyf arfod  yr  hwyr.  Boreu 
drannoeth,  fe  dderbyniodd  Mr.  Thomas  Hughes,  Druggist,  Pwll- 
heli, y  llythyr  canlynol  oddiwrtho,  yr  hwn  a  ddarllenwyd  yn 
Nghyfarfod  y  Gymdeithasfa,  am  ddau  yn  y  prydnawn  : — 

"Benarth,  Awst  21,  18(37. 
"Anwyl  Gyfaill, — Boreu  ddydd  Llun  diweddaf,  pan  yn 
"gadael  Liverpool,  nid  oeddwn  yn  meddwl  dim  llai  na  bod  yn 
"  Mhwllheli  yn  mhell  cyn  hyn.  Ond,  yn  rhy wfodd,  mi  a  gefais 
"  anwyd  oddeutu  y  Sabboth  diweddaf,  ag  sydd  wedi  troi  allan 
"yn  fwy  ystyfnig  nag  y  meddyliais.      Mae  caethiwed  yn  fy 


848  PENNOD   XV. 

Tiirest ;  crygni  a  chwibaniad  yn  fy  llais.  Pe  buas\Yn  yu  dyfod 
i'r  Gymdeithasfa,  nis  gallaswn  fod  o  ddim  cymhorth  yn  y 
rhanau  cyhoeddus  o'r  gvvaith ;  a  buasai  cynnyg  at  hyny  yn  f  wy 
tebyg  o  fod  o  niwed  i  mi  nag  a  allasai  fod  o  les  i  neb  arall. 
drwy  ;forsio  natur  yn  ei  gwendid  a'i  nj^chdod.  Bj^-ddaf  ddi- 
olchgar  i  chwi  os  byddwch  mor  garedig  a  dangos  y  llinellau 
hyn  i'r  Ysgrifenydd,  fel  y  gallo,  os  bydd  hyny  yn  angenrheid- 
iol,  hysbysu  fy  anigylchiad  i'r  brodyr.  Buaswn  wedi  ysgrifenu 
3'n  gynt  oni  b'ai  fy  mod  yn  dysgwyl  dyfod  yn  well,  ac  felly 
lieb  ro'i  heibio  y  bwriad  o  ddyfod  f}''  hunau  i  Bwllheli  hyd 
nes  ar  ol  codi  boreu  heddyw. 

"Cofiwch  fi  at  bawb  o'r  brodyr.  Gobeithiaf  y  bydd  hedd- 
"  well  mawr  yn  eich  plith.  Cy surer  eich  calonau ;  ac  i'r  diben- 
"  ion  hyny. — cydgysyllter  hwy  mewn  cariad,  ac  i  bob  golud 
"sicrwydd  deall,  i  gydnabyddiaetli  dirgelwch  Duw  a'r  Tad,  a 
'•  Christ.  O  !  pe  b'ai  corph  y  Methodistiaid  yn  llawn  deall  yn  j-r 
"  efengyl,  ac  yn  llawn  cariad,  nis  gallai  lai  na  bod  yn  llawn 
"cysur:  ac  nis  gallai  pyrtli  uffern  mo'i  orchfygu,  na  gwneyd 
"rhwyg  ynddo. 

'•'  Yr  eiddoch  yu  garedig,  Henry  Rees." 

Wedi  darllen  y  llj-thyr,  penderfynwyd, — '•'  Ein  bod  fel  Gym- 
deithasfa yn  teimlo  o  herwydd  absennoldeb  ein  hanwyl  frawd  a 
thad,  a'n  llywydd  parchedig,  Mr.  Rees,  ac  yn  enwedig  am  i  hyny 
gael  ei  achlysuro  gan  anhwyldeb ;  ond  yn  gobeithio  ac  yn 
gweddio  yr  adferir  ef  yn  fuau  i'w  iechyd  a'i  nerth  arferol,  ac  y 
caiiF  flynyddau  lawer  eto  i  wasanaethu  yr  achos  mawr  yn  ein 
mysg,  gyda  yr  un  cysur,  bendith,  a  llwyddiaut,  ag  y  dilynwyd  ei 
lafur  o  ddechreu  ei  weinidogaeth  hyd  yn  hyn." 

Efe  a  arosodd  yn  y  Benarth  dros  wythnos  y  Gymdeithasfa,  ac 
erbyn  y  Sabboth  yr  oedd  wedi  gwella  cymmaint  fel  yr  aeth 
o  bono  ei  hunan  yn  yr  hwyr,  i'r  Capel  cysylltiedig  a  Chonwy  yn 
y  daith  Sabboth,  i  bregethu  iddynt.  Treuliodd  yr  wythnos 
ganlynol  hefyd  yn  y  Benarth,  ac  aeth  i'w  gyhoeddiad  yn  Mhen- 
traeth,  yn  Sir  Fon,  y  Sabboth  C3'ntaf  yn  Medi.     Ar  yr  lau  a'r 


HANES   BYWYD   HENRY   REES.  849 

Gwener,  Medi  5,  G,  yr  oedd  Agoriad  Adeilad  Atlirofa  y  Bala. 
Yr  oedd  Mr.  Rees  yno,  yn  gryf  ac  yn  siriol.  Fe'n  hanalluogwyd 
ni,  gan  ryw  anhwylder  a  ddaeth  arnom,  i  gael  dim  o'r  cyfarfod 
liwnw  oddieithv  Cyf eisteddfod  y  dydd  cyntaf ;  end  yr  oeddem  yn 
clywed  fod  Mr.  Rees  yn  pregethu  g^'da  i  nerth  arferol  yn  y  boreu, 
ac  yn  areithio  yn  hynod  o  happus  yn  y  cyfarfod  y  prydnawn. 
Yn  mhen  rhai  wythnosau  ar  ol  hyny,  Hydref  14,  1.5,  yr  oedd  yn 
bresennol  yn  Agoriad  Capel  Moriah,  Caernarfon.  Yr  oeddem  ni 
yn  dygwydd  bod  gydag  ef  yno;  ac  yn  sier,  yr  oedd  ei  bregeth  boreu 
ddydd  ]\Ia-svrth,  yr  un  un  ag  a  gawsem  ganddo  ar  Agoriad  Capel 
y  Bala,  yn  un  o'r  rhai  mwyaf  dedwydd  a  glywsom  ni  ganddo 
erioed.  Yr  oedd  rhyw  eneinniad  nefol  a  bendigaid  ar  ei  ysbryd 
ef  ei  hunan,  ac  ar  deimladau  yr  holl  gynuulleidfa  y  boreu  hwnw. 
Yr  oedd  yn  treulio  y  rhan  fwyaf  o'r  haf  hwn  yn  y  wlad,  gan 
aros  yn  3'stod  yr  wythnos  yn  y  Benarth,  a  myned  yma  a  thraw 
i  bregethu  ar  y  Sabbothau,  yn  ol  fel  y  byddai  ei  gyhoeddiad. 
Yr  ydym  yn  cael  ei  fod  wedi  bod  bymtheg  o  Sabbothau  yn 
Nghymru,  o  ddechreu  Mehefin  i  ddiwedd  Hydref.  Deuai  dros- 
odd  i  Liverpool  yn  achlysurol,  am  Sabboth  neu  ddau,  ac  arosai 
dros  yr  wythnos ;  ond,  yn  y  gofal  y  teimlai  bellach  fod  augen- 
rheidrwydd  hollol  arno  i'w  gymmeryd  am  dano  ei  hunan,  ac  yn 
ei  hoffder  o'r  teulu  yn  y  Benarth,  yr  oedd  am  bob  cyfle  a  allai  i 
fyned  yn  ol  atynt  hwy. 

Pan  yn  y  Benarth,  yn  mhen  ychydig  ddyddiau  ar  ol  y  cyfar- 
fod y  cyfeiriasom  ato  yn  Xghaernarfon,  fe  ysgrifenodd  y  llythyr 
dyddorol  a  ganlyn,  at  ei  wyr  bychan,  cyntaf -anedig  Mr.  Davies, 
pan  oedd  wedi  gadael  ei  gartref,  am  y  tro  cyntaf,  i  fyned  i'r 

ysgol : — 

"Benarth,  Oct.  18th,  1867. 

"  My  Very  Dear  Johnny, — I  had  thought  of  writing  a  word 
'•  to  you  long  before  now,  but  was  prevented  by  other  engagc- 
"  ments.  There  is  only  one  thing  in  your  letters  to  your  parents 
'•■  and  sisters,  that  grieves  me  a  little,  that  is,  your  longing  for 
"  home.  It  is  a  nice  thing,  I  confess,  to  feel  an  attachment  for 
"  home,  and  to  long  to  see  it  again.  You  need  not  be  ashamed 
3  H 


S50  PENNOD  XV. 

'•'  of  it.  But  it  is  a  manly  thing,  on  the  other  hand,  not  to  give 
'■'  way  to  it,  but  to  conquer  it.  We  must  suffer  a  little  present 
"  trouble  for  the  sake  of  future  good.  But  the  trouble  often  is 
'■'  onl}^  for  the  moment,  while  the  good  and  the  happiness  which 
"  will  follow,  will  last  a  very  very  long  time.  You  remember 
"  that  it  is  said  of  Jesus  Christ,  that  '  He,  for  the  joy  that  was 
•'•'  set  before  him,  endured  the  cross.'  Well !  my  dear  boy,  there 
"  is  a  joy  set  before  you ;  I  mean,  now,  the  joy  of  being  a  good 
"scholar;  but  for  the  sake  of  that  joy,  which  is  yet  in  the 
"  future,  you  must  endure  a  little  cross  for  the  present.  Ah ! 
'•  how  I  should  like  to  be  you  at  Christmas.  Methinks  I  see  you 
'•  like  a  little  lamb, — '  yn  crychneidio  o  lawenydd  ; '  thinking 
'•  that  your  first  battle  at  school  is  now  over,  and  manfully 
■fought;  longing  for  home  conquered;  learning  gained;  good 
'•  lessons  said ; — jumping  into  the  Railway  carriage  to  come 
"  home.  Ah !  what  a  little  hero ;  who  would  not  wish  to  be 
'•  you  then  ?  Such  a  feeling  as  that,  is  well  worth  a  few  weeks 
"  of  diligence,  application,  and  patience,  for  the  sake  of  enjoy- 
"  ing  it. 

"  I  was  very  glad  to  hear  that  you  had  joined  the  prayer- 
"  meeting.  Jesus  Christ  sees  you  when  on  your  knees,  and  says, 
"  — '  Suffer  little  children  to  come  unto  me.'  And  if  you  go  to 
'•'  him  when  alone  in  your  own  room,  and  ask  him  for  an  amiable 
"  temper  and  behaviour  towards  your  fellow  scholars,  a  spirit  of 
"submission  and  respect  towards  your  masters,  courage  to 
"  speak  the  truth  under  all  circumstances,  and  a  disposition  to 
'•  learn  your  lessons  and  to  receive  instruction,  be  assured  that 
'•■  he  will  hear  and  answer  your  prayers. 

"  Good  bye,  for  a  few  days,  my  dear  boy.     I  pray  for  you 

"  every  da^^ 

"  Taidy." 

Y  mae  Mrs.  Davies  yn  rhoddi  i  ui  y  crj^bwyllion  canlynol  am 
dano  pan  ydoedd  i  lawr  gyda  hwy  3m  y  Benarth  y  pryd  hwn. 
Fe'u  hysgrif enwyd  ganddi  hi  ar  y  pryd : — 


'v-x 


HANES  BYWYD  HENRY  EEES. 


"  Hydref,  1867.  Y  mae  rhyvvLeth  yn  nhon  ei  weddi'au  y 
dyddiau  hyn,  sydd  yn  Jiynod  o  gysegredig.  Y  mae  ei  erfyniau 
yn  arbenig  am  ddadguddiad  helaethach  o  Grist  i'n  lieneidiau ;  ar 
i  ni  gael  gvveled  mwy  o  ogoniant  ei  berson,  ei  gymeriad,  a'i 
waith ;  '  dadguddiad  ar  y  dadguddiad,' — golcuni  yr  Ysbryd  Glan 
ar  y  dadguddiad  sydd  yn  Ngair  Duw  ;  ar  i  gariad  Crist  ddyfod 
yn  ganolbwynt  ein  hysbrydoedd;  yn  egwyddor  lywodraethol  ein 
calonau,  fel  ag  y  byddo  pob  cariad  arall  o'r  eiddom  yn  deillio 
oddiwrtho,  yn  tarddu  o  bono.  Y  mae  yn  gweddio  mor  deim- 
ladol  am  y  gof al  dwyfol  '  am  danom  yn  ein  boll  gysylltiadau ; 
gofal  tyner  Duw  drosom  jn  ein  cysylltiadau  mwyaf  tyner.' " 

'■■  Yn  y  cyfarfod  eglwysig  heno,  ymddyddanai  a  g^r  ieuanc  ar 
fyned  allan  gyda  Hong,  gan  ei  annog  uwcblaw  pob  peth,  i 
ymdrecb  am  ivir  grefydd;  '  crefydd  cyn  mjm'd  i'r  mor,  ar  y 
mor,  ac  ar  y  Ian  aralL'  Annogai  ef  i  ddarllen  ei  Feibl  ac  i 
weddio,  er  y  chwerddid,  fe  allai,  arno  am  hyny.  '  Gadewcb/ 
meddai,  '  i  Dduw  eich  giveled  ar  eicb  gliniau  bob  dydd  o'i  flaen, 
beth  bynnag,  pe  byddai  gormod  o  swn  ac  o  gynhwrf  o'ch  am- 
gylch  i  chwi  weddio  llawer  o  eiriau.  Yr  oedd  Duw  gyda  Joseph. 
Yr  oedd  Joseph  yn  gorfod  myned  i'r  carchar :  ond  yr  oedd  Duw 
3^  myned  gydag  ef  yno.' " 

'•'  Wedi  y  bregeth  heno,  Hydref,  1867,  gweinyddid  Swpper  yr 
Arglwydd.  Nis  gallaf  byth  annghofio  y  rtiodd  y  rhoddai  y 
pennill  hwnw  i'w  ganu  ar  y  diwedd : — 

'  Fe  cliefiiwyd  fl'ordd  mewn  arfaoth  bell, 
I  gadw  myrdd  a'u  gwncyd  yu  well ; 
D'oedd  dim  yn  well  1  wneyd  a  hwy 
Na'u  cuddio  yn  ei  farwol  glwy'.' 

0 ;  fel  yr  oedd  yn  aros  ar  y  gciriau,  gan  godi  y  cwpan  i  fynu 
yn  ei  law :  '  D'oedd  dim  yn  well ; '  '  D'oedd  dim  yu  well ; '  '  Na'u 
cuddio ; '  '  Na'u  cuddio  yn  ei  farwol  glwy'.'  Wedi  hyny  efe  a 
ddywedodd  wrthym,  fod  rhyw  hen  Avr  yn  Abergele,  yr  haf 
hwnw,  wedi  dywedyd  wrtho,  ei  fod  yn  ei  gofio  yn  gweinyddu 
yr  ordinhad  am  y  tro  cyntaf  iddo  yn  Abergele;  'Ac  yr  ydwyf  fi,' 


«So2  PExVNOD  XV, 

nieddai, '  yn  cofio  y  peuill  a  roisoch  cliwi  allan  i'w  ganu  het'yd  ; ' 
a"r  un  uchod  ydoedd.  Dy  wedai  ei  £od  wedi  ei  Iwyr  anngholio, 
nes  ei  adgofio  gan  yr  hen  wr  o  hono." 

Tachwedd  1,  1867,  y  raae  Mrs.  Davies  yn  ysgrifeuu : — 
"Y  mae  yr  amser  wedi  dyfod  i'm  hanwyl  Rieni  ein  gadael. 
Oh  fel  y  teimlwn  eu  colli.  Y  mae  Taid  yn  wir  yn  fendith  yn  y 
ty,  megis  angel  yn  ymddieithro  gan  anadlu  a  thaeuu  y  fath  awyr- 
gylch  sanctaidd  o'i  anigylch.  Gweddi'ai  heddyw: — 'HyfForddia 
ein  llwybrau,  a  chynnal  ein  cerddediad.  Dysg  i  ni  y  ffordd  i'w 
cherdded,  ac  wedi  hyny  cynnal  ein  cerddediad  yn  y  ffordd  ; 
onide  syrthio  a  wnawn  ni  er  ei  gwybod.' " 

Dychwelodd  i  Liverpool  at  ei  dd3dedswyddau  gweinidogaethol 
dros  y  gauaf,  yn  niwedd  yr  wythnos  ar  ol  y  Sabboth  Hydref  27, 
mewn  iechyd  da  ragorol,  a'i  feddwl  yn  nodedig  o  siriol ;  yn  f wy 
felly,  fel  yr  oeddem  ni  yn  tybied,  nag  y  gwelsem  e£  er  ys  llawer 
o  amser.  Fe  allai  y  goddefir  i  ni  adrodd  yr  hanesyn  canlynol, 
am  amgylchiad  a  ddygwyddodd  yn  mhen  tuag  wythnos  ar  ol 
hjT^ny,  yr  hwn  al  dengys  e£  mewn  gwedd  newydd  i  rai  o'n  dar- 
llenwyr.  Yr  oedd  ein  hen  fam,  yr  hon  oedd  yn  avvr  wedi  dyfod 
i  fyw  gyda  ni,  ac  oedd,  fel  gwragedd  duwiol  yn  gyffredin,  yn 
banner  addoli  Mr.  Rees,  yn  dra  awyddus  i  gael  y  ddau  frawd 
gydau  gilydd,  er  mwyn  yr  hyfrydwch  o'u  hadnabod  yn  well  yn 
y  gongl,  yn  gystal  ag  yn  y  pulpud.  Felly  ni  a  Iwyddasom  i  gael 
y  ddau  atom  ryw  brydnawn,  am  gwpanaid  o  de.  A  phrydnawn 
happus  dros  ben  ydoedd.  Troes  yr  ymddyddan  rhwng  y 
ddau  frawd  at  hen  gymeriadau  hynod,  adnabyddus  iddynt  hwy, 
yn  Llansannan  :  yr  hen  Edward  Jones  o  Lundain ;  yr  hen 
bregethwr,  John  Llwyd ;  ac  ereill, — yn  enwedig  un,  nad  ydym 
yn  cofio  ei  enw,  ond  oedd,  ar  ryw  ystyr,  yn  f wy  hynod  nag  yr 
un  o  honynt.  Dr.  liees  a  ddechreuodd  gydag  ef.  Nid  oedd  yn 
grefyddwr,  nac  ond  yn  anfynych  yn  myned  i'r  Capel  na'i* 
eglwys ;  ond  yr  oedd  ganddo  lawer  o  ryw  wybodaeth  grefyddol, 
ac  yr  oedd  yn  deall  yn  dda  yr  hyn  ofynir  gan  y  broffes  Grist- 
ionogol.  Yr  oedd  rhyw  wraig  jn  Llansannan  ag  oedd  yn  aelod 
yn  Xhan-y-fron,  yn  grefydd-wraig  fawr  iawn,  yn  gwneuthur 


HANES   BYWYD   HENRY   REES.  853 

proffes  uchol,  ac  yn  hynod  o  dafodrydd  ;  ond  heb  fod,  o  ran  ei 
cliymeriad,  yn  dyfod  yn  agos  i  fynu  o  gwbl,  yn  ol  ineddwl  yr 
hen  wr,  a'r  hyn  a  ddylasai  fod.  Ryw  ddydd  gwaith,  ar  ganol 
dydd,  yr  oedd  cyhoeddiad  Mr.  John  Ellis  o'r  Abermaw  yn  Nhan- 
y-fron.  Yr  oedd  efe  yn  adnabyddus  fel  pregethwr  oedd  yn 
hynod  am  osod  crefydd  wirioneddol  allan  yn  ei  dylanwad  sanct- 
eiddiol  ar  gymeriad  ei  pherchen.  Y  boreu  hwnw  fe  welid  yr 
hen  ^r  yn  mj^^ned,  er  yn  llesg,  tua  Than-y-fron.  Gofynodd 
rhyw  un  iddo,  beth  oedd  yn  ei  gymhell  i  fyned  yno  y  diwrnod 
hwnw,  gan  na  byddai  yn  arfer  myned  ond  yn  dra  anfynych  hyd 
yn  nod  ar  y  Sabbothau.  "  Y  maent  yn  dywedyd,"  meddai 
yntau,  "  fod  y  dyn   sjxld  3'na  heddyw  yn  gallu  barnu  crefydd 

pobl ;  ac  yr  wyf  fi  yn  myned  yna  i  weled  crefydd yn  cael 

ei  phwyso."  Cymmerodd  y  pregethwr  ei  destyu  yn  y  geiriau  yn 
Epistol  lago,  '•  Eithr  a  fyni  di  wybod,  O  ddyn  ofer,  am  ffydd  heb 
weithredoedd   mai  marw  y w  ? "     Ac   meddai  yr  hen   wr,   can 

g\^nted  ag  y  clywodd  y  testyn,  "Dyna  grefydd wedi  ei 

phwyso  a'i  chael  yn  brin." 

'•'le,"  meddai  Mr.  Rees,  "creadur  rhyfedd  iawn  oedd  o;  yr 
oedd  ganddo  ryw  fath  o  athrjdith  gref,  a  dychymyg  bywioo" 
dros  ben.  Fe  fyddai  yn  dyfeisio  anwireddau  o  wir  ddireidi,  ac 
yn  cael  pleser  wrth  weled  pobl  yn  chwerthin  wrth  eu  clywed ; 
ac  ambell  un,  gan  mor  ddifrifol  y  byddai  yn  eu  hadrodd,  yn  eu 
credu.  Ydych  chwi  yn  cofio,"  meddai  wrth  ei  frawd,  "  y  stori 
hono  oedd  ganddo  yn  nghylch  y  rhew  mawr  ?  Yr  oedd  rhyw 
un  yn  siarad  am  rew  annghj'^ffredin,  ac  yn  adrodd  fod  y  rhew 
mor  galed  nes  yr  oedd  pot  y  llaeth  cadw  wedi  rhewi  yn  ymyl  y 
tan.  Yr  oedd  hyny  yn  eithaf  gwir.  '  Pw,'  meddai  yntau, '  beth 
y w  hyna  o  rew  ?  Yr  wyf  fi  yn  cofio  rhew  mor  fawr,  fel  j^r  oedd 
y  crochan  oedd  ar  y  tan  tra  yn  berwi  yr  ochr  agosaf  i'r  simdde, 
yn  rhewi  yr  ochr  agosaf  allan.'  Creadur  annghyfFredin  oedd  o 
yn  wir."  Yna,  meddai  Dr.  Rees,  "A  ydych  chwi  yn  cofio  yr 
hanes  am  y  gwynt  mawr  ?  Adroddai  rhyw  un  iddo  am  wynt 
mawr  ac  ofnadwy,  gwynt  oedd  yn  didoi  y  tai,  yn  chwalu  y  teisi, 
yn  dadwreiddio  y  coed,  ac  yn  gwneuthur  dinystr  dychrynllyd 


854  PENNOD  XV. 

yn  y  wlad.  '  Pw,'  ebe  yntau,  '  beth  y\v  liyna  o  wynt  ?  Yr 
ydwyf  fi  yn  cofio  gwynt  mor  fawr,  fel  y  troes  o  y  Lleuad  yna  yn 
ei  hoi  am  yn  agos  i  dair  awr.'  '  Beth  a  wnaeth  hi  ? '  meddai 
rhy w  un  wrtho.  '  Beth  ? '  ebai  yntau ;  '  Nid  oedd  ganddi  ddim 
i'w  wneyd,  ond  llechu  goreu  y  gallai,  tu  cefn  i  fynyddoedd  Sir 
Fflint  yna.'"  Nodid  ganddynt  rai  engreifFtiau  ereill  o  allu 
dyfeisiol  yr  hen  wr ;  ond  y  mae  hynyna  yn  ddigon,  fel  esiampl 
i'n  darllenwyr,  o'r  hoewder  chwareus  a  hynodai  Mr.  Rees  ar 
adegau  pan  yn  mhlith  cyfeillion  ag  yr  oedd  gauddo  ymddiried 
hollol  ynddynt.  Ond  difrifwch,  a  difrifwch  ofnadwy,  oedd 
nodwedd  arbenig  ei  feddwl  ef ;  ac  weithiau,  o  ganol  rhywbeth 
tra  digrifol,  fe'i  ceid,  ar  unwaith,  mewn  tymher  hollol  wahanol ; 
fel  pe  buasai  wedi  clywed  rhy w  lais  o'r  byd  arall,  yn  galw  arno 
i  gofio  y  byddai  efe  ei  hunan  yn  fuan  iawn  ynddo.  Yr  oeddem 
oil  yn  teimlo  felly  y  prydnawn  y  cyfeiriasom  ato,  yn  mhen 
ychydig  iawn  o  amser,  ar  ol  darfod  ar  Adgofion  difyr  a  dydd- 
orol,  am  hen  gymeriadau  hynod  Llansannan. 

Y  llythyr  canlynol  o'i  eiddo,  a  anfonwyd  ganddo,  tua  y  pryd 
h-wn,  at  Mr.  William  Lloyd,  Rhuthin  : — 

"97,  Chatham,  Tachwedd  12,  1867. 

"  Yr  wyf  yn  awr  newydd  ddychwelyd  adref  o  Gaerlleon,  lie  y 
"  cyfarfyddwn  a  nif er  o'r  brodyr  gyda  mater  y  Llyf r  Hymnau. 
"  Llwyr  f wriadwn  siarad  a  Dr.  Edwards,  o  barth  i'ch  gwahoddiad 

'•■  caredig  i  ni  ddyfod  i  aros  ychydig  ddyddiau  gyda  cliwi 

"  Yr  wyf  wedi  meddwl  tipyn  am  y  peth,  ac  yn  methu  gweled  un 
"  adeg  ag  y  gallaf  adael  cartref  yn  esmwyth,  a  hyny  yn  fuan. 
"  Yr  wyf  wedi  bod  yn  y  wlad  lawer  iawn  o'r  haf  diweddaf,  ac 
"  yn  Hastings  cyn  hyny  am  wythnosau.  Nid  oes  ond  naw  neu 
"  ddeo"  o  ddyddiau  er  pan  ddychwelasom  adref ;  ac  y  mae  y  bobl 
■'yma  yn  grwgnach  'yn  o  fawr,  ac  yn  erbyn  i  ni  y  pregethwyr 
"  adael  cartref  gymmaint  ag  yr  ydym,  hyd  nod  yn  nyddiau  yr 
"  wythnos.  Yr  wyf  yn  dra  diolchgar  i  chwi  am  eich  gwahodd- 
"  iad,  er  fy  mod  yn  methu  a  gweled  fy  ffordd  yn  glir  i'w  dderbyn 
"  yr  ochr  hyn  i'r  gauaf 


HANES  BYWYD  HENRY   REES.  855 

"Neithiwr  yn  Nghaer  y  clywais  am  farwolaeth  Mrs.  J , 

"  Cae-y-grocs.  Mae  fy  holl  gyfoedion  i  yn  prysur  ddianc  ymaith. 
"Nis  gallaf  fi  a'm  tebyg  aros  yn  hir  iawn  eto.  Nid  ydych 
"chwithau  yn  mhell  iawn  ar  ol.    Oh!  y tragywyddoldeb  mawr, 

"BETH   WYT  TI? 

"  Yr  eiddoch  yn  garedig,  H.  Rees." 

Yn  niwedd  y  mis  hwn,  y  Mawrth,  Mercher,  ac  lau,  Tach- 
wedd  26,  27,  28,  yr  oedd  yn  Nghymdeithasfa  Llandudno,  ac  yn 
aros  yn  y  Benarth  dros  yr  wythnos,  ac  yn  pregethu  yn  Llan- 
dudno y  Sabboth  canlynol.  Yr  oedd  yn  llj^wyddu  yn  y  Gyni- 
deithasfa,  yn  ol  y  pennodiad  arno  am  y  flwyddyn,  a  hyny  yn 
ddeheuig  a  thyner  iawn.  Yr  oedd  yn  ymddangos  fel  arferol  yn 
Llandudno,  ac  yn  cymmeryd  ei  ran,  yn  fywiog  a  siriol,  yn  holl 
weithrediadau  y  Gymdeithasf a ;  eto  fe  gwynai  wrthym  nad 
oedd  yn  teimlo  yn  gryf  iawn,  ac,  yn  enwedig,  fod  rhy w  wendid 
yn  ei  fron  nas  gwyddai  yn  iawn  pa  beth  ydoedd.  Yr  oeddeiu 
ni  yn  pregethu  ein  hunan,  mewn  Capel  arall,  fel  ua  chawsom  yr 
hyfrydwch  o'i  wrando  ef  yn  Llandudno.  Cwynem  wrtho  am 
hyny.  "  Nid  oedd  hyny  golled  yn  y  byd  i  chwi,"  meddai;  "  ond," 
ychwanegai,  "  yr  oedd  Mr.  Thomas  Edwards,"  yr  hwn  a  bregethai 
gydag  ef,  "yn  pregethu  yn  hynod  iawn."  Eithr,  fel  y  dywedid 
i  ni  gan  bawb  ereill,  yr  oedd  rhywbeth  nodedig  iawn  yn 
mhregeth  Mr.  Rees  hefyd  y  boreu  hwnw. 

Wele  lythyr  bychan,  nodweddiadol  iawn  o  hono,  at  ail  ferch  y 
Benarth,  sydd  erbyn  hyn  yn  wraig  briod  : — 

"  November,  18G7. 

"  My  Dear  K., — I  am  glad  your  '  Welsh  brother '  has  been 
"  brought  to  acknowledge  your  sovereignty  as  Queen  of  Benarth. 
"  I  hope  he  will  be  present  at  your  coronation  next  Christmas. 
"  Remember,  in  order  to  rule  well,  you  must  learn  to  obey  first. 
"  It  is  by  far  more  honourable  to  obey  than  to  govern.  Our 
"wills  have  not  been  given  us  for  government,  but  for  obedience. 
"Man  left  the  state  of  obedience,  from  love  to  that  of  dominion, 


856  PENNOD  XV. 

"  and  that  was  his  ruiu ;  Jesus  Christ  left  a  state  of  dominion, 
"  for  a  state  of  obedience,  and  that  was  our  salvation. 

"  Taid." 

Yr  oedd  yn  bresennol  yn  y  Cyfarfod  Gweddio  Cenhadol  yn 
Chatham  Street,  y  nos  Lun  cyntaf  yn  y  mis,  Rhag.  2,  1867,  ac  fe 
ysgrifenwyd  ei  weddi  ar  y  prj'-d  gan  un  oedd  yn  bresennol. 
Dyma  fel  y  cyfarchai  ei  Dad  nefol : 

"  Dyma  ni,  O  Arglwydd,  yn  meiddio  dyfod  atat  eto,  er  nad 
ydym  yn  dy  adnabod  yn  iawn,  nac  yn  meddu  y  gwylder  a 
ddylai  fod  gan  rai  o'n  bath  yn  dyfod  ger  dy  fron.  Nis  gallwn 
ddyfod  atat  mewn  perfFaith  amgyffrediad  o'th  fawredd ;  ac  y 
mae  felly  gyda  ni  wrth  bechu  yn  dy  erbyn,  '  wyddom  ni  ddim 
pa  beth  yr  ydym  yn  ei  wneuthur,' — nis  gwyddom  pa  ddrwg 
sydd  yn  hyny ;  y  galon  a  wnaeth  Duw  wedi  troi  i  gasau  Duw. 
Mae  y  llygredigaeth  a  feddiannodd  ein  holl  natur  trwy  y  cwymp 
wedi  peri  i  ni  yn  fynych  agoshau  atat  mewn  agweddau  tra  an- 
nheilwng, — siarad  fel  wrth  greadur, — heb  dy  adnabod,  annghofio 
fod  Duw  yn  y  nefoedd  a  ninnau  ar  y  ddaear,  ac  y  dylai  ein  geir- 
iau  fod  yn  anaml.  Wele  ni  wedi  ein  harbed  genyt ;  Ti  a  gyd- 
ddygaist  a  ni ;  Ti  a  gyd-ddygaist  a  ni ;  Ti  a  gyd-ddygaist  an  har- 
ferion  wrth  dy  addoli, — heb  i  ni  son  am  ein  pechodau, — Ti  a  gyd- 
ddygaist  a  ni  pan  yn  ymwneyd  a'th  bethau  sanctaidd,  ac  yn  troi 
oddiwrth  y  pethau  hyny  at  lygredigaeth.  Peth  rhyfedd, — mae  yn 
debyg  y  gwelem  hyny  pe  baem  yn  y  goleu,  ein  bod  heb  ein  chwydu 
o'th  enau,  ac  fod  dy  Ysbryd  Sanctaidd  heb  ei  gymmeryd  oddiwrth- 
ym,  a  ninnau  wedi  ein  bwrw  oddi  ger  dy  fron.  Diolch,  diolch. 
Os  gwelwn  ni  ein  hunain  byth  yn  berffaith, — os  deuwn  i  synied 
am  Dduw  a  cholli  ein  h3milygriad  nyni  a  addolwn,  ni  a  synwn 
wrth  gofio  dy  amynedd.  Derbyn  gydnabyddiaeth  wrth  gofio  dy 
amynedd.  Yr  wyt  ti  yn  goddef  dy  elynion  yn  hir,  yn  eu 
harbed  hyd  ddydd  dinystr,  '  i'w  dwyn  allan  yn  nydd  cyn- 
ddaredd.'  Achub  ni  rhag  hyny ;  achub  ni  byth ;  achub  ni 
oddiwrth  ein  pechodau.  Darostynger  nerth  llygredigaeth  yn 
ewyllysiau  ein  meddyliau,  ac  yn  serchiadau  ein  calonau  i  garu 


HANES   BYWYD    HENRY    REES.  857 

Duw,    yr    Efeugyl,    a'r    Arglvvydd    lesu    Grist   mown   purdeb. 

Bydded  da  genyt  ein  gvveithio  i  hyn.     Cadw  dy  deyrnas  fawr 

yn  agos  at  ein  meddyliau.     Gosod  hi  yn  ein  calonau.     Gad  i  ni 

wybod  ei  tliangnefedd,  ei  llawenydd  hi.    Gwerthfawr  fydd  genym 

wrth  nesu  at  angau,  pan  yn  syhveddoli  fod  yr  oes  wedi  darfod, 

fod  toyrnas  Dduw  o'n  mown,  yn  ei  thangnefedd,  ei  chyfiawnder, 

a'i  llawenydd.     Tangnefedd,   a   myned  i  niewn  i  dangnefedd ; 

llawenydd,  a  myned  i  mown  i  lawenydd ;  cyfiawnder  a  sanct- 

eiddrwydd  wedi  eu  sefydlu  yn  holl  serchiadan  y  galon,  nes  na 

byddo  lie  i  ddim  llygredig.     Deued  y  deyrnas  hon  i'n  calonau ; 

deued  i'n  heglwysi.     Felly  y  cadwer  eglwysi  ein  gwlad  ;  teyrnas 

Dduw  o'u  mewn,  a'u  profiadau  yn  fras,  eu  teimlad  at  ei  achos  yn 

ddwfn  a  chryf ,  meddwl  am  ei  enw.    Dyro  iddynt  ffydd  yn  llwydd- 

iant  y  deyrnas.    Digon  tebyg  pe  baem  yn  credu  yn  ei  llwyddiant 

y  dygid  ni,  oddiar  gredu,  i  ymdrechu ;  ni  a  fyddem  wrth  ym- 

drechu  yn  dyfod  i  gy farfyddiad  a  gwrthwyuebiadau,  ac  ni  a 

fyddem  yn  cael  ein  temtio  i  ballu.     Cadw  ffydd  3m  yr  eglwysi 

yn  debyg  i  ffydd  y  Pen  Mawr.     "  Ni  phalla  Efe,  ac  ni  ddigalona, 

hyd  oni  osodo  fam  ar  y  ddaear."     Er  cyhyd  yr  araser,  ac  er  mor 

anniben  y  mae  yn  dwyn  pethau  yn  mlaen,  mae  'yn  dysgwyl 

hyd  oni  osoder  ei  holl  elynion  dan  ei  draed.'     'Ni  phalla  Efe, 

ac  ni  ddigalona ; '  dyro  ronyn  o'i  ysbryd, — yn  ysbryd  ffydd,  a 

chariad,  a  sel  ac  ymgysegriad." 

Wele  lythyr  arall,  o'i  eiddo,  at  ei  wyres  henaf,  yr  oedd  mor 

hoff  o  honi,  ac  a  gyfenwid  ganddo  i  ni  nnwaitli,  yn  "angyles  y 

teulu  "  :— 

"Dec.  1867. 

'•'  Anwyl  Mary, — Yr  ydwyf  yn  cyd-lawenhau  a  chwi  yn  yr 
"  ystyriaeth  fod  yr  amser  wedi  nesau  i  gael  yr  hyfrydwch  o 
"  weled  Johnny  bach  unwaith  yn  rhagor.  Gobeithiaf  y  caif? 
"  rwydd  hynt,  trw}'-  ewyllys  Duw,  i  dd yfod  adref  yn  ddiogel,  ac 
••  y  cewch  chwithau  y  pleser  o'i  dderbyn  ef  yn  iach,  a  dechreu 
"  bod  yn  llawen. 

"Ond  tra  yn  llawenhau,  am  ddyfod  eieh  l)rawd,  gobeithiaf  na 
"  byddwch  yn   annghotio  y  '  Bachgen   a   aned  i   ni,  a'r  Mab  a 


858  PENNOB  XV. 

'•'  roddwyd  i  ni ; '  yr  liwn,  yn  lie  dychwely J  adrof  i  fynwes  ei 

"  Dad,  fel  J ixv  y  Nadolig,  a  adawodd  y  fynwes  hono,  ac  a 

"ddaeth  i'n  byd  drwg  ni,  nid  i  gadw  gwyliau  llawen,  ond  i  fyw 
"  a  marw  drosom  ni. 

"  0  !  mor  hyf  ryd,  pan  y  byddwch  chwi  yn  deffro  boreu  dydd 
"Nadolig,  fydd  clywed  angel  Duw  yn  dywedyd  Ma-thych, — 
" '  Biant  bach  y  Benarth,  nac  ofnwch :  canys  ganwyd  i  chwi 
"heddyw  Geidwad,  yr  hwn  yw  Crist  yr  Arglwydd.'  Minnau 
"  hefyd  a  ddymunwn  f od  yn  llawen,  a  chyd-lawenhau  a  chwi  oil." 

Yr  oedd  Mr.  E,ees,  ar  amry  w  Sabbothau  yn  niwedd  y  flwyddyn, 
1867,  wedi  pregethu  y  bregeth  hynod  oedd  ganddo  ar  ''  Gyfrif 
ein  Byddiau"  ac  ar  y  nos  Sabboth  olaf  yn  y  flwyddyn,  fe 
gafodd  gyfarfod  tra  annghyffredin  yn  hen  Gapel  Pall  Mall.  Yn 
niwedd  y  bregeth  fe  ddywedai, — "  Dyma  y  flwyddyn  1867,  ar 
ein  gadael.  Y  mae  wedi  bod  yn  flwyddyn  hynod  ar  amrywiol 
ystyriaethau.  Y  mae  ei  dyryswch  masnachol  wedi  peri  profed- 
igaethau  trymion  i  laweroedd,  a  lli'aws  a  ddechreuant  y  flwyddyn 
mewn  llawnder  a  chysur,  yn  ei  therfynu  mewn  cyfyngder  a 
thlodi.  Y  mae  wedi  bod  yn  nodedig  am  ystormydd  cryfion  yn 
peri  llongddrylliadau  lawer,  a  cholledion  mawrion,  nid  yn  unig 
ar  feddiannau,  ond  ar  fywydau  dynion.  Y  mae  daeargrynfiiau 
oinadwy  wedi  bod  mewn  mauau,  ac  ymdoriadau  tanilyd  ac 
angeuol,  amrywiol  weithiau,  yn  y  pyliau  glo  yn  ein  gwlad  ein 
hunain.  A  gwaeth, — y  mae  wedi  bod  yn  flwyddyn  o  ryw 
gnofeydd  arswydus  yu  mynwes  Cymdeithas,  yn  troi  allan  yn  yr 
ymosodiadau  mwyaf  erchyll  gan  ddynion  ar  eu  gilydd,  ac  yn 
erbyn  pob  awdurdod,  ac  yn  gosod  trigolion  ein  trefydd  a'n 
dinasoedd  mawrion  dan  angenrheidrwydd,  i  ymarfogi  Avrth  y 
miloedd  i  warchod  ein  drysau.  Y  mae  rhyfel  eisoes  wedi 
dechreu  ar  Gyfandir  Europe,  ac  y  mae  agwedd  yr  amrywiol 
wledydd  yn  amlwg  yn  bygwth  rhyfel  mwy.  A  pha  beth  sydd 
o'n  blaen  yn  y  flwyddyn  sydd  yn  nesau,  nid  oes  ond  Duw 
yn  unig  a  wyr.  Hyn  sydd  sicr :  y  mae  y  flwyddyn  hon  wedi 
ein  dwyn  bawb  yn  nes  i  r  tragywyddoldeb  rhyfedd  yr  ydym  oil 


HANES   EYWYD   HENRY   REES.  859 

wedi  ein  geni  iddo,  ac  nid  ocs  dim  a  weddai  yn  fwy  i  ni  na 
gweddio  gyda  r  Psalmydd  duwiol  yn  y  geiriau  sydd  wedi  bod 
dan  ein  sylw,  '  Dysg  i  ni  felly  gyfrif  ein  dyddiau,  fel  y  dygoui 
ein  calon  i  ddoethineb.' " 

Aeth  ar  ol  y  Sabboth  i'r  Benarth,  i  ymweled  4'i  deulu  hoff,  ac 
i  ddeehreu  y  flwyddyn  newydd  gyda  liwynt.  Arosodd  yno  dros 
yr  wythuos,  a  thros  y  Sabboth  canlynol.  Pregetliodd  yn 
Nghonwy  y  Sabboth  cyntaf  yn  lonawr,  1868,  yr  nn  bregeth 
ag  oedd  ganddo  yn  Liverpool  y  Sabbothau  blaenorol ;  yn  cael  ei 
arwain  i  hyny  yn  neillduol  gan  y  tymhor  ar  y  fiwyddyn,  ond 
yn  arwyddo  hefyd  £od  ei  feddwl  y  dyddiau  hyn  yn  cymdeithasu 
llawer  ar  byd  tragywyddol.  Dychwelodd  i  Liverpool  tua 
diwedd  yr  wythuos,  ac  erbyn  y  Sabboth  dilynol.  Yn  mhen 
ychydig  fe  ysgrifenodd  y  llythyr  canlynol  at  ei  vryv  bychan,  yr 
hwn  oedd  i  adael  cartref  drachefn  i  fyned  i'r  ysgol : — 

"Januarjr,  1868. 

"  My  Dear  Johnny, — Yr  wyf  yn  deall  fod  yr  amser  i  fyned 
'i'r  ysgol  wedi  agoshau.  Mor  fuan  yr  aeth  y  dyddiau  gwyl 
'  heibio,  daw  yn  ^yliau  yr  ha£  eto  yn  union  deg.  '  Beth  bynnag 
'yr  ymeifl  dy  law  ynddo  i'w  wneuthur,'  fy  machgen  bach, 
' '  gwna  a'th  holl  egni.'  Yr  oedd  Matthew  Henry  mor  hofF  o'i 
'  lyfrau  pan  yn  fachgen,  fel  y  byddai  ei  fam  yn  gorfod  ei  droi  ef 
'  al'lan  o'i  study  a'i  yru  ef  allan  i  chv^rareu.  Yr  oedd  hyny  yn 
•■  rhag-arwydd  y  byddai  yn  ddyn  mawr,  ac  felly  y  bu  ef e.  Er 
'  ei  fod  wedi  marw  er  ys  dros  gant  a  banner  o  flynyddoedd,  fe 
'  gododd  pobl  Caer  yn  ddiweddar,  golofn  ardderchog  yn  yr  Heol 

i  gofio  am  dano.  You  may  see  it  some  day.  Ond  am  y 
'  bachgen  ag  y  mae  yn  rhaid  ei  hel  ef  bob  amser  at  ei  lyfrau , 
'llo  ydyw  hwnw  pan  yn  ieuanc  (Psalm  Ixviii.  SO),  a  bustacli 
'  wedi  myned  yn  hen, 

"Yr  ydwyf  fi  yn  cofio  yn  dda  pan  ddywedodd  fy  meistr 
'  wrthyf  fy  mod  i  gael  myned  o  fy  Sill-lyfr  i  fy  Nhestament, 
'fod  fy  llawenydd   wedi  codi  yn  swn  i  fy  nghlustiau,  tebyg 

i'r   s^n   V  mae   dyn   yn    ei   glywed   pan   yn   myned  dros  ei 


860  PENNOD  XV. 

"  ben  Avrtli  ymdrochi  yn  y  niur.     Mae  yn  rhaid  fod  hyuy  er's 

"  triugain  mlynedd  o  leiaf ,  ond  yr  ydwyf  yn  ei  gofio  f el  doe. 

"  Byddai  yn  dda  genyf  ddeall  bod  dear  J yn  teimlo  ysfa  am 

"  sefyll  3'n  uchel  yn  y  class;  ac  eto  yn  cydymdeimlo  yn  wastad  a'l- 

"  bachgen  ag  y  bydd  efe  yn  myned  o'i  flaen,  yn  enwedig  os  bydd 

"  efe  yn  edrych  yn  drist,  ac  yn  colli  y  dydd  ar  ol  gwneyd   ei 

'•  oreu.     Poor  fellow  !  prin  yr  awn  i  o  flaen  hwnw,  os  na  byddai 

"  raid  i  mi  er  bod  yn  drech  dysgwr  nag  ef 

"Be  courageous.     Now  is  your  seed-time,  and  '  he  who  soweth 

"  sparingly,    shall    reap   also    sparingly ;    and   he    who   sowetli 

"  bountifully,  shall  reap  also  bountifully.'     I  hope  you  will  be 

"  diligent  now,  that  your  future  harvest  may  be  rich.     Be  loving 

"  to  all,  and  pra}'-  to  be  loved  by  all.     Respect  your  teachers  ; 

"  look  on  every  act  of  submission  and   obedience   to  rightful 

"  authority  as  a  manly  noble  act. 

"  Taidy." 

Anfonwyd  y  llythyr  canlynol  ganddo  i'r  Benarth  wedi  i'r 
bachgen  ymadael  i  fyned  i'r  ysgol : — 

"  Dear  J is  gone,  poor  boy.     He  is  in  a  world  of  his  own, 

"  but  a  real  world,  with  its  temptations  and  troubles.  We  ought 
"  all  to  pray  for  him.  You  may  say  that  he  will  smile  in  time 
"  to  come,  when  thinking  of  his  present  trials,  and  how  the}^ 
"  affected  him.  What  for  that  ?  they  are  real  trials  now.  We 
"  shall  all  one  day  take  a  very  different  view  of  our  troubles 

"  Did  you  see  Mr.  Lowe's  Speech  on  Education  here  the  other 
"  night  ?  It  is  worth  reading ;  but  as  far  as  I  can  see  the  highest 
"  accomplishment  was  left  out.  He  told  them  what  would  make 
"  a  useful  man  and  a  gentleman,  but  something  more  is  necessary 
"  to  make  a  Christian  gentleman. 

'•  The  winter  tells  me,  o  Gymraeg  hefycl,  that  I  am  an  old  man. 
''  I  cannot  resist  disease  as  I  used  to  do.  The  efforts  of  the 
"  Sabbath  make  my  poor  body  in  my  feeling  like  a  llestr  can'- 
"dryll,  and  the  people  begin  to  tell  )  e,  '  we  do  not  hear  you  as 
"  formerly.' " 


HANES   BYWYD   HENRY    REES.  8G1 

Eto,  oncl  yn  mhen  cryn  amser : — 

"  We  are  going  on  here  as  usual ;  sin  works,  the  devil  works, 
"  grace  works,  the  Lord  works^  death  works.  I  was  on  Saturday 
"burying  an  old  man,  one  hundred  years  old!  and  I  have  just 
"  now  returned  from  a  family  who  have  lost  an  infant  fifteen 
"  months  old.  '  Cysgod  angau  ac  heb  drefn,'  y w  y  darluniad  o'r 
"  bedd.  Cyfoethog  a  thlawd,  ieuanc  a  hen,  sydd  yno,  gorwedd- 
"  ant  yn  nghyd  yn  y  pridd  a'u  cariad  a'u  cas  wedi  darfod. 

"  My  best  love  to  the  dear  children  from  the  eldest  to  the 
"  youngest.  May  they  all  love  Jesus  Christ.  May  all  play  in 
"tlie  fear  of  God.  May  they  all  improve  in  knowledge  and 
"  learning  under  his  blessing.  May  they  all  be  Nonconformists, 
"  possessing  religion  that  will  cause  the  world  to  disown  them." 

Yn  mhen  ychydig  amser  wedi  ysgrifenu  y  llythyr  cyn  y 
diweddaf,  fe  anfonodd  yr  un  canlyaol  at  ei  wj^res  henaf : — 

"  February,  18G8. 

"  My  Dear  Mary, — Your  Nainy  says  that  I  owe  you  a  letter. 
"  It  must  be  a  very  short  one,  for  after  my  morning  study,  I 
"  feel  very  weak  and  exhausted.  Although  my  health  is  pretty 
"  well,  eto  y  mae  natur  yn  gwisgo  ac  yn  treulio,  a  hyny  yn 
"  deimladwy  iawn  i  mi  fy  hun,  er's  dau  fis  bellach. 

"  Yr  oedd  yn  dda  genyf  glywed  yn  yr  ofjfice,  y  prydnawn  hwn, 
"  fod  yr  Olivia  wedi  notio  yn  ddiogel  a  buddugoliaethus  trwy  y 
"  dymhestl.     Gobeithio  bod  Mary  fach  yn  gweddio  llawer  drosti 

"  ei  hun,  a'i  brodyr  a'i  chwiorydd,  yn  enwedig  J sydd  3^1 

"  mhell  oddicartref , — am  i  lesu  Grist  eich  cadw  oil  rhag  y  drwg. 
'•'  Y  mae  yn  ymddangos  i  mi,  fod  y  diafol  wedi  cael  ei  ollwng  yn 
"rliydd  y  dyddiau  hyn,  yn  fwy  nag  arf erol ;  a  hyny  yn  ei  hen 
'■  garacter — lleiddiad  dyn,  Canys  y  mae  dynion  wedi  myned  yn 
"  ddibris  iawn  o  fywydau  eu  gilydd.  Y  mae  yn  y  dref  hon  yn 
"  bresennol,  bedwar  0  ddynion  ieuainc,  y  rhai  a  gynlluniasant  a'u 
"  gilydd,  mewn  gwaed  oer,  i  ladd  dyn  arall  a  dwyn  ei  arian  ef. 
"  Xid  W3'f  yn  crcdu  fod  yn  bosibl  i  ddynion  ieuainc  wneyd  y 


862  PENNOD   XV. 

"  f atli  beth,  heb  fod  y  diafol  wedi  myned  i  mewn  iddynt  fel  i 

"  Judas  gynt.     Wei !  y  mae  lesu  Grist  wedi  gorclifygu  y  diafol, 

"  ac  fe  fedr  e£  gadw  plant  bychain  bychain  allan  o'i  f aglau  ef. 

'•'  I'e  achubodd  Dafydd  oeii  bach  o  safn  y  Hew,  ac  un  arall  o  balf 

'•  yr  arth.     Oud  plant  ydy w  \Vyn  bach  lesu  Grist ;  ac  y  mae  ef e 

"yn  hoff  iawn  o'u  gwaredu  hwy  o  feddiant  y  Hew  rhuadwy, 

" '  yr  hwn,'  medd  y  Beibl,  '  sydd  yn  rhodio  o  amgylch,  gan  geisio 

'•'  y  neb  a  alio  ei  lyngcu.'     My  dear  M ,  give  yourself  every 

"  morning  to  Jesus  Christ.     Ask  him  to  take  care  of  dear  J , 

"  who  is  far  avay. 

"  Taidy." 

Tua'r  un  amser  ag  yr  ysgrifenwyd  ganddo  y  llythyr  blaenorol, 

fe  anfonwyd  y  llythj-r  canlynol  ganddo  at  Mr.  William  Lloyd  o 

Ruthin : — 

"  Chatham  Street,  Chwefror  7,  18G8. 

"  Daeth  eich  llythyr  a'i  holl  gynnwysiad  i  law  yn  ddiogel.  Yr 
'■  wyf  yn  ddiolchgar  i  chwi  am  ei  anfon,  yn  nghydag  am  eich 
'•  gwahoddiad  i  mi  a'r  wraig  i  Ruthin.  Nid  wyf  yn  ddif wriad  o 
■'•  ymweled  a  chwi  ryw  bryd  eto,  cyn  fy  myned  ac  na  byddwyf 
"  mwy.    Ond  nis  gall  hyny  fod  y  misoedd  oerion  ac  ystormus  hyn. 

"  Yr  wyf  yn  dymuno  i  chwi  hyny  o  fwyniant  ag  sydd  yn 
'■'  rhesymol  i'w  ddysgwyl  oddiwrth  eich  swydd  anrhydeddus  fel 
"  Maer  un  o  hen  drefydd  Cymru.  Rhyfedd  y w  hen  olwyn  fawr 
'•'  Rhagluniaeth ;  codi  rhai  i  fynu,  a  dwyn  y  lleill  i  lawr.  Yn  y 
'•'  dref  hon  y  mae  pedwar  neu  bump  o  wyr  anrhydeddus,  pa  rai  a 
"  f uont  yn  y  Faeroliaeth,  y  naill  ar  ol  y  Hall,  wedi  myned  i  lawr ; 
'•'  ac  un  ddoe  wedi  ei  gladdu.  Yr  ydych  cl^^ri  yn  awr  a'ch 
*■'  gogwydd  ar  i  fynu ;  pob  doethineb  a  gras  i  chwi  i  fod  dros 
"  Dduw  yn  mhob  man,  ac  jn  mhob  amgylchiad.  Gyda'm  cof 
'•'  serchog  at  Mrs.  LI.  a'r  teulu. 

"  Yr  eiddoch  yn  garedig,  Henry  Rees." 

Yr  oedd  yn  llafurio,  yn  yr  wythnosau  hyn,  gyda  chymmaint  o 
ymroad,  o  fedrusrwydd,  ac  o  gymmeradwyaeth  ag  y  bu  erioed ; 
ac  yr  oedd,  yn  y  cyhoedd,  yn  arwyddo  y  fath  yni,  fel  nad  oedd 


HAXES   BYWYD   HENRY    EEES.  863 

neb  jrn  meddwl  am  y  possiblrwydd  o'i  golli  am  flj-nyddoedd 
lawer.  Fe  sylwid,  gan  amryw,  fod  rhyw  dynerwch,  mwy  nag  a 
arferai  fod,  ar  ei  ysbryd  y  misoedd  hyn,  yn  amlygii  ei  hunan  jai 
ei  lais,  ac  yn  cael  ei  arddangos  yn  ei  olygon.  Yr  oedd  hyny  yn 
nodedig,  fel  y  cofir  eto  gan  amry^v,  yn  y  bregeth  ddiweddaf  a 
draddodwyd  ganddo,  a'r  ddiweddaf  o  gwbl  hefyd  a  draddodwyd 
yno  fel  rhan  o'r  gwasanaeth  Sabbothol,  yn  hen  Gapel  Bedford 
Street,  cyn  i'r  gynnulleidfa  symmud  i'r  Capel  newydd,  yn 
Prince's  Road.  Yr  oedd  byny  ar  y  nos  Sabboth,  Mawrth  8,  1868. 
Y  testyn  ydoedd,  Pregethwr  vii.  8 :  "  Gwell  yw  di^veddiad  peth 
ua'i  ddeehreuad."  Yr  oedd  yr  amgylchiadau  y  fath  ag  i  ^yneutbur 
y  cyfarfod  yn  nodedig  o  efFeithiol,  yn  neillduol  pan  y  cyfeiriai  at 
yr  amgylchiadau  hyny.  "  Y  mae  heno,"  meddai,  "  yn  ddiwedd 
cyfnod  maith  yr  eglwys  a'r  gynnulleidfa  yn  Ngbapel  Bedford 
Street.  Mae  rhai  o  honoch  wedi  eich  geni  yma  yn  Liverpool,  ac 
wedi  eich  bedyddio,  a'ch  derbyn  yn  aelodau  eglwysig,  yn  y 
Capel  hwn ;  ac  yma  y  buoch  yn  addoli  ar  hyd  eich  hoes.  Ond 
y  diwedd  a  ddaeth — y  diwedd  i  chwi  ddj^fod  i  Gapel  Heol 
Bedford ;  a'r  pwnc  yn  awr  i  chwi  yw,  A  3'dyw  y  diwedd  hwn 
yn  well  na'r  dechreuad  ?  '  Duw  ei  hun  a  oiyn  y  peth  a  aeth 
heibio.'  Yr  hen  Sabbothau,  yr  hen  bregethau,  yr  hen  weddiau  ! 
Yr  holl  ddyledswyddau ;  pa  fodd  y  cyflawnwyd  hwy  ?  beth  y w 
3'r  effeithiau  ?  A  ydyw  y  ffrwyth  i  chwi  yn  sancteiddrwydd  ? 
A  ydyw  cymmeradwyaeth  gyda  Duw  yn  well  genych  nac  an- 
rhjT-dedd  a  mwynderau  y  byd  ?  A  ydyw  yr  addold;^  yn  well 
genych  chwi,  bobl  ieuainc,  na'r  chwareudy,  a'r  Beibl  na  ffug- 
chwedleuon  ?  A  ydyw  yn  well  genj^ch  gyfeillion  crefyddol  na 
chwmni  11  a  wen  ? 

"  Os  gellwch  ateb  cydwybod  dda  ger  bron  Duw  fod  y  diwedd 
yn  well  na'r  dechreuad,  yna  ewch  oddiyma  i'r  ty  newydd  yn 
ddiolchgar.  Y  mae'r  cyfnewidiad  felly  yn  ddedwj-dd  ac  yn 
hyfryd.  Daethoch  yma  yn  dywyllwch  :  yr  ydych  yn  myned 
oddiyma  yn  oleuni  yn  yr  Arglwydd.  Daethoch  yma  yn  galed 
ac  anystyriol :  wele  chwi  yn  myned  oddiyma  yn  bechaduriaid 
teimladol  ac  edifeiriol.    Daethoch  yma  yn  euog  a  chondemniedig 


S64<  PENNOD  XV. 

cewch  fyned  oddiyma  i'r  addold^  newydd  wedi  eich  cyfiawnhau. 
Cofia,  enaid  dedwydd,  yr  holl  fFordd  yr  arweiniodd  yr  Arglwydd 
di  y  deugain  mlynedd  hyn ;  f el  y  gwybu  dy  gerddediad  di  yn 
yr  anialwch,  y  cyd-ddygodd  a  thi,  y  maddcuodd  dy  anghredin- 
iaeth  a'th  wrthryfel,  ac  yn  ei  ami  dosturiaethau  ni'th  adawodd 
di  yn  yr  anialwch.  Y  golofn  gwmwl  ni  chiliodd  y  dydd,  na'r 
golofn  dan  y  nos,  i  ddangos  y  ffordd  y  cerddit  ynddi.  Ei  Ysbryd 
daionus  a  roddodd  i'th  ddysgu ;  ac  nid  attaliodd  ei  fanna  rhag 
dy  enau.  Diolcli  am  belydr  ysbrydol  munud  o  addoli  Duw,,  a 
chymmundeb  ag  ef  yn  ordinliadau  y  gair !  Diolch  yn  arbenig 
am  ddychweliad,  adgyweiriad,  cynnaliaeth,  cysur,  a  gorfoledd  ! 
A'r  hyn  a  wnaed  i  chwi  a  wnaed  i'ch  tadau  ynia  o'ch  blaen.  Ac 
am  hyn  mae  yn  chwith  genych  feddwl  gadael  hen  le  mor 
gysegredig  i'ch  meddwl  a'ch  cof.  Y  ty  lie  y  moliannai  ein  tadau 
dydi,  Arglwydd !  Diolch  am  a  roddaist  ynddo ;  a  thyred  dy 
hunan  gj'^da  ni  i'n  teml  newydd  !  " 

Yr  oedd  yr  effeithiau  mor  hynod  fel  yr  oedd  yno  lawer  yn 
banner- edifarhau  eu  bod  erioed  wedi  cydsynio  i  adeiladu  y  Capel 
yn  Prince's  Road,  a  braidd  yn  anmharod  i  symmud  iddo.  Pa  fodd 
bynnag,  yr  wythnos  bono  fe  agorwyd  y  Capel  newydd — y  nos 
Wener,  y  nos  Sadwrn,  y  Sabboth  canlynol  trwy  y  dydd,  a  nos  Lun, 
a  nos  Fawrth  ar  ol  hyny.  Y  boreu  Sabboth  fe  bregethid  ynddo 
gan  y  Parch.  Edward  Morgan  a  Mr.  Rees.  Testyn  Mr.  Rees 
ydoedd  Psalm  Ixvii.  Y  mae  y  brcgeth  i'w  chael  yn  argrafFedig 
yn  yr  ail  Gyfrol  o'i  Bregethau,  tudal.  333 — 348,  ac  yn  gyflawn  o'i 
i-agoriaethau  neillduol  ef.  Yr  ydoedd  o'r  dechreuad  wedi  cym- 
meryd  dy  ddordeb  neillduol  yn  yr  addoldy  hwn,  ac  yr  oedd  o'r 
gal  on  yn  llawenhau  wrth  ei  weled  wedi  ei  orphen ;  ac  yn  awr  yn 
cael  ei  agoryd,  ac  arwyddion  gobeithiol  yn  ei  feddwl  ef  i'w 
canfod,  fod  yr  Ai'glwj^dd  yn  foddlawn  i'r  adeilad  o  bono. 

Yn  nechreu  mis  Ebrill  (1,  2,  3),  j'-r  oedd  yn  bresennol  yn 
Nghymdeithasfa  Croesyswallt,  lie  y  cyflwynai  y  Gadair  Lyw- 
yddol  am  y  flwyddyn  i'r  Parch.  Joseph  Thomas,  yr  hwn  a 
ddewisasid  yn  y  Gymdoithasfa  flaenorol  i  fod  yn  olynydd  iddo. 
Yr  oedd  yn  nodedig  o  siriol  a  bywiog  yn  y  Gymdcithasfa  bono. 


HANES  BYWYD  HENRY  REES.  865 

ac  yn  pregethu  yno,  y  prydnawn  cyntaf,  nos  lau,  2,  oddiar 
Pre"-,  vii.  8,  gyda  llewyrch  a  bias  nad  annghofir,  ni  a  dybiwn 
byth,  gan  odid  neb  oedd  3m  bresennol. 

Gan  mai  dyma  yr  unig  dro  i  ni  glywed  y  bregeth  hon,  a'i  bod 
mewn  rhy w  bethau  yn  dra  nodweddiadol  o  bono,  yr  ydym  yn 
cael  ein  tueddu  i  geisio  dodi  i  mewn  yma  rai  dyfynion  o  honi, 
mef'is  ag  y  traddodwyd  hi  y  pryd  hwn,  yn  ol  yr  argraff  o  honi 
sydd  yn  aros  ar  ein  cof  ni. 

Wedi  sylwi  ar  y  geiriau  fel  yn  cynnwys  un  o'r  fFeithiau  sydd 

yn  perthyn  i  bethau  y  byd  hwn,  sef,  fod  deehreuad  pob  peth 

megis  yn  edrych  at  ei  ddiweddiad,  fe'u  cymhwysodd  at  amrywiol 

amgylchiadau  a  d3'gwyddiadau  y  by wyd  presennol ;  ac  yna  at 

grefydd  mewn  gwahanol  gysylltiadau.     Sylwai  yn  neillduol  ar 

gynnydd  crefydd  yn  y  bj^d,  a'r  efFeithiau  bendithiol  a  ddilynant 

hyny  yn  g^vneyd  y  diweddiad  yn  well  na'r  deehreuad.      Yma  fe 

roddes  un  o'r  darluniadau  mwyaf  bywiog  ac  efFeithiol  a  dynwyd, 

ni  a  dybygem,  erioed  o  flaen  cynnulleidfa,  o'r  ag^vedd  resynol 

ac  ofnadwy  oedd  ar  y  byd  pan  y  wynebodd  yr  efengyl  amo 

gyntaf; — tywjdlweh   ac   eilun-addoliaeth,   a   llygredigaeth,   yn 

teymasu  yn   gyffredinol.      "  Dynion,"   meddai,  "  we^di   gwrthod 

goleuni   natur,  yn  troi  gwiriouedd   Duw   yn   gelwydd,   ac   yn 

ymollwng  i  bob  bryntni ;   yn  myned  rhagddynt,  o'r  gwyniau 

cnawdol   i'r   gwyniau    diejBig ;    nes   yr   oedd   cymdeithas   wedi 

myned  fel  anialwch  difFaeth,  a  dynion  fel  bwystfilod  ysglyf- 

aethus  yn  anrheithio  meddiannau,  yn  dyfetha  bywydau,  ac  yn 

dinystrio  cj'suron  eu  gil^^dd.     Ond  dacw  y  gyfraith  yn  myned 

allan  o   Sion,  a  gair  yr   Arglwydd   o   Jerusalem ;    efengyl   y 

deyrnas  yn  cychwyn  i  blith  yr  holl  genhedloedd.     A  beth  fydd 

yr  effeithiau?    Darllenwch  yn  yr  unfed-bennod-ar-ddeg  o  Esaiah. 

Y  mae  y  darluniad  yn  ddigon  i  roddi  barddoniaeth  mewn  enaid 

o  blwm :  '  A'r  blaidd  a  drig  gyda  r  oen,  a'r  llewpard  a  orwedd 

gyda'r   myn;    y  Ho  hefyd,  a  chenau  y  Hew,  a'r  anifail   bras, 

fyddant  jm  nghyd,  a  bachgen  bychan  a'u  harwain.     Y  fuwch 

hefyd,  a'r  arth  a  borant  yn  nghyd  ;  eu  llydnod  a  gyd-orweddant : 

y  Hew,  fel  yr  j^ch,  a  bawr  wellt.     A'r  plentj'n  su;i;no  a  chwery 
3i 


866  PENNOD   XV. 

wrth  dwU  yr  asp ;  ac  ar  ffau  y  wiber  yr  estyn  jr  hwn  a  Jdi- 
dclyfnwyd  ei  law.'  Beth  ydyw  hyn  ?  Dyna  wneyd  Pharaoh 
galon  galed  fel  Moses  lariaidd;  Nero  greulawn  fel  loan  y 
dysgybl  anwyl;  Bonner  waedlyd,  fel  yr  Archesgob  Lcighton : 
Saul  yr  erlidiwr  yu  Paul  yr  Apostol." 

Yna  aeth  rhagddo  i  gymhwyso  yr  un  egwyddor  at  gynnydd 
crefydd  yn  mhob  credadyn  yn  bersonol.  Ac  yr  oedd  yn 
rhagorol  mewn  gwirionedd  pan  gyda  r  pen  hwn.  "  Y  niae 
crefydd  ai  deehreuad  yn  fychan,  ei  chynnydd  yn  raddol,  a'i 
diweddiad  yn  ogoneddus.  Surdoes  ydyw,  ond  yn  suro  y  ewbl. 
Goleuni  gwanaidd  fel  goleuni  y  wawr,  ond  yn  myned  rhagddo 
fwy-fwy  hyd  banner  dj'dd.  Argyhoeddiad  yn  diweddu  mewn 
dychweliad  at  yr  Arglwydd ;  dychweliad  yn  diweddu  mewn 
undeb  a  Christ ;  undeb  a  Christ  yn  diweddu  mewn  sancteidd- 
rwydd ;  sancteiddrwydd  yn  diweddu  mewn  gogoniant.  le,  y 
mae  profiadau  rhai  o  honoch  chwi  yma  heno,  yn  tystio  i  wiricn- 
edd  y  peth  wyf  fi  yn  ddywedyd.  Y  mae  y  deehreuad  bychan, 
wedi  cyrhaedd  eisoes  i  bethau  annrhaethol  fwy  nag  y  meddyl- 
iodd  eich  calon  am  danynt.  Mae  y  wawr  fechan  wan  a  dorodd 
ar  yr  enaid  mewn  rhyw  oedfa,  wrth  wrando  ar  yr  hen  John 
Hughes,  Pontrobert,  wedi  diweddu  mewn  rhyfeddol  oleuni  ar 
drefn  gras.  Mae  yr  ysbryd  caethiwed  oedd  yn  y  meddwl,  pan 
yn  ceisio  llusgo  am  y  tro  cyntaf  i  gymdeithas  y  saint,  Avedi 
diweddu,  er  ys  amser,  yn  ysbryd  llefain,  Abba  Dad. 

'•'  Ond  ni  ddaeth  y  di wedd  eto.  Ac  oh !  pa  beth  a  fydd  hwnw ! 
Dechreu  trwy  hau  mewn  dagrau, — diweddu  mewn  medi  mewn 
gorfoledd.  Dechreu  seilio  yr  ail  deml  yn  yr  enaid  dan  wylo, — 
diweddu  mewn  llawenydd  a  chan,  gan  waeddi,  Ehad,  Pthad, 
iddo.  Dechreu  mewn  rhodio  wrth  fFydd, — diweddu  mewn  rhodio 
wrth  olwg.  Dechreu  mewn  gobaith, — diweddu  mewn  mwynhad. 
Dechreu  mewn  ymolchi  ac  ymlanhau, — diweddu  mewn  bod  yn 
wynach  na'r  eira.  Dechreu  mewn  rhodio  yn  alarus  ger  bron 
Arglwydd  y  lluoedd, — diweddu  mewn  digonolrwydd  llawenydd, 
ac  yn  nghanol  digrifwch  yn  dragywydd."  Nid  ydyw  hyn  ond 
y  Uoffion  oddiar  ein  cof ;  y  mae  y  bregeth  megis  ag  y  gadawyd 


HANES   KYWYD   HENRY   REES.  867 

hi  gauddo  ef,  er  yn  gadael  allan  amryw  bethau  oeddent  ynddi 
fel  y  traddodwyd  hi  y  pryd  hwn,  i'w  chael  yn  gyflawn  yn  y 
oyfrol  gjmtaf  o'i  Bregethau. 

Yr  wythnos  ganlynol  i'r  Gymdeithasfa  yn  Nghroesyswallt, 
efe  a  aeth  i  Lundain,  at  y  Croglith  a'r  Pasg,  Ebrill  10,  12,  13,  ac 
a  arhosodd  yno  dros  y  Sabboth  canlynol.  Dyma  ei  ymweliad 
di^Yeddaf  a  Llundain,  lie  yr  ydoedd  wedi  bod  gynnifer  o  weithian 
cyn  hyny,  er  ys  pum'  mlynedd-a-dengain,  yn  llafurio  gyda'r 
fath  gymmeradwyaeth, — a  lie  y  cymmerai  bob  amser  y  fath 
ddyddordeb  ynddo. 

Lletyai  y  pryd  hwn  yn  Llundain  yn  nhy  y  diweddar  Mr. 
Griffith  Davies,  mab  i'\v  hen  gyfaill,  Mr.  Griffith  Davies,  yr  hwn 
a  fuasai  am  gynnifer  o  flynj'ddoedd  yn  flaenor  yn  yr  eglwys  yn 
Jewin  Crescent,  ac  ar  ei  ddychweliad  i  Liverpool  fe  ysgrifenodd 
ato  y  llythyr  canlynol : — 

'•'  April  24,  '68. 

"My  Dear  Friend, — Here  we  are,  and  I  can  hardly  help 
'•'  wondering  that  we  were  a  few  hours  ago  in  London,  and  now 
'•'  at  home.  I  took,  even  before  we  left  the  Station,  to  finish 
''Carlyle,  and  pore  over  different  parts  of  it;  and  when  I  awoke 
•'  out  of  my  musings,  and  began  to  look  about  me  and  consider,  I 
"calculated  we  were  about  half  way,  when  I  heard  the  cry, 
"  Crewe,  Crewe ;  and  was  astonished.  Felly  dylwu  deimlo  yn 
"  ddiolchgar  i  Carlyle  ;  fe  wnaeth  y  daitli  yn  bur  fer  i  mi,  Ond 
'•■  yr  oedd  fy  nghas-waith  yn  fy  aros,  erbyn  dyfod  adref, — ateb 
'■'  bwndel  o  lythyrau. 

"  Gobeithiwn  i  Mrs.  Davies  gyrhaeddyd  adref  yn  ddiogel  o'r 
" Station,  a  dymunwn  i  chwi  eich  dau  yr  holl  obaith, — y  sauct- 
"  eiddrwydd,  a'r  cysur,  sydd  yn  yr  efengyl.  Teimlwn  yn  ddi- 
'•'  olchgar  i  chwi  am  eich  holl  garedigrwydd,  gan  gyd-gofio  atoch 
'•'  chwi  a'ch  gweinidogion,  pa  rai  a  fu  yn  gweini  arnom. 
"  Ydym,  anwyl  gyfeillion,  yr  eiddoch  yn  garedig, 

"Henry  a  Mary  Rees." 

Yr  oedd  yn  edrych  yn  iach  ac  yn  siriol  yn  Nghyfarfod  Blyn- 
yddol  Liverpool,  y  Sulgwyn,  Mai  31,  ac  yn  llywyddu  gydai 


868  PENNOD    XV. 

fedrusrwydd  arferol,  yn  y  Cyfarfod  Eglwysig  CyfFredinol,  a  gyn- 
helid  jm  y  Philharmonic  Hall.  Yr  oedd  yn  wir  yn  llafurio  yn 
yr  wythnosau  hyn,  gartref  ac  oddicartref,  gyda  chymmaint  o  jni 
ac  ymroad  fel  ag  i  beri  i'w  gyfeillion  braidd  yn  gyfFredinol  dybied 
ei  fod  wedi  cael  adnewyddiad  hynod  i'w  iechyd,  a  choleddu  y 
syniad  yr  arbedid  ef  am  flynyddoedd  lawer  i'r  gwaith  mawr  yr 
oedd  mor  ymroddedig  iddo,  ac  mor  ddefnyddiol  ynddo.  Yr 
oedd  y  Llun  a'r  Mawrth,  Mehefin  15,  16,  mown  Cyfarfod 
Pregethu  yn  Llanelwy;  ac  am  y  gweddill  o'r  wythnos  yn  y 
wlad,  yn  gorphwys  ychj^dig  er  mwyn  ei  iechyd.  Wele  lythyr 
a  anfonwyd  ganddo  at  Mr.  William  Lloyd,  Rhuthin,  ar  ol 
dychwelyd  adref  ddiwedd  yr  wythnos  bono  : — 

"  Mehefin  20, 1868. 

"My  Dear  Friend, — Y  funud  hon  y  daethura  adref  (7  o'r 
'gloch  nos  Sadwrn),  wedi  bod  yn  absennol  er  y  boreu  Llun. 
'  Nid  wyf  yn  meddwl  y  buaswn  yn  ateb  eich  llythyr  heno,  oni 
'  b'ai  am  ei  don  awdurdodol  a  bygythiol  bron.  A'r  gwir  y w  nad 
'  oes  genyf  ateb  yn  y  byd  i'w  roddi  iddo,  nac  i'w  frawd  yr  hwn 
'  a'i  blaenorodd,  a  thipyn  mwy  crefyddol  ei  don  nag  efe  ei  hun. 

Y  mae  y  dyfodol  yn  hynod  o  dywyll  o'n  blaen.  Y  mae  tair 
'  Sassiwn  o  fewn  y  tair  wythnos  nesaf  hyn, — y  Wyddgrug,  Llan- 
'  erchymedd,  a  Llanelli.     Yr  wyf  yn  cael  fy  ngofyn  i'r  tair,  ac 

heb  ro'i  heibio  yn  gwbl  y  bwriad  o  fyned  i  ddwy  o  honynt 
'  beth  bynnag,  sef  y  Wyddgrug  a  Llanelli.  A  chyn  y  bydd  y 
'  cyfarfodydd  hyn  drosodd,  nis  gallaf  weled  fy  fFordd  yn  glir  i 
'  roddi  na  Sabboth  nac  amser  i  chwi  na  neb  arall.  Gobeithiwyf , 
'pa  fodd  bynnag,  ddyfod  i  ymweled  a  chwi  cyn  diwedd  y 
'  tymhor  hwn.     Boddlonaf  i  fod  heb  fy  arian,  hj'd  nes  y  delwyf 

•'  i'w  nhol  hwy Esgusodwch  lythyr  nad  y w  yn  cynnwys 

'  dim  ond  geiriau,  a'r  rhai  hyny  wedi  eu  gosod  wrth  eu  gilydd 
'  yn  f rysiog  a  dilun.  Y  mae  eich  llythyr  yn  un  o  bump  neu 
'  chwech  o  lythyrau  ag  oedd  yn  dysgwyl  am  danaf,  ac  am 
•'atebiad,  ac  oil  yn  nghylch  cyhoeddiadau.  Cofiwch  fi  yn 
'  garedig,  &c.,  &c." 


HANES  BYWYD   HENRY   REES.  869 

Yr  oedd  Cymdeithasfa  y  Wyddgrug  yr  wythnos  ganlynol,  y 
Mercher,  lau,  a  Gwener,  Mehefin  24,  25,  2G.  Tra  yr  oeddem  yno 
fe  gyrhaeddodd  y  newydd  am  farwolaeth  y  diweddar  Mr.  David 
Jones,  Treborth,  yr  hyn  a  effeithiodd  yn  ddwys  iawn  ar  deimladau 
yr  holl  frawdoliaeth.  Yr  oedd  Mr.  Rees  yn  teimlo  yn  annghylf- 
redin.  Yr  oedd  mo^rwolaethau  fel  yr  eiddo  Mr.  David  Jones  yn 
peri  iddo  ef  deimlo  ei  fod  yntau  yn  enwedig  ar  fin  y  bedd,  gan 
ei  fod  amryw  flynyddoedd  yn  hyn  nag  ef.  Wrth  sylwi  ar  Mr. 
Jones,  dywedai, — "  Yr  oedd  llawer  iawn  o  ragoriaethau  yn  Mr. 
Jones,  ac  yn  enwedig  tymher  dda  yn  gysylltiedig  a  synwyr  mawr. 
Yr  oedd  ei  dymher  ef  yn  efFeithio  ar  ei  lais,  a'i  lais  yn  ddangosiad 
hynod  o'i  dymher.  Yr  oedd  y  naill  yn  cyfateb  yn  hynod  i'r  Hall. 
Wrth  ei  wrandaw,  mi  a  fyddwn  yn  teimlo  braidd  bob  amser  fod 
rhy w  fwynder  tyner,  tawel  yn  disgyn  arnom,  fel  gwlith-wlaw  ar 
irwellt,  ac  fel  cawodydd  ar  laswellt,  nes  gwneyd  wylo  yn  rhyw- 
beth  hyfryd  iawn."  Pregethodd  Mr.  Rees  yn  y  Gymdeithasfa 
hon  ar  y  maes  am  ddeg  ar  y  gloch,  ddydd  Gwener,  ar  ol  Dr. 
Edwards,  o'r  Bala,  gyda  nerth  mawr.  Nis  gallodd  fyned  i'r 
Gymdeithasfa  yn  Llanerchymedd,  ond  fe  aeth  yr  wythnos  gan- 
lynol, i'r  Gymmanfa  Gyffredinol  yn  Llanelli,  Sir  Gaerfyrddin, 
yr  hon  a  gynhaliwyd  Gorphenaf  7,  8,  9,  10,  ac  yr  oedd  yn  cym- 
meryd  y  dyddordeb  mwyaf  yn  yr  holl  weithrediadau.  Traddod- 
wyd  annerchiad  gwerthfawr  ganddo,  ar  y  testyn  y  darllenasid 
papur  arno  gan  y  Parch.  D.  Howells — Y  Ddyledswydd  o  ddwyn 
Plant  i  fynu  yn  yr  Eglwysi  ;  ac  areithiodd  yn  rymus  ac  effeith- 
iol  iawn  yn  y  Cyfarfod  Cenhadol.  Pregethodd  gyda  hyny  ddwy 
waith,  ar  y  dydd  diweddaf  o'r  Gymmanfa.  Yr  oedd,  o'i  sefydliad 
cyntaf,  wedi  cymmeryd  y  dyddordeb  mwyaf  yn  y  Gymmanfa 
Gyffredinol ;  ac  yr  oedd  o'r  galon  yn  llawenhau  yn  yr  arwydd- 
ion  o  undeb  a  chyd-weithrediad  rhwng  De  a  Gogledd,  ac  yn 
gobeithio  na  chollid  y  teimladau  da  a  arddangosid  yn  y  Gym- 
manfa bono  byth  o'n  plith.  Aeth  o  Lanelli  i  Dreforris  at  nos 
Sadwm,  ac  i  Abertawe  at  y  Sabboth,  Gorph.  12,  a  dychwelodd  i 
Liverpool  yr  wythnos  ganlynol. 

Yr  oedd  yn  wythnosau  yr  haf  hwn,  fel  yr  arferai  er  ys  peth 


870  PENNOD   XV. 

amser  bellach,  yu  rhanu  ei  amser  rhwng  Liverpool  a  Chymru, 

gan   aros   yn   y  Benarth   gydai  deulu,  a  myned  oddiyno   i'w 

gyhoeddiadau  yma  a  thraw  ar  y  Sabbothau  ac  ar  ddj'ddiau  yr 

wythnos.     Wedi  bod  am  ddau  neu  dri  o  Sabbothau  olynol  yn 

Liverpool,  fe  aeth  ar  y  Llun,  Awst  31,  i  lawr  i'r  Benarth,  ac 

oddiyno  e£e  a   anfonodd    y  liythyr   canlj-nol    at    Mr.    William 

Llovd,  Rhuthin : — 

"  Benarth,  Medi  1,  1868. 

"Yr  wyf  yn  bwriadu  myned  i  Gyfarfod  ]\Iisol  Llansannan 
"  ddydd  lau  a  Gwener  nesaf,  ac  jai  gobeithio  cj'-rhaeddyd  ryvr 
"  bryd  ddydd  Sadwrn  atoch  chwi.  Ond  nis  gwn  pa  bryd  na  pha 
"  fodd,  gan  fy  mod  yn  dihynu  ar  y  cyfieusdra  a  gaf  i'm  hebrwng, 

"  yn  neillduol  o  Lansannan  i  Ddinbych Y  mae  Cym- 

"  deithasfa  Bangor,  f el  3^  gwyddoch,  yr  wythnos  nesaf,  ac  felly 

"  nis  gallaf  fi  aros  dim,  ac  nid  gwiw  gan  hyny  i ddyfod 

"gyda  mi  i  Ruthin.  Ar  lawer  cyfrif,  buasai  yn  llawer  gwell 
"genyf,  gael  llechu  gyda  chwi  am  ddau  ddydd  neu  dri,  na 
"  myned  i  gyhoeddusrwydd  Bangor.  Ond  y  mae  yn  debyg  na 
"  wivv  i  mi  son  am  hyny. 

"  Yd  wyf ,  anwyl  gyfaill,  yr  eiddoch  yn  garedig, 

"Henry  Rees." 

Y  mae  cryn  ddyddordeb  yn  gysylltiedig  a'r  liythyr  bj^chan 
hwn,  er  nad  ydyw  ynddo  ei  hunan  yn  bwysig  iawn.  Dyma  ei 
ymweliad  diweddaf  a  Llansannan.  Pregethodd  yno  y  nos  lau, 
oddiar  Preg.  vii.  8,  gyda  i  fywiogrwydd  a'i  nerth  arferol,  a  chyda 
mesur  helaeth  iawn  o  eneinniad  ar  ei  ysbryd  ei  hunan  ac  ar  y 
gynuulleidfa  trwyddo.  Ond  drannoeth,  pan  yn  pregethu,  fe 
gollodd  ei  lais,  ac  a  fethodd  fyned  yn  mlaen,  am  y  t7'0  cyntaf 
erioed  iddo.  Nid  oedd  yn  teimlo  yn  waelaidd,  nac  yn  dioddef 
mewn  dim  ond  yn  y  Uais.  Aeth  i  Ruthin  at  y  Sabboth  yn  ol  y 
cyhoeddiad  oedd  ganddo,  a  phregethodd  yno  ddwywaith.  Y 
Llun  canljaiol  dychwelodd  i  Benarth.  Pan  y  datganai  Mrs. 
Davies  ei  phryder  oblegid  ei  fod  wedi  colli  ei  lais  yn  Llan- 
sannan,   efe    a'i    hatebodd,    gan    ddywedyd,   "It   is   only   the 


iiAXi:s  r.YwvD  henry   hees.  871 

])cginning  of  the  end,  my  girl."  Yr  oedJ  3'n  yinddangos  fel  yii 
dra  phiyderus  ei  himan  yn  nghylcli  ei  lais,  ac  arosodd  yn  y 
Benartli  dros  y  dydd  Mawrth,  gan  golli  cj'^farfodydd  cyntaf  y 
Gx'uideithasfa.  Yr  oedd  Dr.  Candlish  i  bregethu  yu  Mangor  y 
nos  Fawrth,  ac  yr  oedd  3^1  dra  awyddus  am  fod  yno  j^n  gwranda\Y 
arno,  ac  eto,  yn  petruso  pa  un  a  fyddai  y  goreu  iddo,  ai  myned 
yno  y  prydnawn  liAvnw  gyda  Mrs.  Davies,  ai  aros  hyd  drannoetli. 
Pa  fodd  bynnag,  aros  yn  y  Benarth  a  wnaeth  y  noswaith  bono, 
gan  fyned  i  Fangor  drannoeth  gyda  Mr.  Davies.  Yr  oedd  cyfar- 
fod  yno  yn  y  boreu  i  dderbyn  ymwelwyr  oddiwrtb  Egiwys 
Bresbyteraidd  yr  Iwerddon ;  ac  befyd  i  groesawu  y  Parch.  Dr. 
Candlish,  y  Parch.  Mr.  Wells,  o  Glasgow,  a'r  Parch.  Mr.  Candlish 
(mab  Dr.  Candlish);  y  rhai  fel  aelodau  a  g\veinidogiou  o  Eghvys 
E-ydd  Scotland  a  ddaethent  yno  i  ymweled  a  ni.  Cymmerodd 
Mr.  Rees  ran  arbenig  yn  y  cyfarfod  hwn ;  ac  ja*  oedd  yn  edrych 
mor  dda  ac  mor  siriol,  fel  na  feddyliasom  ni,  na  neb  arall  ar  a 
Av^'ddom,  o'r  rhai  oeddent  heb  gly\Yed  am  y  coll  a  fuasai  ar  ei 
lais  yr  wythnos  o'r  blaen,  nad  oedd  yn  mhob  modd  fel  arferol. 
Yr  un  modd  yn  y  cyfarfod  am  ddau  ar  y  gloch,  jai  enwedig  pan 
yr  oedd  coffad  parchus  yn  cael  ei  wncuthur  am  y  diAveddar 
Barch.  David  Jones,  o  Dreborth,  yr  oedd  yn  siarad  mor  gryf  a 
bywiog  ac  effeithiol,  fel  ag  yr  oedd  pa^vb,  ni  a  dybiem,  ag  oedd- 
ent yn  bresennol  yn  teimlo  ei  fod  yn  parhau  yr  un  un  ag  yr 
oeddent  wedi  ei  gael  er  ys  blynyddoedd  lawer  bellach.  Cud  yn 
yr  oedfa  yr  hwj^r,  ar  y  macs,  yr  oedd  yn  ei  ogoniant.  Yr 
ydoedd,  oblegid  yr  hyn  a  ddyg\Yyddasai  i'w  lais  yr  wythnos  o'r 
blaen  yn  Llansannan,  wedi  hysbysu  y  cyfeillion  yn  Mangor,  na 
byddai  iddo  gynnyg  pregethu  ar  ddydd  mawr  y  Gj^mmanfa,  ond 
yr  auturiai  geisio  gwneuthur  y  prydnawn  cyntaf.  Ac  felly  fu. 
Yr  oedd  yn  brydnawn  tawel  a  hyfryd  dros  ben,  a  thyrfa  fawr 
wedi  dyfod  yn  nghyd,  ac  eto  nid  mor  fawr  ag  i  drethu  nerth 
y  pregethwyr  i'w  gwneuthur  eu  hunain  yn  gly wadwy  iddynt ; 
a  phawb  yn  ymddangos  fel  pe  buasent  wedi  dyfod  yno  i 
wrandaw  ac  i  fwynhau  yr  efengyl.  Wedi  i  Mr.  Charles  Davies 
bregethu   yn  gyntaf ,  —  pregeth  oedd  j^^n  llawn  o'r  meddyliau 


872  PENNOD     XV. 

prydferthaf  a  phuraf,  a  therfynu  gan  adael  yr  holl  gynnuUeidfa 
yn  y  dymher  oreu  i  wrandaw  ar  yr  hwn  oedd  yn  dyfod  ar  ei  ol, 
dyna  Mr.  Rees  yn  cyfodi,  ac  yn  darllen  fel  testyn,  y  geiriau  yn 
Hosea  xiii.  9,  "  O  Israel,  tydi  a'th  ddinystriaist  dy  huu ;  ond 
ynof  fi  y  mae  dy  gymhorth."  Yr  oedd  rliyw  wedd  angylaidd 
ar  ei  wynebpryd ;  ac  yr  oedd  rhyw  ddifrifwch,  a  dwysder,  a 
thynerwch  yn  ei  lais,  ac  yn  neillduol,  yr  oedd  y  fath  eneinniad 
sanctaidd  ar  ei  ysbryd  ef  ei  hunan,  a'r  fath  afael  ddofn  ac 
efteithiol  gan  y  gwirionedd  drwyddo  ar  gydwybodau  ei  wran- 
dawwyr,  fel  ag  yr  oedd  pawb,  ui  a  dybiem,  ag  oeddent  ar  y 
maes  yn  teimlo  ei  fed  yn  genad  atynt  dros  y  Brenhin,  Arglwydd 
y  lluoedd,  a'r  efengyl  o'i  enau  mewn  nerth,  ac  yn  yr  Ysbryd 
Glan,  ac  mewn  sicrwydd  mawr.  Y  mae  y  bregeth,  fel  ag  y 
traddodwyd  hi  yno,  i'w  chael  yn  gyflawn  yn  yr  ail  gyfrol  o'i 
Bregethau  (tudal.  287 — 301) ;  ond  y  mae  yn  anmhosibl  argrafFu 
y  teimlad,  y  llewyrch,  y  bias,  a'r  arddeliad  rhyfedd  dwyfol  oedd 
ar  y  gwirionedd  o'i  enau  yn  Mangor  y  noswaith  hono.  Ychydig 
a  feddyliem  wrth  ei  wrandaw,  na  chaem  ei  glywed  byth  mwy, 
a'i  fod  yntau  yn  cyfarch  Cymru  am  y  tro  diweddaf  byth  mewn 
Cymdeithasfa.  Ond  yr  oedd  yn  ddiwedd  gogoneddus  i  lafur 
cyhoeddus  Cymmanfaol,  ag  oedd  erbyn  hyn  yn  tynu  at  yr 
ysbaid  hirfaith  o  yn  agos  i  banner  can'  mlynedd. 

Yr  ydym  yn  cael  ein  tueddu  i  geisio  rhoddi  i'n  darllen wyr 
ryw  adgohon  o'r  bregeth  hynod  hon,  yn  ol  yr  argraff  o  honi 
sydd  ar  ein  meddwl  ni,  er  y  gwyddom  nas  gall  fod  ond  yn 
dra  anmherffaith.  Darluniai  y  dinystr  a  wnaethai  y  pechadur 
arno  ei  hunan  gyda  bywiogrwydd  a  theimlad  a  dylanwad  ag 
oeddent  yn  rhwymo  yr  holl  gynnuUeidfa  i  ryw  sobrwydd  a 
difrifwch  tra  annghyffredin.  "  Dinystr  enaid  ydy w.  Enaid ! 
pwy  a  all  draethu  ei  werth, — creadur  wedi  ei  gynnysgaeddu  a'r 
fath  alluoedd,  gyda  dymuniadau  mor  eang  nad  oes  ond  y  Duw 
mawr  ei  hunan  a  all  yn  unig  eu  diwallu.  Enaid  anfarwol  hefyd  : 
er  ei  ddinystrio  y  mae  eto  yn  bod,  ond  yn  bod  yn  unig  i 
sylweddoli  ei  ddinystr  ei  hun.  O  drueni  a  difrod  enaid  colledig ! 
Mae  fel  y  Hong  wedi  ei  dryllio  wedi  ei  gadael  ar  y  traeth,  yr 


HANES  BYWYD   HENRY   REES.  873 

amcan  er  mwya  yr  hwn  y  gwnaed  hi  heb  ei  ateb,  y  trysorau  an- 
mhrisiadwy  a  gynnwysai  wsdi  eu  dyfetha,  yr  hafan  ddymunol 
wedi  ei  cholli  am  byth, — a  hithau  fel  wrech  wrthi  ei  hun,  ar  draeth 
noethlwm  tragwyddoldeb,  a  hoU  donau  a  llifeiriant  y  digofaint 
dwyfol  yn  euro  arni,  yn  tafiu  drosti,  ac  yn  treiddio  i'w  holl 
gelloedd. 

"  Mae  y  dinystr  hwn  yn  cynnwys  absennoldeb  o  bob  daioni 
y  gall  ysbryd  ei  fvvynhau,  a  phresennoldeb  pob  drwg  y  gall 
ysbryd  ei  ddioddef;  sancteiddrwj'dd  wedi  difianu  yn  hollol 
ac  am  byth  o'r  galon,  ac  arglwyddiaeth  llygredigaeth  wedi  ei 
sefydlu  arni  yn^  dragy wydd ;  cariad  wedi  newid  am  elyniaeth, 
cablu  am  addoli ;  bywyd  wedi  ei  lyncu  gan  farwolaeth  ddi- 
ddiwedd.  Yn  y  dinystr  hwn  wedi  ei  orphen,  ni  a  allwn  dybied 
y  bydd  yr  enaid  colledig,  yn  y  byd  a  ddaw,  yn  cael  ei  gadw  hyd 
yn  nod  mewn  ymwybyddiaetli  o'i  fod,  yn  unig  gan  y  teimlad 
angerddol  o'i  drueni.  Pe  byddai  yn  bosibl  gofyn  iddo, '  Pa  fodd 
y  gwyddost  dy  fod  eto  yn  hanfodi  ? '  Onid  allem  ddychymygu 
yr  atebai,  '  Pa  fodd  ?  y  mae  fy  nhrueni  yn  dy wedyd  wrthyf  fy 
m6d,  a'm  bod  yn  greadur  o  alluoedd  mawr  ac  ofnadwy.'  '  Pa 
fodd  y  gwyddost  fod  genyt  gof  ? '  '  Pa  fodd  ?  Onid  ydyw  yn 
dal  holl  bechodau  fy  my wyd  yn  y  byd,  ger  bron  fy  nghydwybod 
yn  wastadol  bob  moment  ? '  '  Cydwybod  !  pa  fodd  y  gwyddost 
fod  genyt  gydwybod  ? '  'Pa  fodd  ?  y  mae  cnofeydd  dibaid  y 
pryf  nad  yw  yn  marw,  a  llosgiad  y  tan  anniffoddadwy  o'i  mew^n, 
yn  ddigon  o  brawf,  ac  yn  brawf  ofnadwy,  i  mi  am  ei  bud.'  '  Pa 
fodd  y  gwyddost  dy  fod  eto  mewn  meddiant  o  ewyllys  a  serch- 
iadau  ? '  '  Ah  !  wedi  fy  ngorchfygu  yr  wyf ,  ac  eto  yr  wyf  yn 
teimlo  rhyw  allu  o'm  mewn  sydd  yn  wrthryfel  gwastadol  yn 
erbyn  Duw.  Yr  ydwyf  yn  teimlo  fy  mod  yn  greadur  a  wnaed  i 
garu,  ac  yr  wyf  3'^n  annhraethol  druenus  am  na  fedraf  garu  neb.' 
Oh !  gyflwr  ofnadwy.     '  Tydi  a'th  ddinystriaist  dy  hun.'  " 

Wedi  darlunio  dinystr  hollol  y  pcchadur  ganddo  ei  hunan, 
ac  nad  oedd  obaith  iddo  byth  ynddo  ei  hunan,  nac  yn  neb  arall, 
fe  droes  i  ddangos,  mewn  modd  gogoneddus,  fod  cyrahorth  iddo 
yn  Nuw :  "  Ynof  fi  y  mae  dy  gymhorth."     Cymhorth  iddo  er  ei 


874  PENNOD  XV'. 

lioll  annheilyngdod.  Yma  fe  Lersonolai  raslonrwydd  natur  yr 
Aufeidrol  megis  yn  troi  ato,  ac  yn  erfyn  arno  am  ganiatad  i 
ddyfod  i'r  golwg  mewn  acliub  y  creadur  truenus.  "  Y  mae  dy 
allu  a'th  ddoethineb  wedi  cael  eu  datguddio  wrtli  ei  ddwyn  i 
fod,  a'i  greu  yn  bercheu  galluocdd  mor  f awr ;  y  mae  dy  ddaioni 
wcdi  ei  amlygu  yn  ei  gynnal,  ac  yn  ei  gadw,  gyda'r  gofal  mwyaf 
ar  hyd  ei  oes ;  y  mae  dy  amynedd  a'th  ymaros  wedi  cael  dyfod 
i'r  golwg,  wrth  ei  arbed  a'i  hir-oddef,  pan  oedd  cyliawnder  yn 
gwaeddi  am  ei  gospi ;  y  mae  priodoliaethau  dy  natur  i  gyd,  ond 
myfi,  wedi  cael  eu  hamlygu  tuag  ato.  Gad  i  minnau  gael  dyfod 
i'r  golwg.  Os  caf  finnau  ei  achub,  mi  gaf  finnau  ddyfod  i'r  golwg. 
Os  na  chaf  fi  wneyd,  mi  fyddaf  fi  o'r  golwg  byth.  Ac  yr  ydwyf 
fi  yn  perthyn  cymmaint  i  ti  ag  yr  un  o'r  lleill.  Yn  wir,  j^r  wyf  fi 
3m  meddwl  fy  mod  yn  perthyn  mwy.  Y  mae  jnot  ry w  gyfoeth 
diderfj^nau  o  honof ;  a  dj^ma  gyfleustra  i  tithau,  trwof  fi,  ym- 
ddangos  yn  fwy  gogoneddus  nag  erioed." 

Yna  aeth  rhagddo  i  ddangos  fod  yn  Nuw  gymhorth  i'r 
pechadur,  nid  yn  unig  yn  ngwyneb  annheilyngdod  ond  yn 
ngivyneb  euogriuydd  a  drwg-haeddiant.  "  Er  fod  yn  y  Duw 
mawr  ryw  beth  oedd  yn  ei  dueddu  i  achub,  ac  na  wyddom  ni  pa 
fodd  y  gallai  byth  ddyfod  i'r  golwg  ond  trwy  achub,  yr  oedd 
ynddo  ryw  beth  yn  gwahardd  hyny  yn  hollol  ac  a  fuasai, 
dybygid,  yn  gwahardd  am  byth  heb  gael  rliyw  drefn  anrhyd- 
eddus  iddo  ei  hunan  i  gael  hyny  oddiamgylch.  Nis  gallasai 
wneyd  hyny  trwy  weithrediad  uniongyrchol  gallu  a  gras  heb 
ddianrhydeddu  ei  ddeddf  ei  hunan.  Os  ydyw  gras  yn  gwaeddi 
am  achub,  y  mae  cyfiawnder  yn  gwaeddi  am  gospi ;  os  ydyw 
trugaredd  yn  llefain  am  arbed  a  maddeu,  y  mae  gwirionedd  yn 
dadleu  am  daro  a  lladd.  Ond  yn  lawn  Crist  y  mae  gwirionedd 
wedi  ei  gyflawni,  cyfiawnder  wedi  ei  foddloni,  y  gyf raith  wedi  ei 
mawrhau,  a  gras  a  thrugaredd  wedi  cael  fibrdd  rydd  i  ymgeleddu 
ac  achub  yr  euog.  Y  mae  Duw  yn  gyfiawn  ac  yn  Achubwr ;  yn 
gyfiawn  ac  yn  cyfiawnhau.  Y  mae  'trugaredd  a  gwirionedd 
yma  yn  ymgyfarfod,  cyfiawnder  a  heddwch  yn  ymgusanu,'  a'r 
'  priodoliaethau  mewn  hedd,  yn  gwaeddi  trugaredd  i  gyd. 


HANES   BYWVD   HENRY    REES.  875 

Ond  y  mae  yn  rhaid  i  ni  yniattal.  Yr  hen  bregethwr  anwyl !  Nid 
ydym  yn  meddwl  i  ni  ei  glywed  erioed  j^n  fwy  gogoncddus  nag 
ocdd  }'•  noswaith  bono.  Ac  ond  i'r  darllenydd  gymharu  yr  adrodd- 
iad  ucliod  o'r  bregeth,  a'r  modd  j  mae  wedi  ei  hargraffa  yn  yr  ail 
gyfrol  o'i  Bregethau,  f e  genfj'dd  ni  a  dybygem,  fod  y  pregetlnvr  yn 
teimlo  mesur  helaeth  o  ryddid,  ac  yn  ymolhvng  gydjVi  dcimlad  ar 
y  pryd  yn  aunibjmol  ar  yr  hyn  a  barotoisid  ganddo  yn  flacnorol. 

Yn  Nghyfarfod  y  Pregethwyr  a'r  Blaenoriaid  perthynol  i'r 
Gymdeithasfa,  a  gynhaliwyd  am  wyth  ar  y  gloch  boreu  dran- 
noeth,  fe  ddaeth  amgylchiadau  y  deyrnas  i  sylw,  ac  yn  neillduol 
oin  dyledswyddau  fel  Cristionogion  yn  yr  Etholiad  CyfFredinol 
oedd  ar  gymmeryd  lie.  Yr  oedd  rhai  o'r  gwyr  blaenaf,  perthyn- 
ol i'r  gwahanol  bleidiau  gwladwriaethol  yn  y  deyrnas,  j^n  dadleu 
dros  waddoliad  Pabyddiaeth  yn  yr  Iwerddon,  gan  edrych  ar 
hyny  fel  mesur  o  gyfiawnder  a  r  Pabyddion  yno,  ac  fel  peth 
anhebgorol  angenrheidiol  tuag  at  sicrhau  tawelwch  ac  iawn- 
drefn  yn  y  wlad  bono.  O'r  tu  arall,  yr  oedd  teimlad  cryi  a 
phendcrfynol  yn  erbjai  hyny,  ac  yn  mhlaid,  yn  hytrach  na 
gwaddoli  Pabyddiaeth,  dadwaddoli  yr  Eglwys  Brotestanaidd,  a'i 
dadgysylltu  oddiwrth  y  wladwriaeth,  a  gosod  pob  crefydd  yn  yr 
Ynys  ar  yr  un  tir  a'u  gilydd.  Ac  yr  ocdd  yn  hysbys  mai  d\-na 
oedd  y  cwestiwn  mawr  a  ddygid  ger  bron  y  wlad  yn  yr  Etholiad 
oedd  yn  ymyl;  ac  felly  y  daeth  yr  achos  ger  bron  y  Gymdeithasfa. 
Yr  oeddem  ni  a  Mr.  Morgan  o'r  DyfFryn,  wedi  ein  pennodi  mewn 
cyfarfod  blaenorol,  i  barotoi  rhyw  benderfjmiadau  ar  hyn,  i'w 
cynnyg  mewn  cj'farfod  dilynol ;  ac  felly  fe  ddarllenwyd  y  pen- 
<lerfyniadau  canlynol,  y  rhai  a  gynnygiwyd  gan  Mr.  Rees,  ac  a 
gymmeradwywyd  yn  unfrj'dol  gan  y  Cyfarfod  : — 

"  Oddiar  ystyriaeth  o  amgylchiadau  presennol  ein  gwlad,  yn 
ngwyneb  fod  miloedd  lawer  trwy  y  Mesur  Diwygiadol  diweddaf 
wedi  dyfod  i  hawl  i  bleidleisio  dros  anfoniad  cynnrychiolwyr  i'r 
Senedd,  a  bod  rhai  cannoedd,  os  nad  miloedd,  o'r  C3'-fr3'w  yn 
aelodau  eglwysig  yn  y  Cyfundeb,  a  bod  yr  Etholiad  Cyffredinol 
cyntaf  dan  y  ddeddf  newydd  bono  yn  awr  yn  ymyl,  wedi  cryn 
lawer  o  ymddyddan  barnwyd  3m  ddoeth  genym  fel  C3^mdeitbasf a 


87  G  PENNOD     XV. 

osod  ger  bron  ein  cyfeillion  yn  yr  amrywiol  Siroedd  yr  awgrym- 
iadau  a'r  annogaethau  canlynol : — 

I.  "  Ein  bod  yn  dymuno  ac  yn  gobeithio  y  bydd  i  bawb  sydd 
wedi  dyfod  yn  awr  o  newydd  i  mewn  i'r  hawl  bono,  yn  gystal 
a'r  rhai  a'i  meddiannent  yn  flaenorol  ystyried  yn  ddifrifol  bwys 
yr  hyn  a  ymddiriedwyd  iddynt,  a  phan  y  delo  yr  amser  i  hyny, 
i  weithredu  fel  rhai  yn  teimlo  eu  cyfrifoldeb  i'r  Llywodraethwr 
mawr,  a  chyda  cydwybod  bur  i'w  hegwyddorion  eu  hunain. 

II.  "  Ti'a  na  fynem  fel  Cymdeithasfa  mewn  un  modd  gael  ein 
hystyried  yn  ymyraeth  yn  bleidiol  ag  achosion  gwladwriaethol, 
eto  ein  bod  yn  golygu  fod  o'r  pwys  mwyaf  yn  y  dyddiau 
presennol  i'n  boll  aelodau,  yn  neillduol  y  rhai  sydd  yn  medd- 
iannu  hawliau  gwladol,  ymgydnabyddu  a'u  hegwyddorion  fel 
ymneillduwyr  Protestanaidd,  a  chymmeryd  y  gofal  mwyaf  na 
roddant  y  wyneb  lleiaf  i  ddim  a  fyddo  yn  ymddangos  yn  tueddu 
i  waddoli  Pabyddiaeth  mewn  un  parth  o'r  Deyrnas  Gyfunol. 

III.  "  Nad  ydym  ni,  ar  hyn  o  bryd,  yn  gallu  gweled  un  gobaith 
am  amddiffyn  i  ni  fel  teyrnas  rhag  cael  ein  harwain  i'r  fath  am- 
ryfusedd,  oddieithr  trwy  roddi  pob  crefydd  yn  ein  chwaer-ynys, 
yr  Iwerddon,  ar  yr  un  tir  rhydd  oddiwrth  bob  cysylltiad  a'r 
wladwriaeth  ac  annibynol  hollol  arni  am  gynhaliaeth. 

IV.  "  Ein  bod  yn  gobeithio  yn  ngwyneb  pa  annghydolygiad 
bynnag  ar  achosion  gwladwriaethol  a  allai  fod  neu  a  alio  gyfodi 
rhwng  ein  hamrywiol  aelodau  eglwysig,  y  bydd  iddynt  oil 
feithrin  y  teimladau  mwyaf  haelfrydig  y  naill  tuag  at  y  Hall,  a 
chaniatau  i'w  gilydd  ac  ereill,  yn  mhob  modd,  yr  holl  ryddid  yn 
yr  ymarferiad  o'u  hawliau  etholiadol  ag  a  geisir  ganddynt  iddynt 
eu  hunain. 

V.  "Ein  bod  yn  neillduol  yn  dymuno  ar  i'n  holl  aelodau  yn  yr 
Etholiad  nesaf,  ac  yn  mhob  achos  cyfFelyb  bob  amser,  ymgadw 
yn  mhell  oddiwrth  bob  peth  ag  a  fyddo  yn  tueddu  yn  y  gradd 
lleiaf  i  ddwyn  un  dianrhydedd  ar  eu  profFes  Gristionogol ;  ac 
i  ymddwyn  yn  mhob  dim  gydar  fath  burdeb,  uniondeb,  a 
sobrwydd,  ag  a  ennillont  gydwybod  pob  un,  pa  beth  bynnag  a 
synio  am  eu  golygiadau  gwladwriaethol." 


HANES  BYVVYD   HENRY   REES.  877 

Fel  y  crybwyllasom  cisoes,  fe  gyflwynwyd  y  Penderfyniadau 
hyn  i  syhv  y  Gymdeithasfa  gan  Mr.  Rees.  Yr  oeddem  wedi  eu 
dodi  yn  ei  law  y  prydnawn  blaenorol,  ac  yr  oedd  yn  cytuuo  yn 
hollol  a'u  cynnwysiad ;  ac  fe  addawodd  i  ni  y  byddai  iddo  eu 
cynnyg  yn  galonog  iawn  i'r  Gymdeithasfa,  ac  yr  oedd  yn  teimlo 
yn  lied  sicr  y  derbynid  hwynt  ganddi  yn  hollol  ddiwrthwynebiad. 
Wrth  eu  cynnyg,  fe  lefarodd  yn  debyg  i'r  hyn  a  ganlyn : — 

"  Anwyl  Frodyr, — Y  mae  tymhor  yr  Etholiad  Seneddol  yn  y 
wlad  yma,  bob  amser,  chwi  a  wyddoch,  yn  dymhor  o  brofedig- 
aeth  a  magi  i  laweroedd,  ac  oblegid  hyny,  byddai  gair  mewn 
ffordd  o  rybudd  neu  gynghor  yn  y  Gymdeithasfa  hon,  ac  i 
fyned  o'r  Gymdeithasfa  i'r  hoU  eglwysi  a  berthynant  iddi,  yn 
dra  phriodol  ar  achlysur  mor  bwysig ;  ac  hyd  yr  wyf  fi  yn  cofio, 
yr  3''dym  wedi  arfer  a  gweithredu  felly  bob  amser. 

"  Ond  y  mae  rhy  wbeth  yn  nghynnwys  rhai  o'r  Penderfyniadau 
a  ddarllenwyd  yn  bresennol,  ac  yn  yr  amgylchiadau  oedd  yn 
gofyn  am  y  peth  hwnw,  ag  sydd  yn  eu  gwneyd  yn  fwy  nodedig 
a  difrifol,  na  dim  o'r  fath  yma  a  gyhoeddwyd  genyra  erioed  o'r 
blaen. 

"Ychydig  oeddym  ni  yn  feddwl  ddeugain  mlynedd  yn  ol,  y 
buasai  byth  achos  am  i  ni  alvv  ar  yr  eglwysi  Methodistaidd  yn 
Nghymru  i  annghefnogi  Pabyddiaeth.  Ond  erbyn  heddyw,  y 
mae  yn  amlwg  fod  achos  am  hyny ;  ac  achos  yn  cyfodi,  nid  yn 
unig  oddiwrth  yr  ymosodiad  a  wna  Pabyddiaeth  ar  ein  gwlad, 
ond  hefyd  oddiwrth  y  diofalwch  a'r  esgeulusdra  dieithriol  a 
ddengys  11a wer  o'n  cyd-genedl,  rhi'eni  plant  yn  neillduol,  yn  y 
mater  yma.  Mae  y  gelyn  yn  hau  efrau,  a'r  dynion  yn  cysgu : 
amseroedd  enbyd,  ag  yr  ydym  ni  a'r  wlad  wedi  haeddu  yn 
gyfiawn  eu  gweled,  ac  sydd  yn  alwad  uchel  i  droi  at  yr  Arglwydd. 

'•'  Y  mae  cyfeiriad  hefyd  yn  un  o'r  Penderfyniadau  yma  at  yr 
Eglwys  Brotestanaidd  yn  yr  Iwerddon.  Yr  ydym  yn  clywed 
beunydd,  chwi  a  wyddoch,  fod  yn  rhaid  gwneyd  rhywbeth  gyda 
golwg  ar  grefydd  yn  y  wlad  bono.  Ac  fe  ddywedir  wrthym 
hefyd  nad  oes  ond  un  o  ddau  beth  i'w  wneyd,  sef  naill  ai 
gwaddoli  yr  Eglwys  Babaidd  yno,  neu  ynte  diwaddoli  yr  Eglwys 


878  PENNOD  XV. 

Brotestanaidd,  a'i  dadgysylltu  oddiwrth  y  wladwriaeth.  Ac  o'm 
rhan  fy  hun,  yn  sicr,  ni  phetruswn  am  funud  i  benderfynu  mai 
yr  olaf,  ac  nid  y  cyntaf,  a  ddylid  wneyd.  Beth  bynnag  am 
waddoliad  crefydd  fel  pwnc  arno  ei  hun,  mi  dybiwu  y  cytuna 
pawb  sydd  yma,  y  byddai  yn  well  i'r  gwir  fod  heb  ei  waddoli, 
na  bod  i'r  '  amvir  hivniv '  gael  ei  waddoli  gydag  ef.  Ni  byddai 
y  cyntaf  yn  ddim  amgen  na  gadael  yr  eglwys  lie  y  gadawodd 
Crist  a  i  Apostolion  hi. 

'•'  Y  mae  yn  rhaid  i  ni  addef  fod  y  cymhelliadau  ag  oedd  genym 
ni,  a  chan  ein  tadau  o'n  blaen  ni,  i  fawrhau  yr  egwyddor  o 
Sefydliad  Eglwysig,  wedi  ei  gwanychu  yn  fawr  er  ys  blynydd- 
oedd  bellach ;  a  hyny  o  herwydd  yr  ysbryd  a'r  yagogiadau  tra 
dieithriol  ag  sydd  wedi  tori  allan  yn  Eglwys  Sefydledig  ein 
gwlad,  mewn  amryw  barthau  o'r  deyrnas  hon.  Gynt  yr  oedd- 
ym  yn  edrych  arni,  a  dy weyd  y  lleiaf,  fel  gwarchglawdd  cryf 
yn  erbyn  Pabyddiaetli,  ond  prin  y  gallwn  edrych  arni  felly 
mwyach ; — y  mae  wedi  ei  lefeinio  mor  drwm  a  Phabyddiaeth  ei 
hunan.  Ac  o  ganlyniad,  yn  lie  cadw  draw,  a  bod  yn  amddiffyn 
i  ni  rhag  y  lledrith  hwnw,  y  mae  yn  peryglu  yn  awr  bod  yn 
gynnorthwy  iddo,  a  throi  ei  manteision  fel  sefydliad  gwladol,  i 
hyrwyddo  ei  ddyfodiad  i'r  holl  dir.  Hwyrach  y  dywedwch 
chwi,  fod  yn  anmhosibl  i'r  fath  amryfusedd  fFol  gynnyddu 
llawer  yn  yr  oes  a'r  wlad  yma.  Wei,  gobeithio  fod  hyny  yn 
bod.  Ond  oni  buasech  chwi  yn  dyweyd  ddeugain  mlynedd  yn 
ol,  y  buasai  yn  anmhosibl  i'r  fath  beth  wneyd  ei  ymddangosiacl 
o  givhl  yn  y  fath  wlad,  ac  mewn  Eglwys  Brotestanaidd,  a  hyny 
dri  chan'  mlynedd  ar  ol  y  Diw3'giad  Brotestanaidd.  Ond  nid 
ydoedd  yn  anmhosibl.  Ac  os  yd3^w  yr  anfadrwi/dd  wedi  gcdlu 
hod,  ac  yn  gallu  byw  hyd  yma,  fe  all  gynnyddu.  Ac  yn  wir, 
hwyrach  y  gallem  ddywedyd  yn  ngeiriau  un  o'n  hen  dadau 
sydd  yn  awr  yn  y  bedd, — '  Oni  ddefFry  braich  yr  Arglwydd, 
cynnyddu  a  wna.' 

"Nid  ydwyf  heb  gofio  yn  ddiolchgar  fod  yr  Eglwys  Sefydledig, 
yn  ei  deiliaid  efengylaidd  a  gwir  grefyddol,  yn  teimlo  ei  chaeth- 
iwed  yn  fawr,  ac  yn  dyheu  am  waredigaeth  oddiwrth  yr  ysbryd 


HANES    BYWYD    HENRV    REES,  879 

anffyddiog,  a'r  ymart'eriatlau  an-^Elirotcstanaidd  ag  sydd  yii 
ffynu  o'i  mewn ;  ond  liyd  yma  y  mae  yn  rhy  wan  i'vv  darostwng 
hwy.  Ac  mi  a  allwn  fcddwl  fod  Deon  Alford,  ac  ereill,  yn 
gweled  mai  yn  y  Ifaith  o'i  bod  yn  sefydledig,  y  mae  ei  gwendid 
yn  gorwedd,  ac  yn  dcchreu  ammeu  a  all  fod  ymwared  effeithiol 
iddi  ond  yn  unig  trwy  ddadg^'sylltiad  oddiwrtli  y  wladwriaeth, 
a  cliael  ei  dysgyblaeth  a  llywodraethiad  ei  hachosion,  yn  fvvy 
hollol  i'w  dwylaw  ei  hun.  Os  felly,  y  mae  yn  eglnr  fod  y 
bwriad  sydd  wedi  ei  amlygu  yn  ddiweddar  am  wneyd  egni  buan 
a  phenderfynol  i  dori  y  cysylltiad  hwnw  yn  yr  Iwerddon,  yn 
gam  jn  yr  iawn  gyfeiriad.  Ac  ni  a  obeithiwn  yn  fawr,  os  ydy w 
cyfiawnder  a  doethineb  yn  gofyn  am  wneuthur  rhywbeth  yn  y 
wlad  bono,  mai  dyna  a  wneir,  ac  nid  gwaddoli  Pabyddiaetli. 
Onid  yw  yn  ddylcdswydd  arnom  ymgais  at  hyn  yn  awr,  pan  y 
mae  cyd-gyfarfyddiad  petliau  f el  yn  cymhell  i  ymgais  ato  ?  Ar 
hyn  o  bryd,  o  leiaf,  y  mae  yr  Eglwys  Babaidd  yn  yr  Iwerddon 
yn  galw  yn  hytrach  am  ddadwaddoliad  yr  Eghvys  Brotestanaidd 
yno,  nag  am  waddoliad  iddi  ei  hun.  Ac  y  mae  llawer,  dybygid, 
yn  yr  Eglwys.  Sefydledig,  hithau,  fel  yn  cymmodi  a  r  peth,  ac 
yn  canfod  tegwch  ynddo ;  ac  y  mae  yn  sicr  hefyd  y  gwneir 
ymdrech  yn  y  Senedd  nesaf  i  ddwyn  yr  amcan  i  ben.  Yn  awr, 
gan  liyny,  beth  dybygwch  chwi,  Ymneillduwyr  Protestanaidd 
Cymru  ?  Onid  yw  hyn  oil  yn  awgrymu  i  ni  yn  mha  gyfeiriad 
y  mae  cwmwl  Ilhagluniaeth  Ddwyfol  yn  ysgogi,  a  pha  beth  a 
ddylai  Israel  ei  wneuthur  ?  Croes  i'm  teimladau  i  bob  amser 
yw  ymyryd  yn  gyhoeddus  a  dim  ag  a  fyddo  yn  ymylu  ar  y 
politicaidd.  Ond  y  mae  yn  ddyledus  ar  bob  dyn  yn  y  fath 
amser  a  hwn  gymmeryd  rhyw  ochr ;  a  chan  fod  y  Penderfyn- 
iadau  yn  sobr  a  chymedrol  yn  ei  hiaith,  ac,  yn  ol  fy  meddwl  i, 
yn  dangos  i  ni  y  ffordd  ag  y  dylem  rodio  ynddi,  yr  wyf  yn  eu 
cynnyg  i  gy mm  eradwyaeth  y  Gymdeithasfa."  Fel  ag  y  rhag- 
welai  Mr.  Rees,  fe'u  derbyniwyd  gan  y  Gymdeithasfa  nid  yn 
nnig  yn  ddiwrthwynebiad,  ond  gyda  brwdfrydedd  mawr ;  ac  fe 
benderfynwyd  rhoddi  pob  cyhoeddusrwydd  iddynt  yn  y  Newydd- 
iaduron,  a  hyny  yn  y  Saesonaeg  yn  gystal  ag  yn  y  Gymraeg. 


880  PENNOD   XV. 

Yr  oedJ  yn  treulio  y  rhaii  f wyaf  o'r  wytlinosau  hyn  yn  y 
Benarth,  ac  yr  oedd  y  teulu  yn  teimlo  fod  rhyw  nefoleidd-dra 
hynod  yn  ei  ysbryd,  ac  yn  neillduol  yn  ei  weddiau.  Mae  Mrs. 
Davies  un  diwrnod  yn  gwneyd  sylw,  tra  yr  ydoedd  efe  eto  gyda 
hwyut  yno, — '•'  O  ei  weddiau !  fel  y  teimlwn  ar  eu  hOl ;  y  fath 
ddymuniadau  calon  am  sancteiddrwydd :  '  Dwg  ni  i  garu  pol) 
peth  yr  wyt  ti  yn  ei  garu,  ac  felly  i  garu  sancteiddrwydd 
perffaith  ;  i  fod  yn  erbyn,  a  myned  yn  erbyn  pob  peth  sydd  yn 
dy  erbyn  di,  ac  felly  yn  erbyn  pob  pechod,  mewn  meddwl,  mewn 
dych3'^myg,  mewn  gair,  ac  mewn  gweithred.' "  Yr  oedd  yn  cym- 
meryd  dyddordeb  neillduol  yn  yr  Etholiad  CyfFredinol  y  flwydd- 
yn  hon,  yr  hwn  oedd  yn  destyn  pryder  arbenig  i  deulu  y  Ben- 
arth. Nid  oedd  yn  dywedyd  llawer,  ond  yr  oedd  yn  hawdd 
gweled  ei  fod  yn  teimlo  ac  yn  gweddio  llawer  yn  yr  achos ;  nid 
yn  gymmaint  gyda  golwg  ar  ennill  neu  golli  yn  yr  Etholiad, 
ond  gyda  golwg  ar  yr  eflaith  a  gai  yr  ymdrech  ar  eu  teimladau 
crefyddol  hwy,  pa  fodd  bynnag  y  terfynai.  Ryw  bryd  yn 
Awst  y  flwyddyn  hon,  y  mae  Mrs.  Davies  yn  ysgrif enu :  '"  Yr 
oedd  Taid  yn  nodedig  o  ddifrifol  yn  gweddio  heddyw,  y  boreu 
a'r  hwyr,  ar  i  ni  gael  ein  cadw  rhagom  ein  hunain, — rhag  twyll 
ein  calonau,  a'n  annhueddrwydd  at  bethau  ysbrydol  a  dwyfol ; 
ar  i  ni  gael  ein  dwyn  i  gasau  pob  pechod  yn  fwy-fwy,  a'n  har- 
wain  a'n  bendithio  yn  ol  ewyllys  Duw  yn  ei  gariad  at  ein  hen- 
eidiau ;  ein  bendithio  mewn  pethau  allanol,  can  belled  ag  y 
byddo  yn  gyson  a  daioni  ein  heneidiau,  ond  fod  i'n  sancteidd- 
rwydd gael  ei  sicrliau,  pa  beth  bynnag  a  ddygwyddai." 

"  Heddyw,"  ysgrifena  Mrs.  Davies  eto,  "  darllenodd  y  bennod 
am  y  gwedd-newidiad,  ac  yn  ei  weddi  erfyniai  ar  i  ni  gael  ein 
codi  allan  o  '  gwterydd  budron  pechod  a'r  byd,  i'r  cwmwl  goleu 
atat  ti.'  Gweddiai  hefyd  am  ein  gwaredu  rhag  '  cyndynrwydd 
annghrediniaeth.' " 

Tua'r  pryd  hwn,  mewn  Cyfarfod  Eglwysig  ar  noson  waith  yn 
Nghonwy,  wedi  Sabboth  yr  oedd  efe  yn  pregethu  yn  Nghonwy, 
fe  ddarfu  i  chwaer  grefyddol  adrodd  yn  dra  theimladol  y 
fendith  a'r  lleshad  oedd  hi  wedi  dderbyn  oddiwrth  ei  bregeth  ar 


HANES  BYWYD   HENRY   REES.  881 

ncs  Sabboth.  Efe  a  ymddangosai  yn  cael  ei  foddhau  yn  fawr  ; 
ac  fe  sylwodd, — "  Mae  yn  dda  iawn  genyf  gly wed.  Ni  fydd 
clywed  fod  rhyw  bechadur  wedi  derbyn  lies  trwy  ryw  air  neu 
bregeth  o'r  eiddof ,  yn  cynhyrf u  dim  balchder  yn  fy  ysbryd  i ;  f e 
wnaiff  rhyw  siarad  fFol  am  ddoniau  a  thalentau  hyny  yn  y 
funud,  yn  ami ;  ond  y  raae  clywed  pechadur  tlawd  yn  dy weyd 
ei  fod  wedi  cael  bendith  i'w  enaid  trwy  ryw  air  a  ddywedais,  yn 
fy  narostwng  i'r  llwch — yn  llanw  fy  nghalon  a  rhyfeddu  ac 
addoli." 

Mewn  Cyfarfod  Eglwysig  arall,  gan  gyfeirio  at  y  brofedigaetli 
fawr  yr  oedd  Mrs.  Jones  o  Gonwy  wedi  gael,  trwy  golli  ei  mab 
yn  India,  efe  a  ofynai,  "  Pa  rai  o  honom  sydd  yn  meddwl  am 
dani,  yn  wylo  ac  yn  gweddio  gyda  hi,  fel  y  dylem  fel  aelodau  o'r 
un  teulu  ?  Nid  peth  hawdd  y w  cydymdeimlo  ;  yn  siwr  ni  allwn 
ni  ddim  cydymdeimlo  an  gilydd  heb  effort  mawr,  effort  meddwl 
i  roi  ein  hunain  yn  lie  y  rhai  sydd  yn  dioddef."  Wrth  derfynu 
efe  a  weddiai  "  am  i  ni  gael  y  fFydd  hono  a  barai  i  holl  ogoniant 
y  ddaear  hon  wywo  a  gwelwi  yn  ein  golwg,  ac  i  bethau  ysbryd- 
ol  a  thragyw^yddol  eu  sylweddoli  eu  hunain  mewn  gwirionedd 
ger  bron  ein  meddyliau." 

Efe  a  ddaeth  i  Liverpool  am  y  ddau  Sabboth  olaf  yn  Medi  a'r 
cyntaf  yn  Hydref,  ac  yr  oedd  yn  alluog  i  gymmeryd  ei  ran 
arferol  yn  yr  holl  gyfarfodydd  yn  ystod  yr  wythnos,  yn  enwedig 
Cyfarfod  Blynyddol  y  Feibl  Gymdeithos,  i'r  hon  yr  oedd  efe  yn 
Lly wydd,  a'r  Cyfarfod  Eglwysig  CyfFredinol  w^ytlmosol  ar  y  nos 
Lun.  Aeth  hefyd  i  Gyfarfod  Misol  Henllan,  Hydref  1,  2,  lie  y 
pregethodd  ddwywaith  yn  gwbl  fel  yr  arferai  wneuthur  bob 
amser,  ac  ymddangosai  i'r  cyfeillion  yno  yn  hytrach  yn  fwy 
bywiog  a  siriol  na  chyffredin. 

Wedi  bod  yn  y  Benarth  am  tua  phythefnos,  fe  ddychwel- 

odd    at   y   Sabboth,   Hydref    25,    i   Liverpool,   i   ddechreu    ar 

waith   y  gauaf.      Arosodd   yno   yn   ddifwlch   hyd   y  Nadolig, 

pryd  yr  aeth  i'r  Benarth  drachefn,  i  ymweled  a'i  deulu,  ac  er 

ychydig  seibiant  iddo  ei  hunan.     Cyn  myned  yno  fe  ysgrifenodd 

y  llythyr,  o'r  hwn  y  mae  yr  hyn  a  ganlyn  yn  ddyfyniad,  at  ei 
3k 


882  PENNOD  XV. 

\vyr  bychau,  yr  hwn  oedd  yn  awr  ar  ddychwelyd  adref  am  y 
^wyliau  o'r  ysgol,  ac  oedd  wedi  gwella  o  afiechyd  a  gawsai  yno: — 

"  December  5th,  1868. 

" Best  Love,  Johnny  bach.     Welcome  back  again 

"to  health;  make  haste  to  strength,  hardness,  and  spirits.  I 
"hope  London  can  supply  you  with  a  sufficient  quantity  of 
"eatables.  I  dare  say  you  are  a  devouring  little  creature, 
'•'  anxious  to  make  up  for  what  you  lost  in  the  fever. 

"  Well !  you  begin  life,  and  mine  is  drawing  towards  the  close. 
'•'  Both  solemn  things — strange  unknown  mysteries  before  us 
"  both.  None  but  He  who  can  see  the  end  from  the  beginning, 
"  can  tell  what  they  are.     Oh  !  be  at  peace  with  Him.'* 

"  Taid." 

Yma  y  mae  Mrs.  Davies  yn  gwneuthur  y  Nodiad  canlynol,  yr 
hwn  a  ddodwn  i  mewn  yn  ei  geiriau  ei  hun  : — "  And  so  in  those 
strangely  significant  and  prophetic  words,  just  two  months  or  so 
before  the  close  of  his  life  came,  he  closed  his  letters  to  his 
grand  children.  Oh  !  how  little  we  thought  when  we  read  them, 
how  near  was  their  realization.  I  have  only  given  extracts  of 
these  sweet  simple  letters  [to  the  children],  and  I  give  them 
with  some  reluctance,  as  I  do  many  of  his  letters ;  but  they  give 
a  better  idea  of  his  tender  watchful  love  for  the  little  ones  than 
any  words  of  mine  could  do.  And  there  are  perhaps  in  Liverpool, 
and  in  Wales,  many  other  little  ones,  among  the  most  sacred  and 
holy  recollections  of  whose  childhood  will  rise  the  pure  and 
saintly  features,  and  the  white  hoary  head,  and  sweet  loving 
smile  of  our  Taicli,  and  their  31r.  Rees,  and  to  whom  these 
simple  words  may  be  blessed." 

Wedi  ei  ddyfodiad  i  Benarth  at  y  Nadolig,  1868,  yr  oedd  yn 
darllen  Cofiant  Bunsen  gyda  hyfrj'-dwch  ac  awyddfryd  mawr. 
Siaradai  yn  fynych  am  dano,  a  dywedai  ei  fod  yn  teimlo  braidd 
yn  eiddigus  o'r  cyfoeth  meddyliol  oedd  yn  eiddo  i  Bunsen.  Yr 
oedd  yn  teimlo  y  dj^ddordeb  mwyaf  yn  yr  adroddiad  a  geir 


HANES  BYWYD  HENRY  REES.  883 

ynddo  am  farivolaeth  Bunsen.  Ei  eiriau  yn  ei  dysgrifio  oeddent, 
"  A  happy  beautiful  death :  he  died  blessing  all  nations." 

Y  Sabboth  olaf  yn  y  flwyddyn  fe  bregethodd  ddwy waith  ;  yn 
Tcxnybwlch  yn  y  boreu,  a  Chonwy  yn  yr  hwyr,  y  ddau  dro 
oddiar  Titus  iii.  4,  5,  6.  Yr  oedd  y  cj^mun  yn  cael  ei  weinyddu 
yn  niwedd  oedfa  yr  hwyr.  Y  mae  Mrs.  Da  vies  yn  sylwi  ei  fod 
ax  ol  gfwpper  y  noswaith  hono,  yn  nodedig  o  gysurus  a  siriol. 
Eisteddai  wrth  y  t^n,  a'r  bibell  3m  ei  law,  yu  cymmeryd  arno 
ysmocio,  yr  hyn  a  arferai  yn  achlysurol  ar  nos  Sabboth,  gan 
dybied  ei  fod  yn  ei  gynnorthwyo  i  gysgu.  Troes  yr  ymddyddan 
ar  bregethu  Seisonig :  ac  adroddai  rai  hanesynau  difyrus  am  yr 
hen  Thomas  Edwards  o  Liverpool,  gan  chwerthin  yn  galonoo" 
wrth  eu  hadrodd.  Yna  aeth  rhagddo  i  ymddyddan  am  y  pwys 
o'n  bod  yn  meddu  crediniaeth  ddiysgog  yn  modolaeth  un  Achos 
mawr  cyntaf,  yn  goruwch-lywodraethu  pob  ail  achos;  ac  adrodd- 
ai yr  hanesyn  am  Dr.  Guthrie, — "  yn  cychwyn  o'r  ty  i  ymweled 
a  rhyw  hen  wraig  a  berthynai  i'w  gynnulleidfa ;  ond  fe'i  hattal- 
iwyd,  ac  fe'i  cadwyd,  hyd  nes  yr  oedd  efe  jmi  meddwl  ei  bod  yn 
rhy  ddiweddar  iddo  fyned  y  diwmod  hwnw ;  ac  felly  fe  droes 
yn  ol  tua  chartref.  Pa  fodd  bynnag,  yr  oedd  yn  teimlo  yn  dra 
annghysurus,  ac  yr  oedd  rhywbeth  o'i  fewn  yn  ei  gymhell 
i  fyned ;  ac  felly  efe  a  aeth  yn  ol  eilwaith,  ac  a  gyrhaeddodd 
dy  yr  hen  chwaer,  yn  union  mewn  amser  i'w  chadw  hi  rhag  cael 
ei  llosgi  i  farwolaeth." 

"  Yr  wyf  wedi  meddwl  yn  fynych,"  medd  Mrs.  Davies,  "  am  y 
gwahaniaeth  mawr  a  fyddai  yn  ngwedd  ei  wynebpryd  ar  y  nos 
>Sabboth,  i'r  hyn  fyddai  arno  yn  y  boreu.  Yr  wyf  yn  meddwl, 
pe  dygwyddaswn  fod  wedi  annghofio  mai  boreu  Sabboth  ydoedd, 
y  buaswn  ar  unwaith  yn  dyfod  i  ddeall  fy  nghamgymmeriad 
wrth  sylwi  ar  wyneb  fy  nhad,  pan  yn  dyfod  i  mewn  at  yr  addol- 
iad  teuluaidd  yn  y  boreu.  Hyd  y  diwedd  yr  oedd  yn  arfer  codi 
yn  gynt  nag  ai'ferol  ar  y  Sabboth,  a  byddai  i  lawr  yn  y  llyf rgell, 
braidd  bob  amser  cyn  y  byddai  neb  arall  i  lawr;  a  phau  y 
delai  at  yr  addoliad  teuluaidd,  yr  oedd  holl  wedd  ei  wynebpryd 
yn  dwyn  y  fath  arwyddion  ei  fod  wedi  bod  mewn  ing  enaid  yn 


884  PENNOD  XV. 

ymdrech  gyda  Duw, — ei  lygaiJ  yn  goch  gan  wylo,  a'r  fath  olwg 
o  bryder  difrifol  ar  ei  wyneb,  a'i  weddi  mor  ddwys  a  theimladol 
a  sanctaidd,  fel  yr  ymddangosai  i  mi  mewn  rhyw  hellder  maivr 
oddiivrthym  ni,  ac  yn  y  fath  agosrwydd  at  Dduw.  Wrth  y 
bwrdd  ar  y  boreu-fwyd,  ac  ar  y  ftbrdd  i'r  Capel,  byddai  yn 
ymddangos  wedi  ymgolli  mor  Iwyr  yn  ei  fyfyrdodau  ei  hunan — 
yn  darllen  yn  ddistaw  o'r  papur  oedd  yn  ei  law  ;  ac  yna  y  papur 
yn  cael  ei  ollwng  oddiwrth  ei  lygaid,  a  gwedd  giveddi  ar  ei 
wynebpryd.     Dyna  fel  y  byddai  yn  y  boreu. 

"  Ond  y  nos  Sabboth,  fe  fyddai  golwg  siriol  a  hyfryd  arno, 
yn  ymddangos  fel  plentyn  bappus,  oddieithr  y  byddai  yn 
dioddef  crj^n  lawer  oddiwrth  ludded  a  blinder." 

Nid  oedd  yn  llawn  cystal  ar  ol  y  Sabboth,  ac  fe'i  perswadiwyd 
i  aros  yn  y  Benarth  dros  y  Sabboth  canlynol,  y  Sabboth  cyntaf 
yn  y  flwyddyn  newydd.  Nid  oedd  ganddo  yr  un  cyhoeddiad 
yn  y  wlad  am  y  Sabboth  hwnw,  ond  gan  ei  fod  yn  teimlo  ei 
hunan  yn  llawer  iawn  gwell  y  dydd  Sadwrn,  yr  oedd  yn 
awyddus  iawn  am  bregethu  yn  un  o'r  Capeli  bychain  cyfagos,  os 
cai  fod  rhyw  le  heb  bregethwr.  Felly  fe  anfonodd  un  o'r 
gweision  i  ymholi  yn  ddistaw  i'r  Capeli  oddiamgylch,  a  oedd 
ganddynt  bregethwr,  ond  gyda  gorchymyn  caeth  id  do  i  beidio 
dywedyd  paham  yr  oedd  yn  ymholi.  Daeth  yntau  yn  ol,  gan 
ddywedyd  fod  pregethwr  yn  mhob  un  o'r  Capeli  y  boreu,  ond 
uad  oedd  yr  un  pregethwr  yn  Mochdre  yr  hwyr.  Ac  fe  anfon- 
odd yntau  yno  i  hysbysu  cyfeillion  Mochdre,  ei  fod  yn  barod  i 
ddyfod  yno  i  bregethu  iddynt,  os  ewyllj^sieut  hyny.  Ac  felly 
fu.  Arosodd  yn  y  ty  y  boreu  Sabboth  hwnw,  ac  aeth  Mrs. 
Davies  gydag  ef  yn  y  cerbyd  i  Mochdre  at  yr  hwyr,  lie  y 
pregethodd  drachefn  oddiar  Titus  iii.  4,  5,  6.  Y  tro  diweddaf 
am  byth  iddi  hi  wrandaw  arno. 

Yr  oedd  yr  wythnos  bono  yn  wythnos  arbenig  i  weddio,  yn  ol 
yr  arfcriad  er  ys  amry w  flynyddoedd.  Yr  oeddid  wedi  sylwi  ar 
un  peth  neillduol  yn  ei  weddiau  ar  yr  achlysuron  hyny,  yr  hyn 
hefyd  oedd  yn  arbenig  ynddynt  y  pryd  hwn.  Pan  oedd  y 
testyn  neillduol   i'r   diwrnod  yn  cynnwys  y  rhai  oeddent   yn 


HANES   BYWYD  HENRY   REES.  885 

dioddef  ac  yn  cael  eu  gorthiymu,  ni  byddai  efe  bytli  yn 
annghofio  gweddio  dros  "  y  plant  bach  yn  ein  trefydd  mawrion, 
— plant  bach,  babanod  bychain  y  mamau  meddw  a  chreulawn." 
O'r  tynerwch  a'r  tosturi  a  arferent  dreiddio  trwy  ei  lais,  ac  a 
barent  i'w  wynebpryd  ymddangos  £el  yr  eiddo  angel,  pan  y 
siaradai  am,  ac  y  gweddiai  dros,  y  dosbarth  lliosog  sydd  yn 
dioddef  felly.  "  Y  pethau  bach  gwirion,"  "  y  trueiniaid  bach," — 
fyddai  ei  eiriau  am  danynt.  "  Gwelais  ef,"  medd  Mrs.  Davies, 
"  jTi  cerdded  yn  ol  ac  yn  mlaen,  gydag  un  o'n  rhai  bychain  yn  ei 
freichiau,  ac  yn  siarad  nes  y  byddai  ei  Ij'gaid  yn  wlybion  am  yr 
hyn  a  welsai  yn  cael  ei  ddioddef  gan  blant  bychain  yn  heolydd 
Liverpool. 

Fe  ddychwelodd  o'r  Benarth  i  Liverpool  at  y  Sabboth, 
lonawr  10,  18G9 ;  ac  yr  oedd  yn  teimlo  ac  yn  ymddangos  yn 
hynod  o  dda,  heb  roddi  dim  lie  i  neb  bryderu  dim  yn  ei  gylch. 
Pregethodd  am  bedwar  Sabboth  olj^nol  yn  Liverpool  a'r  cylch, 
ac  yr  oedd  yn  gofalu  am  bob  cyfarfod  wythnosol,  mor  gyson  ac 
mor  effeithiol  ag  y  gwnelsai  un  amser.  Ar  y  Llun  a'r  Mawrth, 
lonawr  25,  26,  yr  oedd  Cyfarfod  Misol  Sir  Fflint  yn  cael  ei 
gynnal  yn  Bagillt,  ac  yr  oedd  Mr.  Rees  wedi  addaw  myned  yno, 
yr  hyn  hefyd  a  wnaeth.  Y  mae  y  Parch.  J.  H.  Symond,  yn  awr 
o  Tovvyn,  Meirionydd,  ond  y  pryd  hyny  o  Wrexham,  yn  y 
gyfres  o  Lythyrau  yn  y  "  Golevud"  a  ysgrifenwyd  ganddo  dan 
yr  enw  "Timotheus,"  o'i  Adgofion  am  Mr.  Rees,  o'r  rhai  y  rhoisom 
un  enghraifft  eisoes,  yn  rhoddi  i  ni  y  dysgrifiad  canlynol  o 
hono  yn  y  Cyfarfod  hwn  yn  Magillt : — 

"  Mae  yn  gofus  gan  lawer  mai  Sir  Fflint  a  gafodd  yr  anrhyd- 
edd  o  f wynhau  presennoldeb  Mr,  Rees  am  y  tro  diweddaf  mewn 
Cyfarfod  Misol,  a  hyny  mor  agos  a  thair  wythnos  i'w  farwolaeth. 
Nid  aiff  Cyfarfod  Misol  Bagillt,  y  25  a'r  2G  o  lonawr,  1869, 
allan  o  gof  neb  oedd  yno  ar  y  pryd.  Tua  chanol  y  prydnawn 
cyntaf,  yr  oeddid  yn  trefnu  brodyr  i  ymweled  a'r  eglwysi  ar 
ddechreu  y  flwyddyn,  ac  yn  dewis  raaterion  iddynt  i'w  gosod  o'u 

blaen  yn  gystal  ag  edrych  dros  eu  cyfrifon Ar  ganol 

yr  yradriniaeth  yna,  agorwyd  drws  yr  addold)^,  a  gwelem  ddyn 


886  PENMOD  XV. 

tal  a  lluniaidd  ei  gorph,  ac  o  ymddangosiad  pati'iarchaidd,  yn 
dyfod  i  mewn.  Cerddai  yn  iiilaen  yn  araf,  dan  gamu  yn  lied 
fras,  a  siglo  ychydig  ar  ei  ysgwyddau,  a  thynu  y  cadacli  mawr 
oedd  o  gwmpas  ei  wddf.  Wedi  deall  yn  iawn  pwy  ydoedd, 
cododd  rhyw  frodyr  mewn  ainrantiad  i  wneyd  lie  iddo  i  eistedd 
ar  y  fainc  jn  ymyl  y  stove.  Wedi  eistedd  yn  nghanol  ei  frodyr 
ar  lawr  y  Capel,  cauodd  yn  union  ei  lygaid,  gan  grychu  ychydig 
ar  ei  wyneb,  a  chodi  a  gostwng  ychydig  ar  ei  ben.  Gwelid  mai 
ei  orchwyl  cj-ntaf  ar  ol  dyfod  i  mewn  ydoedd  cj^flwyno  ei  hun 
mewn  modd  difrifol  i  ofal  ei  Dad.  Yn  mhen  ychydig,  edrych- 
odd  yn  graff  a  siriol  ar  ei  frodyr  ol  amgylch.  Mae  yn  debyg 
na  ddarfu  i  uurhyw  bresenuoldeb  dynol  yn  y  blj-nyddau  hyn 
ddim  treiddio  yn  fwy  cyffrous  a  chyfFredinol  drwy  gynnifer  o 
swyddogion  eglwysig.  Ymddangosai  pawb  fel  pe  wedi  dyfod  i 
gyfFyrddiad  a  pheiriaut  gwefreiddiol,  Er  heb  ddyweyd  na 
gwncyd  dim  ond  3m  unig  yraddangos,  eto  teimlai  pawb  eu 
hunain  yn  ngwydd  rhyw  fawredd  cysegredig.  Sancteiddrwydd 
ei  gymeriad,  defnyddioldeb  ei  oes,  a  nefolder  ei  wedd  oedd  yn 
peri  hyn  i  gyd.  Gan  mai  achosion  amgylchiadol  a  lleol  oedd  yn 
dyfod  wed'yn  dan  sylw,  a  chryn  lawer  o  lionyut,  a'r  amser  wedi 
myned  3'n  bell,  ni  welodd  y  cadeirydd  gyileustra  digon  manteis- 
iol  i  ofyn  i  Mr.  Rees  siarad  ar  ddim  yn  y  cyfarfod  hwnw.  Ond 
ar  ei  ddiwedd,  wedi  bod  mewn  peth  fFwdan  i  ddyfod  drwy  yr 
achosion,  a  rhai  yn  aflouyddu  i  fyned  adref,  gofynwyd  i  Mr. 
Rees  derfynu  y  cyfarfod  drwy  weddi.  Cododd  yntau  yn  lied 
sydyn,  a  rhoddodd  un  glin  ar  y  fainc,  ac  estynodd  allan  ei 
freicliiau,  a  dyna  ni  mewn  eiliad  o  ganol  y  cwbl  yn  y  distaw- 
rwydd  llonyddaf,  a  than  y  teimladau  mwyaf  dwys.  Dechreu- 
odd  fel  pe  buasai  ar  ganol  gweddi  yn  ei  feddwl  o'r  blaen,  gan 
ddweyd  yn  gyntaf  peth, — '  Dad  nefol,  argyhoedda  ni  mewn 
trefn  i'n  dwyn  ni  i  edifarhau  ;  dyro  edifeirwch  i  ni  mewn  trefn 
i  faddeu  i  ni ;  madden  i  ni  mewn  trefn  i'n  sancteiddio  ni ;  a 
sancteiddia  ni  mewn  ti-efn  i'n  diddanu.  Cadw  ni  rhag  dysgwyl 
bod  Am  ddedwydd  ond  drwy  fod  yn  sanctaidd.'  Yna  aeth 
rhagddo  i  ddymuno  ar  i  ni  gaol  ein  gwaredu  rhag  tristau  a 


HANES   BYVVYD   HENRY    REES.  887 

diffodd  Ysbryd  y  gras,  a  chael  ein  hysgaru  oddiwrth  yr  un  a'r 
unrhy w  Ysbryd  sydd  yn  gweithredu  pob  peth  yn  nghadwedig- 
aeth  a  defnyddioldeb  pawb,  gan  ranu  i  bob  un  o'r  neilldu  megis 
y  mae  yu  ewyllj^'sio.  Erfyniodd  yn  daer  am  edifeirwch  a 
maddeuanfc  oblegid  tristau  cymmaint  ar  yr  Ysbryd  Glan,  a 
ninnau  mor  ddibynol  arno  am  bob  da.  Bydd  rhai  o'r  brodyr 
yn  son  yn  fynych  wrth  eu  gilydd  am  y  weddi  bono. 

'■'  Mater  y  seiat  am  banner  awr  wedi  wyth  boreu  drannooth 
ydoedd,  '  Ymddygiad  addas  i'r  efengyl.'  Pan  alwyd  ar  Mr.  Kees 
i  siarad  ar  y  pwnc,  gosododd  ef  ger  ein  bron  yn  ei  amrywiol 
agweddau.  Gellid  meddwl  ei  fod  wedi  rhagdrefnu  ei  gynllun 
cyn  codi  ar  ei  draed,  ae  yn  gweithio  hwnw  allan  yn  ol  fel  y 
gwelai  ddefnyddiau  wrth  fyned  yn  mlaen.  '  Ymddygwch,' 
meddai,  'yn  addas  i'r  efengyl,  ac  nid  i  foesau  y  byd.  Mae 
moesau  y  byd  ar  wahan  oddiwrth  yr  efengyl,  yn  enwedig  y 
rhai  goreu  o  honynt,  yn  standard  lied  dda  at  ymddygiad  addas. 
Ond  gelwir  arnom  ni  i  ymddwyn  yn  addas  i'r  hyn  sydd  nid  yn 
unig  yn  pennodi  ein  moesau  oddiallan,  ond  ein  dibenion  a'n 
hansawdd  oddifewn.  Ymddygwch  yn  addas  i'r  efengyl — i'r 
hyn  sydd,  tra  yn  gofyn  cymmaint  genych,  yn  barod  hefyd  i 
roddi  i  chwi  ddigon  o  ras  i  ddyfod  i  fynu  a'i  holl  ofynion. 

" '  Ymddygwch  yn  addas  eto  i  athrawiaeth  yr  efengyl.  Yn  y 
Testament  Newydd  y  mae  ei  hathrawiaeth  yn  ymagor  ac  yn 
ymganghenu.  Mae  ymddygiad  addas  i'r  efengyl  yn  yr  ystyr 
yma  yn  cynnwys  syched  parhaus  am  ei  deall  yn  fwy  eglur  a 
chyflawn.  A  ydy w  pethau  ysgafn  a  disylwedd  mewn  darllen 
yn  peidio  rayned  ar  amser  gyda  llawer  y  dyddiau  hyn  a  ddylent 
roddi  at  gyrhaedd  dirnadaeth  fwy  trwyadl  o  athrawiaethau  yr 
efengyl  ?  Peth  digon  tueddol  i  lawcr  ydy w  bwydo  eu  meddyl- 
iau  a  rhyw  foethau  gwag,  nes  i  fwyd  cryf  fyned  yn  hoUol 
wrthodedig  ganddynt.  Gwelir  rhai  felly  yn  gwneyd  gyda'r 
Testament  Newydd  a  llyfrau  ar  yr  athrawiaeth  sydd  yn  ol 
duwioldeb  yn  debyg  fel  y  dywed  un  am  ambell  lyfr  na  fydd  at 
ei  chwaeth, — '  Mi  a'i  teflais  o'r  neilldu  fel  peth  heb  fod  yn  werth 
sylw.'     Y  mae  gwybodaeth  ysbrydol  drachefn  o'r  efengyl  yn 


888  PENNOD  XV. 

beth  nad  oes  modd  ei  chael  ond  gan  yr  Ysbryd  Glan.  Chwi,  y 
bobl  ieuanc,  a  oes  arnoch  chwi  y  fath  syched  am  wybod  pynciau 
yr  efengyl  fel  ag  i  fyned  i  draul  a  llafur  diarbed  i  gyrhaedd 
hyny  ?  A  oes  y  fath  awydd  ynoch  am  ddirnadaeth  ysbrydol  o 
gynnwys  yr  efengyl  fel  ag  i  orfod  myned  yn  ami  ar  eich  gliniau 
i  weddi'o  am  hyny  ?  Dyna  fyddai  yr  ymddygiad  addas  i  ar- 
dderehawgrwydd  gwj^bodaeth  Crist  lesu  ein  Harglwydd. 

" '  Ymddygwch  yn  addas  eto  i  orchymynion  yr  efengyl.  Mae 
gan  yr  efengyl  orchymynion  daionus  i  bob  oedran  a  sefyllfa  yn 
y  byd.  '  Llefara  di/  medd  Paul  wrth  Titus, '  y  pethau  a  weddont 
i  athrawiaeth  iachus.'  Dywed  wrth  yr  henafgwyr  a'r  henaf- 
wragedd  i  fod  fel  ar  fel ;  ac  wrth  y  gwragedd  ieuainc,  a'r  un 
fFunud  y  gwyr  ieuainc,  ac  wrth  y  gweision  a'r  meistriaid  i  fod 
fel  hyn  ac  nid  fel  arall ; — y  mae  ganddi  ei  rheolau  manwl  i 
bawb.  A  chan  fod  ei  hathrawiaeth  yn  iachus — yn  iachau  pobl 
wrth  ymarfer  a  hi,  y  mae  gan  yr  efengyl  hawl  deg  i  ofyn  ym- 
adrodd  iachus  gan  bawb,  ac  ymddygiadau  na  ellir  beio  arnynt. 
Mae  y  pennodau  cyntaf  o'r  llythyr  at  y  Rhufeiniaid  jm  rhoddi 
dysgrifiad  o  lygredigaethau  ami  a  dwfn  y  galon,  ac  wedi  hyny 
y  mae  trefn  yn  dyfod  i  fewn  i  iachau  ei  dyfroedd  ffiaidd  a 
gwenwynig,  yna  nid  rhyfedd  gweled  y  dyfroedd  ar  ol  hyny  yn 
rhedeg  trwy  y  pennodau  dilynol  mewn  dyledswyddau  iach  a 
pheraidd. 

" '  Hefyd,  ymddygwch  yn  addas  i  laasanaeth  yr  efengyl.  Mae 
gan  yr  efengyl  ei  hofFerynau  a'i  moddion ;  ac  ymddygiad  addas 
tuag  ati  yn  yr  ystyr  yma  ydy w  ymarfer  yn  gyson  a'i  hordinhad- 
au,  a  gwneyd  a  allom  at  eu  cynnal  yn  ein  mysg  ein  hunain,  ac 
i'w  hanfon  i  ereill  sydd  hebddynt.  Pa  werth  bynnag  a  roddwn 
ni  ar  fendithion  yr  efengyl,  yr  ydym  yn  sicr  o  dalu  sylw 
cyfatebol  i'w  moddion,  a  chyfranu  yn  ol  ein  gallu  at  i'r  moddion 
hyny  gael  eu  dwyn  yn  mlaen  yn  gyson  ac  yn  anrhydeddus.  Yr 
ydwyf  yn  addef  fod  peryglon  lawer  i  fyned  yn  ddaearol  ac 
ariangar  o  dan  fantell  crefydd.  Y  mae  Pabyddiaeth  er's  oesau 
wedi  myned  i  werthu  breintiau  crefyddol,  ac  i  wneyd  marsiand- 
iaeth  o'r  pethau  mwyaf  cysegredig.     Mae  perygl  i  niunau  fyned 


IIAXES   BYWYD  HENRY   ItEES.  889 

yi)  fath  o  hrlests,  i  hawlio  avian  ar  gyfrif  ein  swydd  a'n  gwaith, 
ac  nid  eu  derbyn  fel  firwyth  gras  yr  efengyl.  Yr  un  pryd  nid 
wyf  yn  gweled  fod  ein  heglwysi  wedi  meithrin  y  gras  o  haelioni 
fel  ag  i  ymddwjm  yn  addas  i'r  efengyl.  Maent  yn  gadael  i 
weision  yr  efengyl  ddioddef  prinder  a  chalcdi  wrth  Iwyr  ym- 
roddi  i'w  gwasanaethu.  A  byddai  yn  dda  genyf  allu,  cyn  fy 
marw,  greu  revolidion  yn  y  Cyfundeb  yn  hyn  o  beth.  Nis 
gallaf  weled  fod  nefoedd  na'r  ddaear  yn  rhoddi  rhy w  gefnogaeth 
fawr  i  weinidogaeth  yr  efengyl  yn  ein  mysg  y  dyddiau  hyn. 
Nid  oes  i'w  gweled  yn  cyfodi  fel  cynt  weision  hynod  nad  oedd 
dim  cyfrif  i'w  roddi  am  y  modd  y  daethant  i'r  petli  oeddent,  ond 
yn  unig  mai  y  nefoedd  ei  hunan  oedd  wedi  gwneyd  y  cwbl 
iddynt.  Ac  nid  yw  yr  eglwysi  draehefn  yn  dyfod  yn  mlaen  i 
gydio  gafael  mewn  dynion  gobeithiol  a'u  meithrin  i  hynod- 
rwydd  drwy  roddi  iddj'^nt  eu  lioll  amser,  a  gwaith  a  chyfleus- 
derau  i'w  tynu  allan  i'w  llawn  egni.  Ac  oblegid  hyn,  rhyw  swn 
cwynfanus  a  fyddaf  fi  yn  glywed  pan  ddeuaf  i'r  wlad  yn 
nghylch  gweinidogaeth  yr  efengyl.  Ai  tybed  fod  y  gweddio  am 
bregethwyr  cymhwys  yn  darfod  o'n  heglwysi  ?  A  phan  na 
bydd  Duw  yn  rhoddi  gweision  cymhwys  mewn  rhyw  fodd  un- 
iongyrchol  a  dirgelaidd,  fe  ddylai  yr  eglwysi  ddysgwyl  am 
danynt  ganddo  trwy  addysg  a  meithriniaeth  a  llwyr  ymroddiad. 
Clywais  y  Parch.  Ebenezer  Morris  yn  rhybuddio  ei  frodyr  un 
tro  ac  yn  dy weyd, — '  Gwyliwch  chwi  i'r  Corph  yma  fyned  eto 
yn  ddiddoniau.'  Dylid  rhoddi  pob  cefnogaeth  i  ddynion  ieuainc 
o  ddoniau  a  duwioldeb  disglaer  i  gyrhaedd  y  defnyddioldeb 
helaethaf.  Ond  os  nad  ydynt  yn  dyfod  i'r  golwg  yn  y  dechreu 
yn  nghyflawnder  eu  maintioli,  rhoddwch  iddynt  ddigon  o  faeth 
a  lie  i  dyfu  yn  raddol  i'r  maintioli  hwnw.' " 

Dyma  agos  lais  diweddaf  Mr.  Rees  at  Fethodistiaid  Cymru. 
Ac  yn  y  cyfarfod  diweddaf  oil  y  bu  ynddo,  sef  yn  Ngwrexham, 
ychydig  ddyddiau  cyn  ei  farwolaeth,  fel  yr  ydym  yn  cael  Mr. 
Symond  mewn  erthygl  arall  yn  dywedyd,  fe  lefarai  i'r  un 
ystyr : — "  Y  peth  amlycaf  mewn  cysylltiad  a  chrefydd  ein 
Cyfundeb  yn  yr  oes  hon  ydyw  adeiladu  addoldai  rhagorwych, 


890  PENNOD  XV. 

a  chasglu  at  ddileu  eu  dyled.  OnJ  yr  wyf  yn  gobeithio  naJ  yw 
y  dyddiau  ddim  yn  mhell,  pau  y  ceir  mai  y  peth  aralycaf  yn 
nghrefydd  ein  heglwysi  fydd,  edrych  allan  am  yr  ymgeledd  oreu 
yn  yr  addoldai  gwycli,  a  defnyddio  eu  harian  yn  y  modd  doethaf 
at  feithrin  doniau,  a  gwybodaeth,  a  chrefydd  ysbrydol  yn  y 
weinidogaeth.  A  thuag  at  hyn  rhaid  i  ddynion  gobeithiol — 
dynion  wedi  eu  cymhwyso  a  doniau  naturiol,  a  duwioldeb  dis- 
glaer,  ac  ag  addysg  briodol,  gael  eu  holl  feddwl  a'u  hamser  i  fod 
yn  gwbl  gysegredig  at  wasanaeth  yr  eglwysi  yn  yr  Arghvj^dd  ; 
a  rhaid  i'r  eghvysi,  er  mwyn  Crist  a'r  efengyl  ofalu  na  byddo  y 
rhai  sydd  yn  eu  gwasanaetliu  ddim  mewn  eisieu  a  phryder."  Y 
mae  yn  hyfryd  genym  feddwl  fod  diwygiad  amlwg  wedi  cym- 
meryd  lie  yn  y  cyfeiriad  hwn,  yn  ystod  yr  ugain  mlynedd 
diweddaf,  er  fod  gormod  o  le  i  ofni  fod,  llaweroedd  o'n  heglwysi 
yn  parhau  yn  hynod  o  ddiofal  yn  nghylch  eu  dyledswydd  yn 
hyn.  Pregethodd  Mr.  Rees  yn  Nghyfarfod  Misol  Bagillt,  y 
ddwy  noswaith,  yn  dra  grymus,  a  chyda  plirofion  amlwg  o 
arddeliad  dwyfol  ar  ei  genadwri. 

Yr  j^doedd  y  Sabboth,  lonawr  31,  yn  pregethu  yn  hen  Gapel 
Pall  Mall  yn  y  boreu,  ac  yn  Cranmer  Street  yr  hwyr.  Yr 
oeddem  ni  y  Sabboth  hwnw  yn  Chatham  Street  yn  y  boreu,  ac 
yn  Prince's  Road  yn  yr  hwyr.  Yr  oeddem  wedi  cael  anwyd 
trwm  iawn  ar  y  pryd,  ac  yn  pesychu  yn  ddifrifol  tra  yn  ceisio 
pregethu.  Daeth  Mrs.  Rees  atom  i'r  Vestry  yn  niwedd  y 
gwasanaeth  yn  Chatham  Street,  i  gydymdeimlo  a  ni  yn  y 
peswch  y  dioddefem  oddiwrtho,  ac  i  geisio  ein  perswadio  i 
beidio  a  myned  i  Prince's  Road  yn  yr  hwyr.  Wrth  ymofyn  a 
hi  yn  nghylch  iechyd  Mr.  Rees,  hi  a  ddywedai  ei  fod  yn  dda 
iawn,  ac  wedi  myned  i'w  gyhoeddiad  y  boreu  hwnw  yn  nodedig 
o  siriol.  Yr  oedd  y  cyfeillion  yn  Cranmer  Street  yn  teimlo  nad 
oeddent  wedi  ei  glywed  nemawr  o  weithiau  erioed  mor  hynod 
ao-  oedd  y  noswaith  bono.  Y  dydd  Llun  canlynol,  daeth  i 
Netherfield  Road  i  ymweled  a  ni,  wedi  clywed  Mrs.  Rees  yn  sun 
am  ein  peswch  ar  y  Sabboth.  Nid  oeddem  ni  eto  wedi  codi,  a 
daeth  i  fynu  atom  i'n  hystafell.     Yr  oedd  yn  siriol  anarferol. 


HANES   BYWYD   HENRY   REES.  S91 

Cerddai  yn  ol  ac  yn  mlaen  ar  hyd  y  llofft,  gan  siarad  mor  rydd 
a  bywiog  ag  y  clywsem  ni  ef  un  amser.  "  Beth  a  fyddai  i  chwi 
ddysgu  ysmocio,"  meddai ;  "  fe  fyddaf  fi  yn  meddwl  fod  ysmocio 
ychydig  ar  ol  bod  yn  pregethu,  cyn  myned  allan  i'r  gwynt,  yn 
fy  rhwystro  i  i  gael  anwyd."  "  Yn  wir,''  ebem  ninnau,  "  pe 
byddai  rhywun  a  allai  fy  mherswadio  i  i  ddysgu  3'smocio,  chwi 
fyddai ;  ond  yr  wyf  yn  ofni  mai  gormod  gorchwyl  fydd  hyny 
i  chwithau."  '"  Wei,  nid  ydwyf  fi  ond  dywedyd  yr  hyn  wyf  fi 
yn  feddwl  sydd  yn  gwneyd  daioni  i  mi."  Toe,  meddai,  "  Mi  af  fi 
at  eich  llyfrau.  Beth  sydd  genych  chwi  ar  y  cysylltiad  rhwng 
Cyfiawnhad  a  Saneteiddhad  ?  Ychydig  iawn  ydwyf  fi  yn  allu 
gael  yn  yr  un  o'r  awduron  yma  ar  hyny."  "  Ychydig  sydd  i'w 
gael,"  ebem  ninnau,  "  yr  wyi  yn  ofni.  Yr  wyf  yn  tybied  y 
cewch  chwi  mewn  llyfr  bychan  o  eiddo  Dr.  Russell,  Dundee, 
'  Letters  on  the  Nature  and  Tendency  of  the  Gospel'  f  wy  nag  a 
gewch  chwi  mewn  odid  un  y  gwn  i  am  dano.  Ond  mi  godaf  fi, 
Mr.  Rees,  ac  a  ddeuaf  gyda  chwi."  "  Na,  na ;  aroswch  chwi  yn 
y  fan  yna  trwy'r  dydd  ;  dyna  y  lie  goreu,  ac  yn  wir  yr  unig  le, 
i  chwi  gael  ymadael  a'r  anwyd  yna.  Vii  gaf  fi  afael  arno  yr 
ydwyf  yn  o  eicr."  Ac  fe  gafodd  afael  arno  ;  ac  yr  oedd  yn  falch 
iawn  o'i  gael.  Yn  mhen  tuag  awr  fe  gychwynodd  yn  ol  i'w  dy 
ei  hunan.  A  dyna  y  cyfarfyddiad  diweddaf  a  fu  rhyngom  ni  ag 
ef  byth.     Ni  welsom  ei  wyneb  ef  mwy. 

Yn  hwyr  y  dydd  hwnw, — y  cyntaf  o'r  mis, — yr  oedd  y  Cyfar- 
fod  Gweddi  Cenhadol  arferol  yn  Chatham  Street.  Yn  ystod  y 
cyfarfod  rhoddes  allan  i'w  ganu  y  pennill, — "  Gosod  babell  yn 
ngwlad  Gosen,"  &c.  Wedi  i'r  gynnulleidfa  ganu  y  rhan  gyntaf 
o'r  pennill,  efe  a  ddechreuodd  lefaru  wrthynt  yn  gynhes  ac 
efieithiol  iawn  ar  bresennoldeb  yr  Arglwydd  gyda'i  bobl  ac  yn 
ei  eglwys,  am  yn  agos  i  chwarter  awr,  a'r  bobl  yn  parhau  i 
sefyll ;  ac  yna  efe  a  roddes  allan  yr  ail  ran,  "  Trig  yn  Sion  aros 
yno,"  &e.,  nes  gwneyd  y  cyfarfod,  yn  nheimladau  y  rhai  oil 
oeddent  bresennol,  yn  un  hjmod  iawn. 

Y  diwmod  hwnw  yr  oedd  ei  hen  gyfaill,  y  diweddar  Barch. 
Hugh  Hughes,  Abergele,  wedi  gorphen  ei  yrfa.     Yr  oedd  Mr. 


892  PENNOD   XV. 

Kees  yn  teimlo  yn  ddwys  iawn  ar  ei  ol.  Yr  oedd  i  gael  ei 
gladdu  y  Gwener  canlynol,  yn  ei  hen  gartref,  Llanrwst,  ac  yr 
oedd  Mr.  Rees  wedi  penderfynu  myned  iV  angladd.  Yr  oedd  i 
fod  y  Sabboth  canlynol  yn  Ngwrexham  yn  pregethu,  ac  wedi 
addaw  aros  yno  mewn  c^'farfod  oedd  ganddynt  nos  Lun,  er 
gvvneuthur  ymdrcch  at  ddileu  3'  ddyled  oedd  ar  eu  Capel.  Bu 
ar  foreu  dydd  lau  yn  Vestry  Capel  Chatham  Street,  am  rai 
oriau  yn  astudio,  lie  yr  arferai  gyrchu  iddo,  er  mwyn  tawelwch 
a  seibiant,  a  rhag  cael  aflonyddu  arno  yn  ei  fyfyrdodau.  Aeth 
Mrs.  Thomas,  gwraig  y  ty  Capel  ato  i'w  hysbysu  yn  nghylch  yr 
amser ;  ac  er  syndod  iddi,e£e  a  ddywedodd  wrthi  ei  fod  ef  yn  myned 
oddicartref  i  Sir  Ddinbych,  ac  wedi  hyny  i  Sir  Fon,  a  bod  yn 
dra  thebyg  na  byddai  yn  61  cyn  pen  pythefnos.  Yr  oedd  Mrs. 
Thomas  yn  synu  ei  glywed  yn  dywedyd  hyn,  oblegid  nid  oedd 
erioed  o'r  blaen  wedi  rhoddi  hysbysrwj'-dd  o'r  fath  iddi,  pan 
fyddai  yn  myned  oddicartref.  Yr  oedd  wedi  addaw  myned 
gyda  Mr.  Roberts,  Hope  Street,  y  noswaith  hono,  i  Tanyrallt, 
Abergele,  rhyngddo  ag  angladd  Mr.  Hughes,  ac  yr  oeddent  wedi 
cytuno  a  u  gilydd  i  gyfarfod  rhyw  gwch  neillduol  i  gyrhaedd 
Birkenhead.  Ond  oblegid  gadael  y  ty  yn  rhy  gynnar,  bu  gorfod 
arno  ymdroi  ar  y  Landing  Stage  i  aros  yr  amser.  Teimlai  y 
gwynt  yn  oer  iawn,  ac  nid  oes  yr  un  lie  i  ammeu  nad  dyna  y 
pryd  y  cymmerodd  yr  anwyd  a  fu  yn  angeuol  iddo.  Erbyn 
iddo  gyrhaedd  Abergele,  yr  oedd  yn  teimlo  yn  ddwys  oddiwrth 
yr  anwyd  a  gawsai ;  ac  wedi  cymmeryd  rhyw  beth  tuag  at  ei 
gynhesu  a'i  chwysu,  aeth  i  orphwys,  gan  obeithio  y  byddai  yn 
well  erbyn  y  boreu.  Yr  oedd  drannoeth  yn  teimlo  ryw  gym- 
maint  yn  well,  ac  fe  aeth  gyda'r  angladd,  yn  y  train  tua  Llan- 
rwst. Yr  oeddent  yn  gadael  Abergele  tuag  un-ar-ddeg  ar  y 
gloch,  a  chyrhaeddasant  Lanrwst  ychydig  wedi  banner  dydd. 
Yn  y  cyfarfod  a  gynhaliwyd  yn  y  Capel  cyn  claddu,  fe  siarad- 
odd  Mr.  Rees  yn  hynod  o  effeithiol,  ar  gymeriad,  a  llafur,  a 
defnyddioldeb  ei  hen  gyfaill,  Mr.  Hughes.  Dy chwelodd  o'r 
angladd  i'r  Benarth  erbyn  tua  phump  yn  y  prydnawn.  Yr 
oedd,  pan  y  cyrhaeddodd  y  Benarth,  yn  cwyno  gan  ychydig 


HANES  BYWYD  HENRY   REES.  893 

saldra  yn  gystal  ag  anwyd,  oud  nid  oedd  yn  yraddangos  yn  talu 
nemawr  sylw  iddo.  Gwnaethant  eu  goreu  yno  tuag  at  ei  wella 
y  nosvvaith  hono,  a  cheisiasant  yn  mhob  inodd  ganddo  beldio 
myned  i  Wrexham  at  y  Sabboth,  ond  aros  yno,  i  gymnieryd 
ychydig  ofal  am  dano  ei  hunan,  a  cheisio  ymwared  o'i  anwyd. 
Ond  nid  oedd  dim  perswadio  arno ;  efe  a  fynai  fyned.  Aetli  i 
Wrexham  ar  y  Sadwrn,  a  phregethodd  yno  ddwywaith  ar  y 
Sabboth,  y  boreu  a'r  hwyr ;  y  ddau  dro  oddiar  Titus  iii.  6,  a 
chyda  nerth  a  llewyrch  hynod ;  a  dyna  y  tro  diweddaf  iddo 
bregethu  byth.  Arosodd  gyda  hwynt  dros  y  nos  Lun,  mewn 
cyfarfod  cyhoeddus  a  gynhelid  mewn  cysylltiad  ag  ymdrech  a 
wneid  ganddynt  i  dalu  dyled  eu  Capel  newydd.  Yr  oedd  yn 
siarad  yn  y  cyfarfod  hwnw  yn  rymus  ac  yn  effeithiol  iawn. 
Dychwelodd  i  Beuarth  ychydig  wedi  banner  dydd,  ddydd 
Mawrth,  Chwefror  9,  yn  parhau  i  gwyno  gan  anwyd  trwm,  a 
rhy w  anhwyledd  yn  y  cylla,  ac  eto  yn  llawn  fwriadu  myned  i 
Sir  ion,  lie  yr  oedd  wedi  addaw  pregethu,  a  bedyddio  plentyn 
i  gyfaill  iddo.  Ceisient,  yn  y  Benarth,  yn  benderfynol  ei  attal 
rhag  myned  yno,  ac  nad  oedd  un  rheswm  am  iddo  feddwl  am 
y  fath  beth ;  ac  felly  fe  ddywedodd,  y  cai  weled  pa  fodd  y 
byddai  yn  y  boreu.  "  Wedi  iddo  fyned  i'w  ystafell  y  noswaith 
hono,"  meddai  Mrs.  Davies,  adroddiad  yr  hon  a  ddilynwn  braidd 
yn  hollol  bellach,  "yr  oeddwn  yn  myned  a  rhywbeth  iddo. 
Pan  y  cyrhaeddais  yno  yr  oedd  ar  ei  liniau,  mewn  gweddi.  Mi 
a  dynais  ychydig  yn  ol ;  ond  mi  a'i  clywais  ef  yn  erfyn  gyda 
thon  ddifrifol,  '  Nertha  fi  i  beidio  ymgynghori  a  chig  a  gwaed, 
— i  ymgynghori  a,  chig  a  gwaed, — (yna  mi  a  gollais  air  neu 
ddau)  'yn  ein  pethau  bychain  yn  gystal  ag  yn  ein  pethau 
niawr ; '  ac  yna  llefai  am  '  faddeuant.' 

"Drannoeth  yr  oedd  i  lawr  yn  foreu;  a  phan  y  gofynasom  iddo 
pa  beth  oedd  yn  feddwl  wneyd  gyda  golwg  ar  fyned  i  Sir  Fon, 
efe  a  ddywedodd, '  Wei,  fe  gewch  chwi  settlo'r  peth,  fel  yr  ydych 
yn  meddwl  yn  oreu.'  Nid  oedd  dim  petrusder  yn  ein  meddwl 
ni  yn  nghylch  yr  hyn  a  ddylasai  wneyd,  canys  yr  oeddem  yn 
g weled  nad  oedd  mewn  un  modd  yn  gy mhwys  i  adael  y  ty.    Wrth 


894.  PENXOD  XV. 

y  bwrdd  ar  y  boreu-bryd,  siaradai  yn  deimladol  iawn  am  ein 
cyfeillion  yn  y  Fron  Goch,  yn  eu  trailed.  Wedi  hyny  eisteddodd 
am  3^sbaid  yn  y  gadair  freichiau,  yn  gwrando  ac  yn  gwylio  ar 
yr  aderyn  bach,  ac  yn  gwenu  wrth  sylwi  ar  ei  egni  yn  canu. 
'  Y  creadur  bach  diflino,'  meddai.  Yna  efe  a  ddy wedodd,  '  Mi 
af  fi  i'r  gwely  am  dipyn  yrwan.'  Wrtli  ei  weled  mewn  gwir- 
ionedd  yn  glaf ,  ac  nid  rhyw  anwyd  yn  nnig,  mi  a  anfonais  am 
Dr.  Williams  i  ddyfod  i  ymweled  ag  ef,  ac  i  Liverpool  hef yd  am 
fy  mam.  Cododd  drachefn  yn  y  prydnawn,  a  daeth  i  lawr  am 
ychydig,  ond  nid  oedd  yn  alluog  i  aros ;  ac  yr  wyf  yn  ei  weled 
yn  awr,  fel  yr  oedd  yn  dringo  i  f3''nu  hen  risiau  y  Benarth  am  y 
tro  diweddaf. 

"  Dywedai  y  Meddyg  mai  ei  afiechyd  oedd  anwyd  trwm,  gyda 
rhyw  anhwyledd  mawr  ar  y  cylla ;  ac  mewn  atebiad  i  gwestiwn 
o'i  eiddo,  dywedai,  nas  gallai  yn  sicr  fyned  i  Liverpool  at  y 
Sabboth.  Ar  ddydd  lau,  yr  unfed-ar-ddeg  o  Chwefror,  daeth  fy 
mam  atom,  ac  ni  feddyliodd  hi  na  ninnau  gymmaint  ag  unwaith 
ei  £od  mewn  dim  perygl. 

"  Pa  beth  a  allaf  ddywedyd  am  y  dyddiau  hyny  ?  Rhyw 
aflonyddwch  diorphwys  y  dioddefai  oddiwrtho  yn  benaf,  a 
theimlad  o  ludded  a  blinder  mawr.  Dywedai  nad  oedd  yn 
teimlo  dim  poen,  ond  ei  fod  yn  teimlo  yn  flinderog.  Yr  oedd 
golwg  bryderiLs  ddigalon  aruo  ;  ond  ni  ddywedai  ond  ychydig 
iawn,  hyd  yn  nod  pan  y  byddwn  i  yn  cymmeryd  un  o'r  plant 
yn  ly  mreichiau  i  edrych  am  dano,  yn  awr  ac  eilwaith,  prin  y 
gwenai.  Dywedai — '  Y  fach  wirion,' — a  dyna  y  ewbl.  Codai 
ac  eisteddai  yn  y  gadair,  ddwy waith  bob  dydd  am  rai  dyddiau ; 
ac  yr  oeddem  3m  barhaus  yn  ei  symmud  o  un  ochr  i'r  gwely  i'r 
Hall,  er  ceisio  lleddfu  yr  anesmwythder,  poenus  a  blinderus,  yr 
oedd  yn  dioddef  oddiwrtho.  Cwynai  yn  fynych  oblegid  ei 
feddwl :  '  Mae  fy  meddwl  mor  afresymol,  mor  afresymol'  meddai 
un  diwrnod.  Yr  oedd  yn  wastadol  yn  ceisio  ganddo  weithio, 
fel  yr  arferai  wneyd,  ond  yn  aflwyddiannus.  'Yr  oeddwn  i 
yn  treio  gwneyd  rhywbeth  ar  sancteiddliad  yn  Lerpwl  acw,' 
meddai  wrth  Mr.  Davies  un  diwrnod,  'ac  y  mae  fy  meddwl  i  efo 


HANES   BYWYD    HENRY    REES.  895 

hwnw ;  ond  ni  fcdraf  fi  wneyd  dim  o  bono  fo.'  '  Wei  gadewch 
iddo,  Taidi  bach,  am  dipyn,'  meddai  Mrs.  Davies  wrtho, '  nes  y 
byddwch  chwi  yn  well.'  'Ni  fedraf  fi  ddim  gadael  iddo  fo 
chwaith,'  ebai  yntau;  'y  mae  fy  meddwl  i  mor  afresymol!'" 

TJn  di wrnod  gofynai  Mrs.  Davies  iddo,  "  Sut  yr  oeddech  chwi  yn 
teimlo  yn  Wrexham,  Taidy  bach,  wrth  bregethu  a  phob  peth,  a 
chwithau  mor  sal  ? "  "  Teimlo,"  meddai  yntau,  "  fod  yma  rj'w 
ddrivg  mawr  fan  yma,"  gan  osod  ei  law  ar  ei  fron. 

"Undiwrnod,  pan  yn  eistedd  i  fynu  yn  y  gadair,  a'r  gwrth- 
banau  o'i  amgylch,  dy wedodd  un  o  honom  wrtho,  '  Taidy  bach, 
y  mae  yn  rhaid  i  chwi  roddi  gofal  eich  cyhoeddiadau  i  Mr. 
Davies  o  hyn  allan ;  ni  chewch  chwi  ddim  gweithio  mor  galed 
eto.'  '  Rhaid  gwneyd  rhy wbeth,'  meddai  yntau ;  '  ni  phregethaf 
fi  ddim  mwy  nag  unwaith  bob  Sabboth  eto.' 

"Ar  y  Gwener  y  12fed,  galwodd  y  Parch.  Robert  Roberts, 
Abergele,  i  edrych  am  dano,  ac  aeth  i  fynu  ato  i'r  ystafell  i'w 
weled.  Yr  oedd  ar  y  pryd  yn  eistedd  wrth  y  tan.  Siai-adai 
kg  ef  am  yr  ofn  mariv  oedd  arno;  a  gofynai  iddo  amryw 
gwestiynau  yn  nghylch  cystudd  diweddaf  Mr.  Hughes,  Abergele, 
ac  yn  nghylch  ei  farwolaeth  ef.  Y  prydnawn  hwnw  fe  alwodd 
Mr.  Jones,  Geufron,  yn  y  Benarth  ar  ryw  achos.  Dywedwj^d 
wrth  Mr.  Rees  ei  fod  yno,  a  chwenychai  yntau  ei  weled. 
Siaradai  ag  ef  yn  yr  un  don  bruddaidd  ag  oedd  ganddo  yn  y 
boreu.  Pan  oedd  Mr.  John  Jones  yn  adrodd  rhyw  hanesjm  am 
y  diweddar  Mr.  Lloyd  o  Gaernarfon,  fe  fywiocaodd,  nes  y  bu 
agos  iddo  dori  allan  i  chwerthin. 

"Yr  oeddem  ni,  tua'r  Sadwrn  a'r  Sul,  yn  tybied  ei  fod  yn 
well  o  ychydig ;  y  cylla  heb  fod  mor  boenus.  Pan  y  gofj'-nid 
iddo  pa  fodd  y  teimlai,  fo  atebai  yn  gwynfanus,  '  dim  gwaeth, 
rwy'n  meddwl ;  eisiau  gorphivys  sydd  arnaf'  nes  oedd  ein  calon 
ar  dori  gan  awydd  rhoddi  iddo  y  gorphwysdra  yr  oedd  yn 
hiraethu  am  dani ;  heb  feddwl  ond  j'chydig  fod  ei  Dduw  yn 
parotoi  gorphwysfa  iddo.  Ni  siaradodd  gymmaint  ag  unwaith 
am  farw,  nac  am  fod  un  perygl  arno,  wrth  yr  un  o  honom  ni. 

"  Yr  oedd  ei  f rawd  Thomas  yn  wael  iawn  ar  y  pryd.    Siaradai 


896  PENNOD    XV. 

yn  fynych  am  dano  ef,  a  phenderfynai  fyned  trwy  Lansannan 
ar  ei  fFordd  i  Liverpool,  er  mwyn  ymweled  ag  ef. 

"  Un  diwrnod  efe  a  ofynodd  am  Lymru.  Nis  gallem  gael  dim 
ar  unwaith,  ond  yr  oeddem  ar  hwylio  iSv  barotoi.  Fe  alwyd  ar 
un  o'r  iiiorwjmion  i  fyned  allan  i  angladd  cyfeilles  iddi ;  a  chan 
gofio  ei  ddymuniad  ef  am  y  Llymru,  hi  a  gerddodd  gryn  bellder 
i  ffermdy,  lie  y  gwyddai  fod  petli  da  i'w  gael  yn  wastad ;  a 
dygodd  ef  adref  gyda  hi.  Ar  y  Sabboth,  ei  Sabboth  olaf  ef  ar  y 
ddaear,  ymddangosai  yn  hynod  o  fywiog  yn  y  boreu,  a  dygwyd 
y  Llymru  yn  annisgwyliadwy  iddo.  Ac  O  !  ei  lawenydd — megis 
plentyn,  pan  ei  gwelodd  :  '  O'r  hen  flas,  yr  hen  flas/  meddai.  A 
phan  y  dywedwyd  wrtho  fel  yr  oedd  y  forwyn  wedi  meddwl 
am  dano,  ac  wedi  ei  ddwyn  gyda  hi,  yr  oedd  y  fath  wen  happus 
ar  ei  wyneb  anwyl.  '  Cariad  a  charedigrwydd,  cariad  a  char- 
edigrwydd,'  meddai ;  '  yr  wyf  yn  cael  fy  amgylchynu  gan  gariad 
a  charedigrwydd ;  mor  garedig  oedd  yr  eneth  yn  meddwl  am 
dano,'  meddai.  Ymofynai  yn  nghylch  y  gwasanaeth  yn  y 
Capel,  y  testynau,  &c. ;  oddieithr  hyny,  ni  siaradai  ond  ychydig. 
'  Hwyrach  fy  mod  i  yn  well,'  meddai  ar  y  boreu  Llun, '  y  mae'r 
bwyd  yn  aros.'  Yr  oedd  yn  llawen  iawn  o  gly wed  fod  Dr.  Gee 
yn  dyfod  i  ymweled  ag  ef  ddydd  Mawrth,  a  datganai  ei  obaith 
yr  arhosai  yno  am  ychydig,  ac  na  byddai  iddo  brysuro  yn  ol  yn 
ddioed.  Ond  ni  ofynodd  i  ni  unwaith  a  oeddem  yn  meddwl  a 
oedd  ei  achos  yn  ddifrifol,  neu  a  oeddem  yn  tybied  fod  rhyw 
berygl." 

Pan  ddaeth  Dr.  Gee,  fe  gymmerodd  ef  ar  unwaith  olwg 
ddifrifol  iawn  ar  ei  amgylchiad ;  nes  y  daeth  yr  argyhoeddiad  i 
feddwl  Mrs.  Davies  ei  fod  yn  y  perygl  mwyaf ;  ac  yr  oedd  hyny 
ar  y  pryd,  braidd  yn  ei  pharlysu.  Yr  oedd  Mr.  Davies  wedi 
myned  i  Lundain  y  boreu  hwnw ;  ac  nis  gallai  Mrs.  Rees  ryw- 
fodd  gredu  ei  fod  mewn  perygl.  Yr  oedd  rhy wbeth  wedi  cael  ei 
orchymyn  iddo  bob  awr,  ac  wedi  hyny  bob  banner  awr.  "  Beth 
wyt  ti  yn  wneyd,"  meddai  unwaith,  "  cario  i  mewn  o  hyd  ? " 
Ond  yr  oedd  yn  gallu  ei  gymmeryd  yn  rhyfedd  am  beth  amser. 
"Gallodd,"   medd   Mrs.   Davies,  "gysgu    rhyw   gymmaint    nos 


HAXES   BYWVD    HENRY   REES.  897 

Fawrlh;  ond  yr  oeJd  yn  cael  hyrddiau  tiymion  o  ancsmwythder 

a   blinder,   nes  peri   iddo,    yn   awr    ac   eihvaitli,   dori   allan   i 

ocheneidio,  '  O  dear  bach/  yn  gwynfauus  iawn.     Unwaith,  pan 

yr  oeddem  yn  ei  droi  yn  y  gwely,  fe  ddywedodd, '  Ferched  bach, 

ferched  bach,  beth  ydyvj  y  troi  a'r  trosi  yma  ?    Ai  tybed  mai 

sancteiddlo  ydyvj  yr  amcan  yn  ycivbl?'     Unwaith  fe  gwynai 

oblegid  ei  ochr  oedd  ^yedi  ei  blistero,  ond  wedi  iddi  gaol  ei  hail 

drin,  ni  chyfeiriodd  ati  byth  ar  ol  hyny.     Yniddangosai  yn  sal 

iawn  boreu  Morcher.      Ni  a  anl'onasom  delegrams  at  y  ddaii 

feddyg,  i  ddyfod  atom  can  gynted  ag  ygallent;  gan  erfyn  ar 

Dr.  Gee  aros  dros  y  nos.     Yr  oedd  Dr.  Williams  gydag  ef  yr  hoU 

brydnawn,  ond  yr  oedd  yn  gweled  ei  fod  yn  gwanhan,  ac  yn 

cymmeryd  llai-lai  o  syhv  o'r  hyn  oedd  yn  myned  yn  mlaen  o'i 

aragylch,  ac  yn  wir  o'r  hyn  a  wneid  iddo.     Yn  yr  hwyr,  yr  oedd 

yn  dechreu  dyrysu  ychydig,  yn  awr  ac  yn  y  man.     Rhoddwyd 

cwppan  i  lawr  ar  y  bwrdd,  yn  ei  ymyl,  gyda  llwy  ynddi  ;  yr 

hon  a  wnaeth  swn  bychan  yn  ei  glustiau.     Agorodd  ei  Ij'gaid  ar 

unwaith,  a  dywedodd  yn  fywiog,  '  Beth ! — tincian  ;  symbal  yn 

tincian  ;  symbal  3-n  tincian.'     R^^wbryd  arall  mnrmurai  wrtho  ei 

hunan, '  Parod  i  sliino,  parod  i  slipio.'    '  O  Taid  bach/  meddai  fy 

mam,  'y  mwyaf  parod  sj'dd  yn  slipio  yrvvan.'      Ond  er  iddo 

edryeh  arni  yn  ymofyngar,  fel  pe  buasai  am  wybod  pa  beth  a 

foddyliai,  ni  ehymmerodd  un  sj'lw  ychwanegol  o'i  geii'iau.     Efe 

a  atebai  unrhyw  gwestiwn  a  ofynid  iddo,  ond  yr  oedd  ei  feddwl 

yn  crwydro  yinaith  yn  ddioed.     Dechrenai  siarad  am  rywbetli 

arall ;  ond  rhedai  ymaith  mewn  moment  drachefn  at  ry wbeth 

gwahanol.     '  I  lawr,  i  lawr ;  eisiau  myned  i  lawr,  ac  nid  i  fynu  ; ' 

meddai  unwaith,  gyda  pliwyslais  neillduol. 

"  Pan  y  daeth  Dr.  Gee,  efe  a  sylwodd  arno  yn  y  fan,  ac  yr  oedd 

yn  dda  iawn  ganddo  glywed  ei  fod  yn  myned  i  aros  dros  y  nos  ; 

ond  ni  chyfeiriodd  unwaith  ato    ei  hunan,  i  ofyn  pa  un  oedd  y 

Doctor  yn  meddwl  ei  fod  yn  well  neu  yn  wacth.     '  Sut  y  mae'r 

meddwl  heno  ? '  meddai  y  Doctor  wrtho.     '  O  rYiyw  symol/  oedd 

yr  atebiad.     Rhoddes  y  Dr.  iddo  ryw  feddyginiaeth  newydd,  a 

bias  cryf  arno : — '  Rhy w  flas  newydd  ar  hwna/  meddai  ar  un- 
'3  L 


898  PENNOD  XV, 

waitli.  Tua  hanner  nos,  daeth  Mr.  Davies  yn  ol  o  Lundain  ;  ac 
yr  oedd  wedi  cynhyrfu  yn  ddirfawr  drwyddo,  wrtli  weled  y 
cyfnewidiad  mawr  a  wnelsai  un  diwrnod  arno.  Ceisiai  Taidi 
roddi  gwen  groesawgar  iddo  ;  gan  ddywedyd,  '  Wedi  dyfod  yr 
holl  fibrdd  o  Lundain/  ac  yna  ychwanegai,  braidd  ar  unwaith, 
gan  edrych  yn  llygad  Mr.  Davies,  oedd  yn  llanw  o  leithder, — 
•  Ydych  chwi  wedi  settlo  y  dadgj'sylltiad  ? '  Yr  oedd  yn  dyrysu 
yr  un  fath  yr  holl  nos ;  ond  atebai  bob  cwestiwn  bychan  a 
ofynid  iddo,  yn  gwbl  synwyrol.  Amryw  weithiau  yn  ystod  y 
noSj  yr  oedd  wedi  dangos  awydd  mawr  am  i'r  dydd  wawrio. 
Troai  ei  lygaid  tua'r  iFenestr,  a  gofynai, '  Lie  y  mae  y  dydd  ?  y 
goleuni  ?     A  ydyw'r  dydd  yn  mhell  ? ' 

"  Tua  cliwech  yn  y  boreu,  yr  oeddem  ni  yn  tybied  ei  fod  yn 
ymddangos  yn  well,  ac  yr  oedd  yn  edrych  yn  ddyfal  ar  Dr.  Gee, 
pan  y  clywodd  e£  yn  dywedyd  ei  fod  ar  fyned.  '  I  ba  le  yr 
ydych  chwi  yn  myned  ?  I  Liverpool  ? '  meddai.  '  O  mi  fyddaf 
fi  yn  ol  heno,'  meddai  y  Doctor, '  i'ch  gweled  eto,  Mr.  Eees.'  '  Y 
fath  daith,'  meddai  yntau, '  yno  ac  yn  ol  mewn  diwrnod.'  Tua'r 
pryd  hwnw,  fe  gymmerodd  gyda  bias,  gwpauaid  o  goffee,  ac  wy 
wedi  ei  guro  ynddo ;  ac  a  alwodd  am  ychwaneg.  Efe  a'i  cafodd 
yn  ddioed.  A  dyna  yr  ymborth  diweddaf  ag  y  talodd  un  sylw 
iddo.  Pan  y  daeth  Dr.  Williams,  tuag  wyth  ar  y  gloch,  yr 
oeddem  yn  gweled  ei  fod  yn  suddo  yn  gyflymach.  Tua  y  pryd 
hwnw,  efe  a  edrychai  ar  Mr,  Davies,  a  chan  osod  ei  ddwylaw  ar 
ei  ddwyfron,  ac  yn  tynu  ei  anadl  gyda  llafur  mawr,  efe  a  ddy- 
wedodd, — '  Onid  oes  yma  ry w  f wstwr  mawr  fan  yma  ? '  Yr 
oedd  blister  wedi  ei  ddodi  arno  y  nos  o'r  blaen ;  a  phau  oeddem 
ni  yn  tybied  fod  yn  amser  ei  godi  ymaith,  rhag  ei  fod  yn  peri 
poen  iddo, — er  nad  oedd  efe  wedi  cwyno  unwaith  o'r  herwj^dd, 
— f e  ddy wedwyd  rhy wbeth  wrtho  yn  nghylch  '  agor  y  blister. 
'  O  ie,'  ebai  yntau,  '  agor,  agor ;  lie  y  mae  yr  agoriadau,  i  agor  y 
Capel  ? '  Ac  yn  gyffelyb  yr  aeth  y  dydd  heibio,  Yr  oeddem  yn 
gwybod  ei  fod  yn  ymadael  yn  gyflym  oddiwrthym;  ond  nid 
oedd  genym  ddim  i'w  wneyd  ond  edrych  a  gwylio ;  gan  barhau 
yn  ddyfal  i  wlychu  y  genau  sych,  a  sychu  y  chwys  oddiar  ei 


HANES   BYWYD   HENRY   REES.  899 

d.alcen  a'i  wyneb  anwyl.  Yn  y  prydnawn  ni  a'i  syminudasom, 
mor  esmwyth  ag  y  gallem,  i  osgo  fwy  esmwyth,  fel  yr  oeddeni 
ni  yn  tybied.  Gofynais  yn  ddistaw  iddo  ar  ol  hyny, — '  Ydych 
cliwi  yn  teimlo  yn  gysnras  yrwan,  Taidi  bach  ? '  '  Ydwyf, 
ydwyf ;  yn  gysurus  ryfeddol,'  meddai  yntau,  yn  hollol  eglur. 

"  Daeth  Mr.  Evans,  Fi-ongoch,  i'r  ystafell,  ac  a  saf odd  wrth  y 
gwely.  Agorodd  ei  lygaid,  ac  adnabu  ef  ar  unwaith  gan  ofyn 
iddo  pa  fodd  yr  ydoedd.  A  phan  ofynodd  Mrs.  Rees  iddo,  a 
oedd  efe  yn  ei  adnabod — '  O  ydwyf  yn  ei  adnabod  yn  sicr,' 
meddai  yntau.  Yr  oedd  Mr.  Davies  a  Mr.  Evans  eu  dau  yn 
sefyll  wrth  draed  y  gwely ;  ac  yn  mhen  enyd  fe  symmudodd  y 
ddau  at  y  tan.  Yr  oedd  yn  sylwi  arnynt  yn  symmud,  a  chan  eu 
dilyn  a'i  lygad,  efe  a  ddywedodd,  mewn  t6n  braidd  yn  geryddol, 
'  Tori'r  rhenc ;  tori'r  rhenc  :  beth  yr  ydych  chwi  yn  tori'r  rhenc?' 
Yr  oeddwn  i  yn  tybied  mai  gweled  ei  hunan  yr  ydoedd  ar  faes 
y  Gymdeithasfa,  a'r  bobl  yn  aflonyddu  ac  yn  symmud." 

Y  mae  Mrs.  Davies  yn  myned  rhagddi,  gan  ddy  wedyd  : — "  Yn 
ystod  y  prydnawn,  yr  oeddwn  yn  teimlo  yn  awyddus  iawn  am 
i'r  plant  ddyfod  i  mewn,  a  chael  golwg  arno,  a  chlywed  hefyd,  o 
byddai  bosibl,  un  gair  diweddaf  oddiwrth  eu  hanwyl  Daidi.  Yr 
oedd  yr  hynaf,  John,  oddicartref  yn  mhell,  yn  yr  ysgol ;  ond 
daeth  y  lleill,  y  rhai  oeddent  yn  ddigon  hen,  i  mewn,  y  naill  ar 
ol  y  Hall.  Yr  oedd  ei  hofF-eneth,  Mary,  yn  wylo  yn  chwerw. 
Ni  chymmerodd  efe  ond  ychydig  sylw.  Ceisiai  wenu,  dybygaswn 
i ;  a  phan  y  dy wedais, — '  Y  mae  arni  hi  eisiau  ysgwyd  Haw  efo 
chwi,  Taidi  bach,'  efe  a  geisiodd  estyn  ei  law  gystuddiol  ati ;  a'r 
un  modd  gydai  chwaer,  Kate.  Pan  y  daeth  Harri  bach  i  fewn, 
mi  a'i  codais  ef  i  fynu  ar  y  gwely,  ac  a  ddy  wedais, — '  Dyma 
Harri  bach,  wedi  dyfod  i'ch  gweled  chwi,  Taid  bach.'  '  Wei,' 
meddai,  gydag  ymdrech  eg  wan  i  wenu,  ac  a  drodd  ei  ben  ar  y 
gobenydd  tuag  at  y  plentyn,  fel  pe  am  ei  gusanu.  Darfu  i'r 
plentyn  ei  gusanu ;  ac  yr  wyf  yn  gobeithio  y  cofia  byth  mai  efe 
a  gafodd  y  rhagorfraint  bruddaidd  o  gael  cusan  diweddaf  ei 
Daid.  Erfyniai  y  morwynion  am  gael  un  olwg  arno,  ac  fe  gan- 
iatawj'^d  hyny  iddynt.     Aethant  i  mewn  yn  ddistaw  o  un  i  un. 


900  PENNOD    XV. 

"  Yr  oeddwn  mor  awyddus  am  gael  rhyw  air  oddiwrtho,  a  allvvii 
diysori  yn  fy  nghalou  fel  ei  eiriau  diweddaf,  fel  y  beiddiais 
ofyn  iddo, — '  Oes  yna  ddim  adnod  ar  eich  meddwl  chwi  heddy w, 
Taid  bach  ? '  '  Nag  oes  yr  un,'  oedd  ei  ateb  ar  unwaith.  '  Ydych 
chwi  yn  cofio  houo,'  meddwu  innau, '  lesu  Grist,  ddoe  a  heddj-w 
yrun?'  gan  aros  ar  hyny;  '  ac  yn  dragywydd,'  meddai  yntau, 
braidd  yn  chwimwth.  '  Ydwyf  siwr,'  meddai,  '  yn  cofio  bona  yn 
eithaf  da.'  Teinilwn  fy  hunan  yn  cywilyddio  drwyddof.  Ai  ni 
buasai  i'r  Arglwydd  arwain  ei  blentyn  hwn  i  siarad  a  ni,  pe 
buasai  yn  gweled  yn  oreu,  neu  yn  angenrheidiol  iddo  wneuthur 
hyny  ?  Yn  sicr  yr  ydoedd  wedi  llefaru  digon ;  ac  yn  awr  yr 
oedd  yn  cael  ei  silo  i  gysgu  yn  mreichiau  ei  Dad.  Yr  oedd  y 
Meddyg  i  mewn  o  tua  phump  ar  y  gloch  hyd  saith.  Nis  gallai 
ddywedyd  pa  hj-d  y  byddai  cyn  croesi  drosodd ;  ond  yr  oeddem 
oil  yn  gwedd'io  ar  iddo  fyned  drosodd  yn  gyfiyin,  ac  heb  ddi- 
oddef  llawer  na  chael  ymdrech  caled.  Ac  felly  fu.  Yr  oedd  yr 
anadlu  llafurus  yn  ymddangos  yn  dyfod  yn  raddol  yn  esmwyth- 
ach,  ac  yn  rhwyddach — yn  ddistawach  ac  yn  fyrach — fel  criau 
plentyn  yn  cael  ei  roddi  i  gysgn  yn  mreichiau  ei  fam.  Y  mae 
cof  am  yr  amser  yn  rhy wbeth  rhy  gysegredig  braidd  i'w  adrodd. 
Ond  nid  oedd  yno  yr  un  pang,  yr  un  dirdyniad,  yr  un  ymdrech." 

Fel  hyn  efe  a  hunodd  yn  yr  lesu,  mewn  tawelwch  perfFaith, 
tua  chwarter  i  naw  ar  y  gloch,  y  nos  lau,  Chwefror  18,  1869  ; 
mewn  ychydig  ddyddiau  wedi  iddo  gyrhaedd  dechreuad  ei  ddeu- 
ddegfed  flwyddyn  a  thriugain.  Yr  oedd  ein  boll  eglwysi  ni  yn 
Liverpool,  ar  y  pryd,  mewn  gweddi  daer  gyda  Duw  yn  ei  achos ; 
yn  erfyn,  os  oedd  bosibl,  am  ei  arbed  ;  ac  os  nad  dyna  yr  ewyllys 
ddwyfol,  ar  iddo  gael  mj'ned  mewn  tangnefedd,  a  chafFael  myned- 
iad  helaeth  i  mewn  i  dragy  wyddol  deyrnas  ein  Harglwydd  a'n 
Hachubwr  lesu  Grist. 

Y  dydd  Mercher  canlynol,  Chwefror  24,  oedd  y  diwrnod  i 
hebrwno-  ei  weddillion  marwol  i  dy  ei  hir  gartref.  Ac  efe  a 
gafodd  gladdedigaeth.  Fe  ddodwyd  ei  gorph  i  orwedd  yn 
mynwent  Llantysilio,  yn  Sir  Fon,  gerllaw  Pont  Menai,  mewn 
bedd  wedi  ei  naddu  mewn  craig;  lie  by  nod,  a  lie  y  mae  cannoedd 


HAXES   BYWYD    HENRY    REES.  901 

laA\er,  o  bryd  i  bryd,  erbyu  hyn  wedi  cyrchu  i  ymweled 
ag  ef.  Y  mae  y  fynwent  ar  gyfcr  Treborth,  palas  ei  fab-yn- 
nghyfraith,  yr  ochr  ai-all  i'r  Menai ;  palas  oedd,  ar  y  pryd,  yn 
cael  ei  adeiladn,  a  lie  y  mae  y  teulu  er  ys  llawer  o  flynyddoedd 
bellach  yn  preswylio.  Wedi  gwasanaeth  crefyddol  byr  yn  y 
Benarth,  fe  gyehwynodd  yr  elor-gei'byd,  gyda  clierbydau  y 
teulu,  o'r  Benarth  i  Gonwy,  lie  yr  oedd  o  saith  i  wyth  cant  o 
bobl  wedi  eu  ffurfio  yn  orymdaith  drefnus,  y  rhai  a  actliant  o 
iiaen  y  corph  trwy  dref  Conw}'-,  masnachdai  yr  hon  oeddent  oil 
wedi  eu  cau.  Yr  oedd  train  neillduol,  yn  cludo  tua  chwe'  chant 
o  Liverpool  i  Fangor;  ac  yr  oedd  torfeydd  wedi  dyfod  yn 
nghyd  o  wahanol  barthau  Siroedd  Mon,  Arfon,  Dinbych,  Fflint, 
a  llawer  o  Feirionydd,  Trefaldwyn,  Ma,nchester,  yn  nghyda 
rhanau  ereill  o  Gymru  a  Lloegr.  Cynhaliwyd  gwasanaeth 
yn  Nghapel  y  Tabernacl,  Bangor,  am  banner  awr  wedi  ban- 
ner dydd ;  ond  er  fod  y  Capel  eang  hwnw  yn  orlawn,  ni 
chynnwysai  ond  rhan  fechan  o'r  bobl  a  ddaethent  i'r  cladd- 
edigaeth.  Am  ddau  ar  y  gloch,  fFurfiwyd  gorymdaith  yn 
agos  i  Penrhyn  Arms,  Bangor,  yn  nghanol  gwlaw  mawr,  oedd 
yn  ymdywallt  yr  holl  amser,  a'r  hwn,  yn  ddiammeu,  a  rwystrodd 
i  gannoedd  lawer  o  bobl  ymuno ;  ond,  er  y  cwbl,  yr  oedd  yr 
orymdaith,  fe  ddywedid,  tua  thair  milldir  o  hyd,  ac  yn  cyrhaedd 
agos  yr  holl  fFordd  o  Fangor  hyd  at  Lantysilio.  Gweinidogion, 
diaconiaid,  a  chyfeillion  o  Gyraru  a  rodient  yn  mlaenaf ;  yna 
gweinidogion,  diaconiaid,  a  chyfeillion  Liverpool.  Ar  ol  yr  elor- 
gerbyd,  yr  oedd  dau  «^ar-gerbyd,  yn  cynnwys  y  teulu  a'r 
perthynasau ;  }'  rhai  a  ddilynid  gan  yn  agos  i  bedwar  ugain  o 
gerbydau  ereill.  Erbyn  cyrhaedd  y  fynwent,  yr  oedd  y  dorf,  fe 
dybid,  yn  cynnwys  yn  agos  i  bedair  mil  o  bobl.  Cyfrifodd  un 
gwr  dros  ddeg  a  phedwar  ugain  o  weinidogion  i'r  Methodistiaid 
yn  unig  yno,  heblaw  pregethwyr  heb  eu  neillduo  i'r  holl  waith, 
ac  heblaw  gweinidogion  perthynol  i  Enwadau  ereill  yn  ein 
gwlad.  Ac  yn  hen  fynwent  Llantysilio  y  gadawyd  ei  gorph  i 
orwedd  mewn  tawel  hedd,  hyd  foreu  caniad  yr  udgorn  di- 
weddaf,  pryd  y  bydd  iddo  adg^^fodiad  gogoneddus,  trwy  ein 


902  PENNOD   XV. 

Harglwydd  lesu  Gi'ist  i  fywyd   tragywyddol,  ac  na  bydd   raid 
iddo  farw  mwy. 

Parodd  y  newydd  am  ei  farwolaeth  alar  trwm  a  chyfFredinol 
yn  ein  gwlad,  ac  yn  wir  yr  oedd  yn  disgyn  ar  deimladau  y  nifer 
mw3^af  fel  peth  braidd  anhygoel.  Nid  oedd  neb  yn  dysgwyl  am 
y  fath  beth.  Yr  oedd  mor  ddiweddar  yn  ymddangos  mor  iach  a 
clnyf,  ac  yn  parhau  mor  heinyf  a  bywiog  yn  ei  ysbryd,  ac  yn 
enwedig  yn  pregethu  mor  nerthol  ac  efFeithiol,  fel  nad  oedd  ond 
megis  breuddwyd  ei  f od  wcdi  ei  symmud  ymaitli  mor  ddisymwth 
oddiwrthym,  ac  nad  oedd  un  gobaith  i  ni  gael  ei  weled  na'i 
gly\yed  byth  mwyach.  Yr  oedd  pawb  yn  teimlo,  mewn  cys- 
ylltiad  a  phob  Enwad  cretyddol  yn  ein  plith,  ac  o  bob  plaid 
wladwriaethol.  Yr  oedd  wedi  gadael  argylioeddiad  dwfn,  a 
thrwyadl,  a  chyfFredinol,  yn  nghydwybodau  dynion,  ei  fod  "  yn 
^r  sanctaidd  i  Dduw,"  ac  yn  genad  heddwch  drosto  at  fyd 
gwrfchryfelgar ;  a'i  fod  hefyd  wedi  cyflawni  ei  s%Yydd  urddasol, 
fel  y  cyfryw,  gydag  ymroad,  a  ffyddlondeb,  a  doethineb,  ac 
effeithiolrwydd,  braidd  digj^ffelyb,  am  yr  ysbaid  hirfaith  o 
banner  can'  mlynedd.  Dyma,  ni  a  dybygem,  oedd  teimlad  y 
wlad  yn  gyffredinol.  Ond  i'r  Cyfuudeb  y  perthynai  yn  union- 
gyrchol  iddo,  ac  yr  oedd  mor  barchedig  a  defnyddiol  ynddo,  ac 
yn  enwedig  yn  Ngogledd  Cymru,  yr  oedd  ei  farwolaeth  yn 
golled  anaele,  ac  yn  cael  ei  theimlo  felly  gan  bawb.  Nid  oeddeni 
ni,  oblegid  ein  hafiechyd  ein  hunan  ar  y  pryd,  yn  gallu  bod  yn 
bresennol  yn  ei  gladdedigaeth,  nac  yn  y  Gymdeithasfa  gyntaf 
wedi  ei  gladdu,  yr  hon  a  gynhelid  yn  Beaumaris,  Mon ;  ond  yr 
ydym  yn  deall  fod  ei  farwolaeth  ef,  a  marwolaeth  ei  gyfaill,  y 
Parch.  Hugh  Hughes,  Abergele,  wedi  tynu  y  Gymdeithasfa  bono 
mor  hoUol  iddi  ei  hun,  fel  nad  oedd  calon  braidd  gan  neb  i  fyned 
at  orchwylion  pennodol  y  cyfarfod.  Ac  erbyn  i'r  Gymmanfa 
Gyffredinol  gyfarfod  yn  Liverpool,  y  Sulgwyn  canlynol,  pryd  yr 
oedd  Deheudir  yn  gystal  a  Gogledd  Cymru  wedi  cyd-ymgynnull 
yn  eu  cynnryrhiolwyr,  yr  oedd  y  teimlad  yn  11a wn  mor  ddwys, 
a'r  datganiad  o  hono,  ar  du  y  Deheudir,  yn  llawn  mor  bendant  a 
chryf,  ag  ar  du  y  Gogledd.     Gwr  yn  wir  ydoedd  ag  yr  oedd  yr 


HAXES   BrWYD   HENRY   REES.  903 

holl  Gyfundeb  yn  ei  anrhydeddu,  ac  yn  cyd-ofidio  oblegid  ei 
golli.  Teimlid  ein  bod  vrcdi  ein  hamddifadu,  yn  ei  farwolaeth 
ef ,  o  un  o'r  gwylwyr  mwyaf  gof alus  a  llygadog,  un  or  cynglior- 
wyr  doethaf  a  mwyaf  diogel,  ac  un  o'r  arweinwyr  mwyaf 
medrus  a  llwyddiannus  a  fu  genym  erioed,  neu  yr  anrhydedd- 
wyd  unrhj^w  Gyfundeb  crefj^ddol  erioed  ag  ef.  Yr  oedd  yn 
gysegredig  i'r  Gwaredwr  mawr;  yn  gwir  ofalu  am  Iwyddiant  ei 
deyrnas ;  ac  yn  ei  holl  gymmeriad  a'i  ymarweddiad,  ar  hyd  ei 
holl  oes  weinidogaethol,  yn  addurn  i  efengyl  Crist. 

Wedi  colli  y  fath  un  nid  oedd  bosibl  i  ni  beidio  galaru  a 
phryderu  a  hiraethu,  heb  wybod  pa  beth  a  ddeuai  o  honom,  na 
pha  fodd  i  fyned  yn  mlaen  hebddo,  gan  lefain  fel  Eliseus  wedi 
colli  Elias, — "  Fy  nhad,  fy  nhad,  cerbyd  Israel,  a'i  farchogion." 
Ond  yr  oedd  ein  colled  ni  yn  enuill  tragj'-wyddol  iddo  ef.  Y 
mae  y  gwylio,  y  galaru,  j'r  edifarhau,  a'r  ymdrechu  drosodd,  a 
buddugoliaeth  bellach  byth,  wedi  ei  chyrhaedd.  Ni  a  dybiem 
fod  y  Meistr,  pan  aeth  adref  i  roddi  y  cyfrif  i  fynu  iddo,  wedi 
cael  boddh^d  rhj^fedd  yn  ei  wasanaeth,  a'i  fod  yn  dywedyd 
wrtho  megis  dan  wenu, — "  Da,  was  da,  a  ffyddlawn  ;  dos  i  mewn 
i  lawenydd  dy  Arglwj'dd."  Ac  y  mae  bellach  er  ys  amser  maith 
yn  y  nefoedd ;  gyda  Christ ;  yn  nghanol  digonolr^v5'■dd  llawen- 
ydd  ger  bron  Duw,  ac  }ti  rawynhau  digrifwch  yn  dragywydd. 

"  Sleep  on,  thou  Prince  of  Preachers,  sleep  in  peace. 
Thy  work  on  earth  is  done,  sleep  on,  sleep  on ; 
The  course  is  finished,  and  the  battle  won ; 
Sleep  on  until  that  blessed  morn  shall  dawn, 
When  o'er  thy  tomb  th'  Archangel's  trump  shall  sound 
To  awake  thy  precious  dust  to  life  again  ! " 

Ei  Frawd,  Dr.  W.  Rees. 


90  i  TENNOD  XVI. 

PENNOD  XVI . 

Ei  Nodiceddaii  neillduol  fel  Pregethivr. 

Hen  bregethwyr  cymru— amrywiaeth  yn  eu  nodweddu — 
hyny  yn  perth yx  i  holl  weithredoedd  duw — yr  hen 
dadau  methodistaidd  yn  ddynion  0  ddoniau  dysglaer 
lawn — rhai  o  honynt  yn  uno  nifer  mawr  o  ragor- 
laethau — y  mwyafrif  yn  rhagori  mewn  ychydig  bethau 
— enghreifftiau — odid  un  o  honynt  yn  rhagori  mewn 
coethder  chwaeth  a  destlusrwydd  cyfansoddiad  — 
ychydig  a  y'sgrifenid  ganddynt  o'u  pregethau — cyfeir- 
ladau  at  arfer  amkyw  o  honynt — mr.  rees  y  cyntaf 
i  avneyd  rhagbarotoad  gofalus  yn  destyn  neillduol 
efrydiaeth  —  hyny  yn  gychwyniad  ei  ragoriaeth  — 
dechreuad  yr  arferiad — parotoi  yn  ofalus  ar  gyfer 
pob  amgylchiad — ymdrech,  er  ys  blynyddoedd,  i  ym- 
ryddhau  oddiwrth  hyny — llwyddo  yn  annghyffredin 
— cyfarfodydd  eglwysig  cyffredinol  yn  liverpool — 
mr.  rees  yn  y  rhai  hyny— parhau  i  barotoi  ei  bregeth- 
au  yn  ofalus — rhagoriaeth  gweinidogaethol  yn  gor- 
wedd  ar  ddwysder  crefyddol — cymdeithas  gyson  a 
duvv  mewn  gweddi — ymdrech  gwastadol  i'w  berffeithio 
ei  hunan  mewn  sancteiddrwydd — purdeb  dilychwyn  ei 
ymarweddiad  —  ei   alluoedd   naturiol   megis   gwaelod 

EANG  A  DIOGEL  I'W  GREFYDD  a'i  WEINIDOGAETH — CYD-BWYS- 
EDD  Y  GALLUOEDD — ARAF  A  GOCHELGAR  YN  FFURFIO  El 
SYNIADAU — CEIDWADOL  YN  EI  DDUWINYDDIAETII — MEDDWL 
WEDI  EI  DDIWYLLIO  I  RADDAU  HELAETH  A  GWYBODAETH  YS- 
GRYTHYROL  A  DUWINYDDOL — MYFYRIWR  CALED — Y  LLYFRAU 
A'R  AWDWYR  a  HOFFAI — YMDDANGOSIAD  PERSONOL  MANTEIS- 
lOL — YR  OLWG  ARNO  YN  Y  PULPUD — EI  LAIS  a'i  DDULL  YN 
TRADDODI — EGLURHAD  GOLEU  A  MANWL  AR  Y  MATERION 
vyDDENT  GANDDO  DAN  SYLW — AMCANU  GAEL  YR  EFENGYL 
X  FEDDWL  EI  WRANDAWYR — EDRYCH  AR  Y  GWIRIONEDD  YN 
EI  HOLL  GYSYLLTIADAU  —  ENGHREIFFTIAU  O'l  YMDRINIAETH 
— DYCIIYMYG  CRYF  A  CHYFOETHOG  ER  EGLURO  Y  MATER  AC 
ADDURNO    Y    CYFANSODDIAD— ENGHREIFFTIAU — AMCAN   SYML 


HANES   BYWYD   HENKY    REES.  905 

AM  GADWEDIGAETH  EI  WRANDaWYU — CYFODI  GER  EU  BRON 
DREFN  YR  EFENGYL  YN  EI  HOLL  GYFLAWNDER,  AC  YMGAIS 
I'W  CAU  I  FYNU  I  IIOXO — ENGHREIFFTJAU — LLE  MAWR  YN 
EI  WEINIDOGAETH  I  DDWYFOLDEB  PERSON  CRIST  a'I  IAWN — 
GOFALUS  RHAG  ARFER  UXRIIYW  FODDION  ANNHEG  ER  CYN- 
NYRCHU  EFFEITHIAU  AR  DEIMLADAU  EI  WRANDAWYR — EGLURO 
YN  FANWL  Y  BERTIIYNAS  RIIWNG  GWIRIONEDDAU  CREFYDD 
A'I  DYLEDSWYDDAU — EXGHREIFFTIAU  o'l  DDULL  YN  YMDRIN 
A  RIIINWEDDAU — MR.  ROBERT  HALL  AC  YNTAU — GOSOD  PWYS 
MAWR  AR  YR  YMDRECH  ANGENRHEIDIOL  AR  DU  Y  CREDADYN, 
ER  CYRHAEDD  SANCTEIDDRWYDD — DWYX  ALLAN  Y  CALONDID 
SYDD  i'R  YMDRECH  YN  NHREFN  YR  EFEXGYL — Y  NODIADAU 
ARNO  YN  NGHOFIAXT  MR.  JOHN  JOXES,  TALSARX— SYLWADAU 
TERFYXOL. 

Yr  ydym  yn  awr  wedi  dwyu  hanes  bywyd  ein  hanwyl  a'n 
parchedig  gyfaill  i  derf\-niad,  a  hyny  yn  llawer  helaethach  a 
manyJach  nag  yr  oeddem  unwaith  yn  tybied  y  buasai  yn  bosibl 
i  ni ;  ac  yr  ydym  wedi  gadael  ei  weddillion  marwol  i  orpliwys 
yn  nhy  ci  hir  gartref,  yn  mynwent  Llantysib'o,  Mon,  byd  ddydd 
mawr  caniad  yr  udgorn  diweddaf ,  pan  adgyfodir  ef  "  yr  un  ffurf 
a'i  gorph  gogoneddus  ef."  Yr  ydym  wedi  ei  ddilyn  trwy  am- 
rywiol  amgylcbiadau  a  gwabanol  gysylltiadau  bywyd,  ac  yn 
ncillduol  fel  Blaeuor  ilu  yr  Arglwydd  yn  ein  plith,  am  flynydd- 
oedd  lawer ;  ac  wedi  ei  gael  bob  amser  yn  g3'^fry w  ag  y  teimlwn 
rwymau  arbenig  i  ogoneddu  Duw  ynddo.  Yr  liyn  sydd  yn 
gorphwys  arnom  bellacb,  ydyw  ccisio  gwneuthur  rhai  sylwadau 
ar  ei  gymeriad  fcl  Pregethwr,  ac  yn  ei  gysylltiad  a'r  weinidog- 
aeth  a  dderbyniodd  gan  jr  Arglwydd  lesu.  A  phregethwr, 
uwchlaw  pob  peth,  oedd  efe.  Yr  ydoedd  wedi  ymgysegru  yn 
gwbl  at  hyny ;  yn  gwneutliur  pob  peth  yn  ddarostyngedig  i 
hyny ;  yn  wir  yn  aberthu  pob  peth  er  niwyn  hyny,  Anicanu  ei 
osod  alJan  megis  pregethwr  oedd  yn  arbenig  mewn  golwg  genym, 
pan  ymgymmerasom  a  r  gwailh  hwn ;  a  hyny  yn  n€illduol  gan 
obeithio  y  gallai  fod  o  ryw  wasanaeth  in  pregothwyr  ieuainc, — 
y  rhai  ydynt  erbyn  hyn  yn  Uiaws  mawr, — na  chawsaut  erioed  y 
cyfleusdra  i'w  wrandaw.     Yn  wir,  wrth  ymddyddan  yn  awr  ac 


906  PENNOD    XV  [. 

eilwaith,  a  nifer  o  bregethwyr  yma  a  thraw  ar  led  ein  gwlad  yn 
ei  gylch,  yr  ydym  laweroedd  o  weithiau  wedi  oin  galw  i  synu,  at 
gynnifer  o  honynt  ag  sydd,  a  rhai  o  honynt  yn  pregethu  er  ys 
amryw  flynyddau,  nad  ydynt  yn  cofio  dim  am  dano,  nac  wedi  ei 
weled  erioed.  "  Hynod,"  mcddai  y  Parch.  William  Morris,  Cil- 
geran,  pan  yn  pregethu  yn  Nghymdeithasfa  Bangor,  yn  1832, — 
"  Hynod  mor  lithrig  y  w  oesau ; "  a  dieithr  iawn  i'r  rhai  "sydd 
wedi  eu  gadael,  ac  yn  cofio  Mr.  Rees  pan  yn  agos  yn  dechreu 
ei  weinidogaeth,  ydyw  canfod  cynnifer  heb  fod  wedi  ei  weled 
na'i  glywed  erioed.  Ac  un  peth  neillduol  yn  ein  golwg,  wrth 
ysorifenu  yr  hanes  yma  am  dano,  oedd  ceisio  rhoddi  mantais  i'r 
cvfry w  i  jangydnabyddu  i  ryw  fesur  a'i  ragoriaethau,  a  dyfod  i 
o-yfarfj'-ddiad  ag  enghraifFt  mor  nodedig  o  gj^segredigaeth  calon 
a  meddwl  i'r  efengyl,  gan  obeithio  y  gallent  felly  gyfranogi  i 
rj^w  raddau  o'i  ysbryd. 

Yr  ydym  eisioes  yn  nghorph  y  gwaith,  unwaith  a  thrachefn, 
wedi  cyfeirio  sylw  at  rai  o'r  nodweddion  a'u  gwahaniaethent  ef 
yn  y  cyflawniad  o'i  weinidogaeth ;  ond  yr  J^dym  yn  teimlo  fod  y 
fath  ragoriaethau  yn  perthyn  iddo  ef  fel  pregethwr,  ag  sydd  yn 
teilyngu  sylw  llawer  manj^lach  a  helaethach.  Y  mae  jm  ddrwg 
iawn  genym  nas  gallwn  wneuthur  h3'ny  ond  yn  dra  anmherfFaith. 
Yn  wir,  gan  y  llesgedd  a'n  goddiweddodd  yn  nechreu  y  flwyddyn 
hon  (1889),  yr  oeddem  wedi  rhoddi  i  fynu  3^  meddwl  y  gallem 
fyned  rhagom  o  gwbl  a  r  rhan  yma  o'r  Cofiant ;  ac  yn  bwriadu 
gadael  y  bennod  hon,  i'w  gwneyd  i  fynu  o'r  hyn  a  ysgrifenasid 
o-enym  eisioes  am  dano,  yn  Nghofiant  Mr.  John  Jones,  Talsarn. 
Eithr  gan  fod  Rhagluniaeth  wedi  bod  mor  dyner  o  honom  ag 
i'n  hadfer  yn  rhj^fedd  o'r  gwendid  y  cyfeiriasom  ato,  a  rhag 
siomi  cryn  nifei-  ag  sydd,  fel  yr  yd^^m  yn  deall,  yn  dysgwyl  am 
ryw  sylwadau  neillduol  helaethach  ar  Wrthddrych  ein  Cofiant 
fel  Pregethwr,  yr  ydym,  er  gyda  mesur  o  bryder,  yn  anturio 
cynnyg  ar  bennod  newydd. 

Un  neillduolrwydd  arbenig  ar  hen  Bregethwyr  Cymru,  oedd 
yr  amrywiaeth  hynod  mewn  doniau  a  arddangosid  ganddynt  yn 


HANES   BYWYD   HENRY   REES.  907 

y  cyflawniad  o'u  g-\veinidogaeth.  Nid  ocdd  odid  ddau  o  honynt 
yr  un  fath,  nac  yn  debyg  iawn  i'w  gilydd.  Y  mae  ararywiaeth 
yn  nodwedd  neillduol  ac  amlwg  ar  holl  weithredoedd  yr  An- 
I'eidrol.  Er  fod  j  greadigaeth,  hyd  ag  y  mao  yn  dj^^fod  dan  ein 
sylw  ni,  yn  ymddangos  oil  megis  yn  dj^fod  dan  yr  un  cynllun 
(type),  fel  nad  ydym  pan  yn  trarawyo  o'r  naill  ran  o  honi  i'r  Hall, 
l>yth  yn  y  pcrygl  o  ddychj'mygu  ein  bod  yn  dyfod  at  waith  Cre- 
awdwr  arall,  eto  o  fewn,  neu  o  dan  y  cynllun  hwnw,  ni  a  gawn 
fod  amrywiaeth  diddiwedd  jm  ei  hynodi.  Nid  ydyw  y  Gorucliaf 
byth  yn  ei  ddynwared  ei  hunan.  Y  mae  y  fath  gyfoeth  di- 
derfyn  o  feddwl  yn  eiddo  iddo,  fel  nad  oes  angenrheidrwydd 
arno  ef  am  hyny.  Y  mae  yr  amrywiaeth  yn  gyfryw,  fel,  fe 
ddichon,  nad  oes  dim  dau  beth  erioed  mewn  natur,  wedi  bod  yn 
hollol  yr  un  fath,  ac  heb  wahaniaeth  gwirioneddol  a  phendant 
rhyngddynt  a'u  gilydd.  I  ni,  nid  oes  dim  gwahaniaeth  rhwng 
yr  arogl  sydd  ar  y  ddau  wrthddrych  yna ;  ond  y  mae  gwahan- 
iaeth ;  y  mae  y  ci  ar  unwaith  yn  ei  ganfod,  ac  nid  yn  unig  hyny, 
ond  y  mae  yn  gallu  ei  ddilyn  yn  ddifeth  am  filltiroedd,  ac  am 
ddyddiau  lawer ;  a  thrwy  hyny  jn  dyfod  yn  ofleryn,  weithiau, 
i  adfer  i'w  rieni  torcalonus  y  plenty n  a  gollasid ;  bryd  arall  yn 
foddion,  yn  Haw  cyfiawnder,  i  gael  gaf ael  ar  y  llofrudd  ysgeler  a 
gwaedlyd.  A'r  un  modd  gyda  phob  peth  mewn  natur.  Y  mae 
amrywiaeth  diddiwedd  yn  nodweddu  holl  weithredoedd  Duw. 

Yn  awr,  yr  oedd  hjn  yn  hynodi  yn  arbenig  hen  Bregethwyr 
Cymru.  Yr  oedd  hyny  yn  cyfodi  yn  benaf,  oddiar  fod  pob  un 
o  honynt  yn  dilyn  y  dull  priodol,  naturiol  iddo  ei  hunan,  heb 
amcanu  ymdebygu  i  neb  arall.  Ac  oblegid  fod  yr  amrywiaeth 
naturiol  sydd  yn  mhlith  dynion  yn  ddiddiwedd,  yr  oeddent 
hwythau,  gan  eu  bod  yn  dilyn  natur,  dan  angenrheidrwydd  o 
wahaniaethu  oddiwrth  eu  gilydd.  Yr  oeddent  yn  amrywio  yn 
eu  gwybodaeth  ;  yn  eu  fFurf  o  feddwl ;  yn  eu  trefn  o  gyfansoddi; 
yn  eu  hardymher  naturiol ;  yn  eu  Heisiau  a'u  dull  o  draethu  ; — 
yn  mhob  peth  braidd  posibl  iddynt  wahaniaethu  ynddynt,  tra 
yn  cytuno  yn  yr  athrawiaeth  a  bregethid  ganddynt. 

Yr  oedd  rhai  o  honynt  yn  cyfuno,  i  raddau  helaeth  iawn,  yr 


908  PENNOD   XVI. 

amrywiol  ragoriaethau,  neu  nifer  mawr  o  honynt,  a  bcrthynent 
iddynt  a'u  cymmeiyd  g3^da'u  gilydd  : — Eangder  cydnabyddiaeth 
ag  ystyr,  a  chraffder  a  chy  wirdeb  dirnadaeth  o  feddwl  gwirion- 
eddau  yr  efengyl ;  profiad  dwys  a  dwfn  o'u  dylanwad  ar  eu 
meddyliau  a'u  calonau  eu  hunain ;  medrusrwydd  annghyffredin 
i'w  hegluro,  yn  y  modd  mwyaf  syml  a  dealladwy,  i  feddyliau  eu 
gwrandaSvwyr ;  gwroldeb  a  bciddgarwch  diarswyd,  mewn  ym- 
(Icimlad  a'u  hanfoniad  dwyfol,  i  sefyll  i  fynu  dros  liawliau  y 
nefoedd,  ac  yn  erbyn  pechodau  eu  hoes ;  tanbeidrwydd  calon 
mewn  cariad  at  y  Gwaredwr  mawr,  ac  mewn  awydd  am  iach- 
awdwriaeth  eneidiau  dynion  ;  y  fath  feistrolaeth  ar  iaith,  a'r 
fatli  rwyddineb  a  hyawdledd  ymadrodd,  fel  na  byddai, — ac  y 
gallesid  tybied  nas  gallasai  fod,  —  byth  ball  arnynt;  nerth 
traddodiad  mor  efFeithiol,  fel  nad  oedd  diofalwch,  nac  anwybod- 
aeth,  nac  anystyriaeth,  yn  meddu  digon  o  rym  i'w  wrthsefyll ; 
nertli,  treiddgarwch,  a  phereidd-dra  llais,  a  fyddai  yn  ddigon 
braidd  bob  amser  i  sicrhau  sylw,  ac  a  brofwyd  rai  prydiau  yn 
Uwyddiannus  hyd  yn  nod  i  attal  amcanion  erlidwyr  ;  tynerwch 
teimlad  a  thymher,  a  wnelai  y  cynnulleidfaoedd  yn  fynych  yn 
foddfeydd  o  ddagrau  ; — heb  son  am  yr  arddeliad  dwyfol  a  fyddai 
mor  ami  ar  eu  gweinidogaeth,  er  bywyd  ac  iachawdwriaeth  i 
gannoedd  a  miloedd  yn  ein  gwlad.  Yr  oedd  rhai  o  honynt,  yn 
ddiddadl,  cX  nifer  mawr  o'r  rhagoriaethau  hyn  yn  amlwg  yn 
perthyn  iddynt.  Yr  ydym  yn  awr  yn  cyf eirio  at  y  rhai  oeddent 
yn  y  weinidogaeth,  a  hyny  yn  benaf  yn  mhlith  y  Methodist- 
iaid,  o  flaen  Mr.  Rees :  dynion  o  ddoniau  gweinidogaethol  mor 
<Idysglaer,  fel,  o  bosibl,  nad  anrhydeddwyd  unrhyw  oes  na 
gwlad  a'u  rhagorach ;  a  rhai  o  honynt  yn  cyf uuo  yn  eu  personau 
eu  hunain,  ac  i  fesur  mawr,  llawer  iawn  o'r  rhagoriaethau  y 
cyfeiriasora  atynt,  a'u  nodweddent  a'u  cymmeryd  gyda  u  gilydd. 
Ond  am  y  mwyafrif  o  honynt,  mewn  rhyw  un  peth  neu  ddau 
y  gellid  dywedyd  fod  y  pregethwr  yn  rliagori,  hyd  yn  nod  pan 
y  byddai  yn  rhaid  cydnabod  fod  ei  weinidogaeth  o  wir  worth  i'r 
wlad.  Weithiau,  fe  geid  C3''dnabyddiaeth  helaeth  a  manwl  iawn 
a  gwirioneddau  yr  efengyl,  a  mater  da  a  sylweddol  yn  y  bregeth. 


HAXES   BYWYD   HENRY   REES.  009 

ond  dawn  afrwydd,  Uais  oeraidd,  afiywio:;",  uninheraidd,  hel)  ond 
ychydjg  deiralad,  ac  heb  ddim  gallu  areithyddol ;  megis  yn  Mr. 
Robert  Ellis,  y  Wyddgrug ;  Mr.  William  Roberts,  Clynnog  ;  Mr. 
Cadwaladr  Williams,  Sir  Fon,  ac  amrj'w  ereill.  Weithiau, 
ceid  dawn  naturiol  rliwydd  i  siarad,  gyda  gallu  annghyffredin  i 
ddefFro  sylw  rhai  anystyriol,  cymmeryd  gafael  gref  ar  eu  cyd- 
wybodau,  a'u  cau  i  fynu  o  ran  eu  teimladau  i  golledigaeth,  oddi- 
eithr  iddynt  ar  unwaith  edifarhau  a  chredu,  a  dychwelyd  ; — heb 
ond  ychydig  gydnabyddiaeth  ag  athrawiaeth  yr  efengyl,  nac  ond 
ychydig  allu  i'w  gosod  allan  yn  drefnus  ac  yn  eglur  i  ereill.  Un 
felly,  yn  ddiammeu,  oedd  Mr.  Daniel  Jones,  Llanllechyd,  a  fu  mor 
ddefnyddiol  yn  ei  ddydd  i  alw  pechaduriaid  i  edifeirwch.  Ac  yr 
oedd  ereill  yn  eu  gradd,  er  nad  mor  hynod,  cyffelj-b  iddo.  Wcitli- 
iau,  ceid  zel  danbaid,  awydd  calon  am  iacliawdwriaeth  eneidiau,  a 
ffyddlondeb  diball  i  berchen  y  gwaith,  gyda  thraddodiad  bywiog 
ac  efteithiol  a  phoblogaidd; — heb  gydnabyddiaeth  f'anwl  agystyr 
yr  ysgrythyrau,  na  llawer  o  ofal  am  gyt'ansoddi.  Un  felly  oedd 
yr  hen  weinidog  parchus  ac  anwyl,  Mr.  Prytherch  o  Fun,  ac 
amryw  ereill  llai  adnabyddus  a  allem  nodi.  Weithiau,  ceid  Gyd- 
nabyddiaeth fanwl  a  helaeth  a  chynnwysiad  yr  ysgrythyrau, 
ac  ag  ystyr  gwirioneddau  yr  efengyl,  gyda  gallu  neillduol  i 
draddodi  yn  rhwydd,  j^n  esmwyth,  ac  yn  dawel,  mewn  dull  ym- 
ddyddanol,  yragomiol,  agos  at  ddeall  y  gwrandawwyr, — heb  ond 
ychydig  iawn  o  arwyddion  teimlad,  ac  heb  braidd  ddim  amcau 
at  areithyddiaeth.  Rhai  o'r  nodwedd  yna  oedd  Mr.  Robert 
Jones,  Rhoslan ;  Mr.  John  Parry,  o  Gaerlleon ;  Mr.  Robert 
Griffith,  Dolgelleu ;  Mr.  Griffith  Solomon ;  ac  amryw  ereill  a 
allem  enwi,  oeddent  dra  chymmeradwy  fel  pregethwyr. 

Eithr  yn  nghanol  yr  hoU  amrywiaeth  a  berthynai  iddynt,  ac 
er  eu  haml  ragoriaethau,  nid  yw  yn  ymddangos  fod  cymmaint 
ag  un  o  honynt  j'n  rhagori  mewn  coethder  chwaeth,  prydferth- 
wch  iaith,  a  destlusrwydd  cyfansoddiad.  Nid  ydym  yn  meddwl 
fod  neb  o  hoaiynt  wedi  gwneuthur  hyny  yn  amcan  iddo  ei  hunan, 
ac  yn  bwnc  neillduol  ei  efrydiaeth.  Nid  llawer  o  honynt  a 
ysgrifenent  eu  pregethau  o  gwbl ;  ac  o'r  rhai  a  ysgrifenent  ry w 


1)10  I'ENNOD    XVI. 

gymmaiiit,  nid  oedd  y  cyniinaint  hwnw  orid  ycliydig  iawn. 
Byddai  Mr.  Daniel  Rowland,  Llangeitho,  yn  ysgrifenu  yn  helaeth 
iawn  yn  mlynyddoedd  cyntaf  ei  weinidogaeth,  o  leiaf  ar  gyfer 
achlysuron  neillduol ;  ond  yn  y  cyfFredin,  arferai  ymollwng,  yn 
ol  yr  hwyl  a  gaffai,  i  siarad  ar  y  mater  a  fyddai  ganddo  dan 
sylw,  heb  ei  gaethiwo  ei  liunan  o  gwbl  i'r  hyn  a  barotoisid 
ganddo  yn  nilaen  Haw.  Yn  ei  flynyddoedd  diweddaf  yr  oedd 
wedi  rhoddi  heibio  ysgrifenu  dim,  oddieithr  yn  unig  y  penau,  a'r 
prif  sylwadau  a  wneid  ganddo  arnynt.  Byddai  Mr.  Dafydd 
Morris,  Mr.  John  Jones,  Edeyrn,  Mr.  Robert  Roberts,  Clynnog, 
Mr.  Ebenezer  Morris,  a  Mr.  Ebenezer  Richard, — yn  ysgrifenu 
cynllun  y  bregeth  yn  lied  fanwl,  gan  wneuthur  cyfeiriadau  at 
yr  adnodau  yr  arncanent  eu  defnyddio  er  egluro  neu  gadarnhau 
yr  hyn  a  ddysgid  ganddynt ;  ond  yn  gadael  llanw  yr  amlinellau, 
ac  felly  wedd  neillduol  y  cyfansoddiad  yn  y  traddodiad  o  hono, 
i  weithrediad  y  nieddwl  dan  ddylanwad  eu  teimlad  ar  y  pryd. 
Yr  un  modd  y  gwnelai  Mr.  Elias  ;  ond  ei  fod  ef  yn  ysgrifenu 
braidd  yn  helaethach,  gan  nodi  yn  fanylach  y  sylwadau  arwein- 
iol  a  f  wriedid  ganddo ;  y  rhaniadau  a'r  is-raniadau  ;  pob  defSniad 
manwl  a  phwysig  a  wnelid  ganddo ;  a  gair  neu  ddau  i'w  adgofio 
ei  hunan  o  ryw  hanesyn,  neu  gymhariaeth,  a  amcanai  ddwyn  yn 
nilaen  er  egluro  ei  fater.  Ond  esgyrn,  heb  ond  ychydig  gnawd, 
a  dim  croen,  oedd  pregethau  Mr.  Elias  ar  y  papur.  Ac  felly 
hefyd  yr  eiddo  Mr.  Roberts,  Amlwch,  a  Mr.  Michael  Roberts, 
Pwllheli.  Yr  oedd  Mr.  Thomas  Richard  a  Mr.  William  Morris, 
o'r  dechreuad,  ac  ar  hyd  eu  hoes,  yn  ysgrifenu  yn  lied  gyflawn. 
Traddodai  Mr.  William  Morris  y  bregeth  yn  ofalus  i'w  gof,  a 
chadwai  yn  ffyddlawn  at  y  papur,  oddieithr  pan,  wedi  cyrhaedd 
raeistrolaeth  hollol  arni,  y  teimiai  yn  rhydd  i  ehedfan  oddiwrthi, 
at  rywbeth  a  dynai  ei  sylw  ar  y  pr\'d.  Yr  oedd  Mr.  Richard, 
yntau,  ai  lygad  ar  y  bregeth,  megis  ag  yr  ysgrifenasid  hi 
ganddo,  ac  yn  y  cyfFredin  yn  cadw  ati ;  ond  nid  oedd  cymmaint 
sicrwydd  pa  gyfeiriad  neillduol  yr  arweinid  ef  iddo.  Weithiau 
byddai  yn  gadael  pob  cynllun,  ac  yn  cael  ei  godi  gan  ei  deimlad 
at    rywbeth    mor    ddyrchafedig   a  gogoneddus,    ag   i   beri   i'r 


HANES   BYWYU    HENRY   REES.  911 

gwrandawwyr  hraidd  annghotio  yn  gwbl  pa  le  y  byddcnt ;  bryd 
arall  f e  ddygwyddai,  wrtli  grwydro,  goUi  y  ffordd  jn  hollol,  ac  ar- 
weiniai  ei  liunan  a'i  gynnulleidfa,  i  anialwch  dyrys  a  disathr.  Yr 
oedd  y  diweddar  Mr.  Hughes,  Liverpool,  a  Mr.  Hughes,  Abergele, 
am  lawer  o'u  hoes,  yn  ysgrifenu  yn  lied  helaeth,  ac  yn  cadw  yn 
wastadol  at  y  cynllun  a  fwriedid  ganddynt,  ond  heb  eu  caethiwo 
eu  hunain ;  felly  hefyd  yr  arferai  Mr.  Charles,  Caerf yrddin ;  ond 
y  byddai  efe,  os  nad  ydym  yn  camgymmeryd,  yn  ysgrifenu  yn 
llawer  helaethacli  na  neb  o  honynt. 

Y  mwyaf  trefnus  a  manwl,  fe  ddichon,  o'r  holl  hen  bregeth- 
wyr,  oedd  Mr.  John  Thomas,  Aberteifi.  Megis  ag  y  dywedasom 
am  dano  yn  Nghofiant  y  Parch.  John  Jones,  Talsarn : — 

"Yr  oedd  ei  bregethau  yn  arbenig  yn  cynnwys  'ymadrodd 
iachus  nas  gellid  beio  arno ; '  ac  wedi  eu  cyfansoddi  mor  fanwl  a 
rheolaidd  a  destlus,  nes  oeddent  yn  ymddangos  'megis  afalau 
aur  mewn  gwaith  arian  cerfiedig.' "  Nid  oedd  neb  yn  sicr  o'r 
hen  bregethwyr  yn  trafferthu  cymmaint  gydag  ysgrifenu  ei 
bregethau  ag  efe.  Nid  oedd  odid  un  o  honynt  nad  ydoedd  ^Yedi 
ei  hysgrifenu  ganddo  amrywiol  weithiau  drosodd.  Eithr,  fel 
y  sicrhawyd  i  ni  gan  y  Parch.  Thomas  Richard,  yr  oedd  yr 
ysgrifenu  hwnw,  nid  er  mwyn  gwclla  a  pherfFeithio  y  cyfansodd- 
iad,  ond  er  mwyn  argraffu  y  bregeth  yn  well  ar  ei  gof  ef  ei 

Ihunan.  Yr  un  Ifurf  yn  hollol  fyddai  arni  wedi  ei  hysgrifenu 
ddeng  waith  drosodd,  ag  oedd  arni  ar  ol  yr  ysgrifenu  cyntaf. 
Ond  yr  oedd  ei  hysgrifenu  draehefn,  yn  ei  alluogi  ef  i'w  chofio 
mewn  llawer  iawn  Uai  o  amser,  ac  yn  f wy  sicr,  nag  a  fuasai  j^u 
gymmeryd  iddo  i  hyny  trwy  ei  darllen  laweroedd  o  weithiau, 
fel  ag  yr  ysgrifenasid  hi  ganddo  eisoes.  Nodwedd  neillduol 
meddwl  y  dyn  a  barai  hyny,  neu  ynte  yr  arferiad  a  fFurfiasid 
gandda  Pa  fodd  bjTinag,  yr  oedd  ei  bregethau,  fel  y  dywedai 
y  Parch.  Ebenezer  Richard  unwaith  am  danynt,  mewn  Cym- 
deithasfa  yn  y  Bala,  yn  '•'  ebran  pur,  heb  ddim  us  yn  gymmy.sg 
ag  ef ; "  ac  a  ch^'mhwysder  neillduol  ynddynt  i  faethu  y  cyn- 
nulleidfaoedd  "yn  addysg  ac  athrawiaeth  yr  Arglwydd;"  ac  yn  yr 
amser  hwnw,  yn  sicr,  yn  hynod  o  ran  trefnusrwydd  a  manylder. 


912  TEXNOD  XVI. 

Yr  ydyni  yn  t\-biecl,  pa  foJd  bj-nnag,  mai  Mr.  Roes  oedd  y 
cyntaf — jai  ein  gwlad, — y  cj'ntaf,  o  leiaf,  yn  mlilith  y  Methodist- 
iaid, — a  ddaeth  i  dalu  sylw  arbenig  i  gyfansoddi  yn  fanwl  a 
gofalus  yn  mlacn  lla-w ;  ac  i  edrych  ar  ddethol  y  geiriau, 
fFurfio  y  brawddcgau,  a  choethi  yr  ardduU,  £el  peth  hanfodol  i 
gyflawniad  effeithiol  o'r  weinidogaeth.  Fe  wnacth  efe  hyny  yn 
bwnc  neillduol  ei  cfrydiaeth ;  gan  ysgrifenu  yn  gyflawn,  ac  ail 
3'sgrifenu,  a  thrydydd  neu  bedwerydd  neu  bummed  ysgrifenu, 
OS  gwelai  hyny  yn  angenrheidiol,  er  perffeithio  y  eyfansoddiad 
i'r  graddau  uchaf  ag  y  gallai  yn  ei  fyfyrgell,  cyn  ci  draddodi  yn 
y  pulpud.  I  hyn,  ni  a  dybj'gem,  y  mae  i  ni  briodoli  cychwyn- 
iad  ei  ragoriaeth  arbenig  ef  fel  pregethwr.  Y  mae  yn  wir  fod 
yr  arferiad  a  ffurfiesid  ganddo  ef  mor  ieuanc,  o  ymneillduo  i 
unigedd,  a  siarad  ar  ddull  pregethu,  braidd  yn  wastadol  wrtlio 
ei  hun, — ac  yn  enwedig,  y  cyfleusderau  a  gafodd  i  arfer  siarad  yn 
gylioeddus  yn  yr  Ysgol  Sabbotliol,  yn  Hendre  Uchaf  ac  jai 
Hafod  Elwy,  -vvedi  bod  yn  fanteisiol  iawn  iddo ;  ond  oni  buasai 
iddo  ddechreu  ar,  a  chadw  at  yr  arferiad  o  osod  ei  fyfyrdodau  i 
lawr  mewn  ysgrifen,  y  mae  yn  amheus  iawn  genym  a  gyrhaedd- 
asai  efe  byth  y  safle  a  gyrhaeddwyd  ganddo.  Fe  ddywedwyd 
wrthym  gan  ei  f rawd.  Dr.  Rees,  mai  pan  oedd  yn  Syrior  gyda  y 
Parch.  Thomas  Jones,  ac  yn  llafurio  cryn  lawer  gyda'r  achos  yn 
y  Bettws,  y  dechreuodd  ar  yr  arferiad  o  ysgrifenu  ei  fyfyrdodau ; 
a  phan,  yn  ddiammeu,  yr  oedd  y  gogwydd  at  bregethu  yn  cryf- 
liau  yn  ei  feddwl.  Cyn  hyny,  yr  oedd  pob  annerchiad  o'i  eiddo 
yn  fFrwyth  rhyw  gymmaint  o  ragfeddwl  ar  y  mater  dan  syhv 
ganddo,  eithr  heb  ddim  parotoad  pellach  ;  ond  o  hyny  allan,  yr 
oedd  ei  annerchiadau  wedi  eu  hysgrifenu  mor  fanwl  ag  y  gallai, 
ac  yn  eael  eu  traddodi  ganddo  mor  agos  ag  y  medrai,  i'r  modd  y 
byddai  wedi  eu  cyfansoddi.  Fe  gadwodd  ei  hunan  mor  gaeth  i'r 
arferiad  hon,  fel  ag  i  fod  am  flynyddoedd  yn  gwbl  anewyllysgar 
i  ddywedyd  dim  yn  gyhoeddus,  yn  enwedig  os  byddai  mewn 
cyfarfod  a  ystyrid  ganddo  ef  o  ddim  pwys,  oddieithr  y  byddai 
j  wedi  eael  hamdden  i  feddwl  am  y  mater  yn  mlaen  Haw,  ac  i 
barotoi  ar  ei  gyfer.     Yn  y  Gymmanfa  gyntaf  erioed  iddo  yn 


HANES   BYWYD   HENRY   REES.  913 

Liverpool,  yn  y  flwyddyn  1824-,  pryd  yr  oedd  y  diweddar  Barch. 
David  Rowland  y  Bala,  ac  yntau  yma,  yu  wyr  ieuainc,  am  y  tro 
cyntaf,  fe  geisiwj^d  gan  y  ddau  annerch  y  cyfarfod,  yn  y  cyn- 
nulliad  mawr,  ond  nid  mawr  y  pryd  hyny,  boreu  Llun  y  Sul- 
gvvyn.  Fe  wnaeth  Mr.  David  Rowland ;  ond  ni  ddy wedai  Mr. 
Kees  yr  un  gair,  am  y  rheswm  nad  oedd  wedi  parotoi  ar  gyfer 
llefaru.  Y  mae  yn  wir  ei  fod  yn  ei  flynyddoedd  diweddaf,  ac  er 
ys  dros  bum'  ralynedd-ar-hugain  cyn  ei  ddiwedd,  yn  un  o'r 
siaradwyr  rhagoraf  a  pharotaf  a  mwyaf  sylweddol,  ar  ba  fater 
crefyddol  bynnag  a  ddygid  i  sylw,  a  pha  mor  liosog  bynnag  y 
cynnulliad,  hyd  yn  nod  pan  na  byddai  wedi  gwneuthur  unrhyw 
ddarpariaeth  uniongyrchol  ar  gyfer  hyny.  Ond  ar  achlysuron 
felly,  er  y  gallai  ei  fod,  weithiau,  yn  syrthio  ar  ry w  adgofion  o'r 
hyn  a  ddy wedasid  ganddo  ryw  bryd  o'r  blaeu  ar  yr  un  mater, — 
eto,  yn  y  cyftredin,  y  mae  yn  ddiammeu  mai  angenrheidrwydd 
yr  amgylchiad  a  ddylanwadai  arno,  er  cyfFroi  ei  feddwl,  i 
weithredu  gyda  bywiogrwydd  a  chj^flymdra  a  nerth,  braidd 
mwy,  ac  yn  sicr,  yn  fynych  mwy  effeithiol,  na  phan  yn  amlwg 
yn  traddodi  yr  hyn  a  barotoisid  ganddo  yn  ofalus  a  manwl. 

Yn  wir  yr  ydoedd,  er  ys  blynyddoedd  lawer,  wedi  gwneuthur 
ymdrech  mawr,  ac  wedi  llwyddo  yn  hynod,  i  ymryddhau  o'r 
hualau  ag  y  buasai  am  gymmaint  o  amser  yn  cael  ei  gaethiwo 
ganddynt.  Ni  a  sylwasom  arno  laweroedd  o  weithiau,  yn  y 
Cyfarfod  Eglwysig  Cyffredinol,  a  gynhelid  genym  y  pryd  hyny 
bob  nos  Lun,  oddieithr  y  cyntaf  yn  y  mis,  yn  Liverpool, — cyfar- 
fod yr  ymdrechai  efe  am  fod  yn  wastadol  ynddo,  ac  yn  yr  hwn 
y  llefarai  yn  gyffredin  mor  briodol  a  chyfaddas  i'r  mater  dan 
sylw,  ac  yn  fynych  mor  effeithiol  ar  feddyliau  y  rhai  a  fyddent 
3'n  bresennol,  ag  y  clybuwyd  ef  braidd  erioed.  Eithr  yr  oedd  yn 
hollol  anfoddlawn  i  roddi  rhybudd,  yn  mlaen  Haw,  pa  fater  oedd 
i  fod  dan  sylw,  oddieithr  pan  y  penderfynid  parhau  yr  ymdrin- 
iaeth  ar  y  mater  a  fyddai  ger  bron  ar  y  pryd  ;  ond  yr  oedd  am 
ci  adael  yn  agored  hyd  nes  i'r  cyfarfod  canlynol  dJyfod.  Wedi 
i'r  cyfarfod  ddyfod,  yr  oedd  drachefn  yn  dra  hw^-rfrydig  i 
awgrymu  unrhyw  fater  ei  hunan,  ond  gwthiai  hyny,  os  gallai. 


914  PENNOD  xvr. 

ar  ryw  fravvd  arall,  gyda  phob  parodrwydd,  er  hyuy,  bob  amser, 
i  gymmeryd  y  mater  a  awgrymid.  A  phan  yn  ymddyddan  ag 
ef  ryw  bryd  yn  nghylch  pennodiad  y  mater,  £e  ddywedai  wrth- 
ym,  mai  ei  wrthwynebiad  ef  i  roddi  rlij^budd  o'r  testyn  y 
bwriedid  ymdrin  ag  ef  oedd,  y  gosodai  hyny  arno  angenrheid- 
rwydd  am  barotoi  yn  uniongyrchol  ar  ei  gyfer  ;  ac  y  collai  felly 
un  fantais  werthfawr  a  olygid  ganddo  ef  oedd  yn  y  cyfarfod  i 
ni  fel  gweinidogion,  er  arfer  ein  hunain  i  siarad  gyda  byr-fyfyr 
ar  wahanol  byneiau  y  ffydd,  a  dyledswyddau  ein  crefydd. 

Ac  i  ni,  yr  oedd  rhywbeth  nodedig  o  ddyddorol  mewn  sylwi 
ar,  a  gwrando  arno  yn  siarad  yn  y  Cyfarfod  Eglwysig  nos  Lun. 
Yn  lied  hwyrfrydig  y  cyfodai  ar  ei  draed,  ac  yn  lied  afrwydd  y 
dechreuai  lefaru.  Yn  wahanol  iawn  i'r  modd  y  declireuai 
bregethu.  Byddai  y  bregeth  yn  wastadol  wedi  ei  pharotoi  yn 
ofalus  ganddo,  ac  wedi  ei  thraddodi  yn  berfFaith  i'w  gof ;  ac  fe 
fyddai  yntau  o'r  dechreu  yn  ei  siarad,  er  gyda  thon  yn  hytracli 
3'n  hirllaes,  eto  yn  rhwydd,  naturiol,  a  dillyn,  a  phob  amser  heb 
unrhyw  arwydd  o  ddim  pryder  yn  ei  feddwl  yn  nghylch  pa 
Iwybr  a  gymmerai  i  fyned  rhagddo.  Ond  yr  oedd  yn  wahanol 
iawn  yn  y  Cyfarfod  Eglwysig.  Yn  gyfFredin  ymddangosai,  nid 
fel  pe  buasai  heb  ddim  i'w  ddywedyd,  ond  yn  hytrach  yn 
ibetrusgar  pa  beth  a  fyddai  oreu  iddo  ddywedyd.  Yr  oedd  i'r 
pwnc  amrywiol  gysylltiadau,  ac  eto  nid  oedd  un  cysylltiad  yn 
ymddangos  3'n  rhyw  oleu  iawn  o'i  flaen.  Y  mae  yn  myned 
yn  mlaen,  pa  fodd  bynnag,  gan  edrych  megis  ar  y  naill  law  a'r 
Hall,  yn  dysgwyl  gweled  rhywbeth  perthynol  i'r  pwnc  y  gallai 
ymaflyd  ynddo,  i'w  godi  i  sylw  y  gynnulleidfa.  Ond  nid  oes 
dim,  am  enyd,  yn  dyfod  i'r  golwg.  Eto  y  mae  yn  siarad  yn 
rhwyddach,  ac  yn  fwy  bywiog,  a'i  deimlad  yn  dwyseiddio  i 
rywbeth  nodedig  o  d3aier.  Eithr  toe  y  mae  yn  gweled  rhywbeth. 
Rhaid  ei  fod.  Dyna  ryw  gyffroad  hynod  arno,  ac  y  mae  y  bobl 
ar  nnwaith  yn  fyw  o  astudrwydd  a  sylw.  Y  mae  yn  myned  yn 
mlaen,  gan  lefaru  yn  oleu,  a  nerthol,  a  thra  efFeithiol.  Nid  oes 
yna  ddim  o'r  ymchwil  pryderus  ag  a  welid  ddeng  munud  yn  ol. 
Na,  y  mae  yn  amlwg  wedi  caol  gafael  ar  wythi'en  gyfoethog, 


HANES    BYVVYD    HENRY    REES.  915 

ac  yn  gweithio  yu  egniol  a  ded\v3''dd  arni.  Y  mae  yn  Uuchio 
allan  dalpiau  mawrion,  trymion,  o'r  mwn  euraidd  gwcrthfawr,  ag- 
y  buasai  un  o  honynt  agos  yn  ddefnydd  cynhj-sgaeth  ddigonol 
i  bregethwr  cyffredin,  am  ei  oes.  Fel  y  mae  yn  gwresogi  yn 
ei  deimlad,  y  mae  y  meddyliau  yn  dyfod  yn  fwy  dj^sglaer  a 
phriodol ;  yr  iaith  yn  rhwyddach  ac  yn  goethach ;  yr  areithydd- 
iaeth  yn  fwy  bywiog  a  nerthol ;  a'r  efFeithiau  ar  y  bobl,  yn  sicr, 
yn  llawer  mwy  gorchfygol.  Ediychwch  arnynt  yn  awr.  Nid 
oes  yna  odid  lygad  syeh  yn  y  lie,  na  neb  yn  ymddangos  yn 
hollol  fel  ef  ei  hun.  Fel  yna  y  terfynodd  llawer  cyfarfod  a 
gawsom  yn  Liverpool,  pan  y  byddai  Mr.  Rees  yn  ymollwng  i 
siarad,  heb  unrhyw  ragbarotoad  uniongyrchol  ar  gyfer  hjmy. 
Yr  oedd  ei  Iwyddiant,  weithiau,  yn  gy mmaint  ar  y  fath  achlysur- 
on,  ag  i  beri  i  ni  deimlo  fod  yn  resyn  na  buasai  yn  cjnnmeryd 
yr  un  rhyddid  yn  y  pulpud.  Ond  ni  wnai  efe  hyny  byth,  oddi- 
eithr  pan  y  byddai  dan  angenrheidrwydd  hollol,  oblegid  ei  attal 
— naill  ai  gan  ddifFyg  amser,  neu  ynte  ryw  anhwyledd  ar  ei 
iechj^d,  i  ragbarotoi.  Eithr  wedi  y  cwbl,  yr  ydym  yn  tueddu 
i  feddwl  na  buasai  efe,  a'r  dawn  neillduol  oedd  ganddo,  byth  yn 
dyfod  yn  siaradwr  rhydd  mor  ragorol  ag  y  daeth,  oni  buasai  ei 
fod,  ar  hyd  ei  oes,  wedi  ei  arfer  ei  hunan  i  ysgrifenu  yn  mlaen 
Haw  yr  hyn  a  f wriadai  lefaru :  fel  ag  yr  ydym  yn  glynu  wrtli 
yr  hyn  a  ddywedwyd  gcnym  eisioes,  fod  cj^'chwyniad  ei  ragor- 
iaeth  arbenig  ef  fel  pregethwr  i'w  briodoli  i  hyny. 

Ond  er  priodoli  cychwyniad  ei  ragoriaeth  i'r  gofal  neillduol  a 
gymmerai  i  gyfansoddi,  yr  oedd  sylfaen  y  cymeriad  giveinidog- 
aethol  yn  ei  feddtol  ef,  yn  gortuedd  yn  ddyfnach,  ac  yn  gorphivys 
ar  y  divysder  a'r  difrifoldeb  crefyddol  annghyffredin  oeddent  yn 
eiddo  iddo.  Yr  oedd  yn  ddiddadl  yn  ddyn  duwiol  iawn.  Yr 
oedd  crefydd  wedi  meddiannu  ei  holl  enaid,  ac  yn  dwyn  pob 
peth  arall,  yn  ei  brofiad  dan  ddarostyngiad  iddi  ei  hunan.  Ei 
achos  personol  rhyngddo  a  Duw  oedd  yr  unig  achos  gwir  fawr 
yn  ei  feddwl  ef,  a  chael  dianc  byth  gydag  ef  fel  ei  Farnwr,  oedd 
y  peth  penaf  o  bob  peth  yn  ei  olwg.  Yr  oedd  ei  argyhoeddiad 
yn  ddwfn  o  golledigaeth  hollol  ei  gyliwr  ynddo  ei  hunan  :  ac 


916  PENXOD  XVI. 

oddiar  anobaith  hollol  am  ymwared  yn  mliob  inodd  arall,  yr  oedd 
yn  syrthio,  gyda  diolchgarwch,  ar  y  Dadguddiad  grasol  o  Dduw 
yn  Nghrist,  yn  bob  pcth  ar  gyfer  angen  pechadur.  Ac  yr  oedd 
ei  fywyd,  ar  hyd  ei  oes,  yn  fywyd  ffydd  yn  Mab  Duw,  ac  o  yni- 
deimlad  ai  rwymedigaeth  i  gy segredigaeth  hollol  iddo.  Ac 
oddiar  y  grefydd  hon  y  cyfodai  ei  weinidogaeth.  Yr  ydoedd 
\Yedi  credu,  ac  am  hyny  yn  Uefaru.  Yn  y  goleuni  yn  yr  hwn  y 
gwelai  ei  golledigaetli  ei  hunan,  yr  oedd  yn  gweled  hefyd  fod 
pawb  yn  golledig;  ac  yn  yr  olwg  a  gawsai  ar  addasrwydd  a 
digonolrwydd  lesu  Grist  fel  Ceidwad  iddo  ei  hunan,  yr  oedd  yn 
ei  weled  yn  Geidvvad  addas  ar  gyfer  byd  cyfan,  ac  yr  oedd 
awydd  ar  ei  galon  cael  y  byd  i  gyd  ato.  A  hyn,  nievvn  gwirion- 
edd,  a  gyfansoddai  yr  hyn  a  olygai  efe  fel  ei  ahvad  i'r  weinidog- 
aeth,— gyda  rhyw  ymwybodolrwydd  o  fesur  o  gymhwysder  i 
\vne3'd  ystyr  ei  chynnwysiad  yn  eglur  i  ereill.  Er  nad  oedd,  ar  y 
dechreu,  yn  gallu  edrych  arni  yn  hollol  felly ;  a'i  fod,  fel  y  dy- 
wedai  ei  hunan,  wedi  ymgymmer3-d  a  lii,  yn  unig  oblegid  rhyvv' 
hofFder  mawr  ati ;  eto,  fel  yr  oedd  blyn3'ddoedd  yn  treiglo  drosto, 
yr  oedd  yn  dyfod  yn  f wy-fwy  gobeithiol,  ac  o'r  diwedd  yn  hollol 
:  hyderus,  nad  oedd  wedi  rhedeg  heb  ei  anfon  ;  ac  yr  ymddiried- 
asid  iddo,  mewn  gwirionedd,  am  yr  efengyl  gan  Grist  lesu  ei 
hunan. 

Yr  oedd  yn  ei  grefydd  yn  arbenig  yn  rhagori,  yn  nghysondeb  ei 
(jymdeithas  d  Duvj  meiun  giueddi.  Yr  oedd  yn  anrahosibl  i  neb 
fyw  gydag  ef ,  ond  am  ychydig  ddyddiau,  heb  gael  argyhoeddiad 
hollol  o  hyny ;  ac  yr  ydym  yn  tybied  fod  yr  hanes  am  dano  j^n 
y  Cofiant  hwn,  er  heb  amcanu  yn  uniongyrchol  at  hyny,  eto  yn 
dwyn  digon  o  brofion  o'r  un  peth.  Yr  oedd  yn  gymmaint  a  neb 
y  daethom  ni  erioed  i  gyfarfyddiad  iig  ef,  yn  dyfod  i  fynu  ag 
ystyr  geiriau  y  Gwaredwr, — "  fod  yn  rhaid  gweddio  yn  wastad 
ac  heb  ddiff'ygio,"  ac  a'r  cyngor  apostolaidd, — "  Gweddiwch  yn 
ddibaid."  Ac  yr  oedd  cysylltiad  neillduol  rhwng  ei  weddio  ef 
ai  bregethu.  Byddai  yn  ymgynghori  bob  amser  ar  Arglwydd, 
gyda  golwg  ar  y  testynau  y  pregethai  oddiarnynt,  yn  gystal  ag 
am  ei  arweiniad  a'i  gynuorthvv'y  ef,  pa  fodd  i  ymdrin  a  hwynt 


HAXES   BYWYD   HENRY    REES.  017 

yn  y  modJ  mvvyaf  cffeithiol  er  budd  i'w  wrandawwyr.  A  phan 
y  byddai  yn  teimlo  ei  feddwl  yn  dlawd  a  digynnyrch,  fel  y 
cwynai  efe  y  byddai  yn  f3'n3"ch  yn  ei  gael,  heblaw  arfer  modd- 
ion  cyfFredin  pob  efrydydd  yn  y  fath  amgylchiad,  —  darllen, 
myfyrio,  ymddyddan,  myned  allan  i  roddi  tro  yn  yr  awyr 
agored,  gorphwys  am  enyd  a  throi  y  meddwl  at  rywbeth  arall, 
— pethau  nad  oes  neb  ag  sydd  yn  gwybod  ond  ychydig  am  laf ur 
meddyliol,  yn  ddieithr  iddynt,  ac  a  arferid  j-n  gyson  ganddo 
yntau ; — heblaw  y  pethau  hyn,  ei  ymwared  arbenig  ef  ydoedd, 
nesad  mewn  gweddi  at  Dduw,  fel  fFynhonell  fawr  pob  gwybod- 
aeth  a  doethineb,  gan  waeddi,  "  Heblaw  a  welaf ,  dysg  di  fi."  A'i 
brofiad  ef  ei  hunan,  a  glywsom  fwy  nag  unwaith  o'i  enau, 
ydoedd,  fod  miinudyn  o  ryddid  enaid  felly  gyda  Duw,  yn  fwv 
effeithiol  er  gwneuthur  y  tywyllwch  yn  oleiini  o'i  flaen,  a  pheri 
i  sylwedd  y  bregeth  yniagor  yn  eglur  ger  bron  ei  feddwl,. — na 
dim  moddion  arall  a  arferasid  ganddo  ef  erioed.  Ar  ol  gorphen 
parotoi  y  bregeth,  i'r  coethder  uchaf  posibl  iddo,  byddai  yn 
ddyfal  drachefn  yn  gweddio,  ar  i'r  Arglwydd  ei  hargrafFu  ar  ei 
gof,  ac  yn  neillduol  am  i'w  galon  gael  ei  mwydo  a'i  chynnwysiad. 
Ni  byddai  by th  yn  foddlawn  ar  gael  y  bregeth  yn  unig  i'w  gof,  I 
heb  ei  chael  hefyd  i'w  deimlad.  Ac  fe  ddygwyddodd  i  ni  fwy  I 
nag  unwaith,  tra  yn  dygwydd  bod  yn  cyd-letya  ag  ef,  yn  hollol 
ddiarwybod  iddo  ef,  ac  yn  hollol  ddifwriad  genym  ninnau, 
ddyfod  arno  yn  ddisymwth,  a'i  gael  ar  ei  liniau,  a'i  Lyfr 
Pregethau  yn  ei  law,  yn  ymbil  gyda  dwysder  a  thaerni  mewn 
gweddi,  gyda  golwg  ar  y  bregeth  ag  oedd  ganddo  i'w  thraddodi, 
a'r  hon  a  bwysai  mor  drwm  ar  ei  feddwl.  I  hyn,  ni  a  dybygem, 
y  mae  i  ni  briodoli  y  teimlad  byw  a  nodweddai  ei  bregethau  ef, 
bob  amser,  fel  y  lleferid  hwynt  ganddo  ef.  Er  eu  bod  yn 
cael  eu  traddodi  yn  fanwl  allan  o'i  gof,  ac,  yn  y  cyffredin,  agos 
air  am  air  fel  y  parotoisid  hwynt,  eto  ni  byddai  efe  byth  yn 
llithro  i  ddim  tebvg  i  adrodd  mesxis  allan  o'i  efOf, — mewn  rhvw 
''ddull  tafodrydd,  llipanaidd,  sych,  a  dictfaith, — fel  pe  buasai  yn 
myned  dros  wers  a  ddysgasid  ganddo.  Yr  oedd  mor  bell  oddi- 
wrth  hyny,  fel  nad  oedd  dim  atgasach  ganddo,  na  mwy  poenus 


918  PENNOD  XVI. 

iddo.  Yn  hytrach,  yr  oedd  wedi  caol  y  bregeth,  trwy  fyfyrdod 
a  gweddi,  mor  Iwyr  i'w  deimlad  a  phe  buasai  yn  gynnyrch  un- 
iongyrchol  gweithrediad  ei  feddwl  ar  y  pryd  ;  ac  felly  yr 
ydoedd  yn  dyf od  allan  o'i  enau  ef  yn  gwbl  fyio,  ac  yn  gweithio 
ei  fibrdd  yn  effeithiol  i  deiinladau  ei  wrandaSvwyr.  Yr  oedd 
hyn,  y  mae  yn  ddiammeu,  yn  arbenigrvvydd  hynod  ar  ei  grefydd 
ac  ar  ei  bregethu  ef. 

Nodwedd  arall  a  berthynai  yn  neillduol  i'w  grefydd  ef  oedd, 
yr  yindrech  givastadol  a  gymmerid  ganddo  i  ymberffeithio  Tiieivn 
sandeiddrwydd,  ac  iiv  gael  ei  hunan,  o  ran  ei  gymeriad 
personol,  yn  ddifeius  ger  hron  Biiio.  Yr  ydoedd  yn  hynod  yn 
ihyn.  Ni  welsom  ni  neb  erioed  mwy  eiddigus  o  bono  ei  hunan, 
jna  mwy  manwl  a  llym  tuag  ato  ei  hunan.  Yr  oedd  yn  gwbl 
'ymwybodol  o  rai  anfauteision  yn  ei  ardymher  naturiol  i  rai 
rhinweddau  Cristionogol,  ag  y  gosodai  efe  bwys  mawr  iawn 
arnynt,  ac  yr  oedd  ar  wyliadwriaeth  wastadol  rhag  i'r  "  pethau 
anwir  "  gael  goruchafiaeth  arno.  Yr  oedd  ei  holl  oes  grefyddol, 
mewn  gwirionedd,  yn  oes  o  ryf el  ysbrydol.  Yr  oedd  yn  ymdeimlo 
a  r  cnawd  yn  chwennychu  yn  erbyn  yr  ysbryd,  a'r  ysbryd  yn 
erbyn  y  cnawd,  yn  gymmaint  yn  ei  feddwl  ef,  ag  i'w  gadw 
mewn  ymdrech  parhaus.  Yr  oedd  yn  cael  fod  byw  yn  dduwiol 
yn  waith  caled  ac  anhawdd  iawn ;  ac  nid  oedd  odid  ddim  y 
byddai  yn  rhoddi  dynion  yn  fwy  ar  eu  gocheliad  yn  ei  erbyn, 
na  dychymygu  y  gallent  byth  gyrhaedd  y  nefoedd,  heb  eu  bod 
yn  gwneyd  hyny  yn  orchwyl  mawr  eu  bywyd.  Cwynai  yn 
arbenig,  oblegid  yr  annhueddrwydd  parhaus  a  chryf  oedd  yn 
gael  ynddo  ei  hunan  i  weddio ;  ac  felly,  y  mae  yn  sicr  mai  trwy 
ymdrech  beunyddiol  yn  erbyn  yr  annhueddrwydd  hwnw,  yr 
oedd  yn  gallu  llwyddo  i  fod  mor  ddyfal  yn  yr  ymarferiad  a 
hyny.  Ei  galon  oedd  yn  wastadol  yn  ei  llino  ef.  Gweithred- 
iadau  ystry  wgar  llygredigaeth  yn  ei  phylu,  ei  chaledu,  a'i  dallu ; 
nes  peri  diflasdod  ar  ymarferiadau  sanctaidd,  a  pheryglu,  heb 
wyliadwriaeth  barhaus  ar  ei  du  ef  ci  hunan,  ac  ymgeledd  cyson 
ac  uniongyrchol  Ysbryd  y  gras  ar  ei  feddwl  a'i  galon,  ei  dynu 
yn  mhell  iawn  oddiwrth  y  Duw  byw.     Ac  yr  oedd  cysylltiad 


HANES    13Y\VVI)    HENRY    REES.  919 

neillduol  ac  agos  rhwng  y  nodwedd  hwn  eto  ar  ei  grefydd,  a 
nodwedd  ei  bregethu  ef.  Yr  oedd  yn  rlioddi  hyfdra  mawr  iddo 
ef  ei  hunan,  yn  nhraddodiad  ei  genadwri ;  yn  gadael  argyhoedd- 
iad  dwfn  a  dw3^s  o'i  gyvvirdeb  a'i  ddiragrithrwydd  yn  nghyd- 
wybodau  ei  wrandaSvwyr ;  ac  yn  y  dadguddiad  a  roddid  ganddo 
o'u  calonau  eu  liunaiu  iddynt  hwy,  yn  ngoleuni  ei  ddarluniad  ef 
oddiar  ei  ymwybodolrwydd  o  ddrwg  ei  galon  ei  hunan, — yr 
oeddent  yn  gorfod  teimlo  fod  rhy w  awdurdod  mwy  na  dynol  yn 
ei  weinidogaetL 

Un  nodwedd  arall  y  cyfeiriwn  ato  mewn  cysylltiad  a  i  grefydd, 
ag  y  rhagorai  yn  arbenig  ynddo,  oedd  purdeb  dilychivyn  ei  ym- 
arweddiad  ger  hron  y  hyd.  Yr  ydoedd  yn  hyn  yn  amlwg  iawn  ; 
"  yn  \vr  perflfaith  ac  uniawn,"  ac  os  nad  "  heb  gyfFelyb  iddo  ar 
y  ddaear ; "  yn  un,  yn  sicr,  heb  lawer  ar  y  ddaear  yn  rhagori 
arno.  Yr  oedd  "  yn  rhodio  yn  holl  orchymynion  a  deddfau  yr 
Arglwydd  yn  ddiargyhoedd."  Syniad  pawb  y  tramwyai  yn  eu 
plifch  ydoedd,  mai  '"'  gwr  sanctaidd  i  Dduw  "  oedd  efe  ;  a  gallasai 
gyfarch  y  rhai  a  wasanaethid  ganddo  yn  yr  efengyl,  ac  oeddent 
fwyaf  adnabyddus  o  bono,  gy da  chymmaint  hyder,  ac  yn  llawn 
inor  ddiyinffrost,  ag  y  cyfarchai  yr  Apostol  Paul  y  Thessalon- 
iaid :  "  Tystion  ydych  chwi  a  Duw  hefyd,  mor  sanctaidd,  ac  mor 
gyfiawn,  a  diargyhoedd,  yr  ymddygasom  yn  eich  raysg  chwi,  y 
I  rhai  ydych  yn  credu."  Ni  feiddiodd  athrod  ei  hunan  erioed 
gyfFwrdd  a  i  gymeriad  pur  a  dihalog  ef.  Yr  oedd  yn  amlwg  yn 
"harddu  athrawiaeth  Duw  ein  Hiachawdwr  yn  mhob  peth;"  acyn 
ei  ddangos  ei  hunan  felly  "yn  esiarapl  i  weithredoedd  da."  Ac  yr 
oedd  y  cysylltiad  agosaf  eto  rhwng  ei  gymeriad  yn  hyn,  ai  ddy- 
lanwad  a'i  efFeithiolrwydd  fel  pregethwr.  Nis  gallai  neb  droi 
arno  ef,  gan  ddy wedyd, — "  Tydi,  yr  hwn  wyt  yn  addysgu  arall, 
oni'th  ddysgi  dy  hun  ? "  Yn  hytrach  yr  oedd  pawb  yn  cael,  yn 
ei  gymeriad  dysglaer  ef,  dystiolaeth  bendant  i  wirionedd  yr 
efengyl  a  bregethid  ganddo,  ac  enghraifFt  nodedig  o'i  dylanwad 
bendithiol  ar  y  sawl  a'i  derbyniai.  Fel  hyn  yr  oedd  y  wein- 
idogaeth,  yn  ei  feddwl  ef,  wedi  ei  sylfaenu  yn  gadarn  ar  ei 
grefydd. 


920  PENNOD  XVI. 

0)id  0  dan  y  civhl,  ac  Tnegis  gwaelod  eang  a  diogel  i\u  grefydd 
ac  i\u  weinidogaeth,  yr  oedd  y  galluocdd  naturiol  omnghyff- 
redin  yr  ydoedd  wedi  ei  gynnysgaeddu  d  hwynt.  Yr  oedd  ei 
ddynoliaeth  ef  yn  dir  da,  nodedig  o  gyfaddas  i  dderbyn  had  da 
egwyddorion  crefydd  i  mewn  iddo ;  He  y  cafodd  ddyf nder  daear, 
ac  y  dug  ffrwyth  i  berfFeithrwydd,  "  er  gogoniant  a  moliant  i 
Dduw,"  ac  '■'  er  llwyddiant  i  efengyl  Crist."  Yr  oedd,  fel  yr 
Apostol  Paul,  "wedi  ei  neillduo  o  groth  ei  fam,"  eyn  ei  "alw 
trwy  ras  a'i  wneuthur  yn  bregethwr ; "  ac  yn  sicr  yn  naturiol, 
yn  annibynnol  ar  bob  diwylliant,  y  mae  yn  rhaid  ei  fod  o  allu- 
oedd  meddyliol  o  radd  uchel  iawn.  Buasai,  nid  ydym  yn 
ainmeu  dim,  yn  rhagori  yn  mha  beth  bynnag  yr  ymgymmerasai 
ag  ef.  Ac  erbyn  edrych  arno,  wedi  y  di-afferth  fawr  a  gym- 
nierodd  i'w  ddiwyllio  ei  hunan,  ac  i'w  feddwl  gyrhaedd  Uawn 
addfedrwydd,  nis  gallai  neb  a  sylwai  arno,  os  yn  ineddu  y  cym- 
hwysder  lleiaf  i  synio  am  y  fath  beth,  lai  na  theimlo  gwar- 
ogaeth  iddo.  Yr  oedd  cyd-bwysedd  hynod  yn  ei  alluoedd  medd- 
lyliol.  Yr  oedd  pob  gallu  yn  fawr,  ac  nid  oedd  yn  ddifFygiol 
'mewn  dim.  Yr  oedd  ei  ddeall  yn  gryf  ac  yn  dreiddgar;  ei 
reswm  yn  eang  a  manwl  a  threfnus ;  ei  ddychj^myg,  yn  y 
rhy wogaeth  uchaf  o  bono,  yn  gyfoethog  anarf erol ;  ei  deimlad 
yn  dyner  a  lleduais ;  ei  chwaeth  yn  bur  ac  yn  goeth  hyd  at 
lymder ;  gyda  thoraeth  ddirfawr  o'r  arabodd  hoenus  hwnw,  nad 
oes  genym  ni  yr  un  gair  Cymraeg  da  am  dano,  ond  a  eilw  ein 
cymmydogion  y  Saeson,  yn  humour. 

Nid  oedd  ei  feddwl  mewn  un  modd  yn  gyflym,  pan  y  tynid 
ef  allan  o'r  cylch  yr  oedd  wedi  arfer  troi  ynddo ;  a  buom  ni, 
laweroedd  o  weithiau,  yn  synu  at  yr  afrwyddineb  a  ddangosid 
ganddo  i  gydnabod  hawliau  rhywbeth  newydd  a  gyflwynid  i'w 
sylw,  mewn  cyferbyniad  i'r  bywiogrwydd  rhyfedd  a  ddangosid 
ganddo,  pan  yn  ymdrin  a  rhyw  fater  cynnefin  iddo.  Nid  ydym, 
er  hyny,  yn  hollol  sicr,  nad  oedd  yr  hwyrfrydigrwydd  y 
cyfeiriwn  ato,  i  dderbyn  y  newydd,  yn  cyfodi  oddiar  yr  olwg 
eang  a  manwl  a  gymmerai  ar  bobpeth  a  fyddai  dan  sylw 
ganddo, — gan  edrych  arno  yn  ei  amrywiol   gysylltiadau, — yn 


HAXES  BYVVYD   HENRY   REES.  021 

llawn  cymmaint  ag  oddiar  ddiffyg  cyflymdra  meddwl  i'vv  gaufod. 
Yr  oedd,  pa  fodd  bynnag,  yn  ofalus  a  gochelgar  rhag  derbyn 
dim  i'w  feddwl  fel  gvvirionedd,  nes  y  byddai  wedi  ei  foddloni 
nad  oedd  ynddo  ddiin  annghydweddol  a  gwirioneddau  ereill,  a 
dderbyuiasid  ganddo  eisioes  fel  y  cyfr3'v.',  ar  brofion  hollol 
ddigonol  iddo  ef. 

Nid  oedd  ei  feddwl  ychwaith,  mewu  uu  inodd  yn  uu  anturus, 
uac  awyddus  i  chwilio  am  wirioneddau  newyddion,  neu  am 
tfurfiau  newyddion,  ar  hen  wirioneddau.  Yr  oedd  yn  hytrach 
iyn  caru  aros  ar  yr  hen  linellau.  Nid  ydym  yn  hollol  sicr  a 
Ifuasai  yn  teimlo  yn  barod  iawn  i  draethu  unrhyw  syniad  pe  na 
buasai  heb  ei  weled,  o  ran  ei  hanfod  a'i  ystyr,  yn  ysgrifeniadau 
ei  hen  athrawon  duwinyddol.  Yr  oedd  yn  wahanol  iawn  yn 
hyny  i  Mr.  Richard  Jones,  o'r  Wern,  Mr.  John  Jones,  Talsarn,  neu 
Dr.  Edwards  o'r  Bala.  Nid  oeddent  hwy  yn  gofalu  cymmaint 
pa  beth  a  ddysgid  gan  ereill,  a  pha  fodd  yr  oedd  dysgeidiaeth  yr 
Ysgrythyrau  Sanctaidd  i'w  deall  ganddynt  hwy ;  er  fod  hyny, 
yn  meddwl  Dr.  Edwards  yn  neillduol,  yn  gorwedd  ochr  yn  ochr 
a  rhyw  barch  eithafol  braidd  i  henafiaeth,  ac  i  benderfyniadau 
Cynghorau  Eglwysig.  Ond  na  chamgymmerer  ni.  Yr  ydym 
yn  mhell  o  feddwl  nad  oedd  Mr.  Rees  yn  gadael  ei  feddwl  mor 
rydd  uwchben  y  Dadguddiad  Dwyfol,  ac  mor  awyddus  am  gael 
allan  ystyr  ei  holl  gynnwysiad,  ag  yr  un  o  honynt ;  ond  yr  oedd 
ei  gydnabyddiaeth  helaeth  a  manwl  a'r  gwirioneddau  gogoneddus 
a  ddysgir  mor  eglur  ynddo,  a'r  cyfiawnder  diderfyn  o  ystyr  a 
ganfyddai  ynddynt,  gyda  ei  ymwybodolrwydd,  yr  un  prj^d,  nad 
oedd  yn  eu  deall,  ar  y  goreu,  ond  yn  dra  anmherfiaith  ;  yn 
gysylltiedig  ar  arafwch  oedd  mor  nodweddiadol  o  bono  i 
dderbyn  unrhyw  beth  i'w  feddwl,  os  byddai  rhyw  ffurf  newydd 
arno ; — yn  ei  gadw  ef  yn  wastadol,  o  fewn  y  llinellau  mawr  ac 
amlwg  sydd  ar  athrawiaeth  yr  efengyl,  yn  Nghredo  yr  eglwys 
trwy  yr  holl  oesoedd.  Yr  oedd  yn  Geidwadwr  trwyadl  yn  ei 
Dduwinyddiaeth ;  ac  nid  oedd  dim  y  dychrynai  f wy  rhagddo,  ac 
eto  yr  ofnai  ei  fod  yn  dyfod,  nag  ymadawiad  mawr  yn  yr 
Eglwysi  Efengylaidd,  oddiwrth  y  ffydd.    Yr  oedd  ganddo  feddwl 


922  PENNOD  XVI. 

eang,  ciyf,  ac  iachus,  nodedig  o  gyfaddas  i  ymddiried  iddo  "  an- 
chwiliadwy  olud  Crist"  i'w  efeiigylu,  yn  niysg  ei  gyd-genedl. 
Ac  nid  ymddiricdwyd  yr  efengyl  i  neb  erioed  hofiach  o  honi, 
nac  a  fu  yn  f wy  o  anrhydedd  iddi. 

Yr  oecld  eifeddivl  tuedi  ei  ddiiuijllio,  i  raddau  helaeth  iawn, 
d'r  ■wyhodaeth  Fe'iblaidd  a  Dutvinyddol  angenrheidiol  arno  yn  y 
cyfiawniad  o'i  weinidogaeth.  Fel  y  gwelsom  yn  ei  hanes,  ni 
chafodd  ond  ychydig  iawn  o  fanteision  dysgeidiaeth  gyfFredinol 
pan  yn  ieuanc.  Ac  yr  oedd  yn  teimlo  oddiwrth  y  goUed  o  hyny 
ar  hyd  ei  oes.  Fe'i  tynwyd  o'r  ysgol,  y  fath  ag  ydoedd,  pan  yn 
blentyn  ieuanc  iawn,  yn  yr  oedran  goreu  i  ddysgu,  a  phan  y 
buasai  dwy  flynedd  neu  dair  yn  ychwaneg  o  werth  annhraethol 
iddo.  Ac  nid  oedd  yr  ysgol  a  gafodd  wedi  iddo  dyfu  i  fynu  a 
dechreu  pregethu,  yn  Abergele  ac  yn  Dorrington,  o  ran  sylwedd 
yr  addysg,  yn  ddim  llawer  mwy  na  gwneyd  i  fyny  am  yr  addysg 
elfenol  a  gawsai  pan  yn  blentyn  ond  a  annghofiasid  ganddo. 
Gresyn  dirfawr  na  buasai  yn  wahanol.  Yr  oedd  y  fath  gym- 
hwysder  ynddo  ef  i  dderbyn  addysg ;  ac  f e  fuasai  dysgeidiaeth 
uchel  mor  werthfawr  iddo,  fel  nad  oes  modd  traethu  y  golled  a 
gafodd  llenyddiaeth  Dduwinyddol  ein  gwlad  oblegid  ei  am- 
ddifadu  o  honi.  Ond  ysgol  neu  beidio,  fe  ddysgodd  ef  yn 
rhywle,  uwchlaw  i  odid  neb  a  adwaenasom  ni  erioed,  rywbeth 
gwell,  iddo  ef,  na  phob  addysg  arall  ami  ei  hunan ;  a  pheth  yr 
aeth  cannoedd,  o  bryd  i  bryd,  trwy  athrofeydd  uchaf  ein  teyrnas 
heb  ei  ddysgu  erioed, — dysgu  myfyrio,  dysgu  astudio,— astudio 
yn  galed,  ac  yn  ddyfal,  a  chyda  hyfrydwch ;  nes  oedd  hyny  wedi 
dyfod  megis  ail  natur  iddo.  Yr  oedd  hyny,  trwy  hir  ymarfer- 
iad,  wedi  dyfod  yn  gymmaint  angenrheidrwydd  i'w  feddwl  ef , 
fel  yr  oedd  yn  methu  ymryddhau  oddiwrtho,  pan  oedd  yn 
gwybod  y  dylasai  ymattal.  Darllener  ei  brofiad  yn  ei  gystudd 
diweddaf,  o  fewn  ychydig  ddyddiau  i'w  ddiwedd : — '•'  Mae  fy 
meddwl  mor  afresymol,  mor  afresymol,"  meddai  un  diwrnod. 
Yr  oedd  yn  wastadol  yn  ceisio  ganddo  weithio  fel  yr  arferai 
wneyd,  ond  yn  afiwyddiannus.  "  Yr  oeddwn  i  yn  treio  gwneyd 
rhywbeth  ar  sancteiddhad  yn  Lerpwl  acw,"  meddai  wrth  Mr. 


HANES  EYWYD  HENRY  REES.  923 

Davies  un  diwrnod,  "  ac  y  mae  fy  meddwl  i  hefo  hwnw ;  ond  ni 
fedraf  fi  wneyd  dim  o  hono  fo."  "  Wei,  gadewch  iddo,  Taidi 
bach,  am  dipyn/'  meddai  Mrs.  Davies  wrtho,  "  nes  y  byddwch 
chwi  yn  well."  "  Ni  fedraf  fi  ddim  gadael  iddo  chwaith,"  ebc 
yntau ;  "  y  mae  fy  meddwl  i  mor  afresymol "  (tudal.  894,  895). 
Yr  un  peth  ag  oedd  yn  ei  feddwl  y  boron  Llun  olarf  iddo  yn 
Liverpool,  pan  y  dacth  i  ymweled  a  ni,  ac  y  dymunai  fyned  at 
ein  llyfrau,  i  chwilio  am  rywbeth  ar  y  "cysylltiad  rhwng 
';Cyfiawnhad  a  Sancteiddhad  "  (tudal.  890,  891).  Ni  bu  odid  neb 
I  erioed  mwy  dyf al  i'w  efrydiau.  Ac  y  mae  yn  ddiammeu  fod  ei 
jlwyddiant  i'w  briodoli  i  hyn  yn  gymmaint  ag  i  ddim.  Goiyn- 
wyd  i  Sir  Isaac  Newton  unwaith,  pa  fodd  yr  oedd  wedi  llwyddo 
i  wneuthur  y  fath  ddarganfyddiadau,  a'i  ateb  ydoedd, — "  Trwy 
feddwl  yn  barhaus  am  danynt ;  "  a  meddwl  yn  ddiflino,  o  leiaf , 
yn  ddiroifynu,  am  y  pethau  y  daeth  mor  hyddysg  ynddynt,  a 
alluogodd  Mr.  Rees  i  gyrhaedd  y  rhagoriaeth  a  gydnabyddid 
gan  bawb  oedd  eiddo  iddo.  Trwy  y  dyfalwch  hwn  yn  ei 
efrj^diau,  fe  enillodd  yn  arbenig  wybodaeth  helaeth  a  manwl  yn 
nghynnwysiad  ac  ystyr  yr  Ysgrythyrau.  Yr  oedd  wedi  dar- 
llen  hyny  o  lyfrau  Cymraeg  ag  oeddent  yn  ei  gyrhaedd,  pan 
ydoedd  yn  fachgen  mc  yn  wr  ieuanc,  yn  enwedig  Geirladur 
Ysrjrythyrol  Mr.  Charles;  y  Merthyrdraetli  gan  Mr.  Jones, 
Dinbych  ;  yn  nghyda  llyfrau  Mr.  Jones  yn  ei  Bdadleuon  a  Mr. 
Owen  Davies  ac  a  Mr.  Christmas  Evans ;  a  phob  llyfr  arall  ag  y 
gallai  ddodi  ei  law  arno.  Wedi  iddo  ddysgu  Saesonaeg,  fe 
gafodd  afael  ar  rai  o  ysgrifeniadau  Dr.  Owen,  y  rhai,  fel  y 
gwelsom,  a  gawsant  ddylanwad  annghyfFredin  arno ;  ac  felly 
hefyd  rhai  o  eiddo  y  Dr.  Goodwin.  Am  rai  blynyddoedd  fe  fu 
yn  ei  gyfyngu  ei  hunan  braidd  yn  hollol  i'r  ddau  hyny,  yn 
enwedig  Dr.  Owen,  fel  yr  oedd  ei  feddwl  wedi  ei  drwytho 
drwyddo  au  hysgrifeniadau.  Tua  y  flwyddyn  1832,  fe  ddaeth 
i  gyfarfyddiad  a  hanes  bywyd  Mr.  Robert  Hall ;  ac  er  ei  fod  yn 
digio  trw3^ddo  oblegid  y  geiriau  is-raddol  a  leferid  ganddo  am  Dr. 
Owen,  eto  nis  gallai  lai  na'i  edraygu  ef  ei  hunan  yn  fawr,  a  gosod 
cryn  bwys  ar  ei  farn  ar  wahanol  awdwyr.     Yn  yr  hanes  hwnw 


924  PENNOD  XVI. 

y  gwelodd  gyntaf  erioed  unrhyw  gyfeiriad  at  Mr.  John  Howe ; 
ac  yn  mhen  ychydig  amser,  fe  gafodd  feddiant  ar  ryw  gym- 
maint  o'i  ysgrif eniadau  ef ;  ac  f e  ddaeth  Howe  yn  raddol,  nid  ar 
iniwaitli,  yn  gymmeradwy  iawn  ganddo — yn  gymmaint  felly  ag 
y  rhestrai  ef  yn  nesaf  at  Dr.  Owen.  "  Y  mae  ganddo,"  meddai 
wrthym  amwaith,  '•'  ddychymyg  eyfoethoeacli :  ac  y  mae  rhy  w 
wedd  fwy  philosophaidd  ar  ei  feddyliau ;  ac  yn  sicr  yr  oedd  yn 
wr  duwiol  iawn ;  ond  nid  ydy  w  yn  ymddangos  i  mi  yn  myned 
mor  ddwfn  i'r  efengyl,  nac  mor  ddwfn  i  brofiad  y  credadj^n,  a  r 
hen  Ddoctor."  Wedi  y  cyfarfyddiad  hwn  a  Mr.  Robert  Hall,  fe 
ymledodd  cylch  ei  ddarlleniad  yn  ddirfawr.  Fe  ddaeth  ysgrif- 
eniadau  Mr.  Hall  ei  hunan,  ac  felly  rhai  Andrew  Fuller,  John 
Foster,  Isaac  Taylor,  Alexander  Yinet,  Dr.  Chalmers,  Dr.  Arnold, 
Julius  Charles  Hare,  Thomas  Carlyle,  ac  amryw  ereill,  yn 
rhai  ag  y  byddai  yn  eu   dai'llen   gydag  awyddfryd  a  llawer  o 

ifoddhad ;  er  y  byddai  darllen  Carlyle  bob  amser  yn  pei'i  iddo 
resynu  na  buasai  yn  Gristion.  Nid  oedd  wedi  talu  llawer  o 
sylw  i  Feirniadaeth  Feiblaidd ;  ac  nid  oedd  wedi  darllen  llawer 
ar  Hanesyddiaeth  gyfFredin,  nac  Eglwysig.  Yr  un  pryd  yr 
ydoedd  wedi  darllen  rhy  w  gymmaint  ar  Macaulay's  History  of 
England,  ac  o  Neander's  C/tvA'ch  History;  ac,  yn  ei  flynyddoedd 
diweddaf,  yr  oedd  wedi  ymgynnefino  ag  Esboniad  Olshausen  ar 
y  Testament  Newydd, — yr  argraffiad  Americanaidd  o  bono  gan 
Dr.  Kendrick, — ac  wedi  darllen  yn  fanwl  a  chyda  hyfrydwch 
mawr,  Hanes  y  Diwygiad  Protestanaidd,  gan  D'Aubigne. 

Mae  ei  bregethau  argraffedig,  yn  gystal  ai  Lythyrau  yn  y 
Cofiant  hwn,  yn  dwyn  tystiolaeth  i'w  ragoriaeth  fel  ysgrifenydd 
Cymraeg, — naturiol  a  rhwydd  a  chy wir ;  ac  yn  rhagori,  yn 
enwedig,  yn  mhrydferthwch  a  phurdeb  a  choethder  ei  arddull. 
Ac  y  mae  ei  lythyrau  Saesonaeg, — y  rhai,  oddieithr  yn  unig  yn 
y  gwahannodiad,  sydd  wedi  eu  hargrafFu  yn  hollol  fel  yr  ys- 
grif enwyd  hwynt  ganddo,  —  yn  ymddangos  i  ni  yn  gwbl 
deilwng  o'r  un  ganmoliaeth.  Yr  oedd  ei  feddwl,  yn  sicr,  wedi 
ei  ddodrefnu  yn  helaeth  ac  yn  hardd  iawn,  ar  wybodaeth 
angenrheidiol  arno,  er  cytlawniad  ei  weinidogaeth  bwysig. 


HAXES   BYWYD    HENRY   REES,  925 

Wrtli  eJrych  arno  yn  y  pulpud,  a  sylwi  aruo  yn  prcgethu,  ij 
peth  cyntaf,  fe  ddichon,  a  darawai  un  oedd,  yr  ymddangosiad 
allanol  tra  mantelsiol  oedd  yn  eiddo  iddo.  Yr  oedd  yn  ^r  tal 
iawn,  o  fewn  llai  na  modfedd  i  ddwy  lath  o  uchder.  Dywedas- 
om  hyny  er  ys  blynyddoedd,  ar  sail  tystiolaeth  Mr.  John  Jones, 
Talsarn,  wrthym,  yr  hwn  oedd  wedi  bod  yn  cyd-fesur  ac  yn 
cyd-bwyso  kg  ef,  ac  a  Mr.  Elias.  Ond  sicrheir  i  ni  yn  awr  gan 
I  lawer,  y  rhaid  fod  Mr.  Jones  neu  ni  wedi  caragymmeryd,  a'i  fod 
ef  yn  hytrach  dros  ddwy  lath.  Pa  fodd  bynnag,  yr  oedd  yn 
dal  iawn  ;  a  phan  oedd  yn  ddyn  ieuanc  eiddil,  yr  oedd  yn  tynu 
sylw  neillduol  fel  y  cyfryw.  Yr  oedd  rhywbeth  dwys  a  difrifol, 
ac  yn  tueddu  at  fod  yn  hytrach  yn  bruddaidd,  yn  3'r  olwg  arno. 
Yr  oedd  y  llygaid  yn  llwyd-dduon  (dark  brown),  ac  yn  nodedic  o 
brydferth,  a  bywiog,  a  dynodiadol.  Yr  oedd  ei  aeliau  yn  hytrach 
yn  drymion ;  ac  wrth  eu  codi  a'u  gostwng,  yn  ei  alluogi  i  amry  wio 
yn  fawr  wedd  neu  leferydd  y  wynebpryd, — gallu  a  ddefnyddid 
ganddo  yn  effeithiol  iawn  braidd  bob  amser  y  byddai  yn 
pregethu.  Yr  oedd  ei  wyneb  yn  oleu,  ac  o'r  llygaid  i  lawr  yn 
hytrach  yn  grwn ;  yr  oedd  y  talcen  yn  uchel  ac  yn  foel ;  a 
phellder  tra  annghyffredin  rhwng  y  clustiau  a'r  aeliau.  Y  mae 
y  darlun  o  hono  a  geir  yn  rhagflaenu  y  Drysorfa,  am  1869,  yn 
un  da  iawn ;  ac  yn  dra  manteisiol  i'r  rhai  a'i  hadwaenent,  i'w 
adgofio  yn  hollol  fyw,  ac  er  cynnorthwyo  ereill  nas  gwelsant 
ef  erioed,  i  ffurfio  syniad  lied  gywir  pa  fath  un  ydoedd.*  Ar 
rai  adegau  wrth  bregethu,  yn  enwedig  pan  fyddai  gyda  rhyw 
destynau  neillduol,  fe  fyddai  ei  wyneb  yn  gloewi  ac  3'n  dysffleirio 
Imegis  wyneb  angel,  a  rhyw  olwg  nefolaidd,  annaearol,  i  lawer 
o'i  wrandawwyr  i'w  weled  arno. 

Yr  oedd  ei  lais,  er  nad  yn  <jryf,  eto  yn  dra  threiddgar  a 
soniaru^, — ac  nxewn  rhai  o'i  nodaa  yn  nodedig  o  fivynaidd  a 
melodaidd.     Dywedai  Mr.  Williams  o'r  Wern,  wrthym  unwaith, 


•  md  oeddem  wedi  gweled  y  darlun  o  hono  S3'dd  yn  rhagflaenu  y  gwaith  hwii,  pan 
yn  ysgrifenu  y  llinellau  uchod.  Mae  hwn  hefyd  yn  un  da  iawn,  ac  fel  gwaith 
celfyddyd  yn  rhagori  ar  y  Hall.  JIae  y  llygaid  hefyd  yn  well,  Ond  y  tnae  yn  gosod 
Mr.  ReeB  allan  braidd  yn  fwy  hoew,  nag  yr  ydym  ni  erioed  yn  ei  golio. 


926  TENNOD  XVI. 

nad  oedd  efe  yn  ei  ystyried  yn  llais  naturiol  da.  "  Crefydd 
Rbj-s,"  meddai,  "sydd  wedi  gwneyd  ei  lais  o."  Ond  pa  beth 
bynnag  a'i  gwnaetb,  yr  oedd,  pan  y  bj^ddai  wedi  gwresogi  yn  ei 
deimlad,  a  rhyw  swyn  anarferol  ynddo  i'w  hen  wrandawwyr. 
Dechreuai  lefaru  yn  lied  araf,  ac  yn  hytrach  yn  drymaidd,  ac 
mewn  rhyw  don  lusg,  undonol;  ond  ar  brawddegau  wedi  eu 
saerni'o  yn  berffaith  reolaidd,  ac  yn  dra  gorphenedig ;  heb  ddim 
clogyrnaidd  nac  aflerw  i'w  deimlo  byth  ynddjmt.  Yn  mhen 
ychydig  canfyddid  rhj^w  gynhyrfiad  arno,  a  barai  iddo  dwymno ; 
ac  fe  fyddai  ei  lais  yn  raddol  yn  clirio,  y  llusgiad  oedd  ynddo 
yn  colli  yn  hollol,  ac  yntan  yn  llefaru  yn  llawer  cyflymach,  ac 
yn  fwy  grymus  ac  effeithiol.  A  siarad  y  byddai  bellach,  ond 
gydag  ychydig  don,  hyd  y  diwedd ;  a'i  lais  yn  mwyneiddio  ac 
yn  melysu,  ac  ar  adegau  yn  toddi  y  gynnulleidfa  i  gyd.  Byddai, 
weithiau,  yn  enwedig  mewn  cynnulleidfa  fawr,  ac  yn  neillduol 
ar  faes  y  Gymdeithasfa,  yn  colli  y  don  yn  gwhl ;  a'r  prydiau 
liyny  fe'i  teimlid  e£  genym  ni,  yn  llefaru  gyda  grym  areithj^ddol 
annghyffredin. 

Wrth  edrych  ar  ei  bregethau  megis  cyfansoddiadau,  un  peth 
neillduol  a'u  nodweddent  oedd, — yr  eglurhdd  goleu  a  llawn  a 
raamvl,  a  roddid  ynddynt  ar  y  materion  uniongyrchol  afyddent 
dan  sylw  ganddo.  Yr  oedd  yn  nodedig  am  fynu  sefyll  uwch 
ben  pwnc  yn  ei  amrywiol  weddau,  ac  edrych  arno  o  bob  cyfeir- 
iad  ;  yn  wir,  ni  byddai  byth  jm  foddlawn  hyd  nes  y  byddai  yn 
ymagor  o'i  flaen  yn  ei  holl  ganghenau,  ac  yn  ymffurfio  yn  y  fath 
fodd  ag  y  gallai  ei  wcled  megis  un  cyfanwaith  ger  bron  ei 
feddwl.  Yr  oedd  yn  ystyried  fod  trefn  naturiol  yn  perthyn  i 
ymdriniaeth  briodol  a  phob  mater ;  ac  wrth  edrych  arno  felly, 
fod  y  naill  nodwedd  yn  arwain  yn  naturiol  i'r  Hall,  a'r  naill,  yr 
un  modd,  yn  dibynu  ar,  ac  yn  cyflenwi  y  Hall.  Ac  wrth 
wrandaw  arno,  fe  deimlid,  pa  bwnc  bynnag  fyddai  ganddo  dan 
sylw,  fod  ei  ymdriniaeth  ag  ef  yn  gwbl  felly, — yn  gyfryw  ag 
oedd  yn  fwyaf  raanteisiol  i'w  wneuthur  yn  hollol  eglur  i  ddeall  ei 
wrandawwyr.  Yr  oedd  mewn  gwirionedd  yn  dysgu  y  bobl.  Fel  yr 
oedd  yn  hoHol  argyhoeddedig  raai  gwirionedd  Duw,  megis  y  dat- 


HANES   BYWYD   HENRY   REES.  927 

guddir  ef  yn  yr  efengyl,  ydyw  moddion  iachawdwriaeth  dynion, 
felly  jT  oedd  yr  un  raor  argyhoeddedig,  mai  trwy  ddyfod  i  gj^'far- 
fyddiad  a u  meddyliau, — mewn  dirnadaeth  gy wir  o'i  ystyr,  ac  au 
calonau  trwy  ymdeimlad  ai  bwj^sigrwydd,  ac  au  hewyllysiau 
trwy  brofiad  o'r  awdurdod  ddwyfol  sydd  ynddo, — yn  unig  y  gall 
fod  yn  efFeithiol  i  hyny;  ac  yn  ganlynol  yr  oedd  yn  mhob  prcgeth, 
\n  amcanii  rhoddi  i'w  wrandawwyr  olwg  ar  y  gwirionedd  dan 
sylw  ganddo,  yn  ei  gyfanrwydd  ac  yn  ei  amrywiol  gysylltiadau. 
Yr  oedd  yn  cymmeryd  golwg  mor  eang  a  chyfFredinol  arno,  fel 
ag  i  wneuthur  pob  pregcth  yn  hytrach  yn  draethawd  ar  y  mater 
hwnw.  Ac  fe  ddichon  mai  dyma  yr  unig  wall  o  ddim  pwys,  ag 
oedd  yn  nghyf ansoddiad  y  bregeth  yn  pertbyn  iddo.  Fel  ag  yr 
ydym  yn  cael  gan  ei  frawd,  Dr.  Rees,  fod  Mr.  Williams  o'r  Wern, 
wedi  dywedyd  wrtho  unwaitli,  ei  fod  yn  bregethwr  tra  annheg, 
fod  arno  eisieu  dybysbyddu  pob  testyn  y  pregethai  arno,  fel  na 
byddai  ynddo  ddim  wedi  ei  adael  i  neb  ar  ei  ol  (tudal.  244).  Yr 
oedd  hyn  yn  neillduol  yn  nodweddu  y  bregeth  gyntaf  a  gly wsom 
ni  ganddo  erioed  (tudal.  124) ;  ac  er  ei  fod  wedi  ymryddhau  yn 
hollol,  er  ys  blynyddoedd,  oddiwrth  y  lliosawgrwydd  penau  a'r 
is-raniadau  a  arferid  ganddo  y  pryd  hyny,  eto  yr  oedd  y  nod- 
wedd  draethodol  yn  parhau  i  fesur  mawr  hyd  y  diwedd.  Ac  oni 
buasai  y  gallu  traddodi  hynod  oedd  yn  eiddo  iddo,  a'r  teimlad 
dwfn  a'i  nodweddai,  gydai  feistrolaeth  hollol  bob  amser  ar  ei 
bregeth  yn  ei  gof, — fe  fuasai  y  cyfansoddiad  dan  angenrheid- 
rwydd  o  fod  yn  feichus  iawn  iddo  ef  ei  hunan,  ac  yn  gwbl 
lethol  i'w  wrandawwyr. 

Ond  pa  gymmaiut  bynnag  o  wedd  traethawd  a  allai  fod,  yn 
achlysurol,  ar  yr  ymdriniaeth,  fe  deimlid  bob  amser  fod  y  gwir- 
ionedd yn  cael  ei  gyfleu  ganddo  yn  y  ffarf  fwyaf  manteisiol  i'r 
gwrandawwyr  ei  ddeall ;  a  bod  amrywiol  ranau  y  cyfansoddiad 
3m  gorwedd  yn  y  cysylltiad  agosaf  4'u  gilydd,  ac  wedi  eu 
cyfleu  bob  amser  yn  y  modd  cyfaddasaf  er  eu  gwneyd  yn  gwbl 
ddealladwy,  yn  gystal  ag  yn  y  modd  goreu  iddo  ef  a'r  bobl, 
eu  cadw  yn  eu  cof.  Gel!  id  cymmeryd  unrhyw  un  o'i  bregethau 
fel  en^rhraifFt  o  hyn:  ond  edrvcher.  vn  neillduol,  ar  ei  brecreth 


928  PENNOD  XVI. 

yn  yr  ail  ^yfrol,  ar  y  geiriau  yn  Heb.  vii.  19 :  "  Trwy  yr  hwn  yr 
ydym  yn  nesau  at  DJuw."  Gwelwch  mor  naturiol  y  mae  yn 
ymaflyd  yn  ci  fater,  Wedi  egluro  mai  ystyr  "  nesau  at  Dduw  " 
ydy w  ei  addoli  ef ;  gwaith  yr  enaid  duwiol  yn  ei  gyflwyno  ei 
hiHian  i  Dduw  yn  Nghrist,  serchiadau  grasol  ei  galon  yn  ymlynu 
wrth  Dduw  trwy  ffydd,  a'r  cyfan  yn  cael  ei  ddwyn  yn  ndaen  a"i 
arddangos  yn  ngwasanaeth  neu  addoliad  yr  efengyl  ; — ar  ol 
dangos  hyn,  y  mae  yn  cymmeryd  dau  beth  i  sylwi  arnj-nt : — 

I.  Beth  sydd  yn  angenrheidiol  mewn  trefn  i  bechadur  nesau 
at  Dduw  ? 

II.  Pa  fodd  y  gallwn  wybod  beth  yw  nesau  at  Dduw  yn  wir- 
ioneddol  ac  efFeithiol  ? 

Sylwer  mor  ddeheuig,  ac  ar  yr  un  pryd  mor  eang  a  manwl,  y 
mae  yn  ymdrin  ar  mater  cyntaf,  ac  yn  cael  yr  hyn  sydd  yn 
angenrheidiol  ar  y  pechadur  er  "  nesau  at  Dduw,"  mewn  pedwar 
peth : — 1.  "  Rhaid  i  gymmod  gael  ei  wneuthur  dros  y  pechadur 
gyda  Duw,  ac  onide  ni  chaiff  efe  nesau  at  Dduw.  2.  Rhaid 
cyrahwyso  y  cymmod  at  gydwybod  y  pechadur,  ac  onide  ni 
faidd  efe  nesau  at  Dduw.  3.  Rhaid  cyfnewid  ansawdd  ei  galon 
tuag  at  Dduw,  ac  onide  ni  fyn  efe  nesau  at  Dduw.  4.  Rhaid 
nerthu'r  pechadur  yn  boll  ddyledswyddau  y  ddyfodfa,  ac  onide 
nid  all  efe  nesau  at  Dduw."  Y  mae  y  sylwadau  a  wneir 
ganddo,  er  egluro  a  chadarnhau  y  gosodiadau  hyn,  mor  naturiol 
a  phriodol  a  chyflawn,  ag  i  beri  i'r  darllenydd  deimlo  fod  y 
cwestiwn  dan  sylw  ganddo  wedi  ei  ateb  yn  gwbl  foddlonol,  ac 
nad  oes  eisieu  dy  wedyd  ychwaneg  arno. 

Ar  yr  ail  ben  o'r  bregeth,  Arwyddion  ncsdd  at  Ddmu,  y  mae 
yr  un  mor  eglur  a  manwl,  ac  yn  llawn  teimlad  efengylaidd.  Y 
mae  yn  nodi  pumpj  o  arwyddion : — 

1.  "  Y  mae  yr  enaid  yn  giveled  Duiu.  2.  Y  mae  yn  canfod  ac 
yn  defnyddio  y  fordd  at  Ddiiiv.  3.  Y  mae  y  ddyfodfa  yn  cyf- 
nevjid  ansavxld  y  galon  i  ddeliv  Duiv.  4.  Yn  mhob  gwir  nesad, 
nid  oes  neb  na  dim  ond  Duiv  a'r  enaid  gydd'n  gilydd.  5.  Mewn 
nesad  gwirioneddol  at  Dduw,  y  mae  yr  enaid  yn  derhyn  gras  ac 
ymgeledd  neivydd  odditurtho." 


HANKS   r.YWYD    HENRY    REES.  920 

Mae  y  bregeth,  fe  welir,  o  ran  atlirawiacth  ac  ysljryd,  ae  i 
fesur  o  ran  cynllun,  o  nodwedd  hollol  Buritanaidd;  ond  fod  yr 
yiudriniaeth  yn  llawcr  iawn  niwy  cryno,  a'r  cyfansoddiad  jti 
fwy  destlus,  ac  yn  llawer  mwy  coeth  na'r  eiddynt  hwy.  Eitlir 
yr  ydjmi  ni  yn  cyfcirio  ati  yn  awr  fel  enghraifFt  o'r  modd  y 
byddai  pob  mater,  a  ddelai  dan  ei  sylw,  yn  cacl  edrych  arno 
ganddo  ef  yn  ei  gyfanrwydd ;  a  phob  aelod  yn  ngliorph  yr  yin- 
driniaeth,  3'n  gorwedd  yn  naturiol,  yn  esm^vyth,  ac  yn  brydferth, 
j'n  ei  gyswllt  ei  hunan.  Byddai  yn  hawdd  iawn  i  ni  liosogi 
enghreifFtiau  o'r  eangder  sylw  a  gymmerid  ganddo  ar  bob  mater 
y  pregethai  arno,  ond  arweinid  ni  trwy  hyny  i  ormod  meith- 
der.  Sylwer  yn  neillduol  ar  ei  bregeth, — "  Duiv  yn  7}iavjr- 
hauy  Gyfraith"  (Cyfrol  I.  tudal.  475);  ei  bregeth  ar — " Ffydd 
Gyfiawnhdol"  (Cyfrol  II.  tudal.  97)  ;  ac,yn  arbenig,  ei  bregethau 
ar  "  Ohaith  yr  Efengyl "  (Cyf.  II.  tudal  368—417). 

Yr  oedd  yn  hynod  yn  y  dychymyg  cryf  a  chyfoethog  oedd  yn 

eiddo  iddo,  yn  ei  cdhwgi  i  ymaflyd  yn  y  dehveddau  i^vydferthaf 

<.i  mvjya.f  2>riodol,  er  egluro  y  gvnrionedd  y  pregethai  arno,  yn 

'/ystal  ag  er  addurno  y  cyfaoTsoddiad.     Yr  oedd  ei  feddwl  yn 

wir  farddonol.      Yr  oedd  ei  athrylith  3'n  canfod  yn  y  gwrth- 

ddrychau  naturiol,  ag  yr  ydoedd  yn  dyf od  i  gyf arfj^ddiad  a  hwynt 

trwy  ei  synwyrau  corphorol,  wirioneddau  mawrion,  3-sbrydol  a 

thragw3'ddol,   yn   cael  eu  cysgodi  gandd3-nt,  a'u  hadlew3^rchu 

trw3-dd3'nt ;  ac  yr  oedd,  ar  unwaith,.  3'n  c3^dio  yn  y  naturiol,  ac 

3'n  anadlu  3'nddo  anadl  einioes  yr  3'sbrydol  yr  oedd  yn  gysgod 

o  bono,  nes  ei  ddwyn  3'n  enaid  byw,  nerthol  a  phr3'dferth, — 

gerbron  meddyliau  ei  wrandaww3^r.     Yr  oedd  y  gallu  liwn  yn 

naturiol  3^  gryf  iawn  3'nddo ;  ac  nid  ydym  3'n  ammeu  dim,  pe 

buasai  wedi  cael  ganddo  y  meithriniad  a  ddj'lasai  gael,  na  buasai 

wedi  dyfod  3'n  llawer  cr3'fach.      Ond  i'r  gwrthwyneb  3m  hollol 

3'-  gwnelai  efe.     Yn  ystod  3'  p3'mtheg,  neu  3'r  ugain  mlynedd 

diweddaf   o'i  oes,  yr  oedd  fel  pe  buasai  wedi  penderfynu   ei 

gadw  i  lawr  3'n  gwbl.     Yn  3'r  aw3'dd  gwirioneddol  a  chryf  oedd 

ynddo  am  achubiaeth  eneidiau  ei  wrandawwyr,  yr  oedd  mor 

eiddigus  o  bob  cynh3'rfiad  ar  eu  teimladau  ag  y  gallent  hwy  ei 
3  N 


930  TENNOD  XVI, 

gamgymmeryd  am  Jdylauwad  achubol  ar  eu  calonau,  fel  ag  i 

osgoi  pobpcth  a  dueddai  i  oglais  dim  ar  eu  tymiierau ;  ac  yn  y 

cyfFredin,  yn  ei  gyfyngu  ei  hunau  yn  gwbl  i  gyflwyniad  syml  o'r 

gwirioncdd  gyda  difrifwch  a  dwysder  ger  eu  bron.     Nid  oes  un 

amheuaeth,  yn  ein  meddwl  ni,  nad  oedd  efe  yn  hyn  yn  cam- 

gymmeryd  yn  fawr,  a'i  £od,  trwy  liyny,  nid  yn  vinig  yn  gwueuthur 

mesur  o  gam  ag  un  o  nodweddau  arbenig  ei  feddwl  ei  liun,  ond 

yn  amddif adu  lliaws  o'i  wrandawwyr  o'r  hyn  a  f uasai  yn  fantais 

neillduol  iddynt,  i  dderbyn  y  gwirioneddau  a  draddodid  ganddo 

i  mewn  i'w  meddyliau.      Yr  oedd  yr  egwyddor  areithyddol  a 

ly wodraethai  ei  feddwl  e£  yn  y  cyfyngiad  hwn  ar  ei  ddychymyg, 

yn  sicr  yn  un  lioUol  gywir.    Nid  pryddest,  nid  cywydd,  nid  awdL 

— nid  barddoniaeth  o  unrhyw  f'ath  yw  pregeth.     Amean  y  preg- 

ethwr  ydyw,  o  leiaf,  a  ddylai  £od, — addysgu  nid  difyru;  perswadio 

ei  wrandawwyr,  nid  rhoddi  hyfrydwch  iddynt.    A  phan  y  byddo 

un  yn  llefaru,  mewn  teimlad  dwfn  a  dwys,  er  ceisio  perswadio 

dynion,  y  mae  y  dychymyg  yn  naturiol  yn  cael  ei  flrwyno;  y  mae 

yr  iaith  yn  symleiddio;  y  mae  yr  ehediadau  barddonol  yn  darfod; 

ac  y  mae  y  cymhelliadau  a  ddefnyddir   ganddo,   yn   cael   eu 

gwasgu,  gyda  holl  angerddolder  y  teimlad  sydd  yn  ei  feddiannu, 

ar  feddyliau  ei  wrandawwyr.     Ac  os  bydd  cymhariaeth  yn  cael 

ei  defnyddio,  y  mae  bono  bob  amser  yn  cael  ei  dwyn  i  mewn  nid 

i  addurno  ond  i  egluro;  nid  i  foddhau  chwaeth,  neu  i  oglais 

teimladau  y  rhai  a  annerchir,  ond  er  mantais  i'r  gwirionedd 

weithio  ei  ffordd  yn  rhwyddach  i'w  dirnadaeth  ac  yn  ddyfuacli 

i'w  calonau.     Dyna,  yn  ddiammeu,  fel  y  teimlai  ac  y  gweithredai 

Mr.  Rees.     Ond,  fel  ag  y  dy wedasom,  yr  ydym  yn  tybied  ei  fod 

ef  yn  cyfyngu  3'n  ormodol  arno  ei  hunan,  fel  ag  i  droi  draw  yn 

fynych  y  gymhariaeth  brydferth  er  egluro  a'i  cynnygiai  ei  hun 

iddo.     Yr  ymattaliad  hwn,  yn  ddiammeu,  a  barai  na  byddem  yn 

cael  ganddo  ef  ond  yn  anfynych,  y  gymhariaeth  fawr  a  phryd- 

ferth  a  chyflawn,  o  nodwedd  hollol  Filtonaidd,  a  geid  mor  ami 

yn  mhregethau  ei  gyd-oeswr  galluog  o  Dalsarn  (Gwel  ei  Gofiant, 

tudal.  983—986).     Yr  oedd  y  gallu  yn  naturiol  yn  Mr.  Rees  yn 

nodedig  o  gryf ;  ond  yr  oedd  efc,  er  ys  blynyddoedd,  wedi  cym- 


HANES   BYWYD   HENRY    REES.  931 

mcryd  llawer  o  yrndrech  i'w  gadw  i  lawr,  ac  y  mae  yn  syn  na 
bnasai  wedi  ei  ddarostwng  yn  llwyr.  Eithr  yr  oedd  yn  rhy  gryf 
ynddo  i  hyny.  Yn  mhob  pregetli  braidd  i'r  diwedd,  fe  geid  digon 
o  brofion  nad  oedd  wedi  llwyddo  i'w  ladd,  ond  fod  by wyd  nerthol 
yn  parhau  ynddo.  Gwelid  ei  ddych3^rayg,  yn  fynych,  yn  hofran 
yn  hyfryd  ac  esmwyth  uwch  ben  y  gwirionedd  ;  ac  weithian 
yn  disgyn  yn  ddisymwth  arno ;  yn  eymmeiyd  gat'ael  eryraidd 
ynddo ;  a  chan  ymddyrchafu  yn  hoew  ar  ei  adenydd,  yn  ehedea; 
gydag  ef,  yn  fawreddig  a  gogoneddus,  yn  nghanol  y  nef. 

Yn  mhregethau  blynyddoedd  cyflawnder  ei  nerth,  fe  fyddai  yr 
ehediadau  hyn  yn  gwbl  gyffredin.  Byddent  Avcdi  eu  britho  a  r 
delweddau  prydferthaf.  Gadawer  i  ni  ddyfynu  rhai  o  honynt 
mewn  rhan  oddiar  yr  argrafF  sydd  iddynt  ar  ein  cof,  o'r  modd  y 
•traddodwyd  hwynt  yn  ein  cly wedigaeth.  Cymmerer  yr  hyn  a 
ganlyn  o'i  Bregcth  ar  Psalm  xc.  12  :  "  Dysg  i  ni  felly  gyfrif  ein 
dyddiau,  fel  y  dygom  ein  calon  i  ddoethineb; " — pregeth  a  gyfan- 
soddwyd  ganddo  yn  nechreu  y  flwj^ddyn  1837,  ac  a  anfonwyd 
ganddo  i'w  chyhoeddi  yn  y  Drysorfa,  ychydig  wythnosau  cyn 
ei  farwolaeth;  ae  y  dygwyddodd  i  ni  ei  chlywed  amrywiol 
weithiau. 

"  Dysg  i  ni  gyfrif  ein  dyddiau  yn  eu  cysylltlad  «•  t/vragytuydd- 
oldeb.  Ac  edrych  arnynt  ynddynfc  eu  hunain  nid  ydynt  ond 
diflanedig  iawn.  Mae  y  Beibl  yn  eu  gosod  allan  trwy  y  pethau 
mwyaf  felly, — chwedl,  hun,  tarth,  cysgod.  Ond  y  mae  pethau 
bychain  iawn  ynddynt  eu  hunain  3m  dyfod  yn  bethau  pwysig 
yn  eu  cysylltiad  a  phethau  mawrion,  ac  yn  enwedig  os  byddant 
yn  ddechreuad  iddynt.  Gwelwch  y  dyddordeb  y  mae  y  teithiwr 
yn  gymmeryd  yn  nharddiad  yr  afon  ardderchog  yna,  sydd  yn 
amgylchynu  mynyddoedd  mawrion,  yn  hollti  dyfFrynoedd  eang, 
yn  troi  ac  yn  trosi  ar  wastadeddau  meithion,  ac  yn  ei  cholli  ei 
hunan,  yn  afon  fawr,  lydan,  ddofn,  a  chref,  yn  yr  eigion.  Ond 
wedi  i'r  teithiwr  fyned  gannoedd  o  filldiroedd  i'w  gweled  yn 
cychwyn,  y  mae  yn  ei  chael  yn  fFrwd  fcchan,  yn  tori  allan  o  lygad 
y  fFynnon  dan  ael  y  bryn,  ac  megis  deigryn  bychan  yn  treiglo  yn 
ddistaw  dros  ei  ruddiau,  pur  wahanol  i'r  modd  y  gwelodd  hi  yn 


932  PENNOD  XVI. 

y  pellder  draw  yii  ymarlhvys  i'r  mur  mavvr.  Felly  dy  einioes 
dithau  :  er  mor  ddiddim  ydyw,  y  mae  pwysigrwydd  aruthrol  yii 
pertJiyn  iddi  megis  dechreu  hanfodiad  diddiwedd.  Pan  y  ganod 
di,  fe  gododd  fFrwd  f echan  i'r  wyneb  a  red  dros  derfynau  ainser  i 
dragy  wyddoldeb.  Edrychwch  ar  y  baban  bychan  newydd  eni,  yn 
gadael  drysau  croth  ei  fam, — i  deithio  a  theithio  a  theithio,  yn  ddi- 
ddiwedd.  Mae  ei  daith  dros  frjmiau  hawddfyd,  a  thrwy  ddyffryn- 
oedd  dyf nion  adfyd.  Mae  ei  daith  trwy  Ij'n  cysgod  angau,  a  thrw}- 
diriogaetliau  tywyll  y  bedd ;  ac  wedi  bod  o'r  golwg  yn  ogofeydd 
dyfnion  marwolaeth  am  oesoedd,  dacw  fo  drachefn  yn  dringo 
llwybr  y  bywyd.  Ar  ei  daith  fe  gyferfydd  a  gorsedd  Duw,  fe 
gyferfydd  a'r  Barnwr  mawr.  A  phan  y  bydd  amser  wedi 
dirwyn  i'r  pen,  a'i  holl  orehwylion  wedi  eu  Icqno  i  fynu  yn  y 
farn  ofnadwy,  dyna  y  pryd  y  byddi  di,  megis  yn  dechreu  byw. 
Dyna  y  pryd  y  byddi  di  megis  wedi  dychwelyd  o'th  daith 
gwmpasog,  ac  yn  dechreu  ymsefydlu  yn  dy  gartref  digyfnewid. 
Os  cliwedl  yw  einioes,  chwedl  a  adroddir  yn  y  byd  a  ddaw  ydyw. 
Os  tarth  ydyw,  tarth  yw  a  rhyw  fryniau  oesol  yn  guddiedig 
ynddo,  a  ddeuant  i'r  golwg  wedi  i'r  tarth  gael  ei  chwythu  ymaith. 
Os  blodeuyn  diflanedig  ydyw,  blodeuyn  yw  a  rhyw  wreiddyn 
yn  perthyn  iddo,  yr  hwn,  wedi  cysgu  yn  y  ddaear  dros  auaf 
marwolaeth,  a  ddeffry  drachefn  yn  ngwanwyn  yr  adgyfodiad,  a 
gwedd  newydd,  ddidranc  a  thragyw^^ddol  arno." 

Byddai  yn  hawdd  i  ni  liosogi  enghreifftiau  o'n  cof  ein  hunan, 
ac  yn  wir  yr  oeddem  wedi  meddwl  am  wneuthur  hyny,  eithr  yr 
ydym  yn  gweled  yr  elem  i  ormod  nieithder.  Ond  troed  y  dar- 
llenydd  a  deimlo  unrhyw  ddyddordeb  yn  y  mater,  at  y  gyfrol 
gyntaf  o'i  Bregethau,  a  sylwed  ar  yr  un  ar  "  Werthfawr  waed 
Crist"  (tudal.  217);  yr  un  ar  '■  Y  Greadigaeth  newydd"  (tudal. 
295) ;  yr  un  ar  "  O'r  corff  gyda  yr  Arglwydd "  (tudal.  430) ; 
yr  un  ar  "  Duw  yn  Mawrhau  y  Gyfraith  "  (tudal.  475) ;  heb  son 
yn  awr  am  y  cyfrolau  ereill, — ac  fe  gaifFddigon  o  brofion  o'r  gallu 
hwn,  ag  yr  oedd  mor  gyfoethog  o  hono,  yn  cael  ei  ddefnyddio 
ganddo  gyda'r  fath  goethder,  ag  i  beri  i  ni  resynu  na  buasai  i'r 
diwedd  yn  rhoddi  mwy  o  feithriiiiad  iddo. 


HANES  BYWYD  HENRY  REES.  933 

Nodwedd  arall  a  berthynai  yn  amlwg  iddo  fel  pregethwr, 
oedd,  ei  amcan  syml  yn  vxistadol,  am  gadicedigaeth  ei  ivrandaiv- 
ivyr.  Y  mae  hyn,  yn  sicr,  i  raddau  mwy  neu  lai,  yn  nodweddu 
pob  gwir  weinidog  i  Grist,  ond  y  mae  gryn  lawer  jm  amlycach 
mewn  rhai  nac  mewn  ereill ;  ac  nid  ydym  yn  meddwl  fod  odid 
neb  erioed  yn  ein  gwlad  wedi  gadael  argyhoeddiad  llwyrach  o 
bono,  yn  meddyliau  y  eynnulleidfaoedd  a  gyferchid  ganddo,  na 
Mr.  Rees.  Gallasai  yn  hyf  ddywedyd,  fel  yr  Apostol  Paul  ei 
hunan :  "  Yr  hwn  yr  ydym  ni  yn  ei  bregethu,  gan  rybuddio  pob 
dyn,  a  dysgu  pob  dyn  yn  mhob  doethineb ;  f  el  y  cyflwynom  bob 
dyn  yn  berfFaith  yn  Nghrist  lesu."  Nid  oedd  yn  ceisio  yr 
eiddo  ei  wrandawwyr,  ond  hwy  eu  hunain,  gan  dreulio  ac  ym- 
dreulio  dros  eu  heneidiau.  Ei  amcan  oedd,  ei  gadw  ei  hun  a'r 
rhai  a  wrandawent  arno.  Cwyn  ei  enaid  yn  ddistaw  ydoedd, — 
'•  Pwy  a  gredodd  i'n  hymadrodd  ?  ac  i  bwy  y  datguddiwyd 
braich  yr  Arglwydd  ? "  A  phan  y  byddai  yn  hir  heb  weled  ar- 
wyddion  llwyddiant,  byddai  braidd  yn  digaloni,  ac  yn  tueddu  i 
ddywedyd  gydar  prophwyd, — "  Yn  ofer  y  llafuriais,  yn  ofer  ac 
am  ddim  y  treuliais  fy  nerth."  Nid  oedd  mewn  un  modd  yn 
ddiofal  o'r  hyn  a  feddyliai  y  bobl  am  dano ;  ac  yr  oedd  hyny, 
am  lawer  o  flynyddoedd,  wedi  bod  yn  gryn  brofedigaeth  a 
blinder  iddo :  bod  yn  gymmeradwy  gan  ei  wrandawwyr,  yn 
boblogaidd  gydar  lliaws,  ac  ennill  safle  o  ddylanwad  yn  y 
Cyfundeb  y  perthynai  iddo.  Ond  yr  oedd  wedi  bod  mewn 
llawer  o  ymdrech  gydag  e£  ei  hunan,  i  ymryddhau  oddiwrth  bob 
amcan  cnawdol  o'r  fath  ;  a  thrwy  ddyfalwch  yn  yr  ymdrech,  yr 
oedd  wedi  llwyddo  yn  hynod,  er  ys  blynyddoedd  cyn  ei  farwol- 
aeth,  i  gael  rhyddhad  rhyfedd  oddiwrth  y  cyfryw  au-ddibenion. 
Yr  ydym  yn  cofio,  amryw  flynyddoedd  cyn  ei  farw,  pan  oedd 
math  o  adolygiad  wedi  ymddangos  mewn  cyhoeddiad  ar  ryw 
gyfansoddiad  o'i  eiddo,  ein  bod  yn  gofyn  iddo,  a  welsai  efe  y 
feirniadaeth  arno  ?  '•'  Na  welais  i,"  meddai  yntau,  "  ac  nid  oes 
arnaf  eisiau  ei  gweled.  Yr  wyf  yn  meddwl  y  gallwn  ddywedyd 
Avrth  yr  adolygydd,  '  Bychan  iawn  yw  fy  marnu  genych  chwi, 
na  chan  farn  dyn.'     Mi  a  fum.  am  flynyddoedd,  yn  gosod  pwys 


doi  PENNOD   XV [. 

mawr  ar  hyny ;  ac  yn  hynod  o  bryderus  j^n  iigliylch  yr  hyu  a 
fedd3'liai  dynion  am  danaf;  ond  yr  wyf  yn  meddwl  fy  mod 
wcdi  colli  hyny  i  fesur  mawr.  Eithr  wedi  i  chwi  ofyn  y 
cwestiwn,  yr  wyf  yn  teimlo  fod  yr  hen  elyn,  ag  y  tybiais  i  fy 
mod  wedi  ei  ddarostwng,  yn  fyw  eto.  Y  mae  ysfa  arnaf  am 
wybod  pa  beth  y  mae  yn  ddywedyd."  "  Nid  oes  dim  pechadurus 
uac  annheilwng,"  meddem  ninnau,  "  hj^d  ag  yr  wyf  fi  yn  gweled, 
mewn  mesur  o  bryder  yn  nghylch  yr  hyn  a  synio  djaiion  call  a 
duwiol  am  danom,  tra  y  cadwom  ni  hyny  yn  ddarostyngedig  i'r 
amcan  o'n  gwella  ein  hunain,  yn  yr  hyn  yr  ydym  wedi  ym- 
gymmeryd  ag  ef."  '"  Digon  gwir,"  meddai  yntau,  "os  gellwch 
chwi  Iwyddo  i  hyny ;  ond  y  drwg  ydyw,  y  mae  y  cwestiwn  o 
hyd  yn  ei  wthio  ei  hunan — Beth  y  mae  y  bobl  yn  feddwl  am 
danaf  ?  Y  peth  a  dd3^munwn  i,  fyddai  gallu  cyfodi  uwchlaw 
pob  pryder  o'r  fath ;  nid  oddiar  ddiystyrwch  ar  f arnau  dynion, 
ond  oddiar  gynnydd  argyhoeddiad  yn  fy  meddwl,  mai  '  yr  hwn 
sydd  yn  fy  marnu  i  y\x  yr  Arglwydd,'  ac  mai  yr  hyn  sydd  bwysig 
i  mi  ydyw  bod  yn  gy mmeradwy  gando  ef.  Fe  fydd  yn  dda 
iawn  genyf  fi  glywed  fod  pobl  dduwiol  yn  cael  rhyw  jangeledd 
i'w  meddyliau  trwy  rywbeth  fyddaf  fi  yn  ddywedyd,  ac  yn 
enwedio-  clywed  fod  rhyw  un  o'r  newydd  wedi  cael  ei  droi 
trwof  i  Iwybr  y  bywyd."  Fe  wasanaetha  hynyna  i  ddangos  y 
drafferth  a  gymmerai  gydag  ef  ei  hunan,  yn  yr  ymgais  am  ei 
buro  ei  hun  yn  ei  amcanion.  Yr  oedd  mor  ymwybodol  o  weith- 
rediadau  lladradaidd  hunan  3m  ymwthio  i'r  galon,  ac  yn  cym- 
meryd  lie  pob  cymhelliad  daionus,  fel  yr  oedd  yn  teimlo  angen- 
rheidrwydd  arno  i  wyliadwriaeth  ac  ymdrech  parhaus,  yn  ei 
erbyn.  Ac  yr  oedd  yn  neillduol  yn  ofni  rhag  gwneyd  ei  geisio 
ei  hunan  yn  amcan  iddo  yn  ei  Aveinidogaeth,  jai  hytrach  nag 
iachawdwriaeth  ei  wrandawwyr.  Ac,  yn  ddiddadl,  yr  oedd  wedi 
llwyddo  yn  hynod  i'w  hargyhoeddi  o  hyny. 

Peth  arall  a'i  nodweddai  yn  amlwg  oedd,  ei  allu  annghyffredin 
i  ddwyn  allan  drefn  yr  efengyl,  yn  ei  holl  gyfiawnder,  ger  bron 
ei  wrandawivyr,  ac  i'w  cau  i  fynu  yn  hollol  iddi  ajn  eu  cadwed- 
igaeth.     Nid  oedd  bosibl  peidio  sylwi  ar  yr  elfen  hon  yn  ei 


HANES   BYWYD   HENRY    REES.  935 

weinldogaeth.  Odid  y  bu  neb  erioed  yn  fwy  hynod  am  hyn. 
Gallasai  ddy wedyd  mor  grocw  a'r  Apostol  Paul  ei  hunan : — "  Ni 
fernais  i  mi  wybod  dim  yn  eich  plith,  ond  lesu  Grist,  a  hwnw 
wedi  ei  groeshoelio  ;  "  ac, — '"'  Xa  ato  Duw  i  mi  ymffrostio,  ond  yn 
nghroes  ein  Harglwydd  lesu  Grist."  Crist  yn  mawredd  ei  berson; 
Crist  yn  haeddiant  ei  aberth ;  Crist  yn  nghyfoeth  ei  ras ;  Crist 
yn  ei  ewyllysgarwch  i  gadw ;  Crist  wedi  ei  wneuthur  i  ni  gan 
Dduw  yn  ddoethineb,  yn  gyfiawnder,  yn  sancteiddrwydd,  ac  yn 
brynedigaeth ;  Crist  yn  nyfnder  ei  ddarostyngiad,  Crist  yn 
ngogoniant  ei  ddj'rchafiad  ;  Crist  j'n  mherfFeithrwydd  ei  esiampl 
ar  y  ddaear,  Crist  yn  effeithiolrwydd  ei  eiriolaeth  yn  y  nefoedd  ; 
Crist  drosom,  Crist  ynom  ;  Crist  yn  bob  peth,  ac  yn  mhob  peth  ; 
— dyma  destyn  mawr  ei  weinidogaeth,  ac  y  dygai  bob  peth  arall 
dan  ddarostyngiad  hollol  iddo.  Nid  oedd  neb  j^n  cymhell  mwy 
ar  ei  wrandawwyr  at  rinweddau, — at  bob  rhinwedd ;  ond  nid 
oedd  neb  mwy  argyhoeddedig  mai  y  llwybr  effeithiol  i  hyny 
ydoedd,  eu  cael  at  Grist  lesu  er  cyfnewidiad  ar  egwyddor  eu 
calon,  a'u  creu  o'r  newydd  ynddo  ef  i  weithredoedd  da.  Cym- 
merer,  er  prawf,  y  dyfynion  canlj^nol  o'i  Bregeth  hynod  ar 
Ddirwest,  yr  hon  a  draddod^yyd  ganddo  yn  Nghj^mdeithasfa  y 
Wyddgrug,  Mawrth  9,  1836,  ac  a  gyhoeddwyd  ganddo  ar  gais  y 
Gymdeithasfa : — "  Er  cadw  barnedigaethau  cyfiawnder  yn  hyn, 
rhoddwch  heibio  feddwdod  tnvy  wir  ddychweliad  at  Dduw  yn 
Nglirist.  Mi  a  garwn  i  ti  ystyried,  fy  nghyd-bechadur,  fod  dy 
waith  yn  byw  yn  y  pechod  hwn,  yn  profi  dy  fod  hyd  yma  yn 

annychweledig  ac  annuwiol Ffrwyth  yvf  meddwdod 

sydd  yn  codi  oddiar  ddaear  dan  felldith,  diwedd  yr  hon  yw  ei 

llosgi Yn  awr,  os  m^mi  gadw  barnedigaethau  yr 

Arglwydd  yn  hyn,  cais,  nid  yn  unig  adael  yr  arferiad  o  feddwi, 
ond  cyfnewidiad  cyflwr,  a  dinystr  ar  lywodraeth  pechod  yn  y 
galon,  trwy  gyfranogi  o'r  duwiol  anian,  a  marwolaeth  i'r  chwant 
yn  ei  wreiddyn,  trwy  fFoi  at  farwolaeth  Crist Ni  ddy- 

,wedaf,  na  chais  waredigaeth  oddiwrth  dy  feddwdod  hyd  oni 
byddi  wedi  dyf od  at  Grist ;  ond  dy wedaf ,  Cais  waredigaeth  yn 

I  ddioedi,  ond  cais  hi  trwy  Grist ;  tyred  ato  ef  am  dani.     Dyma  y 


93G  PENNOD  XVI. 

ffordd  gyntaf,  sicraf,  ie  yr  unig  fTordd  i'w  chad"  (Cyfrol  II L 
tudal.  105,  106). 

Cymmerai  ofal  neillduol  i  osod  allau  oferedd  a  gcudeb  ac 
annigonedd,  pob  peth  o  eiddo  y  pechadur  ei  hunan,  fel  sail 
cymmeradwyaetli  iddo  ger  bron  Duw ;  gan  osod  yn  gwbl  ar  dan, 
yr  hoU  noddf eydd  celwydd  ag  y  mynai  y  pechadur  lechu  ynddynt, 
lies  ei  adael  yn  noeth  ar  y  gwastadedd,  heb  un  gobaith  cael  byw, 
oddieithr  iddo  ddianc  am  ei  einioes  i'r  man  a'r  uniff  fan,  a  drefn- 
odd  Duw  er  diogelwch  iddo.  Ac  fe  wnai  hyny  gyda'r  fath  eglur- 
der  a  grym  ac  effeithiolrwydd  i  gj^dwybod  y  pechadur  ei  hunan, 
fel  y  gallesid  tybied  na  buasai  yn  bosibl  i  neb  oedd  yn  gwrando 
arno,  allu  meddwl  am  ddianc  rhag  y  gosbedigaeth  a  haeddai 
ei  anwiredd,  ond  yn  unig  yn  nhrefn  gras.  Ac  yna,  pan  byddai 
y  gynnuUeidfa  wedi  ei  dwyn  i'r  teimladau  mwyaf  difrifol, 
dychryn  Duw  fel  yn  meddiannu  pob  cydwybod,  nes  peri  i  bawb 
braidd  lewygu  gan  ofn, — fe  ddygai  allan,  yn  y  modd  mwyaf 
gogoneddus,  ddarpariaeth  gras  trwy  lesu  Grist,  er  bywyd  a 
maddeuant  ac  iachawdwriaeth  i'r  pechaduriaid  gwaethaf,  nes 
creu  gobaith  yn  y  fynwes  fwyaf  pryderus,  a  chodi  llawer  i 
orfoleddu  yn  Nuw  eu  hiachawdwriaeth.  Y  mae  cyfaill  anwyl  i 
ni,  Mr.  Daniel  Davies,  Ton,  Ystrad,  Cwm  Rhondda,  wedi  anfon 
atom  ei  deimladau  ei  hunan  wrth  wrando,  ac  wedi  gwrando  Mr. 
Rees,  un  tro  neillduol,  pan  oedd  yn  dwyn  allan  yr  efengyl  fel 
hyn,  ger  bron  ei  wrandawwyr : — 

"  Y  mae  yn  debyg  eich  bod  wedi  cael  haues  Mr.  Rees  yn  y 
ddwy  Gymdeithasfa  olaf  y  bu  ynddynt  yn  y  Siroedd  hyn,  sef 
yn  Rymni,  yn  Hydref,  1865,  ac  yn  Maesteg,  Awst,  1866.  Nid 
oeddwn  yn  dygwydd  bod  yn  Maesteg,  ond  yr  oeddwn  yn  Rymni, 
yr  Hydref  cyn  hyny,  ac  yr  oeddwn  yn  gwrando  Mx\  Rees  yn 
pregethu  yn  yr  oedfa  ddeg  o'r  gloch  yn  Nghapel  Brynhyfryd ; 
a'r  pryd  hyny  y  clywais  ef  uchaf  o  unrhy w  bryd  y  cly wais  i  ef 
erioed.  Cyn  pen  ychydig  funudau  wedi  iddo  ddarllen  ei  destyn 
— yr  atebiad  i  Geidwad  y  carchar, '  Cred  yn  yr  Arglwydd  lesu 
Grist,  a  chadwedig  fyddi,' — yr  oedd  yn  hawdd  deall  fod  y  gyn- 
nuUeidfa yn  ei  law,  i  wneyd  fel  y  mynai  a  hi :  ac  yr  oedd  yntaa 


HANES   BYWYD    HENRY   REES.  937 

fel  un  wedi  ymwregysu  ar  gyfer  gwaith  mawr.  Yr  oedd  awdur- 
dod  nid  yn  unig  yn  ei  eiriau,  ond,  y  tro  hwnw,  yn  ei  lais,  ac  hefyd 
yn  ei  olwg.  Yn  nechreu  y  bregeth,  dysgriliai  drueni  colledig- 
aetli  trwy  bechod  yn  y  byd  hwn,  fel  y  mae  yn  dyfod  i'r  golwg 
yn  rhai  o'r  trefi  mawrion,  Liverpool,  &e.,  ac  yr  oedd  yn  ddys- 
grifiad  manwl,  byw,  ac  ofnadwy  iawn.  Tua  diwedd  y  bregeth, 
pan  yn  ymliw-  ai  wrandawwyr,  gan  eu  haunog  i  gredu  yn  y 
Ceidwad, — Ceidwad  o  ordeiniad  Duw,  yr  unig  Geidwad,  Ceidwad 
cyffredinol,  &c. — cofiaf  ef  yn  dda  yn  ymsythu  yn  y  pulpud,  ac 
ag  un  law  iddo  ar  ei  gefn,  yn  gwaeddi  gyda  nerth  a  chydag 
awdurdod  annghyfFredinol  iddo  ef, — '  Mi  ddy wedais  fod  (johaith 
am  gadwedigaeth  pechadur ;  do,  ac  mi  a  ddy wedaf  fwy  :  y  mae 
cadwedigaeth  pob  un  a  gredo  yn  yr  Ai-ghvydd  lesu,  yn  sicr.' 
Aethum  i  Twyn  Camo  y  prydnawn,  i'r  oedfa  ddau  o'r  gloch,  ond 
buasai  yr  un  peth  i  mi  beidio ;  nis  gallwn  gael  fy  hun  i  wrando 
gair  o'r  pregethau  yno.  Er  iy  mod  yn  eistedd  yn  Nghapel 
Twyn  Carno,  eto  yn  Brynhyfryd  yr  oeddwn  o  ran  fy  meddwi, 
yn  yr  oedfa  ddeg  o'r  gloch,  yn  gwrando  Mr.  Rees.  Yr  wyf  yn 
cofio  fy  mod  fwy  nag  unwaith,  yn  ystod  yr  oedfa  y  prydnawn, 
yn  ceisio  rhwymo  fy  hun  i  lawr  i  wrando  yr  hyn  oedd  yn  cael 
ei  draethu  ar  y  pryd ;  ceisiwn  orthrechu  fy  meddwi,  a'i  orfodi  i 
ddyfod  o  Brynhyfryd,  ond  pan  alwn  fy  hun  i  gof,  yn  yr  un 
man  yr  oeddwn  yn  cael  fy  hun  drachefn,  a  swn  y  colli  a'r  cadio 
yn  mhregeth  y  boreu,  yn  cadw  hyd  yn  nod  swn  y  pregethau 
<lau  o'r  gloch  rhag  dyfod  i'm  clustiau,  chwaithach  eu  cadw  rhag 
cael  lie  yn  fy  meddwi.'  Dyna  adroddiad  syml  Mr.  Davies  o'i 
deimladau  ei  hunan  pan  yn  gwrando  y  bregeth  hynod  hono ;  ac 
mewn  gwirionedd  yr  oedd  y  pregethwr  bob  amser  yn  hynod,  ac 
yn  hynod  iawn,  pan  yn  codi  trefn  yr  efengyl  yn  ei  haddasrwydd 
a'i  digonedd,  ar  gyfer  byd  colledig,  ac  a  i  holl  egni  yn  ymliw  a'i 
wrandawwyr  i  wneuthur  derbyniad  o  honi. 

Yr  oedd  arhenigrwydd  neillduol  yn  cael  ei  osod  ganddo  yn  ei 
iveinidogaeth,  ar  Berson  yr  Arglwydd  lesu  Grist  a'i  latvn.  Yr 
oedd  hyn  yn  rhedeg  trwy  ei  holl  bregethau.  Nid  ydym  yn  cofio  ei 
glywed  erioed  yn  pregethu  ar  Dduwdod  Crist,  yn  bynciol, — gyda  r 


988  PENXOD  XVI. 

amcan  i'w  brofi  megis  gwirionedd;  nac  ar  ei  ddynoliaeth  ychwaith ; 
mwy  nag  j  ch'wsom  ef  ar  lawn  Crist,  er  profi  ei  efFeithiolrwydd, 
yn  erbyn  y  rliai  a  wadent  liyny ;  yn  hytrach,  fe  gymmerai  yr  hyn 
a  olj'gid  ganddo  ef  yn  wirionedd  yr  efengyl,  yn  gwhl  ganiatiiol : 
ac  a'i  CA'fodai  ger  bron  ei  wrandawwyr,  gyda  r  fath  oleuni  ac 
awdurdod  a  nerth,  ag  i'w  hargyhoeddi  yn  eu  cydwybodau  o'i 
bwysigrwydd,  a'u  gadael  oil  byth  yn  gwbl  ddiesgus,  os  gobeitli- 
ient  inewn  dim  arall,  am  gael  dianc  byth  gan  eu  Barnwr.  Yr 
oedd  yn  ofalus  iawn  am  ymdrechu  cael  ei  wrandawwyr  i  synio 
3m  gywir  am  Grist  megis  person ;  person  hyiv,  a  Gwaredwr 
presennol.  Nid  idea,  nid  enw  ar  gyf uniad  perffaith  y  dw^'-fol 
a'r  dynol,  o  ran  drychfeddwl,  yn  syniad  yr  eglwj^s ;  nage ;  ond 
person,  a  bodolaeth  annibynol,  a  hollol  wirioneddol,  yn  eiddo 
iddo.  Ac  nid  person  wedi  bod  yn  byw  yn  y  byd  yma  rywbryd, 
ac  nad  oes  genym  ni  yn  awr  ond  ei  hanes  ;  ond  person  byw,  un 
yn  byw  yn  awr ;  un  agos  atom,  yn  ein  gweled  ac  yn  teimlo  gyda, 
ni,  ac  yn  ein  hymyl  i'n  cynnorthwyo,  mor  wirioneddol  ac  effeith- 
iol,  a  phan  ydoedd  yma  ar  y  ddaear  ac  yn  weledig  i  ddynion, 
yn  nyddiau  ei  gnawd.  Yr  oedd  yn  ofni  fod  ein  syniadau  am 
ddynoliaeth  ein  Harglwydd  lesu  Grist  yn  dra  diffygiol.  "  Peth 
anhawdd  iawn,"  meddai  wrthym  ni  unwaith,  "  ydy w  sylweddoli 
fod  '  Mah  Duw,' '  y  Duiv  Bendigedig  yn  oes  oesoedd!  wedi  dyf od 
yn  ddyn  gwirioneddol  fel  ninnau.  Yn  wir,  yr  ydwyf  fi  braidd 
yn  ammeu,  a  ydyw  yr  hen  Dduwinyddion  goreu  yn  rhoddi  y 
lie  hollol  sydd  yn  y  Beibl,  i  wir  a  phriodol  ddynoliaeth  ein 
Harglwydd.  Eithr  yr  oedd  yn  ddyn  rhyfedd  iawn;  mor 
ryfedd  fel  ag  yr  ydym,  ryw  fodd,  yn  annghofio  ei  fod  yn 
ddyn.  Ond  eto  nid  dyn  ydoedd.  Person  dwyfol  ydoedd.  Ni 
Iju  ei  ddynoliaeth  erioed  yn  hanfodi  arni  ei  hunan,  ac  ar  wahan 
oddiwrth  ei  Berson;  ond  hi  a  gafodd  ei  bod,  o'i  fFurfiad  cyntaf, 
vn  yr  undeb  rhyfedd  a  dirgeledig  oedd  rhyngddi  a'i  Bei'son 
tragj'-wyddol  ef.  Hyn  yn  unig  sydd  yn  ei  esbonio  i  mi,  yn  yr 
honiadau  mawrion  y  mae  yn  wneyd  am  dano  ei  hunan,  ac  yn 
rhoddiad  ei  gnawd  dros  fywyd  y  byd." 

Yr  un  modd,  yr  oedd  arbenigrwydd  neillduol  yn  ei  weinidog- 


HANES   BYWYD   HENRY   REES.  930 

aeth,  arfarwolaeth  Grist  f el  Aherth  dros  ein  pechodaurd.  Yma 
yr  ydoedd  wedi  cael,  ac  yn  cael  bywyd  iddo  ei  hunan.  Yr  oedd 
yn  ymwybodol  o'i  becliadiirusrwydd,  ac  felly  o'i  euogrwydd. 
Yr  oedd  pechod  yn  ei  deimlad  ef,  yr  hyn  ydoedd  hefyd  i'w 
gydwybod, — yn  ddrwg,  yn  fawr  ddrwg,  yn  ddrvvg  yn  erbyn 
Duw,  yu  ddrwg  yn  cyfiawn  haeddu  cosbedigaeth ;  ac  yr  oedd 
ystyriaeth  o'i  sefyllfa  fel  pechadur,  yn  gwneuthur  ei  feddwl  yn 
uodedig  o  ddifrifol.  Yr  oedd  yr  argyhoeddiad  cyson  a  i  medd- 
iannai  o'i  golledigaeth  hoUol  ynddo  ei  hunan,  yn  gosod  gwerth 
annhraethol  yn  ei  feddwl  ar  Gyfryngdod  yr  Arglwydd  lesu  ac 
ar  haeddiant  ei  Abertli  ef ,  fel  unig  sail  ei  obaith  am  faddeuant 
ac  iachawdwriaeth.  Ac,  fel  yr  oedd  yn  gwybod  ac  yn  teimlo, 
nad  oedd  un  gobaith  iddo  ef  ei  hunan  ond  trwy  Grist  lesu,  yn  ei 
lawn  niawr,  felly  yr  oedd  yn  argyhoeddedig  nad  oedd  un 
gobaith  arall  i'w  wrandawwyr;  ac  am  h3'ny  yr  oedd  yn  ym- 
♦Irechu,  a'i  holl  egni,  i'w  cael  oil  ato.  Yr  ydym  yn  cofio  unwaith 
ymddyddan  ag  ef  gyda  golwg  ar  Thomas  Carlyle ;  gwr  a  safai 
yn  uchel  iawn  yn  ei  feddwl  ef  fel  awdwr,  ac  yr  oedd  efe  yn 
teimlo  yn  dra  dyledus  iddo;  ond  un  y  gofidiai  yn  fawr  o'i 
herwydd,  oblegid  nad  oedd  yn  derbyn  lesu  Grist  fel  sail  ei 
obaith  am  f.y wyd  tragywyddol.  "  Ni  wn  i  ddim,"  meddai,  "  pa 
beth  i'w  feddwl  o  bono.  Y  raae  yn  jnnddangos  i  mi  fod  ynddo 
ryw  deimlad  crefyddol  hynod,  ac  yn  sicr  y  mae  ganddo  foesoldeb 
uchel  iawn ;  ac  y  mae  yn  gosod  arbenigrwydd  neillduol  ar  lawer 
o  rinweddau  ag  y  mae  lliaws  o  Gristionogion  yn  dra  difFygiol 
ynddynt;  ac  eto  y  mae  yn  myned  i'r  byd  mawr  gan  wrthod 
lesu  Grist  fel  Gwaredwr.  Beth,"  meddai,  gyda  phryder,  ac 
mewn  t6n  gwynfanus,  "Beth  y  mae  y  dyn  yn  wneyd  yn  ngwyneb 
ei  bechod  ?  Y  mae  yn  rhaid  ei  fod  yn  ymwybodol  o'i  bechadur- 
usrwydd."  "  Prin,"  ebem  ninnau,  "  y  gall  ei  syniad  am  bechod 
fod  yr  un  ag  eiddo  y  Cristion ;  ond  rhaid  ei  fod  yn  edrych  amo 
yn  fwy  fel  afiechyd  nag  fel  bai, — ^fel  anffawd  yn  hytrach  nag 
fel  trosedd."  "  Beth  all  o  fod  yn  wneyd  i'w  gj^dwybod  ?  Nid 
ydyw  erioed  wedi  gweled  pechod  yn  ngoleuni  Jiono,  os  nad 
ydyvf  wedi  ei  weled  yn  rhywbeth  nas  gellir  ei  esgusodi  fel  pe 


940  TENXOD    XVI. 

na  byddai  ond  afiechyd.  Na ; — y  mae  rhyw  ddrwg  ofnadwy 
mewu  pechod,  nad  oes  yn  bosibl  byth,  yn  sicr  i  chwi,  i'r  dyn  a'i 
gwelodd  fel  y  cyfryw,  allu  gobeithio  y  gellir  ymddwyn  ato  yn 
unig  fel  pe  na  byddai  ond  megis  rhyw  ddolur  ar  y  cnawd,  neu 
anhwyledd  ar  y  cyfansoddiad.  Ydj^ch  chwi  yn  cofio  fel  y  mae 
Isaac  Taylor  yn  ei  Saturday  Evening,  yn  dwyn  pechod  i  mewn 
I'el  petli  sydd  ynddo  ei  hunan,  yn  penderfynu  yr  angenrheid- 
I'wydd  am  iawn  er  maddeuant  o  bono  ? "  "  O  ydwyf,"  ebem 
ninnau,  "  yn  cofio  yn  dda  iawn ;  ac  y  mae  yn  ymresymu  yn 
rhagorol,  ac  yn  gwbl  foddlonol,  mi  a  allwn  i  dybied,  i  bob  dyn 
yn  ngoleuni  ei  gydwybod  ei  hunan."  "  Ydy w,"  meddai  yntau, 
"yn  hollol  felly  ;  ac  y  mae  fy  nghydwybod  i  yn  cyd-dystiolaethu 
yn  berfFaith  ag  ef.  A'r  hyn  sydd  yn  ymddangos  i  mi  yn 
rhyfedd  ac  anesboniadwy  yw,  pa  fodd  y  mae  dyn  fel  Carlyle, — 
sydd  yn  ymddangos  i  mi  mor  ddifrifol,  ac  nas  gall  yr  efengyl  yn 
sicr  ddim  bod  yn  ddieithr  iddo, — yn  cael  dim  tawelwch  i'w 
gydwybod,  ac  yn  gwrthod  ei  threfn  hi  yn  ngwaed  Crist  tuag  at 
hyny."  Yr  oedd  yn  ystyried  y  gwirioneddau  hyn  yn  hanfodol  i 
fywyd  yr  efengyl,  ac  felly,  bob  amser,  yn  gosod  arbenigrwydd 
neillduol  arnynt  yn  ei  weinidogaeth. 

Yr  oedd  yn  hynod  o  ofalus  rliag  arjev  unrhyw  ddyfais  neu 
foddion,  a  olygai  efe  meivn  un  tnodd  yn  annheg,  er  cynnyrchii 
efeithiaii  ar  deimladau  ei  wrandaiinvyr.  Yr  ydym  wedi  sylwi 
eisoes  mewn  rhan  ar  hyn,  pan  yn  cyfeirio  at  y  defnydd  cynil 
a  wnelid  ganddo  o'i  ddychyrayg  yn  ei  bregethau.  Ond  yr 
ydoedd  yn  dyfod  i'r  golwg  yn  mhob  modd.  Prin  yr  ydym  yn 
meddwl  y  bu  neb  erioed,  yn  y  cyffelyb  amgylchiadau,  yn  fwy 
hynod  am  hyn.  Yr  oedd  wedi  arfer  pregethu  mewn  gwlad,  ac 
yn  mhlith  pobl,  ag  oeddent  yn  nodedig  am  gyffroadau  ar  eu 
teimladau  a'u  tymherau,  wrth  wrandaw  yr  efengyl ;  a  lie  yr 
oedd  dylanwad  y  pregethwr,  ac  efFeithiolrwydd  ei  weinidogaeth 
er  daioni  i'r  bobl,  i  fesur  mawr  yn  cael  eu  barnu  gan  y  lliaws, 
wrth  yr  effeithiau  a  gynnyrchid  ar  y  pryd  ar  y  gynnulleidfa. 
Ac  yr  oedd  hyny  yn  sicr  yn  tueddu  i  beri  i'r  pregethwr  ofni, 
nad  oedd  dim  daioni  yn  cael  ei  wneyd  trwyddo  yntau,  os  na 


HANES  BYWYD   HENRY   REES.  94-1 

byddai  rhyw  gymmaiat  o  offeitliiau  felly  i'vv  canfod  ganddo.  Yr 
oedd  efe  ei  liunan  wedi  bod  yn  hynod  o  agored  i'r  cyfryw 
gyfFroadau,  pan  ya  ieuanc  ;  ac,  yn  wir,  yu  ei  flynyddoedd  cyntaf 
fel  pregethwr,  yr  oedd  yn  tueddu  i  edrych  ar  y  bregeth  megis 
methiant,  oni  byddai  yn  gweled  rhyw  arwyddion  o  efFeithiau  ar 
y  bobl  ar  y  pryd.  Ond  yr  ydoedd,  er  ys  blynyddoedd,  wedi 
newid  yn  ddirfawr.  Nid  ei  fod,  i'r  diwedd,  yn  diystyru  teimlad, 
na'r  arwyddion  o  bono,  os  cai  le  i  gredu  ei  fod  yn  cyfodi  oddiar 
gyfarfyddiad  y  meddwl  a  gwirionedd  yr  efengyl ;  ond  yr  oedd 
raor  fynych  wedi  gweled  eyffroadau  dwysion  ar  dymherau 
dynion,  heb  unrhyw  arwydd  o  effeithiau  sancteiddiol  ar  eu 
calonau,  fel  ag  y  byddai,  braidd  bob  amser,  yn  ei  flynyddoedd 
diweddaf,  yn  ofni  trwyddo  rhag  dywedyd  na  gwneuthur  dim,  a 
allasai  dueddu  i  gynnyrcliu  y  naill,  heb  fod  yn  gyfaddas  i  gyn- 
nyrcliu  y  Hall.  Fel  yr  oedd  ei  feddwl  wedi  dyfod  i  sylweddoli  yn 
fwy  amcan  mawr  pregethu  yr  efengyl  yn  iachawdwriaeth  eneid- 
iau  dynion,  ac  yn  fwy  arg^-lioeddedig  hefyd,  fod  yr  amcan  hwnw 
i'w  gyrhaedd,  trwy  fod  ei  gwirioneddau  hi  yn  dyfod  i  gyfarfydd- 
iad teg  a'u  meddyliau,  mewn  dirnadaeth  o'i  ystyr  ac  argyhoedd- 
iad  o'i  bwysigrwydd,  yr  oedd  yn  rhoddi  llawer  iawn  llai  o  werth 
ar,  ac  yn  wir  yn  cwbl  annghymeradwyo  pob  cyffro,  ond  fel  y 
byddai  yn  cael  lie  i  feddwl  ei  fod  yn  gynnyrch  dylanwad  teo-  y 
gwirionedd  ar  feddyliau  y  bobl.  Ond  yr  oedd  wedi  sylwi,  gyn- 
nifer  o  weithiau,  ar  gynhyrfiadau  mawrion  ar  dymherau  dynion, 
yn  cael  eu  cynnyrchu  trwy  hyawdledd  a  dawn  a  theimlad  3- 
pregethwr,  pan  y  byddai  eu  buchedd  yn  y  canlyniad  yn  proM 
nad  oedd  unrhyw  gyfnewidiad  wedi  cael  ei  wneyd  ar  eu 
calonau,  oddigerth  eu  gadael  yn  galetach,  ac  yn  fwy  rhyfygus 
i  becliu, — fel  ag  yr  ydoedd  yn  arswydo  drwyddo  rhag  pob  peth  a 
allasai  roddi  achlysur  i  hyny.  Felly  yr  oedd  wedi  myned  i  ofni 
codi  ei  lais ;  i  ofni  pob  cyffro  ar  ei  deimlad  ei  hunan ;  i  ofni  pol) 
cyrahariaeth  yn  y  cyfansoddiad ; — i  ofni  i^oh  peth  a  allasai 
dueddu  i  gynnyrchu  unrhyw  deimlad  yn  ei  wrandawwyr,  na 
byddai  yn  cyfodi  oddiwrth  ddylanwad  y  gwirionedd  ar  eu 
meddyliau.     Yr  oedd  am  gael  yr  efengyl  yn  gyntaf  oil  i  ddeall 


942  PKNNOD   XVT. 

y  bobl,  gan  gwbl  gredu,  a  defnyddio  ei  air  ef  ei  hunau,  mai,  yn 
ol  y  graddau  y  byddai  yn  cael  ei  "  inipio "  i'w  dirnadaeth,  y 
gellid  dysgwyl  efFeithiau  bendithiol  oddiwrtho  ar  eu  calon  a'u 
hymarweddiad.  Felly  ciliai  oddiwrth  bob  peth  a  allai  oglais 
eu  teimladau,  neu  chwareu  ar  eu  dychymyg,  nac  hyd  yn  nod  a 
allai  foddio  eu  cliwaeth  lenyddol,  os  na  byddai  yn  cael  ei  fed 
yn  gyfaddas  i  ymaflyd  yu  eu  cydwybodau,  ac  i  gaethiwo  eu 
nieddyliau  i  ufudd-dod  Crist. 

Dichon  y  gwasauaetha  yr  hanesyu  canlynol,  yu  gystal  a  dim 
a  allem  ddywedyd,  er  gosod  allan  y  tuedd  hwn  oedd  mor  gryf 
ynddo,  ac  yr  oedd  gogwydd  yn  ei  feddwl  ato,  fo  welir,  er  ys 
dros  bum'  mlynedd  ar  hugain  cyn  ei  farwolaeth.  Pan  ar  ein 
ffordd  i  Edinbui'gh,  am  y  tymhor  c^yntaf  i  ni  yno,  ni  a  dreul- 
iasom  y  Sabboth,  Hydref  24,  1841,  a  rhan  o'r  wythnos  ganlyuol, 
yn  Liverpool.  Yr  oeddem  yn  myned  yn  neillduol  i  Liverpool  at  y 
Sabboth  liwnw,  er  mwyn  clywed  y  diweddar  Dr.  Harris,  awdwr 
y  "  Great  Teacher"  a"r  "Mammon,"  yn  pregethu  y  nos  Sabboth, 
ar  agoriad  Capel  presennol  Great  George  Street,  He  yr  oedd  Dr. 
Raffles  yn  weinidog,  wedi  llosgiad  yr  hen  Gapel  trwy  dan.  Ni 
a  gyfarfuasom  a  Mr.  Rees  ar  y  Sadwrn,  ac  a  hysbysasom  iddo 
ein  bwriad  am  y  nos  Sabboth.  Dangosai  aw3'dd  annghyfFredin 
i  ddyfod  gyda  ni,  os  gallai  mewn  uu  modd  ymryddhau  o'r  lie  yr 
oedd  i  fod  ynddo  y  nos  hono.  Ac  fe  Iwyddodd  i  hyny.  Daeth 
atom  yn  lied  hwyr,  yn  llawen  iawn,  i  h3'sbysu  i  ni  y  delai  gyda 
ni.  Aethom  yn  brydlawn  at  y  Capel,  a  buom  yno  gyda  thyrfa 
fawr  yn  dysgwyl  am  agoriad  y  drysau.  Cawsom  le  i  eistedd  yn 
front  y  gallery  gyferbyn  a'r  pregethwr,  ar  ei  law  ddehau.  Yr 
oedd  Dr.  Harris,  y  noswaith  hono,  yn  pregethu  yn  dra  rliagorol, 
yn  ei  dduU  e£ ;  ac  er  mai  darllen  ei  bregeth  yr  ydoedd,  eto  yr 
oedd  yn  cael  gafael  nodedig  ar  sylw  a  theimlad  yr  holl  gynnuU- 
eidfa.  Y  testyn  ydoedd  Isaiah  Ixvi.  1,2:  ac  y  mae  y  bregeth 
i'w  chael  wedi  ei  hargrafiu,  yn  y  gyfrol  gyntaf  o'i  bregethau,  a 
gyhoeddwyd  wedi  ei  farwolaeth.  Pan  oeddem  yn  myned  o'r 
Capel  y  noswaith  hono,  ac  yn  ymddyddan  am  y  bregeth,  a  Mr. 
Rees  yn  ei  chanraol  yn  fawr  iawn  ;  ac  yn  synu  3m  neillduol,  fod 


HANES    BYWYD    HENRY    REES.  943 

cyimulleidfa  mor  fawr  yu  liioddi  y  fath  astudrvvydd,  ac  yn  ym- 
ddangos  yn  teiinlo  mor  ddwys,  tra  nad  oedd  y  pregethwr  ond 
yn  unig  yn  darllen  mor  hamddenol,  Ond  toe,  meddai, — "  Ni  \vn 
i  ddim  yn  iawn,  ychwaith,  ai  fel  yna  y  dylid  pregethu.  Rhy w 
bregethau  syiul,  fel  pregethau  John  Hughes,  Pontrobert,  yn 
egluro  ystyr  yr  efengyl  mewn  iaith  agos  at  ddeall  y  bobl,  yr 
ydwyf  ii  bron  a  meddwl,  ydyw  y  rhai  iawn."  "le,"  meddem 
ninnau,  "  eithr  pregethu  fel  yna  y  byddwch  chwi  er  hyny,  ond 
yn  hytrach  yn  fwy  addurnedig ;  ac  yn  hj'ny,  yr  ydych  yn  sicr 
yn  well  pregethwr  na  John  Hughes,  ac  yn  liawer  mwy  bendi th- 
iol." "  Fel  yna,  ry  w  sut,  y  mae  liawer  o  honom  ni  wedi  rnyn'd  : 
ond  cwestiwn  arall  ydyw,  a  ydym  yn  well  o  herwydd  hyny, 
heb  son  am  fod  yn  fwy  bendithiol."  "  Na,  na,"  meddem  ninnau, 
'•'peidiwch  a  dywedyd  fod  liawer  o  honom  wedi  myn'd.  Ychydig 
iawn  o  honom  sydd  wedi  ceisio ;  a  chwi  a  wyddoch  yn  dda  mai 
ychydig,  beth  bynnag,  sydd  wedi  llwyddo."  Daeth  gyda  ni  nos 
drannoeth  i'r  un  man,  i  wrando  Dr.  Halley,  Manchester ;  yr 
hwn,  yntau,  oedd  ai  bregeth  ganddo  yn  ysgrif enedig ;  ond  yn 
anffodus  a  hysbysasid,  ychydig  amser  cyn  myned  i'r  pulpud,  fod 
Dr.  Fletcher  o  Stepney,  Llundain,  wedi  pregethu  ar  yr  un 
testyn  (Haggai  ii.  9),  y  nos  Wener  blaenorol.  Hysbysodd  Dr. 
Halley  hyny  i'r  gynnuileidfa,  gan  ymesgusodi  oblegid  cymmer3'd 
y  testyn.  Ond  yr  oedd  wedi  cythryblu  yn  gymmaint,  fel  ua 
chafodd  ddim  bias  ei  hunan  wrth  bregethu,  ac  yr  oedd  yn  hynod 
o  ddieffaith  ar  y  gynnuileidfa.  Yr  unig  sylw  ydym  yn  goho 
Mr.  Rees  yn  wneyd,  wrth  i  ni  ddychwelyd  o'r  Capel  y  noswaith 
hono,  oedd : — "  Yn  sicr  i  chwi,  dy weded  dynion  a  fynont,  y 
mae  rhywbeth  mewn  pregethu  effeithiol,  nad  ydyw  y  parotoad 
manylaf  yn  ddigonol  i'w  sicrhau.  Yr  oeddwn  i  yn  meddwl  fod 
y  bregeth  yna  heno  yn  bregeth  dda  iawn ;  yn  llawn  cystal,  am  a 
wn  i,  a'r  bregeth  neithiwr,  ac  eto  yr  oedd  yna  rywbeth  yn 
eisiau,  oedd  yn  amlwg  gyda  r  pregethwr  arall."  "  Ai  nid  ydych 
yn  meddwl,"  ebem  ninnau,  "mai  difFyg  annghof  o  hono  ei  hunan, 
oedd  gwendid  y  pregethwr  heno  ?  Yr  oedd  yn  meddwl  am  Dr. 
Fletcher  yn  pregethu  ar  yr  un  testyn ;  yn  dychymygu  fod  y 


9-U  PENNOD  XVI. 

bobl  yn  tynu  cyinliariaGth  rhwng  y  ddwy  bregeth ;  a  hyny  yn 
ei  attal  i  gael  ei  feddiannu  gaii  ei  bwnc,  ac  felly  i  lefaru  mor 
offeithiol  ag  y  buasai,  pe  heb  glywed  dim  am  Dr.  Fletcher." 
Xid  3'dym  yn  cofio  pa  ateb  a  wnaeth  Mr.  Rees  i'n  sylw  :  ond  yr 
ydym  3-11  cofio  iddo  ddywedyd  ryw  bryd,  yn  ystod  yr  ym- 
ddyddan,  fod  y  cyfarfod  nos  Lun  wedi  bod  yn  llawn  mor 
fendithiol  iddo  cf  a'r  cyfarfod  nos  Sabboth.  Fe  wel  y  darllen- 
ydd  yn  yr  hanesyn  yna, — a  roisom  yn  gyflawn,  er  ei  fod  wedi 
ymestyn  yn  liwy  nag  y  tybiem  y  gwnai, — y  gofal  manwl  a 
gymmerid  ganddo,  i  ymgadw  oddiwrth  Ijob  peth  a  olygai  efe 
megis  moddion  annheg  i  gynnyrchu  efFeithiau  ar  deimladau  ei 
wrandawwyr. 

Nodwedd  arall  arbenig  arno  oedd, — y  gofal  a  gymmerai  i 
osocl  allan  y  hcrthynas  sydd  rhivng  givirioneddau  crefydd  d'i 
dyledswyddau ;  ar  invys  0  fod  y  civhl  yn  arivain  i,  ac  yn 
terfynu  meivn  sancfeiddrwydd  colon  a  huchedd.  Ni  bu  pregeth- 
\vr  erioed  yn  fwy  hynod  nag  ef  am  hyn.  Nid  oedd  yn  sicr  yn 
rhoddi  dim  lie  i  weithredoedd  da  fel  sail  cymmeradwyaeth 
person  pechadur  ger  bron  Duw,  a  defnydd  cyfiawnder  iddo ;  ac 
eto  nis  gellid  cael  neb  a'u  cymhellai  yn  fwy  difrifol  ar  feddyliau 
ei  wrandawwyr.  Dangosai  fod  sancteiddrwydd  yn  cael  ei  osod 
allan  yn  yr  efengyl,  fel  amcan  eithaf  y  bwriadau  tragy wyddol ; 
fel  diben  neillduol  ac  uniongyrchol  marwolaeth  Crist ;  fel  gwaith 
priiodol  ac  arbenig  Ysbryd  Duw  ar  eneidiau  dynion  ;  fel  ffrwyth 
naturiol  eymundeb  trwy  fi'ydd  a  Duw  yn  ordinhadau  yr  efengyl ; 
fel  yr  unig  amddifFyn  ger  bron  y  byd  i  gymeriad  yr  efengyl  yn 
erbyn  y  cyhuddiad  a  ddygir  yn  ei  herbyn  o'i  bod  yn  arwain  i 
benrhyddid,  ac  yn  cefnogi  llygredigaeth ;  fel  yr  unig  brawf 
penderfynol  i'r  credadyn  ei  hunan  o  wirionedd  ei  grefydd ; — ac 
fel  yr  unig  beth  a  gyfansodda  gymhwysder  personol  i  f wynhau 
dedwyddwcli  y  nefoedd  byth.  Arferai  sefyll  llawer,  a  rhoddi 
pwys  mawr,  ar  rinweddau  tyner  Cristionogaeth, — lledneisrwydd 
teimlad,  addf wynder  ysbryd,  gostyngeiddrwydd  calon,  niaddeu- 
garwch,  &c. ;  yn  gystal  ag  ar  y  rhinweddau  cymdeithasol  ag  y 
mae   yr  efengyl  yn  gosod   y  fath  bwys  arnynt, — geirwiredd, 


HANES  BYWYD   HENRY   REES.  945 

gonestrwydd,  sobrwydd,  diweirdeb,  &c.      Byddai  yn  nodedig  o 

fanwl,  eglur,  pendant,  a  thaer,  yn  galw  ar  Gristionogion,   er 

anrhydedd  yr  efengyl,  i  ragori  yn  yr  holl  rinweddau  lijm.     "  O," 

meddai  unwaith,  mewn  cyfarfod  eglwysig  ryw  foreu  Gwener  y 

Croglith  yn  Llundain,  "  0,  na  byddai  ein  holl  bobl  ni,  yn  eu 

h3'mwneyd  ar  byd,  yn  cael  eu  codi  uwchlaw  y  dulliau  isel  a 

arferir  gan  laweroedd  wrth  ei  drin — y  dadleu  a'r  taeru  a'r  siarad 

sydd,  wrfch  brynu  a  gwerthu, — un  yn  gofyn  gormod  a'r  Hall  yn 

cynnyg  rhy  fychan,  at  yr  hen  egwyddor  anrhydeddus  Abraham- 

aidd, — 'Er  ei  llawn  werth  o  arian  rhodded  hi  i  mi."'    A'r  hyn  oedd 

yn  neillduol  ynddo  ef  wrth  lefaru  ar  hyn  oedd,  y  berthynas  a 

ddangosid  ganddo  sydd  rhwng  y  rhinweddau  hyn  a'r  efengyl. 

"  Pregethau  hynod  iawn,"  meddai  wrthym  ni  ry wbryd,  "  ydyw 

pregethau  y  Dr.  Barrow  yna.     Y  mae  yn  dysgu  gwersi  nioesol 

uchel   iawn,   nad   ydyni   ni   ond   anfynych   yn   cyfeirio  atynt. 

Gresyn  na  buasai  ei  ysbryd  wedi  ei  drwytho  yn  fwy  yn  ngwir- 

ioneddau  yr  efengyl."     Ond  yr  oedd  ysbryd  Mr.  Rees  ei  hunan 

wedi  ei  drwytho  drwyddo  ynddynt,  a  byddai  bob  amser  yr^ 

pregethu  y  rhinweddau  yn  eu  cysylltiad  a  hwyut,  ac  fel  fFrwj'tli 

iddynt,     Fel  y  gwelsom  (Cyf.  I.  tudal.  432)  y  dywedai  efe  ei 

hunan  am  y  diweddar  Barch.  John  Parry,  Caerlleon,  y  gellir 

dy wedyd  yn  fwy  priodol  am  dano  ef : — "  Tra  y  gofalai  am  roddi 

arbenigrwydd  dyladwy  i  brif  bynciau  yr  athrawiaeth  iachus, 

gofalai  hefyd  am  bregethu  y  pethau  sydd  yn  gweddu  iddi,  trwy 

egluro   a  chymhell   dyledswyddau    crefydd.      Yn   gyffelyb   i'r 

Apostol  Paul  yn  ei  lythyrau,  disgynai,  yn  nghyflawniad  ei  wein- 

idogaeth  megis  oddi  rhwng  bryniau  yr  arfaethau  tragywyddol, 

dros  faesydd  toreithiog  Bethlehem  a  Chalfaria,  i  lawr  i  ddolydd 

tlysion  buchedd  dduwiol,"     Yr  oeddem  wedi  meddwl  rhoddi  rhai 

enghreifftiau  o  bono  yn  y  rhagoriaeth  hwn  a  berthynai  iddo, 

eithr  yr  ydym  yn  gweled  y  rhaid  i  ni  ymattal.     Eithr  troed  y 

darllenydd  at  ei  bregeth  ar  "  Dclirwest"  (Cyf.  III.  tudal.  105 — 

107) ;  ar  "  Gymmedroldeh  a  Diiwioldeb  "  (Cyf.  II.  tudal.  316) ;  ar 

"  Enllih "  (Cyf.  II.  tudal.   556) ;  ac,  yn  enwedig  ar  "  Gi/bydd- 

dod"  (Cyf.  I.  tudal.  463),  a  "  Giveddi  y  duiuiol  yn  erhyn  cybydd- 
3o 


946  PENNOD  XVI. 

dra "  (Cyf.  II.  tudal  155) ;  ac  efe  a  gaitf  ddigon  o  brofion  o'i 
allu  annghyffredin  i  osod  allan  wirioneddau  yr  ofengyl  mewn 
cysylltiad  ai  dyledswyddau,  ac  heh'd  y  cynlluniau  goreu  pa 
fodd  i  wneuthur  hyny. 

Nis  gallwn  lai  na  chyferbynu  ei  bregeth  ar  "  Gyhydd-dod  "  a  r 
adroddiad  a  roddir  i  ni  gan  Mr.  John  Foster  am  bregeth  i  ]\Ir, 
Robert  Hall  ar  yr  un  mater,  yr  hon  oedd  ei  bregeth  ddiweddaf 
ef.  Nid  oedd  Mr.  Foster  ei  hunan  yn  gwrando  y  bregeth, — yr 
hon  a  ystyrid  yn  arddangos  gallu  meddyliol  hynod, — colled  a 
deiTnlai  yn  ddwys  iawn.  Y  mae  Mr.  Foster,  pa  fodd  bynnag, 
■svrth  sjdwi  ar  y  tuedd  cryf  oedd  yn  Mr.  Hall,  i  ymdrin  a  phob 
pwnc  mewn  gwedd  gyffredinol  ac  arddansoddol,  yn  dywedyd 
fod  dau  gyfaill  y  tro  liwnw,  pan  yn  dychwelyd  o'r  Capel,  yn 
ymddyddan  a  u  gilydd,  ac  yn  cyd-ganmol  y  bregeth  yn  fawr. 
Ond  toe,  meddai  un  o  honjmt  wrtli  y  Hall, — "  Pregeth  ardderchog 
— eto  paham  y  traddodid  y  fath  bregeth  ?  Cauys  y  mae  yn 
debyg  nad  oedd  cymmaint  ag  un  yn  y  gynnulleidfa,  er  nad 
oeddent  oil  yn  rhydd  oddiwrth  y  drwg  a  gondemnid  gan  y 
pregethwr,  eto  a  f uasai  yn  cymhwyso  y  bregeth  mewn  un  modd 
ato  ei  hunan."  "  Yr  oedd  Mr.  Hall,"  meddai  Mr.  Foster,  "  wedi 
defnyddio  ei  holl  allu  i  draethu  ar  ariangarweh  megis  egwyddor 
'  noeth  yn  y  galon ;  ac  nid  oes  odid  neb  a  gydnabydda  ei  fod  yn 
caru  arian  mewn  ystyr  felly,  ac  er  eu  mwyn  eu  hunain."  Ond 
nis  gallai  neb  ddwyn  y  fath  wrth-ddadl  yn  erbyn  y  modd  y 
b3'ddai  Mr.  Rees  yn  ymdrin  a'r  mater  hwn  mwy  nag  a  materion 
ereill.  Yn  wir,  fe  fyddai  efe  yn  olrhain  y  drygau  y  byddai  yn 
traethu  arnynt,  i'r  amrywiol  fFurfiau  yn  y  rhai  yr  amlygant  eu 
hunain  yn  y  cymeriad,  gyda'r  fath  fanylder,  ag  i  beri  i  bob 
gwrandawv/r  meddylgar  a  difrifol,  fod  yn  barod  i  waeddi  mewn 
arswyd,  Ai  myfi  yw  ?  Troed  y  darllenydd  at  y  pregethau  y 
cyfeiriasom  atynt,  ac  efe  a  gaifF  enghreifFtiau  nodedig  o  hono 
yn  hyn. 

Yr  oedd  yn  fanwl  iaiun  nieiun  gosod  allan  yr  ymdrech 
parhaus  sydd  yn  angenrheidiol  ar  du  y  credadyn,  er  cyrhaedd 
y  sancteiddrwydA  a  ofynir  gan  ei  grefyd,d,  ac  sydd  anhehgorol  er 


HANES   BYWYD   HENRY   REES.  947 

ei  gysur  ei  hunan,  ac  er  bod  yn  gymmeradvjy  gan  ei  Arglwydd. 
Dlchon  niai  yn  hyn  y  teimlid  ef  yn  fwyaf  hynod  o  bob  petli 
gan  lawer  o'i  wrandaNvwyr.  Yr  oedd,  yn  ei  bregethau,  yn 
arddangos  y  fath  gydtiabyddiaeth  a  gweithrediadau  llygredig- 
aeth  eu  calonau  hwy,  ac  yn  dynoethi  gydar  fath  eglurder 
amrywiol  gynlluniau  yr  un  drwg  \\y  harwain  ar  g^T-fciliorn 
oddiwrth  bethau  dwyfol,  fel  yr  oeddent  yn  gweled  eu  meddyl- 
iau  yn  cael  eu  darllen  ganddo  jn  hollol :  ac  yr  oeddent  yn  synu 
pa  fodd  yr  oedd  un,  a  ystjTid  ganddynt  hwy  mor  dduwiol,  yn 
gallu  bod  mor  gyfarwydd  a  r  tueddiadau  drwg,  y  teimladau  an- 
sanctaidd,  a'r  amcanion  isel  yr  oeddent  hwy  mor  ymwybodol  o 
honynt  ynddynt  eu  hunain.  Ond  cael  y  cwbl  ynddo  ei  hunan 
y  byddai  efe.  Ac  yr  oedd  jn  synio  fel  y  gwr  doeth, — ''  Megis 
mewn  dwfr  y  mae  wjmeb  yn  ateb  i  wyneb,  felly  y  mae  calon 
dyn  i  ddyn"  (Diar.  xxvii.  19).  Dyna  ydym  yn  gael  ganddo  ei 
hunan,  pan  yn  ymliw  ai  gyfaill  anwjd,  y  diweddar  Mr.  Hughes, 
Abergele,  yn  y  llythyr  hynod  o'i  eiddo  ato,  a  gawn  yn  y  Cofiant 
hwn  (C3^f.  I.  tudal.  205— 207) :— "  Gwj^bod  a  chofio  fy  hen 
gastiau  fy  hun,  sydd  yn  peri  i  mi  ddywedyd  y  pethau  hyn." 
Yr  oedd  ei  sylw  manwl  ar  ei  galon  ei  hunan,  fel  ag  yr  oedd 
wedi  ei  hadnabod  trwy  hir  brofiad,  yn  ngolcuni  yr  Ysbrj^-d  Glan 
ar  yr  Ysgrythyrau  Sanctaidd,  a  thrwy  ysgrifeniadau  Dr.  Owen, 
wedi  ei  wneuthur  yn  dra  hyddysg  yn  ei  holl  ystrywiau,  ac  wedi 
rhoddi  iddo  fesur  annghyffredin  o  adnabyddiaeth  o  dwyll  pechod., 
ac  o  ddichellion  y  diafol.  Felly  yr  oedd  yn  teimlo  gydil  golwg 
arno  ei  hunan;  ac  oddiar  hyny  yn  dysgu  ereill,  nad  oedd  unrhyw 
obaith  am  oruchafiaeth  iddynt  ond  trwy  wyliadwriaeth  gyson, 
trwy  ymdrech  parhaus.  "  Brwj^dr,"  meddai,  "  ydy w^  holl  oes  y 
Cristion.  Ymdrech  yn  erbyn  pechod :  pob  pechod ;  pechod  3'n 
ei  holl  ffurfiau ;  pechod  yn  ei  holl  achlysuron ;  pechod  ynddo  cf 
lei  hunan.  Nid  oes  obaith  i  ti  ond  trwy  gymmeryd  atat  holl 
arfogaeth  Duw."  Ceir  enghreifftiau  lawer  o'r  nodwedd  hwn 
ynddo,  yn  y  pregethau  a  gyhoeddwyd  o'i  eiddo ;  yn  enwedig  yr 
un  ar  "  T  duiviol  wedi  ei  orchfygu  gan  bethau  anwir  "  (Cyf .  II. 
tudal.   302),  a'r  un   ar  "  Orefydd  Bdifrivyth,"  a'r  "  Perygl  o 


94S  PENNOD  XVI. 

adfeUlad  oddiwvth  Grist  a'r  Efengyl"  (Cyfrol  III.  tudal.  55 — 
73  a  235—254). 

Yr  oedd  yn  nodedig  o  ddediuydd  yn  y  cyjiivyniad  a  ivnelid 
gatiddo  or  Efengyl  ger  bron  el  wrandawwyr, yn  el  Darpariaeih 
<ir  gyfer  yr  Ynidrecli  Jnun.  Yn  hyn  yr  oedd  yn  ardderchog.  Yr 
oedd  Crist  lesu  ganddo  ef  nid  yn  unig  yn  gyfiawnder  end  yn 
sancteiddrwydd.  Yr  oedd  yn  ymdeimlo  cymmaint  a  halogrwydd 
ei  natur,  ac  yn  cael  pechod  mor  £y w  a  chryf  ynddo,  fel  y  buasai 
yn  anobeithio  yn  liollol  am  yniwared  byth  oddiwrtho  oni  buasai 
darpariaeth  gras.  Ni  chyfarfuasom  ni  a  neb  erioed  yn  yra- 
ddangos  i  ni  yn  teimlo  cymmaint  oddiwrth  ei  lygredigacth.  Y 
niae  yn  wir  na  byddai  efe  bytli  yn  rhodresu  unrliyw  deiralad ;  a 
byddai  yn  cymmeryd  gofal  neillduol  rhag  gadael  hyd  yn  nod 
i'w  deimlad  crefyddol,  pan  yn  llefaru  wrth  ddynion,  ei  gynhyrf  u 
fel  ag  i  ymgais,  neu  ymddangos  yn  ymgais,  am  yr  hyn  a  olygai 
efe  yn  ddylanwad  annheg  arnynt.  Ond  wrth  wedd'io  yn  gy- 
hoeddus,  weithiau,  fe  fyddai  ei  deimladau  megis  yn  ei  orchfygu, 
nes  y  byddai  wedi  annghofio  yn  gwbl  y  gynnulleidfa  o'i  am- 
gylch;  ac  yn  nghymundeb  ei  ysbryd  a  r  Duw  Mawr,  yn  ymdreiglo 
wrth  ei  draed  mewn  hunan-ffieiddiad  ac  edifeirwch  a  diolchgar- 
wch,  nes  gwneyd  y  weddi  yn  un  i'w  chofio  bj^th.  Yr  ydym  yn 
cofio  un  tro  yn  nodedig  felly,  mor  nodedig,  fel  yr  ydym  \  ii 
petruso  a  ddylem  roddi  cyhoeddusrwydd  iddo,  rhag  i  ni  ddwyn 
.])eth  mor  gysegredig  ger  bron  neb  ansanctaidd  i'w  gam-ddeall  a'i 
ddij^'styru.  Eto  y  mae  yn  rhan  wirioneddol  o'i  hanes  ef.  Yr 
oeddem  y  Sabboth  cyntaf  yn  Mai,  yn  y  llwyddyn  184S,  yn 
Nghyfarfod  Blynyddol  yr  Amwythig,  yr  unig  dro  erioed  i  ni  fod 
yno  gydag  ef.  Yr  oedd  y  diweddar  Mr.  Roger  Edwards  hefyd 
yno.  Yn  y  Cyfarfod  Eglwysig  a  gynnelid  yno  am  banner  awr 
wedi  wyth  yn  y  boreu,  yr  oedd  Mr.  Rees  yn  dechreu  y  cyfarfod, 
yn  y  dull  arferol,  trwy  ddarllen  a  gweddio.  Yn  bur  fuan  wedi 
dechreu  gweddio,  fe  ymollyngodd  i  ryw  daerni  a  difrifwch  a 
gafael  gyda  i  Dad  nefol,  na  welsem  ac  na  chlywsem  ni  braidd 
ddira  cyffelyb  erioed.  Parliiiodd  i  weddio  am  amser  maith  heb 
un  arwydd  ei  fod   yn  bwriadu  rhoddi  heibio ;    ac  yr  oedd   y 


II AXES   BYWYD   HENRY   REES.  941) 

oynnulleidfa  braiJJ  oil  inewn  toimlai.1  hyiio'l,  lliaws  yn  wylo, 
ereill  weili  cyfodi  ar  eu  traed,  ac  inewn  syndod  yn  gwrandaw.  Yr 
oedd  yiitau  jm  parhau  i  fyned  rhagddo.  Ryw  bryd  dyna  efe  fel 
yu  ei  aunghofio  ei  hunan,  ac  yn  troi  i'r  person  cyntaf  unigol,  ac  yu 
gweddio  drosto  ei  hun,  fel  pe  buasai  yn  ei  ystafell  ddirgel,  ac  yn 
d3'wedyd, — "Diolchiti!  Diolchiti!  Diolchiti!  am  gadw  creadur 
mor  lygredig  rhag  tynu  gwaradwydd  ar  dy  Enw  mawr.  Diolch  i  ti 
am  beidio  fy  ngollwng  yn  ysglyfaeth  i'ni  chwantau,  rhoddi  lie  i'tli 
elynion  dy  gablu,  a  myned  fy  hunan  yn  gan  i  ynfydion.  Diolch  I 
Diolch !  Diolch !  Wedi  byw  yn  y  dref  annuwiol  hon  am  dros 
bymtheng  mlynedd,  gyda  chalon  mor  ddrwg,  diolch  i  ti !  nad  oes 
yma  yr  un  twll  tywyll  o'i  mewn  ag  y  mae  arnaf  ofn  ei  weled, 
fel  lie  y  bum  i  ynddo  yn  pechu  yn  dy  erbyn  di.  Diolcli  i  ti ! 
Dal  fi  hyd  y  diwedd,  Nefol  Dad.  Hyd  y  diwedd !  '  Y  neb  a 
barhao  hyd  y  diwedd  hwnw  a  fydd  cadwedig.'  Dal  fi  hyd  y 
diwedd,  Arglwydd."  Ar  hyny  fe  waeddodd  rhyw  frawd  dros  y 
Capel,  "Amen,  ac  Amen;"  ac  fe  deimlodd  yntau  ar  unwalth 
fod  ereill  yno  yn  gwrandaw,  ac  fe  derfynodd  y  weddi  jni  ddioed. 
Erbyn  hyn,  er  y  teimladau  dwys  yr  oedd  pawb  ynddynt,  yr 
oedd  braidd  yn  ddigrifol  i  ni  sylwi  ar  y  brofedigaeth  yr  ydoedd 
efe  ynddi.  Yr  oedd  yr  amser  wedi  myned  yn  rhy  bell  i  feddwl 
cadw  cyfarfod  eglwysig,  a'r  gynnullcidfa  yn  dechreu  casglu  at  yr 
oedfa  gyhoeddus.  Ymddangosai  wedi  digio  wrtho  ei  hunan,  ac 
wrthym  ninnau  hefyd  am  na  buasem  yn  rhoddi  terfyn  yn  gynt  ar 
y  weddi.  "Paham  na  buasech  yn  fy  attal?  Nid  oes  dim  rheswm 
mewn  peth  fel  hyn.  Paham  na  buasech  chwi  yn  tynu  yn  fy  nghAt 
i?"  A  mynai  i  ni  ddywedyd  rhywbeth,  mewn  ffordd  o  gyfarchia<l 
i'r  eglwys  yn  y  lie,  cyn  terfynu  y  cyfarfod  hwnw,  a  dechreu  y  Hall. 
Yr  oedd  mewn  gwirionedd  yn  ymdeimlo  yn  ddwfn  a  i  lygred- 
igaeth,  ac  eto  yn  gweled  digon  ar  ei  gyfer  ei  hunan,  ac  ar  gyfer 
pob  pechadur  a  annerchid  ganddo,  yn  y  drefn  trwy  lesu  Grist. 
A  byddai  wrth  fodd  ei  galon,  ac  megis  un  yn  ymloddestu  yn 
narpariaeth  gras  ar  gyfer  sancteiddio  y  creadur.  Wedi  darlunio 
aneffeithiolrwydd  pob  moddion  arall  i  hyny,  efe  a  ddywed, — 
"Ond  mi  ddychymygaf  fod  y  pechadur  cryuedig  a  theimladol 


950  PENNOD  XVT. 

yn  barod  i  of yn  bellach,  Wei,  a  oes  dim  gobaitli  ?  ai  pecliu  y 
b3-ddaf  yn  ddiddiwedd  mwy  ?  a  ydwyf  fi  byth  i  fod  yn  greadur 
euog,  aflan,  a  llygredig — byth  i  fetbu  gwneuthur  y  peth  da  yr 
wyf  yn  ei  ewyllj^sio,  ond  i  wneuthur  y  drwg  yr  hwn  nid  wyf 
yn  ei  ewyllysio  ?  a  ydyw  yr  ymladdfa  yr  wyf  yn  ei  theimlo  yn 
fy  mynwes,  i  barhau  yn  oes  oesoedd  ?  neu  a  ydyw  i  ddiweddu 
yn  nghadarn  arglwyddiaeth  pechod  av  fy  enaid,  a'm  gadael  yn 
ellyll  ysgymunedig  i  ddiafol,  ac,  fel  y  diafol,  i  bechu  am  b3^th, 
am  byth  ?  Attolwg,  a  oes  dim  gobaith  i'm  bath  i  ddyfod  yn 
sanctaidd  a  difeius  ?  Da  genyf  allu  ateb,  Oes,  fy  enaid,  y  mae 
gobaith !  Gwel  obaith  yr  ef engyl.  Beth !  a  oes  gobaith  i  mi, 
bechadur,  ddyfod  yn  debyg  i  Dduw — bod  yn  sanctaidd  megis  y 
mac  Efe  yn  sanctaidd  ?  Oes,  medd  yr  arfaeth  dragy wyddol — 
oes,  medd  iawn  y  groes — oes,  medd  eiriolaeth  y  Prynwr — oes, 
medd  cariad  a  nerth  yr  Ysbryd  Glan — oes,  medd  galwadau  ac 
annogaethau'r  Beibl — oes,  medd  addewidion  y  Duw  y  mae  yn 
anmhosibl  iddo  fod  yn  gelwyddog — oes,  medd  dy  hen  daid  a'th 
hen  nain  dy  hmi  sydd  heddyw  yn  berfFaith  sanctaidd  yn  y 
nefoedd!  Oes,  y  mae  gobaith  i  ti'r  truan,  ag  sydd  yn  wylo 
uwch  ben  oes  lawn  o  gamwedd,  a  chalon  lawn  o  bla;  digon 
llawn  i  lenwi  oes  arall  o  gamweddau,  ie,  oesau  tragywyddol 
(Cyf.  IL  tudal.  395—396). 

Byddai  yn  hawdd  iawn  i  ni  ddyfynu  rhanau  helaeth  o'i  Breg- 
ethau  argrafFedig  i'r  un  ystyr.  Yr  oedd  ei  weinidogaeth  ar  hyn  yn 
uodedig  o  galonogol  i  bobl  dduwiol,  yn  eu  hymdrech  yn  erbyn 
pechod,  ac  yn  dyheu  am  burdeb.  Mae  genym  gof  neillduol  am 
ein  hen  fam,  wedi  cael  ysglyfaeth  lawer  yn  ei  theimlad,  wrth 
wrandaw  arno  yn  pregethu  yn  Nghapel  Netherfield  Road,  ryw 
nos  Sabboth  yn  mis  Awst,  1868.  Wedi  i  ni  gyrhaedd  y  ty  y 
noswaith  hono,  ni  a  ofynasom  iddi,  "Wei,  pa  fath  bregeth  a 
o-awsoch  chwi  heno  ? "  "  Pregeth  ogoneddus,"  meddai  hithau ; 
'•'  yr  efeng}^  ei  hunan  i  un  fel  fi,  ac  i  bob  un  sydd  yn  hiraethu 
am  'ddyddiau  pan  ddarfyddo  pechu'n  Ian.'"  "Wei,"  meddem 
ninnau,  "pa  beth  oedd  o  yn  ddywedyd?"  "Yr  oedd  o  yn 
dywedyd  pob  peth,"  meddai  hithau.     " '  A  wyt  ti,'  meddai,  '  yn 


HANES  IJYWYD   HENRY   REES.  951 

blino  ar  y  wlad  He  y  mae  pecliu  ?  A  ddymunit  ti  dy  gael  dy 
liunan  yn  bur,  megis  ag  y  mae  yntau  yn  bur  ?  Wyt  ti  yn  cael 
dy  serchiadau  yn  ddaearol  ?  dy  feddyliau  yn  dueddol  i  grwydro 
at  bethau  gwaharddedig  ?  dy  elynion  3'sbrydol  yn  lliosog  ac  yn 
gryfion,  a  thithau  yn  eiddil  a  dinerth  ?  le,  dyna  fel  yr  ydwyf. 
Wei  tro,  greadur  gwan,-  at  lesu  Grist.  Ymdrecha  gadw  dy 
feddwl  mewn  cymdeithas  ag  ef.  Gan  edrycli  aruo,  ti  ddeui  yn 
raddol  yn  debyg  iddo.  Pe  buasech  yn  edrych  ychydig  amser 
yn  ol,  ar  y  maesydd  gwenitli  sydd  yn  y  wlad  y  dyddiau  hyn  yn 
addfed  i'r  cynhauaf,  chwi  a'u  gwelsech  heb  ddim  ond  gwyrdd- 
lesni  drostynt  i  gyd.  Ond  dyna  yr  haul  yn  troi  atynt,  ac  yn 
[dywedyd  wrthynt,  — '  Edrychwch  chwi  arnaf  ti,  mi  edrychaf 
linuau  arnoch  chwithau;  ac  mi  tVch  gwnaf  chwi  yr  un  lliw  a  mi 
I  fy  hunan  cyn  pen  hie' "  Ni  a  gofiwn  byth  eiriau  ein  hanwyl 
fam  : — "  Yr  ydwyf  yn  meddwl,  yn  wir,  fy  mod  innau  yn  dechreu 
raelynu,  tipyn."  Yn  wir,  Crist  lesu  oedd  ei  bob  peth  ef  am 
Sancteiddhad,  yn  gj'^stal  ag  am  Gyfiawnhad ;  am  obaith  iachad 
oddiwrth  yr  holl  lesgedd,  fel  am  faddeuant  o'r  holl  anwireddau. 
Yr  ydym  yn  cofio  am  dano  yn  pregethu  yn  y  Bala,  un  noswaith 
pryd  yr  oeddem  ni  yno  yn  yr  Ysgol,  pan  ar  ei  daith  i  Gym- 
deithasfa  Dolgelleu,  yn  Hydref,  1839,  nid  ryw  lawer  o  amser 
wedi  ei  ddychweliad  o'r  America.  Yn  y  Bala,  y  tro  hwnw,  yr 
oedd  yn  codi  Crist  lesu  yn  ein  natur  ni,  ac  yn  fy w  yn  awr,  i 
gynnorthwyo  y  credadyn  yn  wyneb  ei  holl  eisiau.  "  Dos  ato," 
meddai,  "  fel  yr  wyt,  a  dos  ato  yn  dy  holl  anghenion.  Dos  ato 
yn  dy  euogrwydd  am  faddeuant,  dos  ato  yn  dy  aflendid  am 
lanhad.  Dos  ato  yn  dy  ddylni  am  arweiniad,  dos  ato  yn  dy 
wendid  am  gjmhaliaeth  a  nerth.  Os  bydd  y  baich  yn  drwm, 
gofyn  iddo  ef  am  help  i'w  ddwyn.  Os  bydd  y  gelynion  yn  ami 
8.C  yn  ymosod  yn  egniol  yn  dy  erbyn,  galw  arno  ef  i  ddyfod  yn 
blaid  i  ti.  Os  bydd  y  cwpbwrdd  yn  wag,  dywed  wrtho  ef  cyn 
son  yr  un  gair  wrth  yr  overseer."  Ar  hyny,  fe  dorodd  yr  hen 
bregethwr,  Enoch  Evans,  allan  gan  waeddi,  "  O  diolch ! "  Nid 
oedd  yr  hen  bregethwr,  y  noswaith  bono,  yn  teimlo  cymmaint 
wrth  glywed  y  cai  fyned  ato  am  faddeuant,  a  glanhad,  &c. ;  yr 


952  PEN  NOD  XVT. 

oedd  wedi  hen  wybod  hyny :  ond  yv  oedd  yu  gwybod  na  byddai 
y  cwpbwrdd  yn  ei  dy  ef,  bob  araser  yn  rhyw  lawn  iawn  ;  ac 
feallai  nad  oedd  wedi  meddwl  llawer  y  cai  fyned  at  lesu  Grist  i 
ddy wedyd  ei  gwyn  pan  fyddai  angenion  o'r  f ath  arno ;  ac  felly 
yr  oedd  yn  diolch  yn  gynhes,  wrth  glywed  y  cai.  Fel  hyn  yr 
arferai  Mr.  Rees  yn  wastadol  ddwyn  allan  yr  holl  efengyl. 
yn  mherson  y  Gwaredwr  mawr,  er  cynnorthwyo  y  credadyn  yn 
ei  ymdrech  yn  erbyn  ei  elynion  ysbrydol,  ac  er  sicrhau  iddo 
fuddugoliaeth  Iwyr  arnynt. 

Ond  y  mae  yn  rhaid  i  ni  ymattal  yn  rhy wle ;  a  dichon  fed 
hwn  yn  gystal  lie  i  hyny  ag  a  allwn  gael.  Yr  ydym  yn  cael  ein 
tueddu,  pa  fodd  bynnag,  er  cyflenwi  y  sylwadau  blaenorol,  i 
ddodi  i  mewn  yma  y  Nodiadau  a  wnaed  genym  yn  Nghofiant 
Mr.  John  Jones,  Talsarn,  ar  gymeriad  Mr.  Rees  fel  pregethwr. 
Ni  a  ymgadwasora  yn  gvvbl  rhag  darllen  y  rhai  hyny,  pan  yn 
ysgrifenu  y  sylwadau  uchod ;  a  rhaid  cymmeryd  pa  gyffeh'b- 
rwydd  neu  wahauiaeth  bynnag  a  ddichon  fod  rhyngddynt,  yn 
beth  hollol  anfv/riadol. 

"  Yr  oedd  Mr.  Rees  yn  meddiannu  lie  mor  gysegredig  yn  ein 
meddyliau,  ac  y  mae  ei  ymadawiad  yn  ymddangos  i  ni  eto  yn 
beth  mor  newydd  a  diweddar,  fel  yr  ydym  yn  teimlo  gwir  an- 
hawsder  i  edrych  arno  gydar  amcau  o  roddi  un  darluniad  o 
hono,  ac  yn  enwedig  i  sefyll  mewn  un  modd  yn  feirniadol  uwch- 
ben  ei  gymeriad  gweinidogaethol.  Ond  }'r  oedd  braidd  holl 
ragoriaethau  pregethwr,  o'r  radd  uchaf,  yn  cydgyfarfod  ynddo, 
a  hyny  mewn  helaethrwydd  hollol  annghyffredin.  Mewn  un 
peth  yr  oedd  yn  rhagori  ar  bawb  a  adnabuom  ni  erioed, — hyny 
yw,  can  belled  ag  y  cawsom  ni  gj'^fleusdra  i  sylwi, — cysondeb  ei 
feddylfrycl  ar  hethaiu  ysbrydol  a  thragywydd,ol.  Yr  oedd,  fel 
Enoch,  yn  '  rhodio  gyda  Duw.'  Yr  oedd  crefydd  wedi  medd- 
iannu ei  holl  enaid ;  ac  yr  oedd  yn  ymddangos  yn  by w  yn 
wastadol,  nid  yn  unig  dan  ei  dy  Ian  wad,  ond  mewn  cymundeb 
uniongyrchol  a'i  gwrthddrychau.  Yr  oedd  ei  '  ewyllys  yn 
nghyf raith  yr  Arglwydd,  ac  yn  myfyrio  yn  ei  gyfraitli  ef  ddj-dd 


IIANES   BYWVD    HIiNKV   REES.  953 

a  uos.'  Parai  hyny  fod  ei  eiriau  bob  amser  yn  rasol,  a'i  gyfeill- 
ach  uid  yn  unig  yn  ddihvgr  i  bawb,  ond  yn  ddieithriad  o  duedd 
sanctaidd,  ac  yn  hollol  naturiol  yn  tynu  at  bethau  dwyfol.  Yr 
oedd,  yn  arbenig,  yn  %Vr  mawr  gyda  Duw  inewn  gvveddi.  Cym- 
deithasai  lawer  a'i  Dad  yn  y  dirgel,  a  thalai  yntau  iddo  yn  yr 
amlwg.  Er  ei  fod  yn  annhraethol  uwchlaw  rhodresu  y  fath 
ddefosiwn,  yr  oedd  yn  anmhosibl  bod  gydag  ef  aui  ychydig 
amser  yn  yr  un  t}',  beb  ddeall  ac  heb  deimlo  oddiwrtho.  Darfu  i 
ni  ein  hunain,  fwy  nag  unwaitb,  pan  yn  dygwydd  cyd-letya  ag 
ef,  neu  pan  arosai  dan  ein  cronglwyd,  yn  gwbl  ddiarwybod  iddo 
ef,  yn  ddisymwth  ei  ddal  ar  ei  liniau,  mewn  ymdrech  enaid  gyda 
Duw.  Adroddwyd  hanesyn  i  ni  gan  Mr.  Roberts,  Hope  Street, 
Liverpool,  a  wasanaetha  er  prawf  o'i  ymroddiad  i  weddi.  Un 
tro,  pan  oedd  Mr.  Elias  yn  dygwydd  bod  yn  Liverpool,  ac  i 
bregethu  y  boreu  Sabboth  yn  Xghapel  Budington  Street,  yn  y 
pen  gogleddol  i'r  dref,  efe  a  aeth  y  nos  Sadwm  i  gysgu  i  dy  Mr. 
Rees,  yr  hwn  oedd  y  pryd  hyny  yn  byw  yn  Virgil  Street.  Yr 
oedd  Mr.  Elias,  y  nos  Sabboth,  yn  pregethu  j-n  Nghapal  Bedford 
Street,  ac  yn  cysgu  yn  ei  letty  arferol.  Wedi  swpper  y  noswaith 
bono,  meddai  wrth  Mr.  Roberts, — '  Wei,  nid  ydyw  o  r3'feddod 
yn  y  byd  fod  Mr.  Henry  Rees  yma  yn  pregethu  mor  hynod  ag  y 
mae.  Y  mae  o  yn  tynu  ei  nerth  oddiwrth  yr  Hollalluog.  Yr 
oeddwn  i  heddyw,  heb  iddo  ef  feddwl  dim,  yn  ei  glywed  rhwng 
pedwar  a  phump  yn  y  boreu,  mewn  3'mbiliau  dwysion  g3'da'i 
Dad  nefol,  am  gael  ei  ysbryd  i  hwyl  briodol  at  waith  y  dydd,  ac 
am  ei  wyneb  gydag  ef  ynddo.'  Yr  un  modd  y  tystiolactha 
pawb  a  gawsant  unrhyw  fantais  i  ddyfod  i  adnabyddiaeth  ucill- 
duol  o  bono. 

"  Yr  oedd  y  duwioldeb  hwn  yr  oedd  mor  hynod  ynddo,  yn 
tlrwyth  ymdrech  a  llafur,  caled  a  chyson,  am  tlynyddoedd  lawer. 
yn  erbyn  rhai  anfanteision  }ti  ei  gy fansoddiad  a'i  dymherau 
naturiol,  ac,  yn  enwedig,  yn  erbyn  llygredigaeth  cyftrodinol  ein 
lioll  natur.  Yr  oedd  ei  wraudawwyr  mwyaf  meddylgar  yn 
fynych  yn  teimlo  wrth  ei  wrando,  ac  yn  neillduol  wrth  sylwi  ar 
ei  fanylder  a'i  fedrusrwydd  yn  olrhain  gweithrediadau  llygredig- 


954  PENNOD  XYT. 

aetli  i'w  gwreiddiau  yn  nyl'uJeroedd  yrysbiyd,  ei  fod  yn  llefaru 
am  yr  hyn  yr  oedd  yn  bersonol  yn  ymwybodol  o  hono;  a  byddai 
llawer  o  honynt  yn  synu  fod  un  ag  yr  oedd  eu  cydwybodau 
hwy  yn  dwyn  t^'stiolaeth  mor  bendanfc  i'w  dduwioldeb,  yn  ym- 
ddangos  mor  gynefin  ag  ystrywiau  calon  lygredig,  ac  a  dichellion 
Satan.  Yr  oedd  y  darluniadau  by  w  a  dynid  ganddo,  weithiau, 
o'n  annhueddrwydd  i  weddi'o,  ac  o  ddyfeisiau  y  galon  i  osgoi  y 
ddyledswydd,  yn  amlwg  yn  profi,  pa  mor  fawr  bynnag  a  allai 
efe  fod  mewn  gweddi,  ei  fod  felly,  nid  oblegid  ei  fod  yn  an- 
ymwybodol  o  annhueddrwydd  at  hyny,  ond  oblegid  ei  fod,  trwy 
ras,  yn  cael  ei  gadw  i  ymdrech  yn  ei  erbyn,  ac,  wrth  ymdrech 
felly,  yn  derbyn  nerth  i'w  orchfygu. 

"  Yr  oedd  el  dduiuioldeh  yn  gadael  avgraff  arhenig  ar  el 
bregethu  ef.  Nid  ydym  yn  meddwl  i  ni  wrando  ar  neb  erioed 
ag  y  byddem  yn  teimlo  fod  ei  grefydd  yn  gymniaint  o  ddawn 
iddo.  Ar  ryw  ystyr  nid  oedd  ei  bregethu  ond  ffurf  gyhoeddus 
ar  ei  dduwioldeb.  Yr  oedd  uodwedd  neillduol  ei  weinidogaeth,  i 
raddau  helaeth,  yn  cyfodi  oddiar  nodwedd  ei  grefydd.  Yr  oedd 
hyny  yn  amlwg  yn  llywodraethu  ei  feddwl  yn  wastad  yn 
netholiad  ei  faterion.  Nid  oedd  efe  byth  yn  meddwl  am 
ddim  i'w  bregethu  ond  a  ystyrid  ganddo  yn  tueddu  yn  union- 
gyrchol  i  roddi  bod  i  ac  i  feithriu  crefydd  ysbrydol  yn  meddyl- 
iau  dynion.  Nid  dim  i  foddio  eu  cy wreinrwydd ;  nid  dim  i 
oglais  eu  tymherau ;  nid  dim  i  gyffroi  eu  teimladau  ;  ac  nid  dim 
hyd  yn  nod  i  ychwanegu  at  eu  gwybodaeth,  ond  f el  y  byddai  y 
cymhwj'sder  goreu  ynddo,  fel  moddion,  i'w  hachub.  Nid  oedd 
byth  yn  boddloui  ar  yr  hyn  fyddai  hawddaf  iddo  ef  ei  hunan : 
i'r  gwrthwyneb,  ymboenai,  am  ddyddiau  ac  wythnosau,  gyda  r 
peth  anhawddaf;  ac  nid  arbedai  unrhyw  draul  na  thraff'erth, 
tuag  at  sicrhau  yr  hyn  a  ymddangosai  iddo  ef  fel  y  peth 
cyfaddasaf  i  gyfarfod  amgylchiadau  neillduol  y  i-hai  a  anncrchid 
ganddo. 

"  Yr  oedd  yr  un  peth  yn  gosod  giuedd  neillduol  ar  gyfansodd- 
uid  ei  bregeth.  Dan  ei  ddylanwad,  ymgadwai  yn  ofalus  rhag 
dwyn  dim  i  mewn  iddi  3^1  unig  er  mwyn  boddio  y  chwaeth,  os 


HANES   BYWYD   HENRY   REES.  955 

na  byddai  o  duedd  i  buro  y  galon,  neu  yn  unig  i  gynhyrfu  y 
teimladau,  os  na  byddai  yn  gyfaddas  i  argyhoeddi  y  gydwybod. 
Anaml,  os  erioed,  y  clywsom  neb  yn  pregethu  ag  y  byddcm  yn 
teiuilo  fod  yr  effeithiau  i'w  weinidogaeth  yn  rhai  mor  deg,  mor 
l>ur,  mor  rydd  oddiwrth  bob  peth  dynol,  pob  dylanwad  areith- 
yddol, — yn  ddim  oud  effeithiau  y  gwirionedd  dwyfol, — yn  ei 
noetlider  a'i  symledd,  eto  \'n  ei  arddercha^ygrwydd  ei  hunan, 
— wedi  ei  ddwyn  i  gy farfyddiad  byw  a  chydwybodau  ac  a 
chalonau  dynion.  Yr  oedd,  yn  enwedig  yn  ei  llynyddoedd  di- 
weddaf,  fel  pe  buasai  yn  ofni  rhag  iddo,  trwy  na  chymhariaeth 
brydferth,  neu  ehediad  barddonol  ucliel,  neu  unrbyw  ffraethineb 
gogleisiol,  neu,  yn  wir,  trwy  unrhyw  gyffroad  arno  ei  hunan, 
neu  ddyrchafiad  ar  y  llais,  wneuthur  mwy  o  niwed  nac  o  les 
iddo  ef  ei  hunan  ac  i'w  wrandaSvwyr.  Ofnai  ar  y  naill  \a.w, 
rhag  myned  ar  draws  neu  y  tu  hwnt  i'w  deimlad  crefyddol  ei 
hunan ;  ac  ar  y  Haw  arall,  rhag  rhoddi  y  bobl,  unrhyw  ffordd, 
mewn  perygl  i  gamgymmeryd  rhyw  effeithiau  arwynebol  ar  eu 
teimladau  a'u  tymherau,  yn  lie  argraflSadau  sancteiddiol  ac 
achubol  y  gwirionedd  ar  eu  calonau.  Yn  wir,  yr  oedd  braidd 
wedi  myned  yn  amheus  o  bob  peth  bendithiol,  lie  y  byddai 
unrhyw  gyffroad.  Xid  oes  ynom  un  amheuaeth  nad  oedd 
efe  yn  carlo  hyn  i  eithafion  gormodol  o  lawer.  Yr  oedd  fel 
pe  buasai  yn  cymraeryd  yn  ganiataol  fod  meddyliau  ei  holl 
wrandawwyr  mor  ddyrchafedig,  a'u  chwaeth  mor  goeth  ac  mor 
bur  a'r  eiddo  ef  ei  hunan ;  heblaw  ei  fod,  ar  y  pryd,  fel  yn 
annghotio  fod  yr  efengyl  yn  ei  chyfeirio  ei  hunan  at  holl  natur 
dyn,  ac,  ond  i  bethau  ereill  fod  yn  gyfatebol,  mai  y  cyflwyniad 
o  honi  felly  sydd  debycaf  o  fod  yn  fwyaf  effeithiol  er  sicrhau  ei 
hamcan  mawr, 

"Pan  y  trown  drachefn  at  ei  alluoedd  meddyliol,  yr  oedd  y 
rhai  hyny  o  nodwedd  uchel  annghyffredin.  Yr  oedd  y  cyfur.iad, 
y  cyfeiriasom  ato  (tudal.  856),  yn  ein  sylwadau  ar  Mr.  Elias,  o 
ddychymyg  ijrwythlawn  a  rheswm  cryf, — y  bardd  ar  athronydd, 
— yn  hynod  ynddo  ef.  Yr  oedd  ei  ddychymyg,  yn  ystyr  uchaf 
y  gair,  yn  nodedig  o  gyfoethog.     Esgynai  i'r  nefoedd,  disgynai 


95G  PENNOD  XVI. 

i'r  dyfnder,  ymwibiai  trwy'r  greadigaeth,  ymdaflai  yn  ol  i 
dragywyddoldeb  diddechreu,  ymestynai  yn  mlaen  i  di'agywyd.^- 
oldeb  diddiwcdd,  ac,  a  dim  ond  cyfFyrddiad,  f'e  gyfnewidiai  pL 
beth  bynnag  y  cydiai  ynddo  yn  ddelwedd  brydferth,  er  ar- 
ddangos  gyda  mwy  o  eglurder,  neu  wisgo  gyda  niwy  o  deg- 
wch,  y  gwirionedd  ysbrydol  a  ddygid  allan  ganddo  ger  bron  ei 
wrandawwyr.  Yr  oedd  ei  gymhariaethau  yn  wastadol  mor 
natiiriol  a  phriodol,  fel  yr  oedd  corph  cyftredin  ei  wrandawwyr 
yn  gallu  eu  mwynhau,  a  chanfod  i  ryw  raddau  y  gwirionedd  a 
ddangosid  ganddo  drwyddynt ;  tra  ar  y  Haw  arall,  yr  oeddent 
mor  brydferth  a  choeth,  fel  mai  pa  fwyaf  meddylgar  y  byddai 
ei  wrandawwyr,  a  pha  uchaf  a  phuraf  eu  chwaetb,  mwyaf  oil  y 
boddhad  a  deimlent  ynddynt. 

"  Yr  oedd  ei  reswm  drachef n  a  nerth  annghyftredin  ynddo,  yn 
enwedig  yn  yr  ystyr  a  roddir  genym  i'r  gair  fel  gallu  i  edryeh 
ar  unrhyw  wirionedd  yn  eangder  ei  gynnwysiad,  ac  yn  ei  am- 
rywiol  gysylltiadau,  ac,  yn  neillduol,  fel  gallu  i  ganfod  ac  i 
ddosbarthu  y  gwahanol  brofion  ar  y  rhai  y  mae  yn  gorphwys. 
Yr  oedd  yn  hyn  yn  hynod  iawn.  Mae  John  Foster  (Life  and 
Correspondence,  first  edition,  vol.  i.,  pages  176,  177)  yn  cwyno 
fod  difFyg  mawr  yn  yr  hyn  a  ellir  alw  yn  ysgrifenu  neu  yn 
siarad  penderfynol.  '  Mor  anfynych,'  meddai,  '  yr  ydym  yn 
teimlo,  yn  uiwedd  adran  neu  bregeth,  fod  rhyw  beth  wedi  ei 
sefydlu  fel  nad  oes  ail  siarad  i  fod,  arno.  Y  mae  ein  dull  o 
feddwl  a  theimlo  yn  cael  ei  adael  braidd  yn  hollol  fel  yr  oedd  o'r 
blaen.'  Ond  nid  felly  y  teimlid  wedi  gwrando  Mr.  Rees.  I'r 
gwrthwyneb,  fe'n  gorfodid  wedi  gwrando  arno  ef,  a  defnyddio 
geiriau  Foster,  i  ddywedyd  wrthym  ein  hunain  yn  ddifrifol, — 
'  le,  fel  yna  y  mae !  rhaid  mai  fel  yna  y  mae ;  y  mae  hynyna 
wedi  ei  benderfynu  am  dragywN'ddoldeb !'  Y  mae  yn  ddiddadl 
genym  fod  ei  hen  wrandawwyr  wedi  bod  yn  teimlo  felly  gan- 
noedd  o  weithiau  ar  ol  giorando  arno  ef,  ac  ni  a  dybiem  y 
byddai  yn  rhy  anhawdd  i  neb  ddarllen  ei  bregethau  argraffedig 
heb  deimlo  graddau  helaeth  o'r  un  peth.  Er  nad  ydym  yn 
tybied  iddo  erioed  astudio  Rhesymeg  nac  Areitheg  fel  celfyddyd, 


HANES  BYWYD   HENRY   REES.  057 

eto  yr  ocdd  cgwyddorion  mawrion  y  naill  a'r  Hall  megis  yn  g3'n- 
nwynol  a  naturiol  i'w  feddwl,  ac  ni  cheid  mo  hono  byth  yn 
troseddu  eu  rheolau.  Pwy  erioed  a'i  cly  wodd  ef  yn  gau-resymu? 
Pa  bryd — o  leiaf  yn  ystod  yr  ugain  nilynedd  diweddaf  o'i  oes — y 
gwelwyd  cymhariaeth  yn  tori  dan  ei  ddwylaw  ?  Mewn  un  peth, 
yn  enwedig..  yn  ol  rheolau  manylaf  Rhesymeg  ac  i  amcan  uchaf 
Areithyddiaeth  ■ — trefii  cyfiead  ei  sijhuudau, — yr  oedd  yn  an- 
mhosibl  i  neb  ragori  arno.  Yr  oedd  trefnusrwydd  ei  feddwl  yn 
gosod  ei  nodwedd  yn  wastadol  ar  ei  holl  bregethau.  Yr  oeddent 
yn  gyfansoddiadau  rheolaidd  a  manwl,  wedi  eu  meddwl  j'n 
drwyadl,  a'u  hysgrifenu  yn  ofalus,  ac  yn  fynych  wedi  eu  hail 
a'u  trydydd  ysgrifenu,  fel  ag  i  berffeithio  y  cyfansoddiad  i'r 
graddau  uchaf  oedd  yn  bosibl  iddo.  Yr  oedd  yr  arweiniad  i 
mewn  mor  naturiol ;  y  rhaniadau  mor  syml  a  pherthynasol ;  y 
cysylltiadau  mor  fanwl  a  dibynol ;  y  cyntaf  a'r  ail  a'r  trydydd  o 
ran  trefn  natur,  bob  amser  felly  o  ran  cyflead ;  yr  ymdriniaeth 
a'r  naill  yn  arwain  i,  ac  yn  parotoi  meddyliau  y  gwrandawwj^r 
ar  gy fer  y  Hall,  a'r  un  a  ddilynai  yn  wastadol  yn  cyflenwi  y 
sawl  a  flaenorai ;  yr  holl  gyfansoddiad  yn  fyr,  raor  gj'mmesur  a 
•lillyn,  fel  nas  gallasai  y  Rhesymegwr  perfFeithiaf  a  chywiraf 
ganfod  un  gwall  ynddo. 

"  Yr  oedd  yn  nodedlg  o  ofalus,  ac  yn  myned  y n  fwy  fwy  felly 
at  ei  ddlivedd,  am  ystyr  y  testyn  y  pregethai  arno,  ac  ar- 
ddangosai,  bob  amser,  laiver  iaivn  o  allu  deongliadol.  Safai  yn 
gyntaf  ei  hunan,  yn  bwyllog  ac  yn  onest  uwch  ben  y  geiriau, 
gan  gymharu,  hyd  y  gallai,  y  gwahanol  gyfieithiadau  o  honynt. 
Wedi  ffurfio  ei  feddwl  am  eu  hystyr,  ymgynghorai  a'r  amrywiol 
esbonwyr  yn  ei  gyrhaedd,  er  ei  gadarnhau  ei  hunan  yn  y  golygiad 
a  gymmerasai  arnynt,  neu  er  gweled  a  dcflid  ganddynt  ryw 
oleuni  ar  y  geiriau,  annghydweddol  a'r  athrawiaeth  yr  amcanai 
efe  ei  seilio  arnynt.  Ar  ryw  destynau  a  fyddent  amheus  ganddo, 
fe  deithiai  braidd  o'r  naill  ben  i'r  dref  i'r  Hall,  naill  ai  i  ym- 
gynghori  a  chyfaill,  neu  er  cael  golwg  ar  ryw  esboniad  nad  oedd 
yn  ei  feddiant  ei  hunan.  Yr  ydym  yn  cofio  yn  neillduol  ei  fod, 
nid  rhyw  lawer  iawn  o  amser  cyn  ei  farwolaeth,  gau  fethu  cael 


958  PENNOD  XVI. 

"boddlonrwydd  hollol  iddo  ei  huiian  mewn  un  esboniad  oedd  yn 
ei  gyrhaedd,  wedi  mynu  cael  y  rhan  gyntaf  o  Dr.  Pusey's 
Commentary  on  the  Minor  Prophets,  er  mwyn  gweled  a  deflid 
rhyw  oleuni  newydd  ganddo  ef,  ar  yr  hyn  a  ymddangosai  yn 
ddyiys  iddo  yn  Hos.  xiii.  9, — aduod  yr  ydoedd,  ar  y  pryd,  yn 
parotoi  pregetli  arni. 

"  Yr  oedd  ei  ragoriaeth  arhenig  effel  cyfansoddivr,  yn  hytrach 
yn  y  dull  y  gweithid  y  cynllun  allan  ganddo,  nag  yn  y  cynllun 
ei  hnnan.  Anaml,  mewn  cymhariaeth,  y  byddai  dim  hynod- 
rwydd  yn  hwnw.  Nid  yn  fynych  y  byddai  yn  crynhoi  ei 
sylwadau  oddiamgylch  i  ryw  un  drychfeddwl,  a  hwnw  yn 
gorwedd  yn  naturiol  jai  y  testjni.  Yn  hytrach,  5^  rhan  amlaf  o 
lawer,  £e  fyddai  y  rhaniadau  heb  ddini  annghyfFredin  ynddynt, 
dim,  o  leiaf,  i  ragargoeli  y  rhagoriaeth  annghydmarol  a  berthynai 
i  gydol  y  cyfansoddiad.  Mae  yn  wir  y  byddai  amryw  o'i  breg- 
ethau  yn  ardderchog  yn  eu  drychfeddwl.  Mae  ein  cof  yn  awr 
yn  disgyn  ar  rai  yn  nodedig  felly  a  glywsom  ganddo  : — '  Ystyr 
gallu  Duw  i  achub,'  — '  lachawdwriaeth  trwy  Faddeuant,'  — 
'  Cadw  trwy  ddinystrio,' — '  Grym  cariad  Crist  fel  cymhelliad  i 
lywyd  duwiol,'  &c.,  y  rhai  oeddent  o  ran  eu  drychfeddwl,  mor 
ddedwydd  fel  y  buasai  yn  anhawdd  meddwl  am  ddim  yn  fwy 
felly.  Nid  oedd  efe  o  gwbl  yn  ei  g^^fyngu  ei  hunan  i  ryyx  un 
ffurf  neillduol  ar  ei  bregethau ;  a  pha  beth  bynnag  a  fyddai  j 
cynllun,  nid  arbedai  unrliyw  lafur  i'w  weithio  allan,  gyda  r 
defnyddiau  goreu,  mor  fanwl  a  chj^-wrain  a  chelfydd,  fel  mai 
braidd  yr  uuig  berygl  a  deimlid  oedd,  i  ryw  rai  foddloni  yn 
unig  ar  synu  at  ardderchawgrwydd  a  gogoniant  yr  adeilad,  yn 
lie  ei  ddefnyddio  i'r  amcan  y  cyfodasid  ef  ganddo. 

"  Yr  oedd  ei  hregethait  yn  hynod,  uwchlaiv  i  odid  oieh  a  glywsom 
ni  erioed,  oddieithr,  fe  allai,  y  diweddar  Mr.  Jenkin  Davies  o'r 
Twrgwyn,  am  y  nodwedd  Feihlaidd  oedd  arnynt.  Nid  ydym 
yn  awr  yn  cyfeirio  yn  gymmaint  at  j^r  athrawiaeth  a  ddysgid 
ganddo,  ac  at  y  defnydd  awdurol,  os  gallwn  lefaru  felly,  a 
wnelid  ganddo  o'r  Ysgrythyrau  sanctaidd  yn  nghyfansoddiad  ei 
bregethau.     Byddai  eu  ffeithiau  hanesyddoL  yn  y  modd  mwyaf 


HANES   BYWYD   HEXKY   REES.  959 

naturiol,  yn  cael  eu  troi  yn  ddrychau  ^anddo  i  edrych  trwy- 
ddynt  ar  wirioneddau  j'sbrydol  a  thragywyddol,  a  byddai  eu 
geiriau  yn  cael  en  plethu  a'u  cyd-ieuo  ganddo  a  i  eiriau  ei  hunan, 
yn  y  modd  mwyaf  cymharus  a  destlus,  yn  ffurfiad  ei  frawddegan. 
Ni  byddai  odid  ymadrodd  o'i  eiddo  nad  awgrymai  i'r  gwrandaw- 
wr  meddylgar,  cydnabyddus  a'i  Feibl,  ryw  adnod  neu  arall  o'r 
Dadguddiad  Dwyfol :  yn  arwyddo  f od  geiriau  ysbrydoliaeth 
wedi  ymgyf rodeddu  a'i  f eddwl,  nes  gwneuthur  yn  hollol  naturiol 
iddo  eu  defnyddio,  a  dichon  weithiau,  yn  anj^mwybodol,  er 
cyfoethogi  ae  addurno  ei  arddull  ei  hun.  Fe  allai  fod  ei  astud- 
iaeth  fan^yl  o  ysgrifeniadau  Dr.  Owen,  ac  yn  arbenig,  yn  hyn, 
yr  eiddo  Dr.  Goodwin,  wedi  bod  yn  foddion  i  gryfhau  y  tuedd 
hwn :  ond  y  mae  yn  dra  sicr  genym  ei  fod  wedi  dechreu  yn 
gynarach,  ac  wedi  gwreiddio  yn  ei  gydnabyddiaeth  bersonol  ar 
Beibl,  a'i  ddarlleniad  dyfal  o  bono,  pan  nad  oedd  ganddo  ond 
ychydig  o  lyfrau  ereill  i  droi  atynt. 

"  Yt  oedd  gallu  annghyfredin  ganddo  i  ymryddhau  oddiivHh  y 
naturiol,  ac  i  ddilyn,  ymaflyd  yn,  a  dadblygu  yr  yshrydol,  yn 
ei  hregethau.  Nid  ydym  yn  meddwl  i  ni  erioed  wrando  ar  neb 
a  allai  ddwyn  meddyliau  ei  wrandawwyr  nior  uniongyrchol  i 
gyfarfyddiad  a  phethau  anweledig  a  thragywjT-ddol.  Er  boll 
nerth  ei  ddychj-mj^g  i  bortreadu  gwrthddrychau  a  theimladau 
ysbrydol  trwy  betbau  gweledig  ac  elfenol,  ni  bu  odid  neb  erioed 
mwy  annibynol  ar  y  fath  gynnortbwyon  er  cynnyrchu  darlun- 
iau  o  honynt,  yn  enwedig  os  tybiai  y  gallai  fod  unrhyw  berygl 
i'w  wrandawwyr  gamgymmeryd  y  cyffrous  neu  y  prj'dferth  am 
y  difrifol  neu  y  sanctaidd.  Byddem  ni  yn  neillduol  yn  cael  ein 
taro  a  syndod  at  y  gallu  hwn  o'i  eiddo,  3'n  ei  ddysgrifiadau  o 
gospedigaeth  uffern,  a  phoenau  j  trueiniaid  annedw^'dd  yno. 
Byddai  rywfodd  yn  eu  darlunio  mor  hollol  yn  eu  hysbrydol- 
rwydd, — gan  ddiosg  y  drychfeddyliau  o'u  delweddau  naturiol, 
hyd  yn  nod  o'u  cymhariaethau  Beiblaidd, — fel  ag  i  adael  y  gwir- 
ioneddau  yn  sjdweddau  byw,  presennol,  ac  ofnadwy,  yn  meddyl- 
iau ei  wrandawwyr.  Yr  oedd  yr  un  peth,  ac  yr  un  mor  amlwg, 
i'w  ganfod  yn  ei  ddysgrifiadau  o  ddedwyddwch  y  nefoedd. 


960  PENNOD  XVI. 

"  Yr  oedd  ei  dtwaeth,  yn  enwediy  yn  ei  Jlynyddoedd  dlweddaf, 
yn  (joeth  ac  yn  bur,  hyd  at  lymdra.  Rhwng  lledneisrvvydd 
naturiol  ei  feddwl,  purdeb  ei  deimladau  moesol,  cymdeithas 
wastadol,  yn  neillduol  am  y  denij  mlynodd  ar  hugain  diweddaf 
o'i  oes,  ar  cynlluniau  goreu  yn  yr  awdwyr  puraf,  ac  yn  arbenig 
ei  arferiad  cyson,  ar  hyd  ei  oes,  o  graffu  ar  a  diwygio  ei  wallau 
ei  hunan. — rhwng  pob  peth,  yr  oedd  wedi  codi  i'r  f'ath  goethder, 
fel  yr  oedd  yn  ymwrthod  yn  naturiol  a  pha  beth  bynnag  a  allai 
anafu  neu  anurddo  neu  lychwino  y  cyfansoddiad,  pa  un  bynna,g 
ai  mewn  syniad,  mewn  cymhariaeth,  mewn  ieithwedd,  neu  mewn 
gair.  Parai  y  coethder  hwn  iddo,  yn  ei  flynyddoedd  diweddaf, 
wneuthur  llawer  iawn  ilai  o  ddefnydd  o  gymhariaethau  tlysion, 
ac  o  addurniadau  ceinwych,  nag  a  arferid  ganddo  gynt,  Mae 
Carlyle  (Works  vol.  viii.,  page  336 j  yn  son  am  ryw  hen  Feirniad, 
a  gynghorai  ei  ddysgybl  i  ofalu  am  ddileu  pob  brawddeg  a  yra- 
ddangosai  iddo  yn  nodedig  o  brydferth ;  am  y  rheswm,  mai  yr 
afiachus  sydd  yn  wastadol  yn  cael  ei  deimlo.  Gallesid  braidd 
meddwl  fod  Mr.  Rees  yn  synio  yn  gyffelyb.  Yr  oeddem,  ychydig 
wj^'thnosau  cyn  ei  farwolaeth,  yn  ymddyddan  ag  ef  ac  yn  cyfeirio 
at  hyn.  '  Yr  ydych,'  meddem  wrtho,  gan  nodi  rhyw  esiamplau, 
'  yn  myned  yn  llymach  yn  eich  chwaeth  o  ddydd  i  ddydd.' 
'  Wei,'  ebai  yntau, '  fe  allai  fod  rhy  wbeth  yn  yr  hyn  yr  ydych  yn 
ei  ddyweyd.  Mi  a  feddyliais  fy  hunan,  ychydig  ddyddiau  yn  ol, 
am  yr  un  peth.  Yr  oedd  ar  Mr.  Roger  Edwards  eisiau  pregeth 
genyf,  i'w  chyhoeddi  yn  y  Drysorfa,  ddechreu  y  flwyddyn  nesaf ; 
ac  yr  ydwyf  wedi  anfon  rhyw  hen  un  iddo.  Yr  j^dwyf  ynddi, 
wrth  wneyd  sylw  fod  ein  heinioes  yn  y  byd  yma  yn  dal 
perthynas  a  thragywyddoldeb,  yn  dy  weyd  rhy  wbeth  felly  : — '  Os 
blodeuyn  y w  ein  bywyd  yn  y  byd  hwn,  blodeuyn  ydy w  a  rhyw 
wreiddyn  yn  perthyn  iddo,  yr  hwn  sydd  wedi  cysgu  yn  y  ddaear 
dros  auaf  marwolaeth,  a  ddeffry  drachefn  yn  yr  adgyfodiad.' 
'  A  ddeffry  drachefn  yn  nyivariAvyii  yr  adgyfodiad,'  a  fyddwn  i 
yn  arfer  ddyweyd  pan  yn  ei  phregethu;  ond  ni  allaswn  i  yn  fy 
my w  adael  i'r  '  gwanivyn '  fyned  i'r  Wasg.'  Yr  oeddem  ni  yn 
ccisio  ymliw  ag  ef,  ei  fod,  trwy  adael  y  gair  allan,  yn  peri  i'r 


HANES  EYWYD   HENRY   REES.  961 

ffugyr  yraddangos  yn  llai  cyflawn,  ac  yn  hytracli  yn  gwanhau 

nerth  y  frawddeg.     Ond  nid  ocdd  dim  modd  ei  ddarbwyllo.     Yr 

oedd  ei  chwaeth  ef  yn  ei  wrthod. 

"  Hid  oedd  y  coethder  tyner  hwn,  pet  fodd  bynnag,  yn  lleihau 

dim  ar  ffrvjythlonedd  ei  feddivl.     Y  mac  yn  bosibl  i  chwaeth 

dyn  droi  yn  anfantais  iddo,  pan  na  bj^ldo  ei  allu  i  ymddyrchafu 

i'r  safon  a  goder  ganddo  yn  cyunyddu  yn  gyfatebol.     Yr  ydym 

yn  tybied  i  ni  adnabod  rhai  pregethwyr  ag  oeddent  felly  wedi 

eu  diffrwytho  yn  hollol  yn  eu  hymdrechiadau.    Nid  oedd,  mewn 

C3mihariaeth,  ond  yehydig  drafferth  iddynt  unwaith  i  gyfansoddi 

pregethau,  o'r  fath  ag  oeddent ;  ond  trwy  ymolhvng  i  esgeuluso 

llafurio,  a'u  meddyliau  yn  y  cyfamser  yn  cynnyddu  mewn  dir- 

nadaeth  o'r  hyn  a  ddylai  pregeth  fod,  aethant,  yn  raddol,  yn 

hollol  analluog  i  gynnyrchu  dim  newydd,  ac  nid  yn  unig  hyny, 

ond  aethant  yn  gwbl  ddiymdrech  at  bob  peth  o'r  fath.     Eithr 

pell  oedd  Mr.  Rees  oddiwrth  hyny.     Yr  oedd,  o  ddydd  i  ddydd, 

yn  myned  yn  goethach,  goethach ;  ond  fe'i  cadwyd  ar  hyd  ei 

oes  yn  llawn  llafur ;  ac,  i'r  diwedd,  er  mai  trwy  drafferth  fawr, 

yr  oedd  yn  gallu  cynnyrchu  cyfansoddiadau  yn  cyfateb  i  gyn- 

nydd  ei  chwaeth.      '  Trwy  drafierth  fawr,'  a  ddywedasom :   ac 

felly  yr  ydoedd.     Nid  oedd,  mewn  un  modd,  yn  gallu  cyfansoddi 

yn  brysur.     Nid  ydym  yn  tybied  fod  ei  feddwl,  yn  naturiol,  yn 

un  o'r  rhai  mwyaf  cyflym.     Nid  yn  fuan  y  canfyddai  syniad 

newydd,  yn  enwedig  os  dygwyddai  fod  yn  troi   mewn  cylch 

3'cliydig  yn  wahanol  i'r  hwn  oedd  fwyaf  cynnefin  iddo  ef.     Dy- 

wedai  y  diweddar  Mr.  Morgan,  mewn  yehydig  ddigrifwch,  am 

danO;  pan  yr  oedd  yn  ei  gael  yn  lied  hwyrfrydig  i  dderbyn  rhyw 

gynllun  newydd  y  dadleuai  efe  drosto : — '  Ni  welais  i  erioed  y 

fath  beth :  y  mae  meddwl  Mr.   Rees  yna  yn  union  fel  gwlad 

Canaan,  yn  llifeirio  o  laeth  a  mel  ond  i  chwi  unwaith  gael  i 

mewn  iddo ;  ond  y  mac  yn  rhaid  i  chwi  deithio  trwy  anialwch 

mawr  ac   ofnadwy,   cyn   byth  y  gellwch  chwi    wneyd    hyny.' 

Adroddai  Dr.  Edwards  hyn  iddo  mewn  rhyw  ymson  cyfeillgar 

ar  fater  arall : — '  le,'  meddai   Mr.    Rees,  '  ond  eich  annghredin- 

iaeth  chwi,  fel  yr  hen  genedl  gy nt,  sydd  yn  peri  hyny ;  dyna 
3p 


9G2  PENNOD  XVI. 

paham  yr  ydych  cliwi  yn  methu  inynGcT  i  mewn.'  Oncl,  os  nacl 
oedd  yn  gyflyni,  yr  oedd  ynddo  ddyfal-barhad,  nad  oedd  dim 
gorchfygu  arno.  Ac  os,  fel  y  dywed  Carlyle,  mai  y  peth  cjnitaf 
mewn  athrylith  ydyw  gallu  anarferol  i  ymboeni, — 'a  transcendent 
capacity  of  taking  f  rouble,'  yn  sicr  yr  oedd  ganddo  ef  un  o  brif 
elfenau  athrylith  i  raddau  mawr  iawn.  Ond  nid  ydym,  yn  y 
diwedd,  mor  sicr,  nad  oedd  yr  anmharodrwydd  a  ddangosid 
ganddo,  weithiau,  i  gymmeryd  rhywbeth  i  mewn  i'w  feddwl,  yn 
cyfodi  oddiar  y  gofal  a'r  gochelgarwch  yr  arferasai  ei  hunan 
iddjmt,  i  beidio  a  chaniatau  dim  fel  gwirionedd,  heb  edrych 
arno  j^-n  fanwl  ac  yn  ei  holl  gysylltiadau,  yn  gystal  ag  ar  y 
modd  y  cydweddai  a  gwirioneddau  ereill  a  dderbyniasid  ganddo 
yn  flaenorol  ac  yr  oedd  yn  gwbl  sicr  o  honynt, — yn  llawn  cym- 
maint  ag  oddiar  unrhyw  hwyrfrydigrwydd  meddyliol,  neu  am- 
ddifadrwydd  o  gyflymdra  naturiol  i'w  ganfod ;  a'r  un  modd,  nid 
ydym  mor  sicr  nad  oedd  ei  arafwch  yn  cyfansoddi,  ond  peth 
oedd  yn  cyfodi  mor  naturiol  oddiar  y  safon  uchel,  os  nad  an- 
nghyrhaeddadwy,  a  godasid  ganddo  iddo  ei  hunan.  Dichon, 
pe  buasai  yn  foddlawn  ar  wneuthur  ond  yn  unig  fel  ereill,  y 
gallasai  wneuthur  yn  llawn  can  gynted  ag  ereill. 

"  Yr  oedd  ei  bregethau  yn  arbenig  yn  rhagori  yn  nghyflawnder 
a  chyfoeth  yr  eglurhad  a  roddid  ganddo  ynddynt  ar  wirionedd- 
au  gogoneddus  yr  efengyl,  yn  eu  hamryiuiol  gysylltiadau,  ac  yn 
y  gallu  oiodedig  a  ddangosai  i'w  cymhiuyso  at  amgylcJdadau, 
neillduol  y  giuahanol  gymeriadau  a  annercJiid  ganddo.  Ym- 
ddiriedasid  iddo  am  yr  efengyl ;  ac  f e'i  dygai  hi  allan  yn  ei  holl 
oludoedd  ger  bron  ei  wrandawwyr.  Nid  oedd  un  perygl  i'w 
hudgorn  hi  roddi '  sain  anhynod '  pan  wrth  ei  enau  ef.  Yr  oedd 
wedi  cael  digon  am  byth  ynddi  iddo  ei  hunan,  ac  yr  oedd  yn 
gwbl  hyderus  fod  ynddi  ddigon  ar  gyfer  pawb  ereill.  Nid  oedd 
arno  eisiau  efengyl  arall,  nac  eisiau  un  gwirionedd,  yn  ei  ym- 
wneyd  a  dynion  gyda  golwg  ar  eu  hachos  tragywyddol,  ond  a 
ganfyddai  ynddi  hi.  Ac  yr  oedd  ganddo  ryw  fedrusrwydd, 
priodol  yn  unig  iddo  ei  hunan,  i  ddwyn  hanfod  yr  efengyl  i 
gyfarfod  a  phob  amgylchiad  a  ddygid  dan  ei  sylw :  pa  beth 


HANES   BYWYD   HEXRY   REES.  963 

bynnag  a  amcenid  ganddo,  ai  rhybuddio  y  drygionus,  cyffroi  y 
difraw,  deffro  y  cysglyd,  cj'suro  y  trallodedig,  gwroli  yr  ofnus, 
— pa  un  bynnag  ai  er  symbyliad  i  waith,  parotoad  i  ddioddef, 
boddlonrwydd  i  farw,  —  yr  oedd  ganddo  ryw  allu  rhyfedd  i 
ddwyn  allan  yr  holl  efengyl, — nid  rhy w  ran  o  honi,  neu  ryw  un 
gwirionedd  ynddi,  ond  hi  ei  hunan,  yn  ei  holl  gyfoeth, — tuag  at 
sicrhau  hyny. 

'■'  Ond  diclion,  wedi  y  cwbl,  mai  yr  hynodrwydd  mwyaf  ynddo 
oedd,  yr  eneinniad  dvjyfol  a  fyddai  braidd  yn  VMstadol  ar  ei 
yshryd  ei  hunan  yn  y  gwaith,  ac  a  ddiferai,  oddiarno  ef,  yn 
dynerivch  sandaidd  ar  yr  holl  gynnulleidfa.  Yn  hj^ny,  yn 
sicr,  yr  ydoedd  yn  hollol  ddigyfFelyb.  Sylwch  arno  yn  y  pulpud. 
Y  mae  yn  wr  tal,  tua  phum'  troedfedd  ac  un  modfedd  ar  ddeg  o 
uchder,  a  rhywbeth  angylaidd  braidd  yn  ei  ymddangosiad.  Y 
mae  yn  darllen  y  testyn  yn  bwyllog,  ac  mewn  cywair  digon 
uchel  i'w  glywed  gan  yr  holl  gynnulleidfa.  Y  mae  golwg 
ddifrifol  arno,  ond  tra  serchiadol.  Y  mae  yn  dechreu  llefaru  yn 
arafaidd,  ac  jm  hytrach  yn  drymaidd ;  ei  lais  yn  rhyw  ymluso-O; 
ai  don  braidd  yn  gwynfanus.  Ond  fel  y  mae  yn  myned  rhagddo, 
ac  yn  twymno,  y  mae  yn  siarad  yn  fwy  bywiog  a  naturiol :  y 
mae  y  llusgiad  yn  cilio  o'r  llais,  ac  yntau  yn  ymddangos  a'i  holl 
enaid  wedi  ei  f eddiannu  gan  ei  fater.  Nid  y w  yn  arwyddo  uk- 
rhyw  frys.  Er  fod  yr  amgylchiadau  yn  dra  anfanteisiol,  y 
pregethwr  blaenorol  wedi  bod  yn  llawer  rhy  faith,  a  chasgliad 
wedi  ei  wneuthur  a  siarad  ar  hyny  rhwng  y  ddwy  bregeth,  ac 
felly  yn  ddiweddar  iawn  arno  ef  yn  cael  dechreu,  eto  y  mae  yn 
cymraer3'-d  hamdden  yn  bwyllog  i  cglurhau,  gyda  manylder  a 
gofal,  yr  athrawiaeth  sydd  ganddo  dan  sylw.  A  liynod  mor 
berfFaith  y  cyfansoddiad.  Y  mae  pob  gair  yn  ei  le  ei  hun  ;  ac,  er 
nad  oes  arno  arwydd  unrhyw  gaethiwed,  y  mae  yn  hawdd 
canfod  fod  y  cwbl  yn  cael  ei  draddodi  ganddo  o'i  gof ,  fel  yr  oedd 
yn  flaenorol  wedi  ei  ddarpar.  Y  mae  61,  nid  yn  unig  parotoad 
gofalus,  ond  perffeithiad  hollol,  ar  bob  brawddeg.  Y  mae 
difrifweh  arswydol  yn  y  rhan  yma  o'r  bregeth.  Y  mae  ei 
sylwadau  yn  rhwymo  meddyliau  ei  wrandawwyr  mwyaf  deallus. 


9G4  PENNOD  XVI. 

yn  gwbl  gydau  hachos  eu  hunain,  fel  nad  oes  ganddynt  prin 
hamdden  i  f eddwl  am  ddim  arall ;  er  fod  ei  eiriau  detholedig,  ei 
gymhariaethau  prydforth,  a'i  frawddegau  destlus,  yn  hytracli  yn 
cydymgais  a'r  pethau  am  raddau  o  syhv.  Ond,  arhoswcli :  y 
mae  y  petliaii  yn  raddol  yn  ennill  meistrolaeth.  Y  maent,  erbj'n 
liyn,  wedi  cael  buddugoliaeth  hollol.  Y  mae  yma  yn  awr  le 
ofnadwy.    Y  mae  y  bobl  yn  methu  braidd  gymmeryd  eu  hanadl. 

Y  mae  difrifwch  ar  bob  wyneb,  pryder  yn  mhob  meddwl, 
ocheneidiau  trwmlwythog  yn  cael  eu  gollwng  allan  o  bob 
mynwes,  a'r  gvvirionedd  dwyfol  o  enau  y  pregethwr  yn  gafael 
yn  ddwfn  ac  yn  gryf  yn  nghydwybod  a  chalon  y  gynnulleidfa. 

Y  mae  ei  ddysgrifiadau,  mewn  gwirionedd  yn  annioddefol  i 
gnawd.  '  Pechaduriaid  a  ofnasant  yn  Sion,  dychryn  a  ddaliodd 
y  rhagrithwyr ;  pwy  o  honom  a  drig  gyda'r  tan  ysol  ?  pwy  o 
honom  a  breswylia  gyda  llosgf eydd  tragywyddol  ? '  Ond  wedi 
gwasgu  y  bobl  i  gyfyngdra,  a'u  dwyn  o  ran  eu  teimladau  i  fin 
anobaith,  y  mae  yn  troi  ac  yn  cymmeryd  cyfeiriad  newydd. 
Dyna  radd  o  gyffroad  arno  ef  ei  hunan.  Y  mae  ei  lais  yn  ym- 
ddyrchafu,  ond  yn  hollol  ddigynhwrf,  a  chyda  r  codiad  yn  lleddfu 
ac  yn  mwyneiddio.  Y  mae  yn  awr  jx  rhyw  swyn  rhyfeddol 
ynddo,  ac  yn  cyfFwrdd  a  llinynau  tyneraf  pob  calon.  Edrychwch 
ar  ei  wyneb,  dyna  nefoleidd-dra !  Gwelwch  ei  lygaid,  y  mae 
sirioldeb  yr  ef engyl  yn  serenu  ynddynt !  Y  mae  yn  dwyn  allan 
ddarpariaeth  gras  gyda'r  fath  oleuni  a  grym  ac  efFeitliiolrwydd, 
ger  bron  y  bobl,  fel  y  mae  megis  b3^wyd  iddj^nt  o  feirw : — '  le, 
Sina,  tarana;  Ebal,  melldithia;  Orsedd  Duw,  melltena;  Satan, 
cyhudda;  Gydwybod  euog,  condemnia:  ond,  yn  nghanol  taranau 
Sina,  yn  swn  melldithion  Ebal,  ger  bron  tanbeidrwydd  dysgleir- 
deb  yr  orsedd,  er  lioll  ddannodiadau  y  gelyn,  ac  yn  ngwyneb  Iioll 
edliwiadau  y  galou, — Bechadur  colledig,  gobeithia !  gobeithia  ! ! 
'  Crist  y w  yr  hwn  a  fu  f arw.' '  Y  mae  ei  dymlier  a'i  ysbryd 
ef  ei  hunan  yn  y  fath  gydnawsedd  bendigedig  a'r  pethau  a 
draddodir  ganddo,  a'r  dylanwad  trwyddo  ar  y  dorf  y  fath,  fel  y 
mae  teimladau  pawb  wedi  eu  mwydo  yn  hollol ;  '  dagrau  melus 
iawn '  yn  treiglo  dros  bob  grudd ;  a  dyna  rai  yn  tori  allan,  mewn 


HANES    BYWVD   HENRY   REES.  965 

hwyliau  gorfoledclus,  i  foliannu  a  bendithio  Duw.  Onid  oes 
yma  le  anwyl  ?  Onid  oes  yma  awel  hyfryd  ?  Onid  oes  yma 
arogl  esmwyth  ?  Onid  yw  Duw  yn  wir  yn  y  lie  hwn  ?  Ai  nid 
rlij'-wbeth  fcl  hyn  yw  y  nefoedd  ei  hunan  ?  Onid  dechreu 
nefoedd  ydy  w  hyn  ?  Oh  !  yr  hen  amseroedd  dedwydd !  Yr 
oeddem,  wrth  eu  hadgofio,  braidd  yn  dychyniygu  eu  bod  eto  yn 
parhau.     Pa  bryd  y  cawn  weled  eu  cyfFelyb  ? 

"  Pe  buasera  mewn  tymher  i  feirniadu  y  fath  bregethwr, 
hwyrach  y  buasem  yn  dywedyd  ei  fod  yntau,  er  ardderchoced 
ydoedd,  yn  rhy  fynych  yn  cymmeiyd  coflaid  oedd  yn  llawer 
iawn  rhy  fawr, — nid  yn  gymmaint  iddo  ef  ei  hunan  i'w  dwyn, 
er  y  bjaldai  -weithiau,  ymddangosiad  gormodol  o  lafur, — ag  i'w 
gynnulleidfa  ei  derby n  ;  a'i  fod,  felly,  yn  trethu  cymmaint  ar  y 
sylw  ag  i  wneuthur  yn  rhy  anhawdd  i  gorph  ei  wrandawwyr  ei 
ddilyn  yn  fanwl,  ac  yn  orchest  mor  fawr  i'r  rhai  mwyaf  craffus 
ac  astud  wneuthur  hyny,  ag  i  filwrio  cryn  lawer  yn  erbyn  yr 
effeithiau  ar  eu  meddyliau,  tra  yr  oedd  yn  fynych  yn  peri  i'r 
rhai  difeddwl  fyned  braidd  yn  gwbl  ddisylw.  Yr  oedd  hefyd 
yu  rhy  dueddol,  yn  ei  hofFder  o'r  prydferth  a'r  llednais,  i  lyfnhau 
ac  i  gaboli  cymmaint  ar  ei  frawddegau,  ag  i  beri  iddynt  fod  yn 
llawer  llai  miniog  a  bachog  a  gafaelgar,  yn  nghof  ac  yn  nheim- 
ladau  ei  wrandawwyr,  nag  y  buasent  pe  yn  llai  llathraidd  ac 
heb  eu  coethi  mor  fawr.  Yn  ei  orbryder  i  sicrhau  tlysni  a  cliein- 
der  ieithwedd,  byddai  yn  fynych  yn  colli  mewn  nerth.  Djma,  o 
bosibl,  ddiffyg  penaf  ei  arddull.  Dichon  hefyd,  y  byddai  nod- 
wedd  ei  ymdriniaeth,  yn  achlj'surol,  yn  enwedig  mewn  cyfausodd- 
iad  llafaredig,  mewn  gwedd  ac  mewn  geiriau  rhy  gyfFredinol 
(abstract),  i  adael  yr  argraff  fywiog,  arosol,  ar  y  meddwl,  oedd 
deilwng  iddi,  ac  a  allasai  gael,  pe  buasai  yn  defnyddio  geiriau 
mwy  pendant  a  neillduol.  Ond  y  mae  ein  hiraeth  am  dano  yn 
attal  ein  hj'sgrifell :  ac  y  mae  y  meddwl  i  ni  yn  annioddefol,  fod 
y  dyn  sancteiddiaf  y  daethom  ni  erioed  i  gyfarfyddiad  ag  ef,  a'r 
prcgethwr  perffeithiaf  a  gly wsom  erioed,  yn  ei  fedd  ;  ac  nad  oes 
obaith  i  ni  eto  byth  mwy,  yn  y  fuchedd  bresennol,  weled  na 
chlywed  Henry  Rees." 


966  PENNOD  xvr. 

Fel  yna  yr  ysgrifenasom  er  ys  tua  dwy  flynedd-ar-bymthco- 
bellach..  a  d3ma  yn  gwbl  y  modd  yr  ydym  yn  teimlo  yn  awr.  Yr 
oeddeni  wedi  meddwl  ychwanegu  yma  rai  sylwadau  o  nodwedd 
fwy  beirniadol  arno  fel  pregethwr,  ond  yr  ydym  yn  methu  cael 
ein  hunan  i  hyny.  Yr  ydym  yn  teimlo  fod  rhywbeth  mor 
gysegredig  a  nefolaidd  ynddo,  ag  sydd  yn  ei  ddyrchafu  uwchlaw 
pob  beirniadaeth,  ac  i  beri  i  ni  banner  cywilyddio  oblegid  y 
rhyddid  a  gymmerasom  mor  fynych  arno.  Nid  oes  genym  yn 
awr,  gan  hyny,  ond  dwyn  ei  hanes  i  derfyniad ;  ac  yr  ydym  yn 
gwneuthur  hyny,  gyda  theimladau  chwithig  iawn.  Nid  ydym 
yn  hoffi  ymadael  ag  ef.  Er  mai  yn  dra  hwyrfrydig  yr  ym- 
gymmerasom  a'r  gwaith  hwn,  etc  y  mae  yn  dda  iawn  genyra, 
erbyn  hyn,  ein  bod  wedi  cael  ein  darbwyllo  i  hyny ;  ac  yr  ydym 
yn  teimlo  rhwymau  arbenig  arnom  i  gydnabod  y  daioni  dwyfol, 
am  i  ni  gael  byw  i'w  ddwyn  hyd  yma,  ac  am  yr  hyfrydwch 
gwirioneddol  a  gawsom  wrth  ei  ysgrifenu.  Yr  ydym  yn  edrych 
ar  y  cydnabyddiaeth  a'r  c^^feillgarwch  a  gawsom  gyda  Mr. 
Rees  am  gynnifer  o  flynyddoedd  yn  ystod  ei  fywyd,  fel  un  o 
ragorfreintiau  penaf  ein  hoes ;  a  phan  yn  parotoi  y  "  Cojiant " 
hwn  am  dano,  yr  oeddem  yn  ein  teimlo  ein  hunain  yn  fynych 
megis  gydag  ef  drachefn  ;  yn  y  gymdeithas  buraf  a  hyfrydaf ,  y 
gallem  braidd  feddwl  am  dani,  tu  yma  i'r  nefoedd  ei  hunan.  Ac 
yr  ydym  jn  hyderu  y  caiff  Hi'aws  mawr  o'i  hen  gyf eillion,  brofi. 
mesur  o'r  un  peth,  wrth  ddyfod  yn  yr  hanes  hwn  i  gyfarfyddiad 
o'r  newydd  ag  ef — cyn  croesi  drosodd  ato  i  fyw.  A  gwir  ddy- 
muniad  ein  calon  ar  ran  ein  holl  ddarllenwyr,  yn  enwedig  y 
pregethwyr  ieuainc  mewn  cysylltiad  a  r  amrywiol  Enwadau  yn 
ein  gwlad,  ag  y  delo  y  gwaith  hwn  i'w  dwylaw,  ydyw,  ar  iddynt 
allu  aros  cymmaint  yn  nghymdeithas  y  "gwr  Sanctaidd  i  Dduw" 
yr  amcenir  ei  ddwyn  ger  eu  bron  ynddo,  fel  ag  i'w  galluogi  i 
gyfranogi  i  ry  w  fesur  o'i  ysbryd  ;  ac,  yn  arbenig,  ar  i  bob  un  o 
honynt,  gael  ei  godi  i  wneuthur  fel  amcan  uchaf  ei  fywyd,  yr 
hyn,  yn  sicr,  a  wnaeth  efe  yn  amcan  iddo  ei  hunan,  bod  yn 

"WEINIDOG  DA  I  lESU  GRIST." 


ATTODIAD 


YN    CYNNWYS    SYLWADAU    CYWIEIADOL    AG 
ADGYFLENWOL. 


NoDiAD  A.     Tudahn  18. 

"  Eyw  dro  ar  uoson  haf,  pan  yr  oedd  efe  yn  fachgen  bychan,  saith 
neu  wytli  oed,  3'r  oedd  yr  efeugylydd  poblogaidd,  y  Parch.  John 
Evans,  Lhvynfi'ortun,  neu  Mr.  Evans,  New  Inn,  fel  ei  gelwid  fynychaf 
yn  y  Gogledd,  yn  pregethii  yn  hen  Gapel  Llansannan.  Yr  oedd  Mr. 
Evans  y  pryd  hwnw  yn  wr  ieuanc,  glandeg,  yn  agos  i  ddeg-ar-hugain 
mlwydd  oed,  a'r  holl  wlad  yn  heidio  ar  ei  ol ;  a  chan  mor  orhawu 
yr  oedd  y  Capel,  rhoed  Henry  bach  gau  ei  dad  i  eistedd  yn  nhwU  y 
simddai  oedd  yn  nhalcen  y  Capel.  Beth  pe  rhagddywedasai  rhyw  nn 
ar  y  pryd,  '  A  wehvch  chwi  y  bachgen  bach  sydd  yn  eistedd  ar  y 
peutan  yna,  a'i  lygaid  yn  serenu  ar  y  pregethwr  ?  Ee  fydd  y  bachgen 
yua  rywbryd  yn  pregethii  yn  yr  oedfa  ddeg  yn  Sassiwn  Llangeitho  ar 
ol  Mr.  Evans ;  '  buasai  hyny  yn  anhygoel  gan  y  rhan  fwyaf  oedd  yn 
yr  oedfa  bono.  Ond  felly  y  gwelwyd  ar  ol  hyny." — Y  Parch.  Eoger 
Edwards  yn  y  Drysorfa,  am  Ebrill,  18G9. 

NoDiAD  B.     Tudalen  71. 

Anfonwyd  y  llythyr  canlynol  i  ni  gan  y  Parch.  Francis  Jones,  Aber- 
gele, yn  cynnwys  haues  Ymweliad  o"i  eiddo  a'r  lie  y  dechreuodd  Mr. 
Eees  bregethu  ynddo.  Mae  rhanau  o  bono  wedi  ymddaugos  o'r 
blaeu  yn  y  Golenad.  Y  mae  yn  cynnwys  amryw  bcthau  y  bydd  yn 
ddyddorol  gan  ein  darllenwyr  eu  cael. 

Ymweliad  a'r  lle  y  dechreuodd    y  diweddar   Barch.  Henry   Eees 

bregethu  ynddo. 

Yehydig  wythnosau  yn  ol,  bum  gyda  chyfaill  ar  un  o'r  gwibdeithiau 
mwyaf  dyddorol,  sef,  ar  ymweliad  a'r  ardal  y  dechreuodd  y  Parch. 
Henry  Eees  bregethu  ynddi.  Ymwelsom  k  Chefn  y  Castell,  Llan- 
ddulas,  yn  agos  i  Abergele — yr  amaethdy  y  cartrefai  ynddo  ar  y  pryd, 
yn  nghydag  amrai  fanau  eraill  yr  oedd  fy  nghydymaith,  oddiar  adgof- 
ion  personol,  yn  cyssylltu  banes  Mr.  Eees  a  hwy ;  ac  yn  arbenig  a 
Thy'n  y  Coed,  Llaneilian,  y  ty  aunedd  bychan  yn  yr  hwn  y  traddod- 
odd  ei  bregeth  gyntaf, — yr  hwn  dy,  gyda  Haw,  sydd  yn  aros  eto  yn 
mron  yn  hollol  fel  yr  oedd,  ar  yr  adeg  y  soniwn  am  dani,  ddeug 
mlynedd-a-thriugain  yn  ol. 


9GS  ATTODIAD. 

Dylwn  ddywcycl  gair  yu  gyntaf  am  fy  ugliyfaill  a'm  cyfarwyddwr 
yn  fy  iigwibdaitli — Mr.  Edward  Lloyd,  Postfeistr,  Abergele  ;  yr  liwn, 
er  ei  i'od  bellach  yn  "  hynafgwr  yn  mysg  gwyr,"  sydd  a'i  guf  yn 
parhau  yu  glir  a  gafaelgar.  Tcimla  y  darlleuydd  ddyddordeb  ynddo 
yu  ddiau  pan  y  dywedaf  mai  Mr.  David  Lloyd,  ei  dad  ef,  oedd  yn 
byw  yn  Cefn  y  Castell  pau  yr  oedd  Henry  Recs  yuo  yu  gweiui,  ar  ol 
ymadael  a  Syrior,  oddiwrth  y  Parcb.  Thomas  Jones,  cyn  ac  wedi  o 
Ddiubych— (gVol  Cojlant  tiulal.  05—67).  Er  uad  oedd  Mr.  E.  Lloyd 
y  pryd  hwnw  end  tua  chwe'  mlwydd  oed,  y  mae  yu  cofio  yn  dda  am 
dano  ei  luman  yn  dilyn  "y  gwas  newydd  "  o  gwmpas  yr  adeiladaii. 
Cofia  hcfyd  yr  argrafl'  ddofn  o'i  grefyddolder  a  osodid  ar  ei  feddwl 
ieuauc  ef,  o  herwydd  ei  ddull  difrif-ddwys  o  gynual  yr  addoliad  teiUu- 
aidd.  Y  mae  lien  Feibl  ei  dad,  argraffiad  1790,  gyda  cbyfeiriadau 
Mr.  John  Canue,  j'u  meddiaut  Mr.  Lloyd  eto  ;  a  chofia  ei  liun  yn 
grwgnach  yn  bleutynaidd  wrth  ei  fam  o  herwydd  fod  Henry  Eees  yn 
arfer  y  fath  ryddid  arno,  ac  yu  ei  gymmcuyd  mor  fynych  o'r  ueilldu. 
Ateb  y  fam  modd  bynnag  oedd — "  Gild  iddo,  gwneyd  pregethau  y  mae 
o ;  ac  y  mae  proofs  yu  hwna  iddo  fo  droi  at  aduodau  eraill  i  brofi  ei 
fater."  Gwel  y  darlleuydd,  gan  hyny,  uad  oedd  achos  am  Hobab 
gwell,  "  i  adwaen  ein  gwersyllfuoedd,"  ac  i  fod  "  yu  lie  llygaid  i  ui  " 
yn  ein  taitb. 

Yr  ydym  yn  cychw^'u  gan  adael  tref  henafol  Abergele  a'n  wj'uebau 
tua'r  gorllewiu.  Yn  mhen  tua  dwy  filldir  yr  ydym  yn  myned  trwy 
lecyu  sydd  a  dyddordeb  ueillduol  yu  perthyu  iddo,  yn  ugliyfrif  pob 
hanesydd  Cymreig — Tan  yr  Ogof,  gerllaw  Llauddulas.  Ymladdwyd 
yma  frwydrau  celyd  rliwug  y  Cymry  a  llawer  dosbartb  o  elyuion — 
Daniaid,  Rhufeiniaid,  Saxoniaid,  a  Normauiaid.  Derbyuiodd  daear  y 
llauerch  hou  gymmaint,  a  dy weyd  y  lleiaf,  o  waed  dyuol  ag  uu  llauerch 
yn  Nghymru.  Yr  hyn  oedd  ThennoiiyliB  yn  ugwlad  Groeg  oedd  Tan 
yr  Ogof  yu  Ngwynedd.  Yr  oedd  y  mynyddoedd  a'r  bryuiau  o  gyfeir- 
iad  y  Dr,  yu  rhwystro  yr  ymosodwyr  i  gymmeryd  y  llwybr  hwnw.  A 
chau  nad  yw  y  pellder  rhwug  y  graig  serth  hou  a'r  mor  ond  banner 
milldir  ueu  lai,  rhoddai  hyuy  fantais  i'r  Cymry  gyda  b\aldiu  wan,  i 
wrthsefyll  yn  llwyddiannus  fyddiu  elyuol  lawer  cryfach  na  hwy.  Y 
mac  mauylion  ar  gael  am  frwydrau  ar  j'r  ysmotyn  hwu  rhwug  y 
Cymry  a  Harold  y  Dauiaid,  yu  1030  ;  a'r  Normauiaid  dan  Haw 
Lupus,  yu  1090  ;  ac  hefyd  a  Harri  yr  ail,  yu  1157.  Y  mae  llawer  o 
olion  y  brwydrau  hyn  i'w  gweled  yu  naear  y  fangre  hon  hyd  lieddyw. 
Yn  ugodreu  yr  uu  maes  gwaedlyd  y  mae  y  fan  ar  y  rheilffordd  lie  yr 
aeth  y  gerbydres  ar  dau,  Awst  yr  20fcd,  1808,  pryd  y  llosgwyd  tri-ar- 
ddeg-ar-hugaiu  o'r  teitliwyr  yu  ulw  mewu  ychydig  funudau ;  yu  eu 
plith  rai  o  bendefigiou  ac  urddasoliou  peuaf  y  de^'ruas. 

Yn  y  lie  hwu  yr  ydym  yn  troi  ar  yr  aswy,  ac  yn  mheu  tua  thri 
chwarter  milldir  daw  ardal  brydferth  Bettws  yu  Rhos  i'r  golwg.  Ar 
ael  goediog  y  tu  Dc-ddwyreiniol  oddiar  y  dyffryn  hwn  y  mae  y 
Syrior  y  cyfeiriwyd  ato  eisoes,  cartref  am  ychydig  amser  i'r  Parch. 
Thomas  Jones,  Diubych ;  a'r  lie  cyntaf  yr  aeth  Henry  Rees  iddo  i 
weiui.     Gyferbyu,  ac  yu  ciu  golwg  bellach,  ar  ael  gallt  ffrwythlawn 


ATTODIAD.  969 

yr  ochr  arall  i'r  dyflfryn,  yn  wynebu  haul  y  boreu,  y  mae  Cefn  y 
Castell,  yr  ail  le,  a"r  olaf  iddo  ef  fel  gwas  cyflog.  Y  mae  hyd  yn  uod 
y  maesydd  yr  edrycliwn  aruynt,  a'r  ffyrdd  yr  ydym  yn  myued  ar  liyd- 
ddynt,  yn  gysegredig  heddyw  yn  ein  cyfrif  ni.  Fel  yr  ydym  yn  myned 
rhagom  yr  ydym  yn  gadael  ar  y  dd6  ddyffryn  bychan,  ac  afonig  yn 
rbedeg  trwyddo.  JEnw  y  lie  bwn  yw  y  Is  ant  Glyd.  Y  mae  y  Nant 
lion  ar  derfyn  tir  y  Cefn,  a  mynych,  meddir,  y  cyrebai  Heury  Kees 
yma  i  weddio.  Ei  cnw  gan  rai  yu  y  gymmydogaetb  oedd — "  Y  dyn 
bwnw  sy"n  arfer  gweddio  yn  y  Naut."  Sonir  yn  belaetb  yu  ei  Gofiani 
am  ei  arferion  gweddigar  ar  yr  adeg  bono.  Dicbon  nad  annyddorol 
cbwanegu  yn  y  cysylltiad  bwn  air  y  diweddar  Thomas  Koberts, 
o"r  Lleehau,  Llysfaen,  un  o'i  gyd-weision  y  pryd  bwnw  am  dano. 
''Byddwn  i,"  meddai,  "yn  arfer  myned  i'r  gwely  a  chysgu,  gan  ei 
adael  ef  yn  gweddio.  A'r  peth  cyntaf  a  welwn  ar  ol  deffro  yn  y 
boreu,  fyddai  Ileury  ar  ei  liniau,  wedi  codi  er  ys  meityu  i  weddio 
drachefn."  Gyda  bod  y  Nant  Glyd  o'r  golwg,  yr  ydym  yu  myned 
beibio  i  dy  bychau,  sydd  yn  aros  heddyw  fel  yu  y  dyddiau  gynt,  o'r 
enw  Pen-y-ffordd-deg.  Y  mae  i  bwn  hefyd  ei  banes.  Cynbelid  cyfar- 
fodydd  gweddio  ar  uoson  yn  yr  wytbnos  yn  gysou  yu  y  ty  bwnw  y 
pryd  byuy;  a  cban  fod  y  lie  ar  odre  tir  y  Cefu,  byddai  Heury  Kees 
bob  amser  yn  bresennol,  ac  yn  cymmeryd  rban  bron  yu  mhob  cyfarfod, 
gau  wneyd  sylwadau  yu  acblysurol  oddiwrtb  y  rhanau  o'r  Ysgrythyr 
a,  ddarlleuid  gauddo.  Cyn  ei  ddyfodiad  ef  i'r  ardal,  byddai  brodyr 
o'r  Bettws  ac  Abergele,  yu  arfer  a  myned  yuo  yn  uiffyg  eu  gilydd 
i  gymmeryd  gofal  y  cyfarfod  gweddi ;  ond  gwuaetb  ei  bresennoldeb  ef 
y  fatb  lafur  yu  ddiaugenrbaid  ar  imwaitb.  Dywedai  Thomas  Holland, 
yr  bwn  oedd  yu  byw  yn  Pen-j'-fi'ordd-deg,  wrth  Mr.  Thomas  Lloyd, 
Ty  Mawr  (yr  bwn  y  cyfeirir  ato  droion  yn  y  Cofiant,  tudal.  101,  &c.), 
"  Nid  oes  eisiau  i  cbwi  dd'od  acw  yrwan.  Y  mae  y  dyn  acw  sydd 
gyda  David  Lloyd  yn  Cefn  y  Castell,  yu  well  gweddiwr  ua'r  uu  o 
bonoch  cbwi  o  ddigou."  Tua  milldir  yu  mhellacb  yn  mlaeu  drachefn, 
yr  ydym  yn  gadael  y  brif-ffordd  ac  yn  troi  ar  y  dde,  beibio  i  Ddolweu, 
lie  medd  fy  arweinydd,  yr  oedd  yr  efail  gOf  a'r  felin  a  fynychid  o'r 
Cefu  :  a  chofus  gauddo  am  Mr.  Kees  yu  mlyuyddoedd  diwedd  eioes 
yn  adrodd  wrtho  am  dano  ei  bun  yu  dycbwelyd  adref  o  oedfa  uoson 
Avaith  yu  y  Bettws  i  newid  ei  ddillad,  ac  yua  yu  myned  i  Felin  Dol- 
weu  i  silio  clover  tan  y  bore.  Yn  y  masnacbdy  parcbus  gerllaw  hefyd 
y  magwyd  y  gweiuidog  cymmeradw,y,  y  Parch.  John  "Williams,  Kbyl. 
I  fyuy  y  bryu,  ac  yn  fwy  eto  ar  y  dde,  wele  ni  o'r  diwedd  yn  mheutref 
bychan  Llanelian,  ac  yu  mrou  yu  mbwyut  eitbaf  a  phwysicaf  ein 
taitb,  Bu  i  Laneliau  byuodrwydd  flyuj'ddau  lawer  yu  ol,  o  herwydd 
y  ffj'unon  fecban  sydd  beb  fod  nepell  o'r  lie,  ac  erbyn  byn  bron  yn 
aubysbys  i'r  cymmydogion  agosaf,  oud  y  tybid  yn  yr  oesoedd  o'r 
blaen  fod  gallu  rbeibiol  yn  nglyn  a  hi.  Nid  ofuai  gwerin  llawer  sir, 
ddim  yn  fwy  ua  cbael  "  eu  bwrw  i  Ffyuuou  Elian."  Perthyua  i'r  lie 
hefyd  euwogrwydd  parchusach,  fel  y  man  y  ganwyd,  y  magwyd,  y  bu 
fyw  ac  y  bu  farw  John  Parry,  y  bardd  ;  awdwr  y  "  Myfyrdod  mewn 
mynweut."     Oud,  euwogrwydd  penaf  y  lie  yu  ddiau  ydyw,  mai  mewn 


970  ATTODIAD. 

bwthyn  byclian  yn  agos  ato,  y  safodd  pregethwr  perffeithiaf  y  gan- 
rif  i  fyuy  am  y  waith  gyutaf  erioed  i  gyfarcb  ei  gyd-ddyniou  fel 
pregethwr. 

Yr  ydym  yu  myned  yn  anesmwyth  bellach  am  weled  y  ty  a'r  gongl 
yn  y  ty  y  safai  ynddi.  Fel  yr  ydym  yn  uesau  at  y  fan,  y  mae  adgof- 
ion  am  ben  oedfenon  grymus  a  wraudawsom  gauddo  yn  nyddiau  eiu 
mebyd  a'n  bienenctyd,  yn  rbuthro  arnom  nes  ydym  fel  rbai  yn 
breuddwydio.  Yr  oedd  ein  "  brouau  braidd  rby  lawn  i'n  tafodau 
lefaru."  Hauuer  milldir  yn  mbellach  mewn  pautle  ar  y  dde,  wele, 
dacw  y  fan  !  Nis  gwyddom  erbyn  liyn  pa  un  ai  brysio  yn  mlaen,  ai 
aros  i  fyfyrio  a  wnawn.  Y  mae  cysylltiad  y  lie  diaddurn  acw  a 
gweinidogaeth  rymus  a  maitli  y  diweddar  Barcbedig  Henry  Rees,  yn 
ein  cynbyrfu  drwom  wrtb  edrycb  arno.  Cofir  am  fanau  eraill  ar 
lanan  yr  Aled,  ac  o  amgylcb  Syrior  a  Cbefn  y  Castell  fel  lleoedd  y 
gweddi'odd  lawer  ynddynt ;  ond  dyma  fan  ei  bregeth  gyntaf.  Bwthyn 
dwy  ystafell,  gyda  tho  gwellt  arno  ydyw.  Y  mae  ei  fargod  yn  isel — • 
yn  hawdd  ei  gyrhaedd  a  Haw.  Yma  y  cycbwynodd  yr  afon  gref,  loew, 
lydan  bono,  a  barhaodd  i  loewi — ac  hwyraeb  nad  gormod  dyweyd  i 
gryfhau  ac  ymledu  hefyd — am  ragor  na  banner  cant  o  flynyddau ;  a 
miloedd  lawer  o  Gymry  yn  Nghymrii  a  threfi  Lloegr,  a  lawenhawyd 
ac  a  ddisycbedwyd  wrtb  yfed  o  boni.  Yn  hir,  fwthyu  bychau,  tlawd, 
y  souir  am  danat  ti !  Gresyn  ua  byddai  darlun  o'r  bwthyn  lawn  yn 
cael  ei  gyboeddi  yn  nglyn  a  Cbofiant  Mr.  Kees,  yn  enwedig  gan  fod 
y  ty  fel  y  crybwyllwyd  eisoes,  yn  boilol  fel  yr  oedd  y  pryd  bwnw, 
oddieitbr  y  newidiwyd  coed  ei  ddrws,  coed  a  gwydr  ei  ffenestri,  a 
gwellt  ei  do. 

Aragylchiadau  yr  oedfa  bono  oeddent  fel  y  canlyn  : — Yr  oedd  Ty'n  y 
Coed  yn  daith  Sabbotbol  gyda  Gwern  y  Cilian — tair  milldir  i  gyfeir- 
iad  Llaufairtalbaiarn,  o  Abergele — a'r  Bettws.  Os  byddai  y  preg- 
ethwr yn  dyfod  o'r  naill  gyfeiriad,  byddai  yu  Ngweru  y  Cilian  y  bore, 
a  Ty'n  y  Coed  am  ddau  ;  neu  os  byddai  yn  dyfod  o'r  cyfeiriad  arall, 
elai  i  Dy'n  y  Coed  y  bore.  Ond  byddai  pob  pregethwr  yn  y  Bettws  y 
nos.  Er  mai  i'r  Bettws  yr  arferai  teulu  Cefn  y  Castell  fyued  i  addoli, 
am  ei  fod  yn  llawer  agosach,  eto  arfereut  yn  fynych  fj-ned  i'r  pregethau 
i  Dy'n  y  Coed.  Yr  oeddent  wedi  myned  yno  felly  ryw  fore  neu  bryd- 
nawn  Sabboth  yn  nechreu  Ebrill,  1819,  a  dygwydclodd  i'r  pregethwr 
dori  ei  gyhoeddiad.  Wedi  dysgwyl  am  yspaid  yn  ofer,  trodd  ei  feistr, 
Mr.  David  Lloyd  y  Cefn — yr  hwu,  ar  y  pryd,  cofier,  nad  oedd  yn  aelod 
eglwysig — yn  sydyn  at  Henry  Eees,  gan  ddyweyd, — "  Henry,  pregetha 
di  i  ni."  "le  yn  wir,"  meddai  Mr.  Owen  Owen,  Lletty-du,  yr  hwu 
oedd  yn  un  o'r  aelodau  blaenaf,  "gwua  machgen  i."  Felly  fu,  a 
cbafwyd  oedfa  ragorol.  Yn  anffodus,  nid  oes  neb  yn  awr  yn  fyw  yn 
cofio  y  testyu,  oddieitbr  mai  yn  llyfr  y  Salman  yr  ydoedd.  Ond  yr 
oedd  pawb  yu  myned  o'r  oedfa  gan  ryfeddu  fod  gan  y  gwr  ieuanc 
gymmaint  i'w  ddyweyd ;  ei  fod  yn  medru  dyweyd  mor  rwydd,  mor 
dda,  ac  mor  effeithiol.  Nid  yw  fy  nghyfaill  yn  cofio  clywed  neb  yn 
son  a  fu  Cenhadon  o'r  Cyfarfod  Misol  ai  peidio  yu  ymddyddan  iig  ef, 
ac  ag  eglwys  y  Bettws  o  bertbynas  iddo  cyn  hyn ;  ond  diammeu  y  bu. 


ATTODIAD.  971 

Pe  amgen  nid  yw  yn  clebyg  yr  aetliai  ef  y  tro  hwn  yn  mliellach  na 
'•  dyweyd  gair  oddiwrtli  y  beunod  "  fel  yr  arferai  o'r  blaen.  A  phe 
yr  ymddygasai  yn  y  mesur  lleiaf  yn  afreolaidd,  buasai  .rhywrai  yn 
sicr  o'i  feio,  fel  y  gwnaed  ychydig  wythnosau  ar  ol  hyn,  pan  y  beicfd- 
iodd  yu  ddifeddwl  drwg  fyned  i  ganlyn  John  Williams,  Meidrim,  gan 
bregethu  ychydig  o'i  flaeu  rhwng  Llausannan  a'r  Bala,  y  tu  allan  i'w 
Gyfarfod  Misol,  ar  ei  fi'ordd  i'r  Gymdeithasfa. 

Er  fod  yn  perthyn  i  eglwys  fecban  Ty'n  y  Coed  haiicsion  lawer,  a 
gwerth  eu  croniclo,  am  ddynion  ac  amgylchiadau  a  mi  yno  cyn  ac 
wedi  amser  Mr.  Eees,  ni  pbertbyn  i  ni  yn  awr  ymdroi  sydag  un  o 
bonynt.  Yr  ydym  yn  dychwelyd  adref  ar  "byd  y  ffordd  a  deitbid  gan 
deulu  Cefn  y  Castell,  ac  eraill,  Mr.  Eees  yn  eu  plitb,  yn  ol  a  blaen  i 
oedfeuon  Ty'n  y  Coed.  Y  pellder  oddiyma  i'r  Cefn  ydyw  o  ddwy  i 
dair  milldir.  Mao  y  ffordd  bon  "  megis  yr  oedd  "  y  pryd  liwnw,  os 
nad  megis  yr  oedd  yn  llawer  iawn  cyuaracb  na  byny.  Mewu  croes- 
ifordd  ar  y  Haw  aswy,  yr  ydym  yn  gweled  ycbydig  yn  aros  o  adfeilion 
y  Plas  belyg,  lie  y  cartrefai  Jobn  Evans  y  crydd,  a  wnaetb  yr  esgidiaii 
y  cyfeiria  Mr.  Eees  atynt  mewn  nodiad  a  ysgrifenwyd  ganddo  ef  ei 
bun  [Cofiant  tudal.  71).  "  Yr  wyf  yn  cofio  yn  dda,"  meddai,  "  y  prj^d- 
nawngwaitb  wrtb  ddyfod  adref  o  dy  y  crydd  gyda  pbar  o  esgidiau 
uewydd,  fy  mod  yn  gobeitbio  yn  weddigar  y  cawn  ddecbreu  pregetbu 
cyn  eu  gwisgo  allan  ;  ac  mi  gefais  byny  befyd."  Dyma  y  ffordd 
garegog  a  gerddai  ef  y  prydnawngwaith  bwnw.  Yspaid  yn  ddiwedd- 
aracb,  cyrbaeddasora  Gefn  y  Castell.  Y  mae  yr  adeiladau  yma  oil 
yn  awr  yn  newyddiou,  fel  nad  oes  yma  ddim  yn  aros  fel  yr  oedd  yn 
amser  Mr.  Eees  ond  ambell  faes.  Cofus  gan  fy  arweinydd  am  un 
amgylcbiad,  prin  fe  ddicbon,  y  mae  yn  deilwng  o'i  goffa  ;  ac  eto  y 
mae  yn  dyweyd  cryn  lawer  o'r  ddeutu.  Yr  oedd  Henry  j-n  gwneyd 
rbyw  orcbw-jd  yn  ymyl  y  gwrycb  yn  y  maes,  ar  y  lletbr  islaw  y  ty,  ac 
wedi  ymgolli  yn  llwyr  yn  ei  fyfyrdodau.  Aetb  ei  feistr  ato  i  aflonyddu 
arno  :  ond  dycbwelodd  yn  ol  yn  sydyn  gyda  gwedd  un  yn  amlwg  yia 
gofidio  am  a  wnaetbai.  "  Aflonydda  i  bytb  ar  Henry  yna  eto," 
meddai  wrth  ei  briod  ;  "  yr  oedd  o  yn  synu  wrtb  ei  orcbwyl  yrwan,  a 
phan  aetbum  i  ato  i'w  yrii  yu  ei  fiaen,  fe  wnaetb  y  golwg  mawr  bwnw 
arna'  i.  Na,  aflonydda  i  bytb  arno  eto."  A  bu  cystal  a'i  air. 
Gwyddai  ei  feistr  a  pbawb  o"r  teulu  os  dangosai  ef  anuibendod  weitb- 
iau  gyda'i  orcbwylion  beunyddiol,  mai  meddyliau  am  "  betbau  gwell 
a  pbetbau  yn  nglyn  wrtb  iacbawdwriaetb  "  a  barai  byny.  Fel  y  sylw'a 
Dr.  Tbomas,  "yr  oedd  yn  cael  pob  rbyddid  a  allasai  ddymuno  ;'pob 
rbyddid  yn  sicr  ag  oedd  yn  bosibl  yn  y  fatb  le,"  tra  nad  oedd  ef 
ond  gwas. 

Wrtb  ddirwyn  hyn  o  nodiadau  i  ben,  hyderaf  y  cytuna  y  darllenydd 
a  mi  nad  ofer  bollol  oedd  yr  amser  a'r  llafur  a  dreuliasom.  Tybio  yr 
wyf  fod  y  mauyliou  y  daetbpwj-d  o  byd  iddynt  am  y  bregeth  gyntaf, 
ac  amgylchiadau  eraill,  yn  wertb  eu  cadw.  Wrtb  ymadael  darfu  i'm 
barwemydd  caredig  ddangos  i  mi  y  ty  yn  Water  Street,  Abergele,  lie 
y  llettyai  Mr,  Eees  tra  yn  yr  ysgol  gydii'r  Parch.  Thomas  Lloyd, 
ac  wedi  byny,  byd  adeg  ei  symmudiad  i'r  Amwytbig.     Yr  oedd  ei 


972  ATTODIAD, 

lettywraig  yn  ddiarebol  am  ei  chrefyddolder,  ac  uid  aimyddorol  coffau 
uu  lianesyu  am  dani  liithau.  Yn  ei  heuaint  petrusai  yu  fawr  a  oedd 
ei  barn  a'i-  mater  yn  dda  ;  a  gweddiai  lawer  am  gael  rliyw  arwydd 
sicr  0  hyny.  Or  diwedd  cafodd  y  cyfry w  arwydd ;  o  leiaf  yr  oedd  hi 
yn  credit  ddarfod  iddi  ei  gael.  Yr  oedd  ei  gwallt  er's  blynyddau  yn 
hollol  wyu,  a  newidiwyd  ef  mewu  un  noson  i  fod  yn  bollol  ddu. 
Methai  y  cymmydogion  bwyracb,  er  fod  y  ffaith  ynddi  ei  bun  yu  an- 
wadadwy,  weled  fod  lliw  gwallt  y  pen,  na  sydynrwydd  unrbyw  gyf- 
uewidiad  arno,  yn  brawf  cymbwys  iawn  am  ddim  yn  nglyn  a  chyflwr 
ysbrydol.  Ond  cwestiyneut  bwy  fel  y  mynent,  yr  oedd  bi  yn  foddlon  ; 
ac  mewn  llawn  sicrwydd  gobaitb  y  diweddodd  ei  hoes, 

FEANCIS  JONES. 

NoDiAD  C.     Tudalen  150. 

Ar  y  tudaleu  bwu,  llinell  G  o'r  gwaelod,  yn  lie  "mercb  Mr.  Griffiths," 
darllener  "  nitb  Mr.  Griffiths."  Ni  bu  i  Mr.  a  Mrs.  Griffiths  erioed 
blentj-n. 

NoDiAD  D.     Tudalen  185. 

Yr  ydym  yn  cael  ein  tueddu  i  ddodi  i  mewn  yma  yn  gyflawn,  y  traetb- 
awd  at  yr  bwn  y  cyfeirir  yn  y  lie  bwn,  gan  nad  argraffwyd  mo  bono 
erioed  i"n  gwybodaeth  ni,  oddieithr  pan  ymddangosodd  gyntaf  yn  y 
"  Dnjsorfa,"  ac  mai  ycbydig  y  sydd  erbyn  byn  yn  gwybod  am  dano. 
Fe"i  cyboeddwyd  mewn  dau  rifyn  olynol  o'r  ^^  Dri/sorfa,"  Hydref  a 
Thachwedd,  1831 ;  gyda'r  llytbyreuau  S.L.P.N.,— Salopian,  wrtbo. 

Crist  yn  dioddef    Coseedigaeth  ei  Bobl. 

Wrth  droi  a  tbrosi  gwaitli  yr  ben  ddifeiuyddion  ya  ughasgliad  byn  o 
Draethawd,  yr  ydwyf  yn  gweled  nad  yw  llawer  o'r  rhesymau  ag  a 
ddefuyddir  y  dyddiau  byn  yn  erhyn  athrawiaeth  y  inyuedigaetb  trwy 
farwolaetb  Crist,  yn  lie  a  than  gyfrifiad  o  bechodau  ei  bobl,  ond 
darnau  o'r  hen  arfogaetb  a  ddefnyddid  yn  yr  oesoedd  a  aethant 
beibio,  gan  y  rhai  ar  y  naill  law  a  haereut  nad  oedd  ei  farwolaetb  yn 
brynedigaetb  i  neb — ac  ar  y  Haw  arall  gan  y  rhai  a  baerent  ei  bod  yn 
brynedigaeth  i  bawb.  Mae  trefn  fawr  yr  efeugyl  mewn  x'erffaitb 
gysondeb  a  cbydgordiad,  yu  ei  boll  amrywiol  ranau.  Yma  mae  Duw 
yu  boll  briodoliaethau  ei  uatur  yu  cael  ei  ogoueddu — rhwymau  a 
dyledswydd  dyn,  yn  mhob  amgylchiad,  yu  cael  eu  cadariibau — ei 
iachawdwriaetb,  a  hyny  ar  Iwybr  ufndd-dod,  yn  cael  ei  diogelu — a 
Christ  yu  y  cwbl  ei  ddyrcbafu. 

Oud  nis  gall  neb  byth  amgyffred  dirgelwcb  gras  ond  y  rhai  a 
ddysgwyd  gan  yr  Ysbryd  Gltin.  Felly,  pan  ddelo  dyn  auianol  uvv'cb 
ben  cyfanwaith  mawr  yr  efeugyl,  mae  yu  dechreu  ei  ddirdynu,  aelod 
oddiwrth  aelod,  gwrtbod  y  uaill  i  ddal  y  Hall ;  gwadu  byn  i  gredu 
arall ;  am  nas  gall  amgyffred  cydsafiad  y  cwbl.  Allan  o  reswm  y 
barna  ef  i  rad  ras  a  pherli'aith  iawn — cyfiawnbad  beb  weitbredoedd 


ATTODIAD  973 

a'r  angcurheidrv.-ydcl  r.m  saucteiddrwydd  ac  ufudd-dod — neillduol- 
rwj'dd  yr  iacha^Tdw•l•iaetb,  a  gahvad  cyfifredinol  yr  efougyl — sicrhad 
cadwedigaeth  y  prynedigiou  yu  rhoddiad  yr  lawn,  a'r  angenrlieid- 
rwydd  am  ffydd  ac  edifeirwcb,  gyd-sefyll  a'u  gilydd. 

Olid  yu  mhrofiad  a  bywyd  y  credadyn  gwauaf,  gwelir  y  petliau  hyn 
oil  mewu  perffaith  hedd  a  chydgordiad  ;  a'r  uaill  yn  wasanaethgar  i'r 
Hall,  yn  boll  ystod  ci  iifudd-dod.  Clyvraf  efyngwaeddi,  "Ac  y'm 
ceir  ynddo  ef,  bob  fy  ugbyfiawnder  fy  bun  ;  "  eto  yr  un  fnnud  yn 
eguiol  i  berffeitbio  saucteiddrwydd  yn  ofn  IDnw,  ac  yn  gofalu  am 
flaenori  mewn  gweitbrcdoedd  da.  Gorfoledda  fod  ei  iacbawdwriaetb 
wedi  ei  sicrbau,  yn  ol  trefn  y  cyfammod,  yn  rboddiad  yr  lawn  gan 
Grist;  eto,  ymdrecba  i  fyued  i  mown  trwy  y  portb  cyfyng,  a  cbofia 
(er  gwyliadwriaetb  a  llafur)  mai  y  neb  a  barbao  byd  y  diwedd  fydd 
cadwedig.  Edrycb  ar  ei  ddyled  wedi  ei  tbalu  yn  llawn,  ac  eto,  yn 
druan  a  cbystuddiedig  o  yspryd,  mae'n  nesu  at  orseddfainc  trugaredd 
am  faddeuant  rbad,  beb  unrbyw  bj-der  \n  ei  ddyfodfa  ond  sydd  yu 
dyfod  trwy  ei  ffydd  ef.  Ac  am  yr  byn  oil  a  dderbyn  gwaedda,  Ebad, 
rbad. 

Mae  boll  drefn  yr  efeugyl  mewn  cydgordiad  manylacb  yn  meddwl, 
profiad,  a  bywyd  y  Cristiou,  nag  y  gall  ef  egluro  mewn  geiriau.  Ac 
er  ei  arddangos  i'r  byd.  gall  ddywedyd,  Y  petliau  (nid  yn  unig  a 
ddysgasocb,  ac  a  glywsocb  yn  fy  ngbredo,  ond  befyd)  a  welsocb  ynof 
fi.  Ond  iaitb  rbeswm  yw,  Pa  fodd  y  dicbon  y  petbau  byn  fod  ?  Ac 
OS  caniateir  iddo  ef  esgyn  yr  orsedd,  a  gwysio  dirgeiwcb  yr  efengyl  o 
flaen  ei  frawdle,  ni  bydd  yn  fuan,  boelen  nac  ystyllen  yn  mbabell 
Duw,  yn  cael  eu  gosod  yn  ol  y  portreiad.  Mae  bwn  wedi  bod  agos 
mor  brysur  a  ffydd  ei  buuan,  yn  syllu  ar  farwolaetb  Crist,  ond  ei  fod 
yn  dra  gwabanol  ei  olygiadau  arni,  a"i  ddefnydd  o  boni.  A  tbebygol 
yw,  mai  o  edrycb  arni  trwy  y  gwabanol  ddrycbau  byn  y  tarddodd  yr 
boll  ddadleu  yn  ei  cbylcb  :  a  pban  ddelom  oil  i  edrycb  ar  yr  bwn  a 
wauwyd  trwy  ffydd,  fe  lyngcir  dadlu  mewn  galaru. 

Haera  rbai,  na  bu  Crist  farw  mewn  un  ystyr  tros  neb  ;  ereill,  iddo 
farw  mewn  rbyw  ystyr  dros  bawb  ;  ac  ereill  iddo  farw  dros  y  rbai  a 
gedwir.  Dadieua  rbai,  nad  cedd  un  matb  o  gosbedigaetb  yn  ei 
angau  ;  eraill,  iddo  ddioddef  rbyw  fatb,  er  attal  yr  bou  a  fygytbiwyd 
ar  y  troseddwr.  Ein  bamcan  ni  yn  bresennol,  fydd  dangos  iddo  ddi- 
oddef y  gosbedigaetb  ddyledus  i'w  bobl,  yn  eu  prynedigaetb  oddiwrtb 
bob  anwiredd. 

1.  Aetb  Crist  tan  y  gosbedigaetb  bono,  ag  oedd  yn  ol  cyfiawnder  a 
barn  Duw  yn  ddyledus  i  beebod.  Yr  oedd  cyfiawnder  Duw  yn  gofyn 
i  bob  pecbod  gael  ei  gosbi,  i  ateb  a  boddloni  y  cyfiawnder  bwn  y 
dioddefodd  Crist ;  am  byny  dioddefodd  yr  byn  oedd  cyfiawnder  yn  ei 
ofyn,  Hefyd,  os  cyfiawnder  oedd  yn  gofyn  i'r  Meicbniydd  ddioddef, 
ac  yntau  yn  dioddef  er  gwneutbur  lawn  i  ddaugos  y  cyfiawnder 
hwnw,  pa  fodd  y  gallai  wneutbur  byny,  ond  trwy  ddioddef  y  petli  yr 
oedd  cyfiawnder  yu  ei  ofyn.  Yn  awr,  ni  buasem  ni'n  bunain  yn 
dioddef  ycbwaneg  na'r  byn  oedd  ddyledus  i  beebod  yn  ugbyfia^ynder 
Duw ; — Dioddefodd  Crist  byny ;  ac  felly  yr  un  petb  ag  a  fuasem 


074  ATTODIAD. 

ninuau  yn  ei  clcliodclcf.  Oblegid.  nis  gellir  dycLymygu  fod  dau  fath 
ar  gosbedigactli  teilwiig  i  Lechod  yn  ughyfiawiider  Dnw,  tin  o  nn 
natur,  a'r  Hall  o  natnr  arall.  Ac  os  dioddefodd  Crist  uurhyw  gosb- 
edigactli oil,  dioddefodd  yr  lion  oedd  ddyledus  i  ni ;  ac  felly  yr  un 
gosb  ag  a  fuasem  ni  yii  ei  ddioddef :  jn  gymmaiut  uad  oedd  cj'fiawn- 
der  Duw  yn  gofyn  yr  un  arall. 

2.  Yr  oedd  y  gosb  ag  ydoedd  yn  ngliyfiawnder  Duw,  yn  dd_yledns  i 
bechod,  yn  cael  ei  chynnwys  a'i  gosod  allan  yn  mellditli  y  ddcddf. 
Canys  nid  yw  melldith  y  ddeddf  yn  ddim  ond  amlygiad  o'r  gosbedig- 
aeth  bono,  sydd  deilwng  i'r  troseddiad  o  lioni  wedi  ei  draddodi  mewn 
flfordd  o  fygytbiad.  Ond  yn  awr,  fe  wnaetlipwyd  Crist  tan  y  ddeddf, 
dioddefodd  ei  mellditli ;  wrtli  yr  liyn  nis  gwyddom  betb  i'w  ddeall, 
ond  yn  liollol  yr  un  gosbedigaeth  ag  a  fuasai  troseddwyr  y  ddeddf  yn 
ei  dioddef.  Yr  oeddeut  bwy,  yn  ol  mellditli  y  ddeddf,  yn  liiwym  i 
farwolaetb ;  profodd  yntau  farwolaeth  trostynt ; — ae  iddo  brofi  y 
farwolaeth  wrtb  yr  hon  yr  oedd  y  felldith  yn  gysylltiedig, — sydd 
amlwg  ;  oblegid,  gwnaed  ef  yn  felldith  trosom  ni.  Ae  y  mae  efe  ei 
liuu  yn  dangos  mai  dyma  y  farwolaeth  a  ddioddefir  byth  yn  uffern, 
pan  yn  galw  dynion  yn  rhai  melldigedig,  y  dywed,  Ewcii  i'r  tan 
tragywyddol.  Nid  oedd  dan  fath  ar  gosbedigaeth  yn  gynnwysedig  yn 
melldith  y  ddeddf,  un  i'r  pechadur  ei  liunan  i'w  dioddef,  ac  un  arall  i 
syrthio  ar  ei  feichniydd  ;  o  lierwj^dd  nid  oedd  gan  y  ddeddf  na'i 
melldith  un  olwg  ar  feichuiydd — ni  ddywedai  wrth  yr  euog,  Marw 
fyddi,  neu  arall  yn  dy  le  ;  ond,  "  Yr  enaid  a  becho,  hwnw  fydd 
marw,"  yw  iaith  y  ddeddf.  Ac  megis  nad  oedd  ganddi  ond  un  gwrtli- 
ddrycli  mewn  golwg  i  ddioddef,  felly  nid  oedd  ganddi  ond  un  gosb- 
edigaeth i'w  gweiuyddu  arno.  A  phau  o  ras,  y  darfu  i  osodwr  y 
gyfraith,  osod  ei  Fab  i  fod  yn  lawn  tros  y  troseddwr,  ac  felly  newid  y 
person  i  ddioddef ;  ni  wnawd  un  cyfnewidiad  yn  y  gosbedigaeth  ag 
oedd  i'w  dioddef;  ac  nid  oes  un  sillaf  yn  y  gair  \n  cefuogi  3^  fatli 
ddychymj'g.  Y  gosb  a  ddioddefasai  y  naill,  a  ddioddefodd  y  Hall. 
Pe  gellid,  ar  y  dybiaeth  o  osodiad  Crist  yn  lie  pecliaduriaid,  ddwyn 
allan  un  dystiolaeth  o'r  ysgrythyr,  ac  sydd  yn  dangos  fod  rhyw  fath 
o  gyfnewidiad  wedi  ei  wueuthur  yn  y  gyfraith,  fel  uad  oedd  yn  gofyn 
oddiwrtho  ef,  yr  holl  gosbedigaeth  ddyledus  i'w  pechodau,  ond  yn 
unig  rhjnv  ran  o  honi ;  neu,  nad  oedd  yn  gofyn  y  gosb  bono,  ag  oedd 
ddyledus  iddynt  hwy  ;  ond  rhyw  beth  arall,  o  natur  wahanol,  nad 
oedd  yn  ei  gwreiddiol  awdurdod  a'i  melldith,  darfyddai  y  ddadl.  Ond 
nid  yw  y  fath  beth  i'w  ganfod  yn  y  Beibl,  ac  nid  oes  gwir  reswm 
ynddo  chwaith.  Bod  un  yn  dioddef  tros  arall,  yn  lie  arall,  a  thrwy 
hyny  yn  ateb  i'r  ddeddf,  gan  ba  un  yr  oedd  yr  arall  hwnw  yn  cael  ei 
rwymo  trosodd  i  gosb,  a'r  cwbl  er  ei  ryddhau,  ac  eto  heb  ddioddef  yr 
hyn  a  ddioddef asid  gan  yr  euog  ei  hun.  Yr  un  gospedigaeth,  gan 
hyny,  o  ran  ei  natur  ag  oedd  ddyledus  i  ni,  a  ddioddefodd  yr  Arglwydd 
lesu,  neu  ynte  yr  oedd  yn  rhyw  beth  nad  oedd  cyfiawnder  a  deddf 
Duvv'  yn  ei  ofyn. 

B.  Yr  ydoedd  Crist  yn  ol  ei  feichniaeth  yn  dioddef  tan  gyfrifiad  o"n 
pechodau  ni.     Aeth  yu  atebol  i  Dduw  am  dauyut :  rhoddwyd  hwy  o 


ATTODIAD.  975 

ran  eu  lieuogrwj-dd  i'w  erbyn  ef,  a  dioddefocld  y  gosb  ddyledus  iddynt 
yn  maru  Duw,  yn  ol  dedfryd  ei  gyfraith.  Cospedigaeth  pechod  yw  y 
drvrg  a  ddioddcfir  am  bechod,  oddiwrtb  y  Barnwr  cyfiawn  :  ac  nid 
oes  dim  a  ddioddefir  yn  gospedigaeth  lieb  ei  fod  felly.  Euogrwydd 
pecliod  yw  y  rhwymedigaeth  i'r  gosb  bono,  yn  wyneb  awdurdod  y 
ddcddf :  ac  os  aetb  Crist  i  le  yr  enog  yn  wyuob  y  ddeddf,  a  than 
gyfrifiad  o'i  fai — a  byuy  er  ei  ryddhad — diau  dioddefodd  ei  gosbcdig- 
aetb.  Mae  rboddi  auwiredd  ar  un  yn  iaitb  y  Beibl,  yn  avwyddo  ei 
roddi  i'w  erbyn  mewn  trefn  i'w  gosbi  am  dano;  a  dwyn  auwiredd,  yn 
wastad  yn  arwyddo  dioddef  y  gosbedigaetb  bono.  Pan  y  bygytliir  un 
i  ddioddef  am  ei  fai  ei  bun,  dywodir,  Efe  a  ddwg  ei  auwiredd,  Lef.  xx. 
17.  A  pban  bo  y  naill  yn  dioddef  am  feiau  ereill,  dywedir  eu  bod  yn 
dwyn  eu  bauwireddau  bwynt,  sef  eu  cosb.  Num.  xxx.  15  ;  Galar.  v.  7. 

Wele,  "yr  Arglwydd  a  roddes  arno  ef  ein  banwireddau  ni  i  gyd." 
*'  Ac  efe  a  ddug  eu  liauwircddau  hw3mt : "  ie,  "  dug  ein  pecbodau  ni  yn 
ei  gorpli  ar  y  pren."  Ond,  pa  fodd  y  rboddwyd  liwy  arno  ef  ?  pa  fodd 
y  dug  efe  liwynt,  os  na  ddioddefodd  y  gosb  ddyledus  iddynt,  a'u  drwg 
baeddiaut  i'r  manylrwydd  eitbaf  ?  Nid  yw  dywedj-d  iddo  ddioddef 
rbyw  betli  yn  berwj'dd  pecbod,  ddim  mwy  nag  a  addefir  gan  ddirmyg- 
wyr  ei  berson  a'i  iawn.  Ond  deugys  yr  ysgrytbyrau,  pan  y  rboddwyd 
ein  banwireddau  ni  arno,  iddo  befyd  gymmeryd  ein  gweudid  ni ;  ac 
wrtb  ddwyn  ein  banwireddau,  dywedir  iddo  befyd  ddwyn  ein  doluriau, 
sef  ein  cosb  ni.  Ein  banwiredd  ni  oedd  yr  anwiredd  ;  a'n  doluriau 
ni  oedd  y  doluriau ;  ond  efe  a  ddug  y  naill  trwy  ddioddef  y  Hall.  Nid 
oedd  yr  arcbolli,  y  dryllio,  y  cleisio,  y  cystuddio,  y  taro,  y  clwyfo,  y 
gortbrymder  a'r  pla,  ouid  cosbedigaetb  ein  beddwcb  ni. 

4.  Yr  oedd  yr  Arglwydd  lesu  yn  dioddef  ac  yn  marw  trosom  ni :  ac 
mae  dioddef  tros  un,  yn  ol  yr  arferiad  cyfiredinol  o'r  ymadrodd  yn 
mblith  dj-uion,  ac  yn  y  Beibl,  yn  arwyddo  dioddef  yn  ei  le,  y  gosb 
ddyledus  iddo,  er  ei  ryddbau.  Pan  feicbniodd  Judab  am  Benjamin 
i'w  dad,  dymuuai  fyned  tan  ddedfryd  Josepb,  i  ddwyn  ei  gosb  yn  ei  le 
er  ei  ryddhad.  "  By  was  aetb  yn  feichiau  am  y  llaugc,  gan  byny, 
attolwg,  arhosed  dy  was  tros  y  llangc,  ac  aed  y  llangc  i  iynu  gyda'i 
frodyr."  Felly  dymunasai  Dafydd  gadw  Absalom  rbag  marw,  trwy 
farw  trosto.  Yr  un  modd  befyd  y  byddai  yn  mhlitb  dyniou,  yn 
gyffredmol,  pan  y  b3'ddai  i  \vr  gael  ei  osod  yn  lie  arall,  ag  oedd  yn 
rbwym  i  gosbedigaetb  :  byddai  yn  wastad  i  ddioddef  yn  gymmwys  yr 
un  gosbedigaetb  ag  a  fuasai  y  Hall  yn  ei  dioddef;  pa  un  bynnag  ai 
colli  aelod,  rbyddid,  ai  bywyd. 

A  bod  rbyw  gyfl'elybrwydd  rbwng  marwolaetb  Crist  dros  becbadur- 
iaid,  a'r  naill  ddyn  yn  marw  dros  y  Hall,  sydd  sicr,  oddiwrtb  waitb  yr 
Apostol  yn  cyfeirio  at  yr  arferiad,  wrth  egluro  a  dangos  ei  farwolaetb 
ef,  Pihuf.  V.  7.  Ond  yn  mba  betb  y  maent  yn  gyft'elyb?  Nid  yn  y 
persouau  oedd  yn  dioddef — Mab  Duw,  a  cbreadur :  nid  yn  ugharector  y 
gwrtbddrycbau  yr  oeddent  yn  dioddef  trostj^nt — y  da  a'r  anuuwiol. 
Ond  yr  oeddent  yn  gyffelyb  yn  ddiammeu,  o  berwydd  bod  y  naill  fei  y 
Hall,  yn  He  y  gwrtbddrycbau,  yn  dioddef  y  gosb  ddyledus  iddynt;  a 
hyny  er  eu  gwaredigaeth  a'u  rbyddbad.     Haerir.  mae  yn  wir,  uad  yw 


97G  ATTODIAD. 

y  gymbariaetli  yn  cyfateb  yn  hyii  :  oblegid,  cr  foci  g\vr  tros  ei  ejyfaili 
yu  rliwym  i  ddioddef  y  gosb  Jdyledus  iddo,  ac  nid  arall ;  eto,  uad  oedd 
yu  bosibl,  nac  yu  angeurbeidiol  i  Grist  wueutbur  felly  ;  oud  yn  uuig 
iddo  ddioddcf  rliywbetb  (ie,  mcdd  rbai,  llawer  islaw  i'r  layn  a  ddioddef 
uu  o"r  ufi'ernolion  !)  ac  sydd  yn  dcrbyn  gwertli  oddiwrtb  fawredd  ei 
berson,  i  fod  yn  iawn  trosom.  Oud  pa  fodd  ua  buasai  Paul  yu  daugos 
byu  wrtb  dvin  y  gymbariaetb  ?  yu  lie  dywedyd,  Nad  arbedodd  Duw  ei 
Briod  Fab  (er  iirddas  ei  berson),  a  dysgrifio  y  gosb  ddyledus  i  ni,  a'r 
byu  a  ddioddefodd  yutau,  yu  wastad  trwy  yr  un  geiriau,  fel  pe  buascut 
3'r  un  petb  ?  Dangoser  befyd,  yu  mba  betb  y  mae  y  gymbariaetb  yn 
cyfateb,  os  uad  yn  byu  ?  neu  pa  fodd  y  dygwyddodd  Paul  fod  mor 
fwugleraidd  a  cbymbaru  petbau  uad  oes  un  gymbariaetb  rbyugddyut. 
Diddadl  yw  fod  mawredd  ei  berson  yn  gosod  aufeidrol  wertb  ar  ei 
ufudd-dod  a'i  ddioddefiadau  ;  oud  nid  gwuej'd  i  fyuu  yr  byu  oedd 
ddiffygiol  yu  natur  a  graddau  y  gosbedigaetb.  Oud,  megis  ag  yr 
oedd  gwaitb  y  ddynoliaetb  yu  dioddef,  yn  derbyn  auubraetbol  urddas 
trwy  eu  buudeb  a'r  person  dwyfol ;  felly,  pwy  all  wadu,  uas  gallai  y 
ddynoliaetb  yn  y  fatb  undeb,  a'r  fatb  berson,  ddioddef  befyd  tu  bwnt 
i  amgyfi'red  a  gallu  boll  greaduriaid  Duw  yu  ugbyd. 

Yr  oedd  y  gosbedigaetb  a  ddioddefodd  Crist,  gan  byny,  yn  bollol  o"r 
uu  natur  a'r  bou  a  ddioddefir  bytb  yn  uffern  ;  a  dioddefodd  bono  i'r 
graddau  ag  a  berffaitb  foddlonodd  gyfiawuder  Duw,  ar  ran  y  rbai  yr 
oedd  yn  dioddef  trostyut. 

5.  Megis  y  souir  yn  mbob  man  am  newidiad  persouau,  y  cyfiawn 
dros  yr  anngbyfia'^n,  y  meicbuiydd  yu  lie  y  troseddwr  ;  felly  befyd 
daugosir  yn  mbob  man  fod  y  gosbedigaetb  yr  uu  ; — beb  air  o  grybwyll- 
iad  yn  y  Beibl  am  unrbyw  gyfnewidiad  ynddi,  gyda  golwg  ar  y  meicb- 
uiydd, o'r  petb  oedd,  ueu  a  fuasai  gyda  golwg  ar  y  pecbadur.  Mae  y 
gosb  a  fuasem  ni  yu  ei  ddioddef,  a'r  petb  a  ddioddefodd  yutau,  yu 
ami  yn  cael  eu  gosod  allau  trwy  yr  un  ymadroddion. 

Cedwid  ni  tan  y  ddcddf — gwuaetbpwyd  yutau  tan  y  ddeddf  fel  y 
pryuai  ui.  Trwy  farwolaetb  gwaredodd  ni  oddiwrtb  farwolaetb. 
Llwyr  brynodd  ui  oddiwrtb  fellditb  y  ddeddf  (nid  gan  ddioddef  rliyw- 
betb, oud)  gan  ei  wueutbur  yn  fellditb  trosom.  Nid  arbedodd  Duw 
yr  angylion  a  becbasaut ;  ac,  nid  arbedodd  ei  Briod  Fab. 

Llid  a  digofaiut,  trallod  ac  iug,  fydd  ar  bob  cuaid  dyn  sydd  yn 
gwueutbur  drwg :  mae  dy  ddigofaiut  yn  pwyso  arnaf :  trist  iawn  yw  fy 
euaid  byd  augau — medd  y  Duw  ddyu.  Diwedd  y  drygiouus  fydd  ei  dori 
ymaitb — a  tborwyd  y  Messiab  ymaitb.  Mellditb  Duw  sydd  i'r  rbai  a 
ddamniwyd — a  mellditb  Duw  sydd  i'r  bwu  a  grogwyd,  Deut.  xxi.  23, 
Ysgrifenwyd,  Melldigedig  yw  pob  uu  uad  yw  yn  aros  yn  yr  boll  betbau  : 
ysgrifeuwyd  befyd,  Melldigedig  y w  pob  uu  sydd  yu  ugbrog  ar  breu.  A 
fuasai  dyuion  tan  y  fellditb,  yu  dioddef  oddiwrtb  Dduw,  cytbreuliaid, 
a'u  gilydd  bytb  ?  Wele,  yr  bwu  a  wuaed  yn  fellditb  trosom  ni,  yu  di- 
oddef oddiwrtbyut  oil  ar  unwaitb,  Ps.  xxii.  A  oedd  y  fellditb  arnom 
ni  yn  yr  oil  ag  ydym  ?  Wele,  yr  bwu  a  wuaed  yn  fellditb  drosom  ni, 
megis  wedi  ei  lapio  ynddi ;  gorpb,  euaid,  enw,  meddiaunau,  a  pbob 
petb  a  bertbyuai  iddo.     "Wele  ei  ben  sauctaidd  tau  ddrain,  ei  wyneb 


ATTODIAD.  977 

tan  boeredd,  oi  gofu  tan  fBanf^cllau,  ei  draed  a'i  ddwylaw  tan  hoclion — 
ei  dafod  yu  gl.ynu  yn  nhaflod  ei  euau — ei  galon  yu  toddi  yu  nglianol 
ei  berfedd — a'i  esgyrn  yn  ymwahanu  ar  y  groes.  Yr  ocdd  ei  deimladau 
yn  llawn  o  boen  ;  pob  path  welai  ei  lygaid  yn  archolli  ci  galon — ci 
glustiau  wedi  eu  lleuwi  a  gwaradwyddiadau  a  chableddau  ei  clynion 
— ei  arelnvaetb  yn  chwerw  gan  y  bustl,  a  sawyr  drcwedig  Golgotha 
yn  ei  firoenau — ei  enw  tan  warth,  a'i  enaid  tan  wg. 

A  fuasai  y  fellditb  yn  ein  hamddifadu  ni  o  bob  trugaredd  a  cbysur  ? 
Wele,  yr  bwn  a  wnaed  yn  felldith  trosom  ni,  a'i  enaid  yn  dioddef  beb 
ddafn  o  gysur,  a'i  gorpb  yn  dioddef  beb  ddafn  o  ddwfr  !  y  naill  beb  uu 
pelydr  cysurol  oddiwrtb  Dduw,  a'r  Hall  beb  gymmaint  a  golcimibaul, 
na  daear  sefj'dlog  i'w  gynnal.  Ab  !  ni  cbai  ef  un  drugaredd  na  cbysur, 
sercb  gwneyd  gwyrtbiau  i'w  cadw  oddiwrtbo.  Clyw  ef  yn  gwaeddi, 
0  fy  euaid,  gwartbrudd  a  dorodd  fy  ugbalon  ;  yr  ydwyf  mewn  gofid  : 
dysgwyliais  am  rai  i  dosturio  wrtbyf,  ac  nid  oedd  neb  ;  am  gysurwyr, 
ac  ni  cbefais  neb.  Fy  Nuw,  fy  Nuw,  pabam  y'm  gadewaist !  Ab ! 
nid  cyffwrdd  yn  ysgafn — nid  attal  y  gwynt  garw — nid  cosbi  yn  ilai 
na'r  anwiredd  oedd  ar  y  groes  ;  ond,  Deffro  gleddyf.  Pwy  draetba  ei 
ing  a'i  loesion,  pan  oedd  boll  becbodau  ei  bobl  yn  cyd-rutbro  arno — 
y  fellditb  oedd  yn  croni  er's  oesoedd  yn  ymarllwys  yn  llwyr — marwol- 
aetb  yn  ei  lioll  arswydlawn  gynnwysiad  yn  tremio  ac  yn  edrycb  aruo 
■ — Barnwr  pawb,  yn  ei  gyfiawnder,  ei  sancteiddrwydd,  a'i  lawn  awdur- 
dod  i  ddinystrio  bywyd,  a  gweinyddu  marwolaetb,  yn  sefyll  o'i  flaen 
— ac  euaid  y  diniwaid  yn  ymebangu  i  dderbyn  y  fatb  olygfa  arswyd- 
lawn arnynt  oil,  nes  y  gwaeddai  allan,  "  Na  cbaued  y  pydew  ei  safn 
arnaf,  na  lyngced  y  dyfnder  fi."  Ab,  nid  dioddef  rbywbetb,  mwy  ucu 
lai,  byn  neu  arall,  ddarfu  Crist ;  ond  dioddef  y  gosb.  Ymddengys  yu 
rbyfedd  yn  wir,  ein  bod  ni  yn  baeddu  un  gosbedigaetb,  a'r  liwu  a 
gosbwyd  trosom  ni  yn  dioddef  un  arall ;  ac  eto  y  ddwy  yn  cynnwys 
yr  un  petbau,  ac  yn  cael  eu  dysgrifio  yn  wastad  trwy  yr  uu  ym- 
adroddion. 

Ilefyd,  od  oes  gosbedigaetb  benodol  am  becbod  yn  cael  ei  gofyn  yn 
annocbeladwy,  ar  gyfrif  sancteiddrwydd  a  cbyfiawnder  banfodol  Duw ; 
pa  fodd  y  gellir  ei  newid  mwy  na  newid  cyfiawnder  ei  bun,  pa 
fodd  y  gellir  ei  newid  mwy  na'i  ddiddymu  ?  Pa  fodd  a  cbyfiawn- 
der yn  gofyn  dioddef  bon,  yr  oil  o  lion,  a  dim  ond  bon,  y  mae  dioddef 
rby w  betb  arall  yn  iawn  iddo  ?  Pa  fodd  y  gwaredir  y  pecbadur  oddi- 
wrtb bon  trwy  i'r  meicbniydd  ddioddef  rbywbetb  arall,  mwy  na'i 
waredu  beb  iddo  ddioddef  dim  ?  Oblegid  yna  betb  bynnag  a  ddiodd- 
efodd  Crist,  mae  y  gosb  lieb  ei  dioddef,  a  cbyfiawnder  beb  gael  yr  byn 
oedd  yn  ei  ofyn.  Nid  oedd  y  gosb  a  fygytbiwyd  na  mwy  na  Ilai  na'r 
byn  oedd  ddyledus  i  becbod  yu  ngbyfiawn  farn  Duw,  pan  sefydlwyd 
hi ;  talu  i  bob  dyn  nid  yn  unig  am  ei  weitbredoedd,  ond  befyd — "  yn 
ol  ei  weitbredoedd."  A  pbwy  bynnag  fyddo  yn  dioddef  am  becbod, 
nis  gall  cyfiawnder  dderbyn  ganddo  lai  nag  a  baeddai  yr  anwiredd, 
mwy  na  gosod  arno  ycbwaneg  nag  a  haeddai.  Ond,  yn  ol  y  gweitb- 
redoedd,  ie,  yn  eu  bol  bwynt  y  tal  efe,  pwy  bynnag  fyddo  tan  y  dyruod. 

Haerir  nad  oedd  dioddefiadau  Crist  yr  un  a'r  gosb  ag  a  ddioddefasai 
3  Q 


978  ATTODIAD. 

y  troseddwr  ;  oblcgid  buasai  hono  yn  gynnwysedig  mewn  cynddaredd 
a  gel\'uiaetli  at  Dduw,  cuoadau  y  pryf  yu  y  fynwes,  a  than  uad  yw 
byth  yu  diffodd.  Oud  uid  yw  y  petliau  liyu  yu  baufodol  i  natur  y 
gosbedigaeth,  fcl  mae  yn  dyfod  oddiwrth  Dduw,  ac  yu  gorwedd  yu  y 
ddeddf  a'i  dedfryd  ;  oud  yn  effeithiau  sydd  yu  cyfodi  oddiar  y  gweiu- 
yddiad  o  boni  ar  greadur  meidrol,  a  pbechadur  gelynol.  Mae  yr  boll 
gyuddarcdd  tani  yn  codi  oddiar  elyniaetb  y  creadur  at  Dduw.  Mae 
yu  bechod  ynddo  ei  bun,  yr  byn  nid  yw  y  gosbedigaeth  ag  sydd  yn 
dyfod  oddiwrth  y  Duw  cyfiawn,  yr  hwu  ni  wna  auwiredd.  Ac  nis  gall 
neb  ddywedydfod  yn  augenrbeidiol  i  Grist,  er  dioddef  yr  uu  gosbedig- 
aeth a'r  uffeinoliou,  fod  o'r  un  dymer  a  hwy  tani. 

Mae  y  pryf,  neu  guofeydd  cydwybod,  yn  caulyn  y  gosbedigaeth, 
oddiar  fod  peehod  yu  y  damuedigion.  Nis  gailasai  byn  fod  yn 
Ngbrist :  oblegid  nid  yw  yn  caulyn  peehod  yu  gyfrifedig  ar,  oud  yn 
breswyliedig  yu  y  dicddefydd.  A  diammeu  y  gailasai  Crist  ddioddef 
cosb  pechaduriaid  heb  fod  yn  bechadur.  Mae  fod  y  gosb  yu  parhau 
liefyd  yn  cyfodi  oddiar  nad  yw  ei  gwrthddrych  oud  meidrol,  ac  yn 
aualluog  unrhyw  ffordd  i  ddioddef  cosbedigaeth  gyfatebol  i  ddrwg 
haeddiant  ei  bechod,  oud  trwy  fod  daui  i  dragywyddoldeb.  Oud  pan, 
trwy  osodiad  Duw,  y  syrthiodd  y  gosbedigaeth,  fuasai  i'r  creadur  yn 
dragywyddol,  arno  ef,  yr  liwn  sydd  o  ran  ei  berson  yn  anfeidrol,  di- 
oddefodd  hi  er  llawn  foddlourwydd  cyfiawuder,  mewn  amser  terfynol, 

Dadleuir  hefyd,  fod  yn  aumhosibl  cymmodi  rhad  faddeuant  i  ni,  a 
llawn  daliad  o'r  un  peth  yn  hollol  ag  oedd  yu  ofynol  oddiwrthym  ni : 
oblegid,  mae  yn  aumhosibl,  meddir,  i'r  uu  ddyled  gael  ei  thalu  yn 
llawn,  a'i  maddeu  yu  rhad,  Wele  !  wele  !  os  o  ras,  felly  nid  trwy  yr 
iawn  mwyach :  os  amgen  nid  yw  gras  yu  ras  mwyach.  Ac  os  trwy 
yr  iawn,  uid  yw  o  ras  mwyach :  os  amgen  nid  yw'r  iawn  yn  iawn 
mwyach  ! 

Galarus,  yn  wir,  yw  clywed  hen  iaith  sych-gras  gelynion  croes 
Crist,  ar  dafodau  y  rhai  sydd  yn  proffesu  uad  oes  ganddynt  oud  ei 
groes  ef  i  ymffrostio  ynddi  fel  sylfaen  eu  gobaith.  A  pha  fodd  y  gallant 
sefyll  tros  ei  iawu  ef,  yn  wyneb  y  rhai  sydd  yu  ei  hollol  wrthod,  fel 
peth  na  chydsaif  a  rhad  faddeuant,  nis  gwyddom. 

Oblegid,  fe  ymddengys  ar  uu  olwg,  os  yw  rhad  faddeuant  i  ni  yn 
cau  allan  unrhyw  fath  o  iawu,  yu  cael  ei  wueuthur  gan  arall  trosom 
ni,  ei  fod  ar  unwaith  yn  cau  aliau  bob  math.  Pe  meddyliem  i  Grist 
ddioddef — nid  y  gosb  ddyledus  i  ni,  oud  rhywbeth — uid  yn  ein  lie, 
oud  er  ein  mwyu — nid  fel  y  maddeuid  i  ni,  oud  fel  y  gellid  maddeu. 
Eto,  os  yw  yr  byn  a  ddioddefodd  felly  yn  iawn  i  gyfiawnder  Duw  am 
bechod,  pa  fodd  y  cydsaif  a  rhad  faddeuant  o  houynt  i  ni  ?  Ac  os 
gv\'na,  felly  hefyd  y  gwna  dioddef  yu  ein  lie,  tan  gyfrifiad  o'n  beiau,  y 
gosb  ddyledus  i  ni :  oblegid  nid  yw  hyny  ddim  mwy  nag  iawn  i 
gyfiawnder  Duw  am  bechod.  Pa  beth,  ai  ar  rywbeth  sydd  yn  ddifiyg- 
iol  yn  yr  iawn,  mae  rhadlourwydd  maddeuaut  yu  sylfaenu  ?  Ai  o 
herwydd  uad  yw  y  ddyled  wedi  ei  thalu  yu  llawn,  neu  gosb  peehod 
wedi  ei  dioddef  yn  llwyr,  y  mae  lie  i  faddeuant  rhad  ?  Onid  yw  yr 
ysgrythyrau  yn  daugos  fod  y  maddeuaut  mor  berffaith  rad  i  ni  a  phe 


ATTODIAD.  979 

na  buasai  iawn  yu  bod  ?  a  bod  yr  iawn,  trwy  yr  liwn  y  mae  y  maddcu- 
aut  yn  dyfod,  yn  ateb  nior  bcrffaith  trosom,  a  phc  ua  buasai  gras  yu 
y  pweinyddiad  o  liouo  ?  A  liyny  o  lierwydd  fed  maddeuaut  perfi'aith 
rad  i  ni — a  plierffaith  daliad  ac  iawn  yn  cael  ei  wneuthur  gau  arall 
trosom  ni — yn  perffaith  gydsefyll  ;Vu  gilydd. 

Dywedyd  bod  Duw  mor  gyfiawn,  mae  yn  wir,  fel  na  ddilea  y 
gyfraith  a'i  mellditli,  a  maddeu  pecliod  heb  unrhyw  gosbedigaetli  ao 
iawn  am  dano :  eto  mor  rasol,  fel  na  ofyn  dioddef  y  gosb  a  bennod- 
wyd  yn  ei  gyfiawnder,  a'r  felldith  a  fygythiwyd  yn  ei  ddeddf ;  ond  y 
maddeua  efe  ef  ar  gyfrif  y  rhywbeth  a  ddioddefodd  ei  Fab  yu  lie  byuy  ; 
yr  hwn  faddeuant  sydd  gyfiawn,  am  ei  fod  trwy'r  iawn — sydd  rad, 
am  ei  fod  yn  rhyddhau  y  troserldwr  oddiwrth  y  gosb,  heb  ei  dioddet 
— melldith  heb  fyned  tani — a  dyled  nad  yw  yr  iawn  wedi  ei  thalu, — 
Llefaru  felly,  meddaf,  fyddai  yn  iaith  tra  dieithr  i'r  Beibl,  ac  yn 
sylfaenu  rhadlonrwydd  maddeuant  ar — nad  yw  yr  iawn,  mewn  gwir- 
ionedd,  yn  iawn. 

Ond  dywedyd  i  Dduw  ofyn  perffaith  gyflawniad  o  ddedfryd  a  mell- 
dith ei  gyfraith,  yn  nioddefaint  y  gosbedigaeth  ddyledus  i  bechod  ; 
eto  o'i  gariad,  a'i  anfeidrol  ras,  anfon  ei  Fab  i'w  dioddef  trosom  ni,  ac 
felly  cydsynio  a'i  sancteiddrwydd,  boddloni  ei  gyfiawnder,  cyflawni  ei 
wirionedd  a'i  ddeddf,  fel  y  gallai  faddeu  yn  rhad  i  bechaduriaid ;  sydd 
wirionedd  tra  eglur  yn  yr  ysgrythyr,  a  hollol  gyson  a  maddeuant 
rhad.  Oblegid,  mao  Duw  yn  gwneuthur  yn  rhad  i  ni,  yr  oil  mae  yn 
ei  wneuthur,  o  ras ;  a  pha  beth  bynnag  a  wna  o  ras  sydd  rad  i  ni. 
Yn  awr,  onid  yw  yr  holl  iachawdwriaeth  yn  hollol  ac  yn  gwbl  o  ras, 
ac  felly  yn  rhad  i  ni  ? 

Yr  oedd  anfon  ei  Fab  i  fod  yn  iawn  trosom — ei  wneuthur  ef  yn 
bechod — rhoddi  cosbedigaeth  ein  heddwch  ni  arno — yn  hollol  rad,  ac 
o  ras  yn  unig.  Felly  y  mae  y  maddeuant,  yn  nghyda  holl  fendithiou 
cyfryngdod  Crist,  yn  hollol  rad  i  ni. 

Ni  wnaethom  ni  yn  ein  personau  ein  liunain  un  iawn,  na  thalu 
hatling  o'n  dyled ;  ac  ni  wnaethom  ddim  tuag  at  enill  arall  i 
wneuthur  hyny  chwaith.  Nid  ydym  yn  dwyn  arian  na  gwerth,  er 
derbyn  maddeuant ;  ond  yn  cael  ein  pardynu  o  rydd  ras  trwy  Grist 
yn  hollol.  Felly  y  mae  y  maddeuant — yn  hollol  rad  yn  Nuw,  gras  yr 
hwn  yw  ffynnonell  y  cwbl — yn  hollol  rad  i'r  pechadur,  yr  hwn  sydd 
yn  ei  dderbyn,  heb  roddi  dim,  na  haeddu  dim. 

0  fel  y  mae  yr  edifeiriol  a  Duw  yn  ymgyfarfod  ar  Iwybr  rhad  dru- 
garedd,  yn  wyneb  yr  iawn.  Y  pechadur  yn  myned  rhagddo  tau 
waeddi, — "  Mae  i  ni  brynedigaeth  trwy  ei  waed  ef  (ac  yna  yn  dilyu  y 
ffrydiau  i'r  ocean  fawr,  o'r  lie  y  tarddodd  y  cwbl),  sef  maddeuant 
pechodau  yn  ol  cyfoeth  ei  ras  ef."  ■  A  pha  fodd  y  mae  Duw  yu  uesu 
ato  yntau  ?  "  Efe  a  drugarha  wrtho,  ac  a  ddywed,  Gollwng  ef — myfi 
a  gefais  iawn." 

Hefyd,  mae  iachawdwriaeth  gras  yn  hollol  sicr  i'w  gwrthddrychau, 
ac  nid  yw  ei  bod  wedi  ei  sicrhau  yn  angau  Crist,  yn  ei  gwneyd  yn 
llai  o  ras.  Mae  pob  rhan  o  honi  yn  cael  ei  dwyn  yn  mlaeu  yn  ol  y 
cyfammod  tragywyddol.      Yma  darfu  i'r   Tad,   nid   yn   unig   roddi 


980  ATTODIAD. 

gwaith  i'r  Mab  i'w  wueuthuv,  a  tlccldf  i'w  cliyflawiii ;  ond  licfyd, 
addaw  C5'nuorthwy  iddo  i  fyued  trwyddo,  a  gwobr  ogoucddus  ar  y 
cyfla^vniad  o  liono.  Yu  awr  mae  y  gwaith  wedi  ei  wneutlnu-,  a'r 
iawu  wedi  ei  roddi;  am  liyny,  y  mae  gwobr  ei  waith  yu  sicr  i  Grist,  a 
rhad  faddeuant  yu  sicr  i  bechadnr.  Mae  o  ddylcd  iddo  fe,  ac  yii  rliad 
i  uiuuau — yu  ol  cyfiawuder  iddo  fe,  o  bcrwydd  iiaeddiant  ei  waith  ;  yu 
ol  gras  i  ui,  oblegid  laad  y'm  yu  haeddu  dim.  Cwblhaodd  Crist  y 
gwaith  a  roddes  y  Tad  iddo  i'w  wueuthur — ac  i'r  ueb  sydd  yu  gweithio 
ni  chyfrifir  y  gwobr  o  ros,  oud  o  ddyled.  Eithr  i'r  neb  nicl  yw  yn 
gweithio,  oud  yu  credu  (felly  mae  y  pechadur),  o  ras  y  mae,  ac  y  mae 
yu  sicr  i'r  holl  had. 

Mae  golud  y  cyfammod  yu  sicr  i  Grist,  oblegid  y  mae  wedi  cyflawui 
yr  aramod  yn  rhoddiad  yr  iawu,  Mae  cyfoeth  y  testament  yu  sicr  i'r 
teulu,  oblegid  mae  y  Testamentwr  wedi  marw. 

S — L — p — N. 
NoDiAD  E.     Tudalcn  30i,  305. 

Yr  ydym  yu  y  "  Dnjsorfa,"  am  Hydref,  1842,  tudal.  3G3,  yu  cacl 
llythyr  oddiwrth  y  Parch.  Edward  Jones,  Cincinnati,  er  cywiro  yr 
byu  a  olygai  efe  yn  agored  i  gamarwaiu  rhai  heb  wybod  yu  amgen, 
yn  yr  Adroddiad  a  gyhoeddasid  gau  Mr.  Rees  ag  sydd  yu  cael  ei  ail- 
gyhoeddi  yma,  yu  ughylch  eu  Capel  hwy  yu  Cincinnati.  Y  mae  yr 
bj^n  a  gaulj^n  yn  ddylyuiad  o'r  llythyr : — "  Yr  oedd  y  Capel,  ar  y 
cyntaf,  at  wasanaeth  yr  amrywiol  enwadau,"  medd  yr  adroddiad, 
"  yr  hyu  sydd,"  yu  ol  cywiriad  Mr.  Edward  Joues,  "  yn  gamsyniol ; 
oblegid  "  meddai,  "  penderfyuwyd  trwy  bleidlais  liosocaf  yr  aelodau, 
o  amrywiol  enwadau  crefyddol,  uuedig  mewu  cyfarfod  a  gj'hoeddwyd 
i'r  diben,  iddo  fod  ar  euw  y  Trefuyddion  Calfinaidd ;  [penderfyuwyd] 
ymofyn  am  le  i  adeiladu  y  Capel  i'r  euwad  hwn  ;  a  uodwyd  Cyft'es 
Fiydil  a  Rheolau  Dysgyblaethol  y  Trefuyddion  Calfinaidd  yu  ugweith- 
red  ein  Capel ;  rhoddwyd  yr  euwad  crefyddol  ar  lyfr  y  casglyddiou  at 
ei  adeiladu,  ger  brou  yr  holl  dauysgrifwyr  ato  ;  rhoddwyd  rheolau 
ychwauegol  i  ymddiriedolwyr  y  Capel,  fel  ua  alleut  eu  huuaiu  ei  droi 
i  euwad  arall ;  a  sicrhawyd  y  weithred  i'r  Corph,  trwy  brif  lysoedd 
ein  talaeth ;  ac  hefyd  y  mae  euw  y  Trefuyddion  Calfinaidd  yu  gerf- 
iedig  ar  gareg  uwch  ben  y  drws."  Mae  llythyr  Mr.  Edward  Joues 
wedi  ei  gyfansoddi  yn  dra  anughelfydd,  ond  yr  ydym  yu  dodi  y  dyfyu- 
iad  uchod  o  bono  i  mewu  yma  rhag  rhoddi  achlysur  i  ueb  yu  America 
dybied  fod  y  frawdoliaeth  yn  Cincinnati  wedi  gwueutbur  dim  cam 
ag  enwadau  ereill  trwy  gadw  y  Capel  yn  eiddo  iddynt  eu  bunain. 

NoDiAD  F.     Tudalen  346. 

Yr  ydym  yu  ofni  nas  gallwu  roddi  yr  Adolygiad  yma  ar  Gofiant  Mr. 
Jones,  Dol-y-fonddu,  a  Mr.  Griffiths,  Meifod,  i  mewu  yn  gyflawu,  oud 
cymmerer  y  dyfyniadau  canlyuol  o  bono: — "Mi  a'i  darlleuais  ef 
gyda  gradd  o  byfrydwch  a  buddioldeb ;  os  nad  wyf  yu  camgymmcryd 
yn  fawr,  yr  oedd  fy  ysbryd  mewu  gwell  agwedd  yu  cau  y  llyfr  nag 
oedd  arno  pau  ddechreuais  ei  ddarlleu  ef.    Teimlwn  ryw  gymmysgedd 


ATTODIAD.  981 

hyfryd  o  wylo  a  chwerthin,  gwecldi  a  mawl,  yn  ymweithio  ynof  wrth 
fyned  dros  eu  lianes ;  a  gwcled  tynerwch  a  gras  Duw  yn  eu  lieimill  o 
gam  i  gam  ato  ei  huu ;  ac  yn  dwyn  ei  amcauion  tragywyddol  o 
g^vmpas,  trwy  amgylcliiadau,  tybygid,  damweiniol,  a  disylw.  Ym- 
weled  a  r  naill  y  tro  cyutaf  trwy  weiuidogaeth  un  o'i  wcision  ffyddlon 
yu  y  brifddinas  ;  ac  a'r  Hall  trwy  air  o  euau  beuyw  ar  y  Ifordd  fawr. 
Yr  ocdd  llygad  Horaaine,  mae  yn  ddigon  tebyg,  yn  fwy  ar  rai  o 
fecbgyu  Llundain  y  Sabboth  hwnw  ;  ond  yr  oedd  llygaid  yr  arfaeth 
fawr  ar  fachgen  o  Drawsfynydd.  A  pha  betli  bynnag  a  ddaetli  o'i 
fechgyn  ef,  le  ddaliwyd  ei  bacbgen  hi ;  yr  etholedigaeth  a'i  cafodd — 
fei  cafodd  ef  yn  mysg  milocdd  Llundain  ;  wedi  myued  yuo  yn  unig  i 
geisio  y  byd,  ond  cyn  dychwelyd  cadd  (fel  Saul  wrth  geisio  yr  asynod) 
ei  eneiunio  yn  frenin,  ac  yn  offeiriad  i  Dduw  a'i  Dad  ef,  trwy  weiu- 
idogaeth yr  hen  Samuel  hybarch  hwnw. 

"  Mae  y  darluniad  a  rydd  Mr.  E.  GriflEiths  o  hono  ei  hun,  ac 
agwedd  ei  gymmydogaeth  yn  moreu  ei  ddyddiau,  yn  dra  difyrus  ac 
addysgiadol.  Yr  oeddwn  rywfodd  yn  synu  uwch  ben  yr  haues,  wrth 
feddwl  mor  brysur  oedd  pawb  ar  hyd  y  byd  yma,  pan  oeddwn  i  yn 
gorwedd  yn  ddistaw  mewn  aufodolrwydd.  Yr  oedd  Satan  yn  gweithio, 
cuawd  yn  gweithio,  gras  j-n  gweithio,  damweiniau  yn  gweithio,  rhag- 
luuiaeth  yn  gweithio,  pregethwyr,  erlidwyr,  ie,  pob  peth  yn  gweithio, 
a  tln'wy  lywodraeth  y  Haw  fawr  yr  oedd  pob  peth  yu  cydweithio  i 

gael  Evan  Griffiths  at  ei  Dduw Fel  hyn,  o  gam  i  gam, 

y  dygwyd  y  gwas  ffyddlon  hwn  i'r  Arglwydd  at  Grist.  A  dyma  holl 
ddechreuad  ac  achos  mwyneidd-dra'r  dymher,  sancteiddrwydd  y  bywyd, 
ffyddlondeb  ei  oes,  uwchder  oi  gymmeriad  yn  y  wlad  ac  yn  yr  eglwys, 
fei  dyu,  fel  gweinidog,  ac  fel  Cristion.  Gair  o  Salm  oedd  cyehwyuiad 
y  cwlal.  Fe'i  hargyhoeddwyd,  ac  am  a  wn  i,  fe'i  hail  anwyd  hefyd, 
trwy  ymddyddaniou  crefyddol  ar  y  ffordd  fawr.  Ychydig  feddyliodd 
yr  hen  Edward  Meredith  fod  ei  sylw  bychan  am  drefn  i  faddeu  a  golchi 
wedi  suddo  i  galon  ei  gyfaill  ieuanc,  ues  dadymchwel  yr  hen  aniau 
l^-gredig  a  deddfol,  a  throi  yu  rymus  ac  anfarwol  o'i  fewu. 

"  Pe  buasai  hanesyn  bychan  fel  hwn  wedi  ei  gyhoeddi  am  bob  un 
o'n  hen  dadau  er  ys  can'  mlynedd,  buasem  yn  llawer  mwy  hysbys  o'u 
cymeriad,  eu  hysbryd,  eu  zel,  a'u  llafur,  nag  ydym.  Ac  feallai  y 
buasem  yn  fwy  tebyg  iddyut  hefyd  ;  canys  y  mae  cyfeillachu  llawer  "a 
dynion  rhagorol  (yn  eu  hanes),  a  gweled  gras  Duw  yn  llewyrchu 
ynddynt  yn  ngwahanol  amgylchiadau  eu  bywyd,  yn  tueddu  i  feithrin 
ynom  yr  un  ysbryd,  ac  argrafl'u  eu  delw  ar  ein  cymeriad." 

NoDiAD  G.     Tiidalen  505. 

Mae  yn  dda  genym  ein  bod,  trwy  drefniad  neillduol  o  eiddo  Mr. 
Davies,  Treborth,  a  chyhoeddwr  yr  "  £i/linjs  o  Ddifrif"  yn  y  Gym- 
raeg,  yn  gallu  cyfiwyno  y  "  Euagdraethawd  "  hwn,  neu  gymmaiut  o 
houo  ag  y  gallwn  gael  lie  iddo,  ger  bron  ein  darllenwyr.  Ac  y  mao 
yn  ddiammeu  genym  y  bydd  yn  dda  gan  laweroedd  o  honynt  hwythau 
ei  gael  yn  eu  cyrhaedd. 


9S2  ATTODIAD. 

Rdagdraethawd. 

Er  nacl  creadur  amgj'lchiadau  3m  mbob  ystj'r  yw  dyn,  eto  raae  yn  ddi- 
raumheuol  fod  amgylchiadau  yn  effeithio  yn  fawr  avno.  Pa  beth 
bynnag  a  fyddo  dull  neu  helynt  y  byd  mewn  uurliyw  oes,  yn  ol  hyny 
mae  y  genedlaeth  houo  j'n  rhodio  :  raacnt  yn  uewid  os  bydd  liwnw  yn 
uewid;  ncn  os  byddant,  oes  ar  ol  oes,  yn  disgyn  i'r  tin  amgylcbiadau, 
y  maeut  gan  mwyaf,  o'r  un  arferion.  Mae  plant  dynion  fel  y  dwfr  yn 
cymmeryd  ffurf  y  llestr  y  maent  yn  rlicdeg  iddo.  Ac  er  fod  yr  eglwys 
■u'cdi  ei  gwneuthur  megys  o  ddefnyddian  mwy  colyd  na'r  byd,  ac  felly 
nad  yw  bytli  yu  cael  ei  gadael  i  gydymffurfio  Tig  ef  yn  gwbl,  eto  anaml 
mae  hitliau,  tybygid,  mewn  unrhyw  oes,  yn  dianc  fel  nad  oes  rliyw- 
beth  o  adflas  llestr  ei  liamgylchiadau  neillduol  i'w  archwaethu  arni. 
Ac  mewn  tymhor,  pan  y  mae  y  Brenin  mawr  ar  newid  ei  hansawdd 
dumewnol,  a  dwyn  bywyd  ysbr3^dol  ei  eglwys  i  weithrediad  mwy 
grymus,  mae  yn  gwneuthur  byny,  yn  ami  drwy  ei  dwyn  i  amgylcbiadau 
newj'ddion  ac  anngliyffredin  yn  ubrefn  ei  ragluuiaeth,  yn  gystal  a 
thrwy  dywallt  arni  yr  Ysbryd  o'r  ucbelder.  Yr  ydym  ui,  yn  ddiddadl, 
yn  byw  mewn  amserocdd  ag  y  mae  temtasiynau  crefj'ddwyr  yn  gryfion 
i  gydymffurfiad  a'r  byd.  Mae  y  wlad  wedi  mwynhau  liir  lonyddwcli 
oddiwrth  ryfel,  a'r  eglwys  liithau  oddiwrth  erledigaetliau.  Mae 
efl'eitbiau  cyffredinol  yr  efengyl  hefyd  ar  y  gymdeitbas  wladol  mor 
fawr,  fel  ag  i  leiliau  llawer  ar  y  gwalianiaetb  ymddangosiadoi  rbwng 
Cristionogion  ag  ereill.  Ac  mewn  amgylcbiadau  fel  hyn,  yn  enwedig 
mewn  cysylltiad  ag  egni  masuachol  a  llwj'ddiant  bj'dol  y  fatb  ag  y 
mae  y  deyruas  yma  wedi  brofi  er  ys  blyuyddau  bellacb,  mae  yn  natur- 
iol  meddwl  fod  ysbryd  yr  eglwys  i  fesur  mawr  yn  gyffelyb  i  ysbryd 
cyffredin  yr  oes.  Ond  y  mae  dynion  meddylgar,  ysgatfydd,  o  bob 
dosbarth  yn  breseunol,  yn  decbreu  meddwl  fod  cyfuewidiadau  o  ryw 
natur  yn  agosau,  Mae  y  byd  gwladol  a  chrefyddol  yn  gyflawn  o 
argoelion.  Llawer  o'r  pethau  sydd,  ydynt  ar  ddarfod ;  tra  mae  llawer 
o  betbau  nad  ydynt  eto,  wrtb  bob  tebj'g  ar  ddyfod  i  banfodiad.  Ac 
nid  anmbosibl  yw,  y  gorfydd  i  Brydain,  ar  farwolaeth  y  naill  a 
genedigaetli  y  lleill,  ddioddef  rhyw  bangfeydd  yn  gystal  a  gwledydd 
ereill.  Pa  fodd  bynnag,  mae  egwyddorion  cryfion,  dybygid,  megis  yn 
ymwtbio  a'u  gilydd  yu  nghroth  y  wladwriaetli,  ac  yn  sicr  0  esgor  ar 
ryw  ganlyniadau. 

Yn  yr  amgylcbiadau  hyn,  mae  dynion  gwybodus  a  duwiol  yn  cael 
eu  gweitbio  i  ychwaneg  o  ddeftVoad  a  difrifoldeb.  Kkai,  yn  troi  eu 
sylw  yn  fwy  at  y  prophwydoliaethau  sydd  lieb  eu  cyflawni,  ac  yn 
ceisio  dyfalu  eu  bystyr,  a  gwneyd  allan  oddiwrth  eu  cynnwysiad  beth 
y  w  gobaith  dyfodol  yr  eglwys :  ac  ereill,  yn  craffu  yn  fanylach  ua 
chynt  ar  ei  hansawdd  brescnnol  hi,  ac  yn  ci  dysgu  am  y  peryglon  sydd 
gauddi  i'w  gochelyd,  a'r  dyledswyddau  sydd  ganddi  i'w  cyflawni  gyda 
golwg  ar  yr  amgylchiadau  mae  ynddj'nt  a'r  amseroedd  sydd  o'i  blaen. 
Yn  mysg  y  dosbarth  olaf  yma,  y  mae  awdwr  y  gwaith  hwn.  Fe  ysgrif- 
enodd  lawer  yn  ei  oes,  ar  bynciau  ymarferol  crefydd  ;  ond  os  nad  ydym 
yu  camgymmeryd  y  mae  ci  gyhocddiadau  diweddaraf,  er  eu  bod  yr  uu 


ATTODIAD.  0S3 

mor  ymavferol,  yn  clwyu  mwy  o  berthynas  ag  ysbryd  yr  amserocdd, 
yn  cnwcdig  tig  ausawcld  cvefydd  ac  amgylcliiadau  neillduol  yr  eglwysi 
yu  yr  oes  a'r  wlad  yiiia,  na  dim  o'i  ysgrifeniadau  blaenorol.  Er  ys 
ychydig  o  amser  yn  ol,  cvboeddodd  y  llyfr  a  elwir,  "J.n  Earnest 
Ministry  the  u-ant  of  the  Times,"  ac  yu  fuan  wcdi  byuy,  x\n  arall  o'r 
euw,  "  The  Church  in  Earnei^t."  Yr  olaf  o'r  ddau  yma  ydyw  yr  hwn 
agynnygir  yn  broscnnol  i'r  Cymry  yn  eu  hiaith  eu  hunain. 

[Yma  y  mae  Mr.  Eees  yn  rhoddi  ycbydig  o  banes  Mr.  James  fel 
ysgrifenydd  a  pbregetbwr,  yr  bwn  nad  ydym  yn  gweled  yn  angenrbeid- 
iol  i  ni  ei  ail-gyboeddi ;  ac  yna  efe  a  a  rbagddo  fel  y  canlyn]  : — 

Dyna  i'r  darllenydd  ycbydig  o  banes  awdwr  yr  "  Eglwys  o  Ddifrif." 
Tybygem  fod  yn  rbaid  i  bawb  gydnabod  ei  fod  ef  ei  bunan  o  leiaf  wedi 
bod  yn  bregctbwr  ac  ysgrifenwr  o  ddifrif  ar  byd  ei  fywyd.  Mao  yn 
meddu,  gan  byny,  ar  gymbwysderau  neillduol  i  ysgrifenu  ar  y  fatb 
destyn  a  bwn ;  ac  mae  yn  ddiammbeu  y  dylai  Cristionogion  roddi 
gwrandamad  iddo  ;  yn  euwedig  pan  y  cofiom  mai  gwaitb  ei  beuaint 
ef  ydyw,  a'i  fod  wrtb  bob  tebyg  yn  ymwybodol  wrtb  ei  gyfausoddi  fod 
yn  bur  bosibl  ei  fod  yn  arfer  ei  ysgrifell  am  y  tro  diweddaf,  ac  yn 
cyfarcb  yr  eglwysi  oddiar  biuiog  y  byd  tragywyddol. 

Buasai  yn  dda  genym  pe  gallasem  yn  liyn  o  ragdraetb  fod  o  ryw 
help  i'n  ej'dwladwyr  i'w  ddarllen  gyda  mwy  o  fuddioldeb.  Pa  fodd  i 
geisio  at  byny  nis  gwyddom  yn  sicr,  Nid  ydym  yn  gymbwys  i  feirn- 
iadu  nemawr  ar  ausawdd  y  gwaitb  fel  cyfausoddiad  ;  ac  o  ran  ei  g3'n- 
nwysiad,  nid  oes  dim  o  bwys  i'w  nodi  ag  yr  ydym  yn  anngbytuuo  a'r 
awdwr  ynddo,  uac  ycbwaitb  ond  ycbydig  ag  y  teimlwn  angenrlieid- 
r^ydd  i  geisio  ei  wneyd  yn  fwy  eglur  i'r  darllenydd.  Mae  y  traeth- 
awd  wedi  ei  ysgrifenu  yn  rbwydd  a  by wiog ;  a  bj-derwn  fod  ei  boll 
brydfertbion  gwreiddiol  wedi  eu  sicrliau  i"r  darllenydd  Cymreig  yn  y 
cyfieitbiad.  Yr  eglwysi  jm  Lloegr,  mae  yn  amlwg,  sydd  yn  benaf  o 
fiaen  llygaid  yr  awdwr  yn  ei  iyfr ;  am  byny,  mae  yn  dy  weyd  llawer  am 
beryglon  crefydd  oddiwrtb  pbilosopbi,  masnacb,  cyfoetb,  a  pbleserau. 
Hwyracb,  pe  buasai  yn  ysgrifenu  o  bwrpas  i  eglwysi  Cymru,  y  buasai 
yn  dyweyd  mwy  am  y  peryglon  ag  sydd  yn  cyfodi  oddiwrtb  wasgfeuon 
tlodi  a  gofalon  y  bywyd  hwn.  Hyderwu  er  byny  y  bydd  y  Cristion 
Cymreig,  pa  betb  bynnag  yw  ei  amgylcbiadau,  yn  teimlo  Haw  yr 
awdwr  jn  ami  yn  trin  ei  ddolur  yntau ;  ac  yr  ydym  yn  bur  sicr  y  bydd 
i'w  enaid  brofi  llawer  o  lesbad,  ond  ystyried  a  defnyddio  y  cyfarwydd- 
iadau  ymarferol  a  gynnwysir  yn  ei  draetbawd.  Pa  fodd  bynnag,  ein 
hamcan  ni  bellach  a  fydd  arwain  y  darllenydd  at  fater  y  llyfr.  Wrtb 
basio,  ni  a  roddwn  ein  bys  ar  ryw  betbau  yma  ac  acw  yn  ugborpb  y 
gwaitb,  ag  y  dymunem  iddo  sylwi  yn  arbenig  arnynt ;  ac  a  ymdrinwu 
ycbydig  a  bwy  yn  eu  pertbyuas  neillduol  ug  ausawdd  yr  eglwysi  yn 
ein  gwlad  ein  liunain. 

Mae  Mr.  James  yn  darlunio  y  difrifoldeb  mae  yn  son  am  dano,  fel 
yn  gynuwysedig  mewn  augerddoldeb  teimlad,  yn  arwain  i  weitbred- 
iad  eguiol  a  pbenderfynol.  Fe  gj'nnyrcbir  elfenau  yr  ysbryd  yma, 
tybygem,  yn  yr  adenedigaetb,  pryd  mae  enaid  pecbadur  yn  cael 
ei  ddwyn  i  ddirnad,  a  thrwy  ddirnad  i  deimlo  efleitbiau  grymus  y 


9S4  ATTODIAD. 

gwiriouedd.  Ond  nid  i'r  meddiaut  o  egwyddorion  y  pefcli  yn  nnig  inae 
awdwr  y  llyfr  hwn  yn  cymlicll.  Ei  amcan  ef  ydyw,  cyffroi  yr  eglwys 
a'i  boll  aelodau  i  ymarfer  yr  egwyddorion  liyn  yn  lioll  bertliynasaii 
bywyd  a  dyledswyddau  crcfydd,  a  byny  i'r  fatb  raddau  ag  a  fyddo  yn 
dchvi  eu  bysbryd,  ac  yn  gosod  eu  bynodrwydd  ar  eu  cymeriad,  nes  y 
byddo  pawb  yn  canfod  fod  yr  eglwys  o  ddifrif.  A  sicr  yw,  niai  dyma 
ydyw  yr  agwcdd  mae  yr  efengyl  yn  gofyn  i'r  rbai  a'i  proffesant  fod 
ynddi ;  ac  y  mae  yn  sicr  o'i  beffeitbio  befyd,  i'r  graddau  ag  y  byddo 
calonau  dyniou  yn  cael  eu  dwyn  i  amgyflVed  a  derbyn  ei  gwirioneddau. 
Ei  cbredu  beb  deimlo  sydd  mor  aumbosibl  ag  ydyw  boui  cred  iddi  a 
byw  felly  o  afresymol.  Mae  yn  gosod  ger  bron  y  meddwl  yr  amcan- 
ion  ucbaf  i  gyrcliu  atynt ;  a  cliwedi  dangos  y  ffordd  y  dylid  eu  ceisio, 
mae  yu  dwyn  yr  ystyriaetbau  mwyaf  cynbyrfus  a  ddicbon  fod  i  gyffroi 
y  galon  i  ymdrecbu  i'w  cyrbaeddyd  ac  i"w  sicrbau.  Mae  yu  siarad  a 
dyn  fel  creadur  i  bara  bytb ;  ac  yn  dosbartbu  yr  banfodiad  diddiwedd 
yma  i  ddwy  ran  pur  anugbyfartal  u'u  gilydd, — sef,  ycbydig  ddyddiau, 
a  tbragywyddoldeb ;  ac  eto  gyda  golwg  ar  drueni  neu  ddedwyddwcb, 
mae  yn  dangos  fod  yr  olaf  i'w  drefnu  wrtb  y  cyntaf.  Ac  nid  yn  unig 
byny,  ond  dengys  fod  defnyddiau  trueni  y  creadur  yn  ei  gyflv/r  a'i 
dueddfryd  eisoes  ;  tra  y  mae,  wrtb  naturiaetb,  yn  bollol  amddifad  o 
bawl  a  cbymbwysder  i  bapusrwydd.  Ac  nid  ydyw  ycbwaitb  yn 
caniatau  iddo  gynuwys  gobaitb  gocbelyd  y  naill  na  mcddiannu  y  Hall, 
ond  mewn  canlyniad  i  ymdrecbiadau  didor  am  y  path,  a  byny  yn  y 
drefn  mae  yr  efengyl  yn  ei  ddadguddio.  A  pba  betli  yw  yr  eiuioes  ar 
ba  un  y  mae  carector  ei  dragywyddoldeb  fel  byn  yn  crogi  ?  "  Tartb 
ydyw,  yr  bwn  sydd  dros  ycbydig  yn  ymddangos,  ac  wedi  byny  yu 
diilanu."  Nis  g\Vyr  y  dyn  pa  fuuud  y  bydd  wedi  darfod,  a'i  dynged 
yntau  wedi  ei  sicrbau  bwnt  i  bosiblrwydd  cyfnewidiad. 

A  ydyw  yn  rbyfedd,  gan  byny,  fod  yr  enaid,  sydd  yn  credu  y  petbau 
byn,  yu  ddifrifol  ?  I'r  gwrtbwyueb,  onid  y  syndod  yw,  fod  un  dyn  ag 
sydd  yn  cyduabod  eu  gwirionedd  yn  gallu  eu  cymmeryd  yu  ysgafu,  a 
byw  yn  ddiofal  yn  eu  cylcb  ?  Ee  fyddai  byn  yn  ddiammeu  yu  fwy 
nag  a  allai  boll  gyfaredd  gelyuion  yr  enaid  effeitbio,  oni  b'ai  eu  bod 
yu  Uwyddo  i  ddallu  ei  lygaid,  a  cbuddio  eu  pwysigrwydd  o  olwg  ei 
feddwl.  Pan  y  dygir  ystyriaetb  yr  annuwiol  i  orpbwys  arnynt,  parant 
gyfi'ro  mawr  yn  ei  gydwybod  ar  brydiau;  maeut  yn  ddigou  cryfion  i 
wrtbweitbio  ymcbwydd  ei  dueddiadau  llygredig,  a'i  godi,  o  leiaf  dros 
dymbor,  i  ymdeimlo  a  gweitbredu  yu  groes  iddo  ci  bun.  Eto,  uid 
ynddo  ef  mae  gwyrtbiau  ei  nertb  yn  dyfod  i'r  golwg  egluraf.  Er 
canfod  eu  beffeitbiolrwydd,  rbaid  edrych  ar  y  Cristiou,  neu  y  pecbadur 
ag  mae  ei  galon  wedi  ei  cbyfnewid  a'i  baduewyddu  trwy  ras  yr  efengyl, 
— ac  ar  bwnw  befyd,  nid  mown  tymbor  adfeiliedig,  pau  mewn  agwedd 
mac  y  Beibl  yn  gondemnio  ; — ond  pau  mae  yn  byw  yu  deilwng  i'w 
ragorfreintiau,  ac  o  ran  ausawdd  ei  ysbryd  a'i  ymddygiadau  yu 
cyfateb  i  ryw  fesur  i'r  petb  ag  mae  rbeolau  ei  grefydd  yu  gofyn  iddo 
fod.  Edrycbwcb  arno  pan  y  mae  ei  Ifydd  yn  codi  yr  enaid  yu  ei  boll 
sercbiadau  at  ei  Hawdwr  a'i  Pberfteitliydd.  Meddyliwcb  am  y  dyn, 
yr  bwn  ddoe  oodd  yn  greadur  petbau  amser  yn  unig,  sydd  beddyw  yu 


ATTODIAD.  985 

ymhyfrydu  mewn  jietliau  auweledig  a  thragywyddol :  y  meddwl  ag 
oedd  o'r  blaeu,  yn  fynych,  mewn  anngbydfod  ag  ef  ei  hun  yu  eu 
cylch,  yu  awr  yu  ei  hoU  alluoedd  yu  cydornhwys  yuddyut  fel  ei  dda- 
ioui  penaf ;  ei  gydwybod,  a'i  faru,  a'i  cwyllys  yu  eu  cymmeradwyo  ; 
a'i  sercbiadau,  bwytbau,  yn  y  profiad  o'u  daioui  yn  marweiddio  i 
betbau  ereill,  ues  o'r  diwcdd  mae  cariad  atynt  yn  troi  megis  yu  nwyd 
lywodraetbol  y  galou  !  Os  uad  ydyw  wedi  cyrbaedd  perffcitbrwydd, 
mae  yu  ymestyu  ato.  Mao  yu  augbofio  y  petbau  sydd  o'r  tu  cefn  ; 
jiob  peth  anngbyson  a  pbrif  amcan  ei  fywyd,  yn  cael  eu  cadw  mewu 
darostyngiad ;  a'i  ysbryd  yu  dybcu,  yu  blysio,  yu  brefu,  ac  yu 
ymestj-u  at  y  petbau  o'r  tu  blaeu.  Mae  yu  cyrcbu  at  y  u6d,  camp 
ucbel  ahvcdigaetb  Duw  yu  Ngbrist  Icsu.  Dyma  y  Cristion  o  ddifrif  I 
Cofiwcb  uad  creadur  dycbymyg  ydyw.  Gau  fod  yr  efengyl  yn  gofyn 
dyn  fel  byn,  mae  yn  abl  i  wneutbur  dyu  fel  byu  ;  ac  ni  wna  bi  neb 
yn  ddedwydd  yn  y  byd  a  ddaw  oud  a  weitbia  bi,  o  leiaf  i  ryw  fesnr,  i 
g.ydymffuifiad  a  bi  ei  Inuiau  yn  y  byd  yma.  Mae  yu  wir  nad  oes 
dim  a  gynnyrcba  y  dymbcr  bou  ar  ysbryd  pecbadur  oud  ei  greu  o 
uewydd  yn  Ngbrist  lesu  ;  oud  cofier,  o'r  ocbr  arall,  nad  oes  dim  mwy 
yndui  nag  y  mae  y  greadigaetb  bono  yn  ei  gynnyrcbu  : — dim  yn 
ycbwaneg  nag  sydd  yn  augenrbeidiol  i  brofi  dyu  yu  ddeiliad  yr  ad- 
enedigaetii  bouo,  beb  yr  bou  ni  ddicbou  efe  weled  teyruas  Dduw. 

Dymunem  nodi  byn  i'r  darllenydd  cyn  myned  yn  mbellacb,  mai 
nid  amcan  yr  awdwr  yw  darlunio  rbyw  geuedlaetb  o  Gristionogion, 
nad  oes  ganddo  ef  ddim  i'w  wneyd  oud  edrycb  aruyut  a'u  rbyfeddn. 
Kage,  broffeswr  ;  oud  ei  amcan  ydyw  daugos  betb  a  ddylit  ti  fod. 
Nid  sou  y  mae  efe  am  y  doniau  yspleuydd  byuy,  ag  y  mae  Duv/  yu  eu 
rboddi  yu  awr  ac  yu  y  mau  i  ambeli  uu  o'i  weision,  pa  rai  sydd  yn  eu 
cymbwyso  i  waitb  ueillduol,  ac  yn  gwueyd  eu  percbenogion  yn  bynod 
yn  mblitb  y  saint,  ac  sydd  befyd,  fel  y  tybia  rbai,  yu  gwasanaetbu  ar 
y  ddaear  fel  esiampl  neu  bortread  o'r  gogoniaut  arbeuig  bwnw  ag  mae 
yr  enaid  duwiol  yn  alluog  o  gyrbaeddyd  iddo  yu  y  nefoedd.  Am 
ddynion  felly,  tra  yr  ydym  yn  edrycb  aruyut  gyda  syndod  a  pbarcb, 
yr  ydym  yu  dueddol,  bwyracb  yn  ormod  felly,  i'w  bystyried  megis 
uwcblaw  eu  gwncutbur  yu  esiamplau  i'w  dilyn.  Oud  y  mae  cyfeiriad 
y  llyfr  bv,-u  at  Gristionogion  yn  gyffredinol :  nid  yw  yn  cynuwys  dim 
mwy  na  darluniad  o  wir  grefydd  yu  gweitbio  yn  deilwug  yu  enaid  ei 
pbercben ;  uac  yu  gofyn  am  un  ymdrecb  oud  sydd  yu  augenrbeidiol  i 
bob  dyu  er  bod  yn  ddefuyddiol  yn  y  byd  bwn,  ac  yu  gadwedig  yu  y 
byd  a  ddaw. 

Er  profi  yr  angeurbeidrwydd  am  gacl  yr  eglwys  o  ddifrif,  mae  yr 
awdwr,  yu  y  lie  cyutaf,  yn  daugos  yr  amcauiou  mawrion  sydd  gau  yv 
Arglwydd  i"w  cyfiawni  trwyddi  bi  yu  y  byd.  Yr  eglwys  yw  trysordy 
a  cbenad  y  gwirionedd.  Gosodwyd  bi  i  fyny  ar  y  ddaear  i'r  dyben  o 
gadw  gwirioueddau  dwyfol  yr  efeugyl,  ac  i'w  gwueyd  yu  bysbys  i'r 
boll  genbedloedd.  Nid  oes  uu  grefydd  yn  osio  bod  yu  grefydd  y  byd 
yn  y  dyddiau  byn  oud  Cristionogaetb.  Mae  pob  cyfuudractb  arall  o 
grefydd,  uid  yu  unig  a  rbywbetb  lleol  yn  eu  sefydliadau,  cymbwys  yn 
unig  i  wlad  eu  geuedigaetb,  oud  y  maent  yu  metbu  byw  byd  yu  nod 


986  ATTODIAD. 

yu  y  gwledydcl  byny,  yn  wyncb  cyfnewidiadau,  gan  gynuydd  gwybod- 
aetli  ac  amaetliiad  j'n  mysg  y  trigolion.  Oud  am  Gristionogaeth,  mae 
ei  sefydliadau  yu  gymhwys  i  bob  gwlad.  Hi  a  oresgynodd  y  byd  ar  ei 
myuediad  allau  yn  y  decbreuad  :  ac  y  mae  wedi  goroesi  cyfuewid- 
iadau  teyrnasoedd — cyd-dcitbio  a  pbob  gwybodaetb  arall,  ac  yn  wir 
en  bclpio  j-n  mlaeu.  Er  bod  ei  hatbrawiaetb  goruwch,  ie,  yn  groes  i 
reswm  cnawdol,  eto  y  mae  yn  cyfateb  i  augen  pecbadur,  ac  felly  mae 
esiamplau  yn  mbob  oes  o  bob  matb  ar  ddynion  wedi  eu  dwyu  i'w 
cbydgofleidio,  yr  byu  sydd  yn  profi  (ar  waban  oddiwrtb  yr  addewid- 
ion  am  byny)  fed  yn  bosibl,  ie,  yn  debyg  i'r  grefydd  yma  fyned  yn 
grefydd  yr  boll  ddaear. 

Wrtb  son  er  byny  am  ddycbweliad  y  byd  at  Gristionogaetb,  nid 
ydym  yn  diruad  ond  ycbydig  am  y  petb.  Mae  yr  amcan  yn  anfeidrol : 
fe'i  uodir  fel  petb  liynod  am  Grist  ei  buuau,  na  pballa  efe,  ac  na 
ddigaloua,  byd  oni  osodo  farn  ar  y  ddaear.  Wedi  deugaiu  mlynedd  a 
mwy  o  lafur  cenbadol,  nid  yw  nifer  y  rbai  cadwedig  ond  megis  dim  eto, 
tra  mae  trigolion  y  ddaear  o"r  ocbr  arall,  megis  yr  Aipbt  pan  oedd  ei 
llwcb  yn  bryfed,  i'w  canfod  o  dan  boll  ffieidd-dra  eu  llygredigaetb  yn 
cwbwfan  ar  ei  bwyneb  yn  aueirif.  Mae  yn  llawn  bryd,  gan  byny,  i'r 
eglwys  gael  ei  gwnej-d  yn  ddifrifol  yn  ei  gwaitb.  Prin  y  cred  rbai,  fe 
wyddis,  mai  drwy  egni  cenbadol  y  cyrbaeddir  y  fatb  amcan  o  gwbl. 
Ac  am  y  cymdeitbasau  i'r  perwyl  bwn,  ag  sydd  ar  droed  yn  awr,  mae 
ilawer,  gystal  ag  awdwr  y  gwaitb  bwn,  yn  decbreu  ammbeu  nad  yw  y 
rbai'n,  yn  y  wedd  breseunol  arnynt,  pa  fodd  byunag,  ddim  yn  debyg  o 
fod  0  bir  barbad.  Kid  yw  yr  eglwys  eto  yu  ei  bymdrecbion  cenbadol 
ond  megis  bacbgen.  Pan  ddelo  yn  wr,  ac  i  roi  beibio  ei  pbetbau 
bacbgenaidd,  mae  yn  bur  debyg  y  bydd  sefydliadau  clogyrnaidd, 
rbwysgfawr,  a  ehostus,  yr  oes  bon,  yn  cael  eu  newid  am  rai  mwy 
syml  ac  apostolaidd  eu  bysbryd  a'u  cyfansoddiad.  Bydd  llai  o  ddyn 
a  mwy  o  Dduw ;  llai  o  rwysg  yr  esgynlawr,  a  mwy  o  ddefosiwn  yr 
ystafell ;  llai  o  gyubyrfu  ac  udganu  gyda  cbasgliadau,  ac  yr  im  amser 
inwy  0  waitb  yn  cael  ei  wneyd,  a  mwy  o  ymabertbu  gwirfoddol  a 
distaw  ar  ran  Cristiouogion  i  deyruas  Crist,  pa  bryd  bynuag  y  delo  yr 
eglwys  o  ddifrif.  Prysured  Duw  byny  yu  ei  amser.  Ar  yr  un  pryd, 
ein  dyledsv/ydd  ni  yw  arfer  y  moddiou  sydd  yn  eiu  cyrbaedd,  a 
gweddio  yn  cker  am  i'r  rbai'n  neu  ereill  gael  eu  gwneutbur  yu  cffeitb- 
iol  byd  oni  byddo  yr  amcan  gogoneddus  wedi  ei  gyrbaeddyd,  a'r 
addewid  wedi  ei  cbyflawni,  "  Y  ddaear  a  fydd  llawu  o  wybodaetb  yr 
Arglwydd,  megis  y  mae  y  dyfroedd  yu  toi  y  mor." 

tin  o  brif  amcanion  yv  awdwr  yn  y  gwaitb  bwn  ydyw  argyboeddi 
pob  crefyddwr,  pa  fatb  bynnag  yw  ei  radd  a'i  dalentau,  fod  gauddo  ef 
yn  bersonol,  ac  ar  ei  beu  ei  bunan,  rywbetb  i'w  wneyd  tuag  at  acbub 
ereill.  Mae  lie  i  oini,  bwyracb,  fod  byd  yn  nod  y  rbai  mwyaf  duwiol 
yn  ein  mysg  yn  byw  yn  ormod  iddynt  eu  buuaiu  fel  crefyddwyr.  Pe 
adolygai  Ilawer  eu  boes  grefyddol,  bwy  a  gaent  uad  oes  ond  ycbydig 
iawn  mewu  cymbariaetb,  o  ymadfertboedd  eu  calonau,  ac  o'u  bamser, 
wedi  eu  treulio  erioed  mewu  gweddiau  nac  ymdrccbiadau  yn  acbos 
neb  arall.      Mae  eu  pryder,  nid  yu  uuig  yu  beuaf,  fel  y  dylai  fod,  ond 


ATTODIAD.  987 

yn  wastad  ac  yn  hoUol,  yn  ngliylcb  eu  hiachawdwriaeth  a'u  cysur 
personol  eu  hunain.  Ac  eto  nid  dyma  y  crofyddwyr  cryfaf  eu 
dyddanwch  wedi  y  cwbl.  Maent  yn  gwueyd  eu  cysur  personol  yn 
ormod  fel  amcan ;  ac  yn  rhywfodd  mae  fel  po  byddai  eu  gorawydd  am 
dano  yu  cu  lluddias  i'w  gyrbaeddyd,  yn  gyffelyb  ag  y  mae  pryder  y 
claf  yu  ngbylcb  ei  iecbyd  yn  ei  rwystro  i  welblu.  Fe  deimlai  uu  ar 
ei  galon  ddywedyd  wrtb  y  cyfryw  weitbiau,  Meddyliwcb  lai  am  eicb 
cysur  eicb  bunain,  a  mwy  am  drueni  rbai  creill.  Codwcb  allau  i 
ymarferiadau  iacbusol  duwioldcb  ;  a  gosodwcb  rywbetb  ar  drocd  tuag 
at  ■wneyd  daioni  yn  eicb  dydd  a'cli  cenedlaetb,  ac  at  acbub  eicb  plant 
a'cb  cymmydogion,  pa  rai  sydd  nid  yn  unig  yn  amddifad  o  gysuron 
crefydd,  end  o  grefydd  ei  bunan.  Ac  bwyracb  y  bj'dd  y  Duw,  ag 
oedd  o'r  blaeu  yn  oedi  dyfod  i'cb  eueidiau,  mewn  sicrwydd  a  dyddan- 
wcb,  yn  profi  ei  bunan  yn  agos  i'cb  uertbu  a'cb  benditbio  yn  yr  ym- 
arferiadau byn  ;  ie,  ac  y  bydd  y  dyddanwcb  befyd  ag  yr  ydycb  yn 
syebedu  am  ei  fwyuliau,  yn  dyfod  i'cb  eneidiau  wrtb  eu  cyflawni, 
megis  beb  ei  ddysgwyl  na'i  geisio. 

Ond  yr  ydym  ni  yn  myncd  rbagom  i  sylwi :  Er  fod  yr  awdwr  yn 
dangos  drwy  ei  boll  draetbawd  nad  ydyw  y  Cristion  i  fyw  iddo  ei  bun, 
ac  nad  ydyw  byd  yn  nod  ei  dragywyddol  iacba\Ydwriaetb  i  fod  yn 
unig  amcan  ei  fywyd,  eto  mao  yn  gwylio  yn  ofalus  rbag  y  peryglon 
o'r  ocbr  wrtbwyncbol.  Amcana  argraffu  ar  feddwl  y  darllenydd  mai 
yr  acbos  cyntaf  sydd  yn  galw  am  ei  bryder  a'i  ddifrifoldeb  ef  ydyw 
meddianuu  a  mcitbrin  crefydd  bersonol ;  a  dengys  y  gall  byd  yn  nod 
ein  zel  gj^dag  acbosiou  cyboeddus,  bob  wyliadwriaetb  a  gweddi,  fod 
j-n  fagl  i  ni  yn  y  petb  bwn.  Mae  yr  eglwys  i  edrycb  i  mewn  i'w 
bansawdd  ei  bun  cyn  edrycb  allan  ar  gyflwr  y  byd.  Pwnc  peuaf  pob 
dyn  ydyw  ci  ddedwyddwcb  tragywyddol  ei  bunan.  Ac  jn  wir,  pa 
betb  yw  amcan  yr  boll  ymdrecbion  tuag  at  ereill  ond  byn  yma — dwyn 
dynion  fel  personau  unigol  i  geisio  yn  ddifrifol  eu  biacbawdwriaetb  eu 
bunain  ?  Heblaw  byny,  mae  ein  defnyddioldeb  i  ereill  yn  ymddibynu 
ar  ansawdd  crefydd  yn  ein  calonau  ac  yn  ein  mysg  ein  bunain.  Os 
adfeilia  duwicldeb  gartref,  ni  bydd  geuym  yn  fuan  na  dynion  na 
moddion  i  wynebu  ar  y  byd  paganaidd.  Yr  iawu  ffordd  i  weitbio, 
dybygid,  ydyw  o'r  galon  allan :  gofalu  yn  gyntaf  am  feitbrin  crefydd  yn 
ein  bysbrydoedd,  yn  ein  teuluoedd,  ac  yn  ein  gwlad  ein  bunain,  ac 
yna  edrycb  allan  i'r  byd.  Mae  yn  berj'glus  yn  y  dyddiau  byn,  rbag  i 
dvwst  ac  egni  ein  gweitbrcdiadau  cyboeddus  gael  eu  camgymmeryd 
am  grefydd  ysbrj^dol,  ac  enill  i  ni  enw  o  fod  yu  fyw,  pan  mewn  gwir- 
ioncdd  yr  ydym  yn  farw.  Yr  oedd  rbai  o  eglwysi  Asia,  ni  a  wyddom, 
yn  flodeuog  iawn  o  ran  yr  ymddangosiad  allanol ;  ac  eto  yr  oedd  Mab 
Duw,  yr  bwn  oedd  yn  profi  yr  arenau  a'r  galon,  yn  canibd  adfeiliad 
oddimewn  ;  ac  yn  yr  ucbaf  ei  cblod  gyda  dynion — yr  bon  ag  yr 
ydoedd  iddi  "enw  o  fod  yn  fyw" — yn  bono,  wedi  y  cwbl,  yr  oedd 
bywyd  ac  ysbi-ydolrwydd  agosaf  i  Iwyr  ddiflanu.  Mae  yn  "bosibl  i 
eglwysi  ctifcddu  atbrawiaetb  a  tbrefniadau  da  oddiwrtb  ocs  mwy 
ysbrydol  na  bwy  eu  bunain,  a  tbeimlo  yn  zelog  drostynt,  fel  bynod- 
rwydd  eu  sect  a  pbctbau  a  dderbyniasant  oddiwrtb  cu  bynafiaid,  ie,  a 


9SS  ATTODIAD. 

myned  rbagddynt  hefyd  e:yda'u  hoes  cu  hunain  mewn  anturiaethau 
newyddion,  hyd  oiii  byddo  en  gweithrcdoedd  diweddaf  yn  fwy  na'r 
rhai  cyntaf,  ac  yn  fwy  o  bosibl  na'r  eiddo  en  tadan  hefyd, — ac  eto,  er 
y  cyfan,  bod  aliochyd  wedi  ymaflyd  yn  y  cyfansoddiad,  ac  yn  dirgol 
weithio  oddimowu,  ag  sydd  yn  peiyghi  yn  fuan  ddarostwng  yr  boll 
w^^neb  teg  a  gwridog  yma  o  dan  lesui  angau  a  llygredigaeth.  Ah  ! 
pa  le  mae  y  serchiadan  nefol,  y  purdeb  calon,  a'r  ansawdd  rasol  bono 
ar  y  mcddwl  ag  sydd  jai  cadw  yr  enaid  gyda  Duw  yn  Nghrist  a  than 
farweiddiad  i  bob  path  arall !  A  ydych  chwi  yn  dywedyd  y  dichon 
fod  anmhariaeth  ar  y  pethan  hyn  yn  nghanol  cymmaint  o  egui 
crefyddol  ?  Ydym,  ddarllenydd  !  ac  yn  dyweyd  mwy  na  hyny — y 
dichon  hyd  yn  nod  i'r  egni  yma  ei  hnuan  achlysuro  yr  anmhariaeth 
hwnw,  a  dwyn  crefyddwyr  yn  ormod  oddiwrth  yr  ymarferiadau  mwyaf 
priodol  i'w  meithrin,  megis  myfyrdodau  ysbrydol  a  gweddiau  dirgel. 
Mae  yn  wir  nad  yw  y  uaill  ran  o  ymarferiadan  duwioldeb  ddim  o  angen- 
rheidrwydd  i  ddrygu  y  llalL  Ond  mae  yn  bur  bosibl,  er  hyny,  fod 
cynhyrfiadau  cymmaint  o  gyfarfodydd  cyhoeddus,  a'r  boll  ymdrafod- 
aeth  yn  nghylchoedd  cj-firedin  crefydd,  a'r  cyfan  wrth  en  bod  mewn 
cysylltiad  ^ig  achosion  da,  yn  ymddangos  i'r  meddwl  fel  zel  dduwiol — 
wedi  effeithio,  mewn  nndeb  ag  ereill  o  demtasiynau  yr  oes,  i  ddwyn 
Cristionogion  yn  ormodol  oddiwrth  en  mater  en  hunain,  ac  i  esgeuluso 
yr  achosion  pwysig  sydd  i'w  trin  yn  uuig  rhwug  yr  euaid  a  Duw. 

Fe  fu  amser  pan  oedd  Cristionogion  yn  esgeuluso  eu  dyledswyddau 
cymdeithasol,  ac  yn  dianc  o'r  byd  i'w  celloedd,  dan  rith,  o  leiaf, 
amaethu  eu  lieneidiau  eu  hunain.  Yn  awr,  mae  y  fantol,  meddyhem, 
wedi  troi  y  fi'ordd  aralL  Ac  os  oedd  yr  Arglwydd  yn  eu  galw  hwy 
gynt  o'u  cuddfeydd  dirgel  at  eu  dyledswyddau  cyhoeddus,  hwyrach  ei 
fod  yn  ein  galw  ninnau  yn  awr  o'n  cylchoedd  cyhoeddus  i  edrych  yn 
fwy  gartref.  Ei  orchymyn  mewn  rhan,  ysgatfydd,  i'r  eglwys  yn  ein 
dyddiau  ni  ydyw — "Dos  i'th  ystafell ;  can  dy  ddrysau  arnat,  a 
gweddia  ar  dy  Dad  yr  hwn  sydd  yn  y  dirgel."  Heblaw  edrych  ar  y 
byd  fel  maes  dy  lafur,  dos  i'th  dy  ac  at  yr  eiddot :  edrych  am  ddarpar 
moddion  gwybodaeth  i'th  blaut  a'th  gymmydogion  :  cofia  fod  yr 
eglv.'vsi,  y  weinidogaeth,  a'r  oes  sydd  yn  codi,  yn  teilyngu  dy  sylw  ;  a 
gwylia  rhag  wrth  gadw  gwiullanoedd  ereill  y  byddi  yn  cwyno  eto  pan 
yn  rhy  ddiweddar,  "  Fy  ngwinllan  fy  hun  nis  cedwais."  Na  feddyl- 
ied  neb,  pa  fodd  bynnag,  y  mynem  esgeuluso  egni  cenhadol.  Na : 
mae'u  rhaid  cyfaddef  fod  y  gweithrediadau  cartrefol  wedi  C3mnyddu 
yn  nhymhor  hwn  ;  ac  i'r  ysbryd  cenhadol,  ond  odid,  mae  hyny  i'w 
briodoli.  Eto,  mae  llawer  o'r  tu  arall  yn  dechreu  meddwl  fod  newydd- 
deb  y  naill  ganghen,  ar  y  cyntaf,  wedi  llyncu  meddwl  yr  eglwys  yn 
ormodol  oddiwrth  y  Hall.  "  Mae  y  farn  yn  cynnyddu  yn  ein  mysg," 
medd  im  ysgrifenydd,  "  ein  bod,  trwy  gyfyngu  ein  sylw  yn  hollol  i 
wledydd  tramor,  wedi  esgeuluso  yn  gywilyddus  a  drygionus  ein  gwlad 
ein  hunain."  Dymunem  alw  sylw  y  darllenydd  at  j^en.  iv.  o'r  llyfr 
hwn.  Er  fod  ymdrechiadau  y  blynyddau  diweddaf  wedi  bod  yn 
gaumoladwy,  eto  mae  miloedd  ar  filoedd  o  drigolion  ein  gwlad  heb 
glywed  yr  efengyl  crioed,  ac  yn  ol  pob  golwg  yn  bresennol  mor  ddi- 
obaith  0  gael  ei  chlywed  yn  eu  hoes  a  thrigolion  yr  India. 


ATTODIAD.  9S9 

Yr  3'dym  yn  cyclnabod  yn  ddiolcbgar  fod  Cymru  yn  yr  ystyr  Invu 
mewn  gwell  ausawdd  na  Lloegr.  Eto  mae  yr  ahvad  arnom  ninuau  i 
barhau  i  ymegnio  mor  ucbel  ag  erioed.  Mae  rbai,  dybygid,  yn  golygu 
ein  gweithrediadau  cartrcfol  mor  berffaitb  eisocs,  ac  yn  ystyried  eiu 
gwlad  o  gaulyuiad  mewn  cyflwr  mor  ddiogel  a  diwall,  fel  y  gellid 
meddwl  eu  bod  yn  tybied  nad  o&s  gan  y  Cymry  bellaeh  ddim  i'w 
wneuthar  ond  troi  yn  eu  cylchoedd  arferol,  neu  chwilio  am  fensydd 
ereill  i'w  llafurio.  Ycbydig  o  flynyddau,  oud  odid,  a  brawf  i'r  gwrtb- 
wyneb.  Pa  fodd  bynnag.  eiu  barn  ni  ydyw,  fod  gorcbestion  eto  i'w 
cyflawni  yn  Ngbymru,  nad  oes  dim  llai  nag  ysbryd  ac  ymroad  ein  ben 
dadau  yn  augeurbeidiol  i'w  cwblbau.  Ond  lieb  son  yn  brescnuol  am 
ddim  moddion  uewyddion  ac  ycbwanegol  at  ddiwyllio  y  gencdl, 
goddefer  i  ni  ofyn,  A  ydyw  ein  ben  sefydliadau  yn  cadw  eu  beffeitbiol- 
rwydd  ?  A  ydyw  yr  ysbryd  a'r  difrifolrwydd  yn  parbau  ?  Onid  oes 
lie  i  ofni  fod  yr  egni  presennol  sy'n  gweitbio  ein  sefydliadau,  yn  fwy 
o  ffrwytb  yr  arferiad  a  ffurfiwyd  yn  ystod  y  diwygiadau  sydd  wedi 
pasio,  nag  o  barbad  "ysbryd  y  petb  byw  "  yn  ein  bolwynion?  Pe 
ba'i  yr  eglwys  o  ddifrif,  oud  odid  na  byddai  gwabaniaetb  mawr  yn 
fuan  i'w  ganfod  yn  ysbryd  ein  hymdrecbiadau,  a  llawer  o  betbau 
gwag  wcdi  eu  balltudio  o"n  mysg.  Pa  betbau  ?  medd  rbywuu.  Mae 
yn  anmbosibl  dy  wneyd  di  yn  gydnabyddus  a  bwy,  ddarllenydd,  ond 
drwy  dy  wneyd  yn  ddyn  difhfol.  Cais  dy  enaid  o  dan  efleitbiau 
petbau  tragywyddol  erbyu  y  Sabbotb  nesaf,  ac  edrycb  a  fyddi  di  yn 
liollol  yr  un  dyu  yn  y  pulpud,  neu  yn  j'r  Ysgol  Sabbotbol,  ag  oeddit  ti 
y  Sabbotb  o'r  blaen.  Fe  barai  byn  i  bawb  fod  yn  awyddus  i  weitbio, 
ac  ar  yr  un  pryd  fe  ddygai  bawb  i  aduabod  ei  le.  Ymlidiai  yr  ysgafn- 
der  o  blitb  deiliaid  ein  Hysgolion  Sabbotbol,  a'r  ymbyucio  ofer  a'r 
cywreinrwydd  bunanol  o  fysg  yr  atbrawou.  Byddai  ysbryd  y  gwaitb 
j-n  peri  na  byddai  neb  j'n  rby  ddifater,  a'i  bw^ysau  yn  peri  na  byddai 
neb  yn  rby  cbwanuog  :  ac  felly  ni  cbeid  neb  yn  segur  ar  y  naill  law, 
nac  o'r  oclar  arall  neb  yn  ymwtbio  at  ddim  beb  ddoniau  i'w  gyflawui. 

Hyd  yr  ydym  ni  yn  gwybod,  nid  ydyw  sylwadau  yr  awdwr  o  bartb 
ymneillduaetb  yr  Ysgol  Sabbotbol  oddiwrtb  yr  eglwysi  a'u  gweinidog- 
ion  ddim  i'w  cymbwyso  yn  gymmaint  at  Gymru.  Eto,  bwyracb  y 
gallai  eu  cysylltiad  gyda  ninuau  fod  yn  nes.  Os  ydyw  y  sefydliad 
rbagorol  bwn  i  barbau  yn  ei  ddefnyddioldeb  yn  eiu  mysg,  mae  yn 
augeurbeidiol  i'r  dynion  mwyaf  medrus  ac  eguiol  i  ymdrecbu  i'r 
dyben  o  wclla  y  diflygion  a  bertbynant  iddo,  a  dwyn  allau  ei  ymad- 
fertboedd  mewn  ffordd  gyfaddasacb  at  amgylcbiadau  preseuuol  yr 
oes,  a  cbydd  mwy  o  effeitbiolrwydd.  Er  esiampl,  mae  yn  llawn  bryd 
darpar  rbyw  foddiou  i  atbrawiaetbu  atbrawon  yr  Ysgolion  Sabbotbol 
yn  fanylacb  :  dangos  eu  gwaitb  iddynt,  a  tbrwy  eaugu  eu  meddyliau 
mewn  gwybodaetb,  a'u  dysgu  pa  fodd  i  roi  gwybodactb  i  ereill,  eu 
codi  uwcbla^v,  a'u  gwneyd  yn  fwy  cymbwys  i  adeiladu  eu  dosbartb- 
iadau.  Yn  ein  cuf  ni,  yr  amscr  mwyaf  llwyddiannus  ar  yr  Ysgol 
Sabbotbol,  ydoedd  y  prydiau  ag  y  byddai  rbywun,  o  berw^dd  cym- 
iiwysder  a  rbagoriaetb  talent,  megis  pen  meistr  ynddi :  ei  batbrawon 
yn  gweitbredu  o   dau  ci  olygiad  a'i  bolwyddoriad,  a  pbrif  foddiou 


990  ATTODIAD. 

adciladaeth  ei  cleiliaid  gan  mwyaf  yn  ei  law.  Ond  jn  awr,  mae  tuedd 
pethau  yu  ncwid  i  raddau  ;  mae  y  gwaith  liwu  yn  myned  yn  waith  i 
bawb  yn  cu  tro  ;  ac  mae  perygl  yn  ein  barn  ni,  i  wir  amcan  y 
sefydliad  golli  drwy  byuy,  ncu  gael  ei  newid  am  amcan  cwbl  -wahanor; 
byuy  yw,  yn  lie  bod  yr  ysgol  yn  parbau  yn  foddion  i  fcithrin  y  lliaws 
mcwn  gwybodaetb,  ei  bod  yn  caol  ei  throi  yn  gyflcusdra  i'r  ycbydi"-, 
sef  i'r  atbrawon,  i  arfer  eu  dawn.  Na  fydded  i  neb  ein  camgym- 
meiyd.  Yr  ydym  yn  gwybod  fod  yr  Ysgol  Sabbotliol  yn  lie  bynod  i 
fagu  gwcitbwyr,  ac  i  ddwyn  allan  a  meitbrin  talent  yn  yr  eghvysi. 
Ond  y  mae  eisieu  doetbineb  a  gofal  i  sicrbau  y  daioni  j'ma,  a  gocbclyd 
y  niwed  a  all  efe  achlysuro.  Os  bydd  pob  swydd  jm  agored  i  bob 
dyu,  yna,  oblegid  nad  yw  y  rbai  talentog  yn  wastad  mewn  cymbar- 
iaetli  ond  y  nifer  leiaf,  yr  anngbymwys  a  fydd  yu  eu  cyliawni 
fynycbaf,  ac  o  ganlyniad,  dyna  yr  amcan  yn  colli,  a'r  gwaith  iieb 
ei  wneyd. 

Fe  ddylai  lienuriaid  eglwysig  gofio,  ar  y  naill  law,  os  na  wneir  dim 
ond  ceisio  mygu  yn  wastad  yni  benboeth  yr  ieuanc,  mai  mud-Iosgi  yn 
y  fynwes  y  bydd  efe,  a  tbori  allan  liwyracb  o'r  diwedd  nes  rboi  y  tv 
ar  dan.  Medru  gwneyd  gwas  o  bono  ydyw  y  gamp.  Mae  benditii 
ynddo  :  pe  cai  ddim  ond  ei  sancteiddio,  ac  adnabod  ei  ffordd  i  weitbio 
ei  bun  allan,  fe  allai  wneyd  lies  nid  yn  unig  i'w  bercben  ond  i  ereill 
befyd.  O'r  ocbr  arall,  yr  ydym  weitbiau  yn  arswydo  yn  ngolwg 
enbydrwydd  pi'offeswyr  ieuainc  yr  oes.  Mae  dwyn  dynion,  pan  eto 
yn  fecbgyn,  i  actio  mewn  cylcboedd  cyboeddus,  i  ymddadleu  a  llyw- 
odraetbu  gydag  aciiosion  crefyddol,  yu  peryglu  yn  ddirfawr  i  ddifwyno 
y  gwylder  bwnw  —  blodeuyu  prydfertbaf  dyu  ieuanc  —  a  meitbrin 
ysbryd  uchelfrydig  a  byf — arferion  pa  rai  a  allant  wneyd  y  dyu  yn 
fwy  anngbymmeradwy  tra  byddo  byw.  Mae  Eobert  Hall,  yn  un  o'i 
ymddyddanion  yn  adrodd,  fod  un  o  hen  gyfeillion  ei  dad  wecli  ei  osod 
ef  i  bregetbu  i  nifer  o  hen  bobl,  pan  yn  blentyu.  "Ond,"  meddai, 
"  nis  gallaf  byth  gofio  am  y  tro  ond  gyda  galar  am  yr  ynfydrwydd  a 
barodd  yn  fy  meddv/l.  A  pbau  feddyliwyf  am  y  fath  gamgymmeriad 
mewn  dynion  da,  nis  gallaf  lai  na  cbytuuo  a,  sylw  Baxter,  er  cryfed 
ydyw,  pan  mae  yu  dywedyd,  '  Ni  ddylai  dynion  cbwaith  droi  yn 
bregetbwyr  fel  y  mae  afon  Nilus  yn  magu  llyfaint,  lie  (medd 
Herodotus)  mae  un  rban  yn  fyw  cyn  i'r  rban  arall  gael  ei  ffurfio, 
ie,  tra  mae  eto  yu  llaid  pur.'"  "Na  fyddwch  feistraid  lawer,  fy 
mrodyr,"  medd  yr  apostol  lago :  hyny  yw,  na  fydded  llawer  yn 
feistriaid  neu  atbrawou — j)^wb  am  swydd  cymbwys  neu  beidio.  Os 
ffyna  yr  ysbryd  yma  yn  ein  mysg,  mae  yu  enbyd  rbag  y  bydd  yr  holl 
fanteision  ag  sydd  yu  ein  dwylaw  i  wueutbur  daioni  yn  troi  allan  o'r 
diwedd  yn  acblysuron  annghariad  ac  anngliydfyddiaethau,  ac  felly  yn 
ofer  i'r  genedl  ac  yn  olid  i'r  eglwysi.  Yr  amser,  tybygid,  mae'r 
eglwys  yn  fwyaf  prydfertb  a  defuyddiol  ydyw,  pan  y  mae  Ysbryd 
I>uw  yn  trefnu  ei  holl  aelodau  i'w  lie  priodol  yn  y  corph — pob  un  yn 
gweinyddu  cynbaliaeth  iddo  yn  ol  mesur  dawn  Crist  ynddo  ei  hunan, 
ac  yn  foddlawn  ar  hyny — yr  heuuriaid  yn  ddooth  ac  ymdrecbgar  i 
ddwyn  allan  dalent  y  rhai  ieuainc,  a'r  ieuainc,  hwythau,  yn  gwas- 


ATTODIAD.  991 

anactliu  gyda  yr  hcuuriaid  fel  plaut  gyda  tliadau  : — awydd  gwueyd 
daioni  yn  codi  rhywun  o  hyd  i  ddywedyd  -^Tth  Grist  a'i  eghvys,  fel 
Abimaz  wrtli  loab,  "Beth  byunag  a  fyddo,  gad  i  minnau  redeg;" 
ae  ar  yr  im  pryd,  yr  awydd  hwnw  yu  caol  ei  gymmcdroli  gan  hunan- 
adnabyddiaeth  a  theimlad  o  bwysigrwydd  y  gwaitli,  fel  ag  y  mac 
pawb  yn  arswydo  rbedeg  heb  geuad,  gan  gofio  y  bydd  athrawon, 
yn  euwedig  athrawon  balchaidd  ac  aungbymwys,  yn  dorbyu  barn- 
edigaeth  fw.y. 

Ond  yr  ydym  ni  yn  dychwelyd,  ac  yu  galw  sylw  y  darllcuydd  at 
gaugheuau  ereiil  o  foddion  a  grybwylHr  gan  yr  awdwr,  pa  rai  hyd 
yma  nad  ydj-nt  wedi  bod  mewn  cymmaint  o  ymarferiad  yn  Nghymrn, 
ac  yn  enwedig  at  ei  sylwadau  ar  ddyledswydd  yr  eglwys  gyda  golwg 
ar  ysgohon  dyddiol  ac  addysgiant  y  genedl.  Pechod  ynom,  mae  yn 
ddian,  oedd  esgeuluso  y  gorchwyl  yma  cyhyd.  Ond  y  mae  hynod- 
rwydd  yr  amseroedd  hyu,  yn  nghyda'r  dygwyddiadau  diweddar  mewn 
cysylltiad  a'r  Dywysogaeth,  yn  peri,  os  esgeukiswn  ef  yn  hwy,  na 
bydd  genym  esgus  dros  ein  pechod.  Mae  ein  tadau,  yr  ydym  yn 
cydnabod,  "wedi  gweithio  yn  orchestol.  Ond  a  ydym  ui  i  wneuthur 
dim  heblaw  troi  yn  y  cylehoedd  a  sefydlwyd  ganddyut  hwy  ?  A  ydyw 
gwlad,  a'i  meddwl  wedi  deflro,  ac  yn  llawn  o  gynnulleidfaoedd  ac  o 
eglwysi,  yn  gofyu  am  ddim  ychwaneg,  ac  yn  alluog  i  wneuthur  dim 
yn  ychwaneg  tuag  at  ei  diwylho  ei  hunau  nag  ydoedd  pan  mewn 
ystad  o  dywyllwch  a  difrawder  ?  Ni  roddwn  ni  ddim  i  fyny  i  neb  am 
ofal  dros  y  pulpud  a'r  YsgoHon  Sabbothol.  Ond  a  ydynt  hwy  yr  oil 
ag  sydd  yn  eisieu  gogyfer  ag  angen  presennol  y  genedl,  neu  yr  oil  ag 
a  fuasai  yn  boddloui  ysbryd  yr  hen  ddiwygwyr  Cymreig  pe  buaseut 
yn  awr  yn  fyw  ?  Yr  ydym  yn  hollol  gredu  nad  ydynt ;  ac  ui  byddwn 
uiuuau  yn  ymddwyu  yn  deilwng  o'r  fath  hyuafiaid,  uac  yu  profi  ein 
hunain  yn  ddynion  o'r  un  ysbryd  a  hwy,  os  na  byddwn  yn  ymegnio  i 
iawn  drefnu  y  pethau  sydd  yu  ol  yn  yr  eglwysi  a  blanasant,  ac  yn  dilyu 
eu  hesiampl  trwy  gyflawui  gwaith  priodol  ein  hoes  megis  ag  y  gwnaeth- 
aut  hwythau.  Yu  Scotland,  y  mae  ysgoliou  ar  delerau  y  gall  y  tlodion 
eu  cyrhaeddyd  wedi  eu  sefydlu  yn  mhob  cymmydogaeth,  ac  yn  cael 
cdrych  arnynt,  ni  feddyliem,  fel  rhan  hanfodol  o  gyfansoddiad  eglwysig 
y  genedl.  Nid  oes  dim  ond  chwo'  blynedd  er  pan  y  daeth  yr  Eglwys 
Eydd  i  fod  yn  y  rhan  bono  o'r  deyruas  gyfunol,  eto  y  mae  wedi 
darpar  eisoes  yu  ehelaeth  tuag  at  gael  ysgol  ddyddiol  mewn  cys- 
ylltiad a  phob  cyunullcidfa  3m  y  wlad.  Nid  oedd  gan  y  bobl  yma  un 
dychymyg  fod  addoldy  a  gweinidogaeth  ynddo  yn  gymmaint  ag  oedd 
yn  eisieu  er  eu  gwueyd  yu  ddiwall.  Na,  yr  oedd  yn  rhaid  darparu  at 
feithrin  dynion  i'r  weinidogaeth,  ac  at  eu  cynnal  i  ymroddi  i'r  gwaith  ; 
ac  nid  yu  uuig  hyuy,  cud  yr  oeddent  yu  edrych  arni  fel  dyledswydcl 
grefyddol,  dyledswydd  nas  gallasent  ei  hesgeuluso  heb  fod  yu  euog  o  fai 
yn  erbyn  eu  cnawd  eu  hunain,  i  barotoi  cyfieusderau  i'w  plant  a'r 
genedl  ieuanc,  lie  y  caeut  eu  meithriu  mewn  gwybodaeth  fuddiol,  a'u 
hymarfer  o'u  mebyd  i  weddeidd-dra,  diwydrwydd,  a  threfn.  Paham 
y  bydd  Cymry  yn  ol  i  Scotland  yn  hyu  ?  Mae  can'  mlyuedd  a  mwy 
bellach  er  dechreu  y  diwygiad  trwy  Harris  a  Eowlands  yn  Nghymru, 


992  ATTODIAD. 

yr  Invn,  lieblaw  adfywio  hen  gynnulleidfaocdd,  a  roes  fod  i  gannoedd 
o  rai  newyddion.  Ac  eto  yn  ystod  yr  lioll  amser  yma,  nid  oes  yr  uu 
euwad  crefyddol,  nac  yu  wir  (os  gadewir  heibio  y  cjmliwrf  diweddar) 
yr  oil  yu  iigbyd,  ^vcdi  gwueyd  cymmaiut  at  ddarpar  addysg  i"r  oes 
sydd  yu  codi  ag  a  wuaeth  yr  eglwys  ucbod  ar  fomeut  ei  sefydliad. 
.  Yr  ydym  yn  aunog  eiu  ceuedl  yn  ddifrifol  i  barhaii  yu  ol  eu  gallu 
lne^Yn  ymdrechiadau  tramor.  Eto,  y  mae  yu  rhaid  i  ui  gyfaddef  ein 
bod  yu  teimlo  anesmwytliyd  weithiau  pan  y  darllenwn  ui  mewn  bys- 
bysiadau  ceubadol  am  blant  y  pagauiaid,  pa  rai  yr  ydym  er  ys  blyu- 
yddau  yn  eu  cyuuorthwyo,  yu  cael  eu  barholi  mewu  caugheuau  o 
wybodaetb,  ac  yu  arddaugos  amaetbiad  meddwl,  na  cbawsom  ui  eiu 
liuuaiu  ua'u  plant  erioed  mo'r  fantais  o'u  cyrbaeddyd.  Nis  gallwu  lai 
na  meddwl  ua  bod  llawer  ardal  yu  Ngbymru  yu  rby  debyg  i'r  gj-unull- 
eidfa  ag  y  mae  Jobu  Foster  yn  son  am  daui  yu  tin  o'i  lytbyrau.  "  Yr 
oedd  yr  acbos  pellenig,"  medd  efe,  "  mewu  bri  mawr  gyda'r  bobl,  ac 
yn  tyuu  oddiwrtbyut  bwy  a'r  ardaloedd  cylcbyuol  oddeutu  triugain 
punt  yn  flyuyddol ;  oud  nid  oedd  dim  priu  gwertb  ei  galw  yu  ysgol  yu 
pertbyu  i'r  He,  beblaw  yr  ycbyd'g  a  ddysgid  ar  y  Sul  i'w  aungbofio 
yn  ystod  yr  wytbnos ;  a'r  canlyuiad  oedd,  fod  y  plant  yu  tyfu  i  fyuu 
mewu  dygn  auwybodaetb  a  dylni."  Pa  fodd  bynnag,  mae  argoelion 
yn  bresenuoi  y  bydd  i'r  gwartb  bwn  gael  ei  symmud  oddiaruom  yn 
fuau  bellacb.  Mae  amgylcbiadau  yu  debyg  o'u  gorfodogi  i  ymaflyd 
yn  ein  gwaitb,  ueu  adael  y  maes  i  ereill.  Yr  ydym  yu  byw  mewu 
amseroedd  difrifol :  fe  ellid  meddwl  y  byddai  yu  aumliosibl  i  un 
eglwys  fyw  ynddyut  yu  bir,  ond  yr  eglwys  o  ddifrif'  gyda'i  dyled- 
Kwyddau.  Mae  dyaiou  meddylgar  o  bob  dosbartb  yn  troi  eu  sylw  yn 
fwy  at  ausaw'dd  y  werin,  ac  y  mae  yr  alwad  am  ysgolion  iddyut  yn 
myued  yu  uwcb  o  liyd,  Dysgeidiaeth  ydyw  y  bach  y  mynai  pob  plaid 
ei  osod  yu  nbrwyu  y  lefiathan  didoriad  yma,  er  cyrbaeddyd  eu  bam- 
cauion  trwyddo,  a'i  gymmeryd  yn  was  tragywyddol  iddyut  eu  buuaiu. 
Nid  oes  fawr  o  ddadl  nad  yw  y  dynion  sydd  yn  edrycb  ar  wybodaetb 
gyffrediuol  fel  yr  unig  feddygiuiaeth  i  arcbolliou  cymdeitbas  yn  gam- 
syniol ;  mae  eu  tyb  am  daui  yn  llawer  rby  ucbel.  Ofer  er  byuy  ydyw 
gwadu  ei  buddioldeb.  Mae  yn  rbaid  ir  gwaith  gael  ei  wneyd;  a'r 
Ifordd  debycaf  i  wybodaetb  gyffrediuol  a  gwybodaeth  grefyddol  gael 
eu  cadw  bob  uu  yn  eu  lie  priodol,  a  fyddai  i  grefyddwyr  ymaflyd  yn 
eguiol  yn  y  gorcbv;yl.  0  !  na  byddai  yu  bosibl  i  ddynion  da,  Eglwys- 
wyr  ac  Ymueillduwyr,  yn  lie  ymdaeru  pwy  a  gaifl'  ei  wneyd,  tra  y 
mae  pawb  ar  yr  uu  pryd  yu  ei  esgeuluso,  i  ymuuo  a'u  gilydd  i'w 
gyflawui ! 

Mae  yr  Eglwys  yu  Lloegr,  wrtb  bob  arwydd,  yu  decbreu  ei  brwydr 
gyda  cboelgrefydd  a  pbilosopbi  auugbristaidd.  Yno  y  mae  dyniou, 
cyfoetbog  o  bob  gwybodaeth  oud  yr  uu  uchaf,  yn  carlo  dylauwad 
mawr  ar  laweroedd.  Oud  mae  Cymru  eto  yn  meddiaut  Cristiouogion. 
A'r  ffordd  fwyaf  effeithiol,  gellid  meddwl,  i  gadw  y  meddiaut  hwuw 
ganddi,  ac  i'w  chadarnbau  yn  egwyddoriou  y  Beibl,  yn  gystal  a 
djTchafu  a  gwella  ei  moesau,  ydyw  rhoddi  gwell  addysg  i  blant  y 
genedl,  a'i  roddi  hefyd  trwy  ddynion  yn  aduabod  yr  efeugyl.      Mae 


ATTODIAD.  993 

llawer  clros  flynydclau  eu  mcbyd  yn  gwbl  ddiymgoledd  o  ran  cu 
meddyliau.  Oblegid,  mae  y  bregeth  uwchlaw  eu  galluocdd  ;  ac  y 
mae  yr  addysg  dculnaidd  ar  lawr  ;  ac  am  yr  Ysgol  Sabbothol,  a  bwrw 
ei  bod  hi  yu  etfeithiol,  a'r  plant  yn  mbob  man  yn  ddeiliaid  o  honi,  nid 
yw  hi  ddim  yn  cael  ei  chynnal  ond  am  ddwy  awr  imwaith  bob  saitli 
ni\Yrnod.  Pwy  a  ddywed  fed  hyny  yn  ddigon  i  blentyn  ?  Mae  yn 
ofynol  i'w  addysg  cf  fod  yn  llin  ar  lin,  a  gorchymyn  ar  orchymyn  : 
ei  athraw  mewn  mantais  i  adnabod  ei  dymlicrau,  ac  i  ffurfio  ei 
garacter  trwy  ei  sefydhi  mewn  arferion  da  a  gwrtlnveithio  llygredig- 
acth  ei  feddwl  fel  y  byddo  yn  ymddangos  ;  yr  hyn,  tybygem,  sydd  yn 
ddigon  i  brofi  y  dylai  plentyn  fod  o  dan  ddysgyblaoth  ar  hyd  yr  wyth- 
1103.  0  eisicu  hyn,  mae  llawer  yn  tyfu  i  fynu  yn  dra  anwybodus  a 
diddeall,  ac  yn  jiara  felly  er  bod  yn  swn  gweinidogacth  yr  efengyl 
dros  eu  hoes.  Edrychwch  arnynt  yn  y  gyuuulleidfa  :  tra  mae  y 
crafi'us  a'i  lygaid  yn  gloewi,  a  doethineb  megis  yu  llewyrchu  ei 
wyncb,  y  maent  liwy  a  dylni  yr  estrys  yn  gorphwys  ar  eu  hwynebpryd. 
Nid  yw  y  dyn  ddim  wedi  ei  wneyd  yn  feddylgar  erioed:  mac  ystyr 
gyffredin  ymadroddion  y  Beibl  o  ganlyniad  yn  para  yn  ddieithr  i'w 
fedd\yl  ;  ac  am  hyny  maent  yn  treiglo  heibio  i'w  glust  o  Sabboth  i 
Sabboth  yn  gwbl  ddieffaith,  fel  y  dwfr  dros  asgell  yr  aderyn.  Mae 
yn  wir  fod  argyhoeddiadau  llymion  yn  codi  ambell  un  o'r  syfrdaudod 
yma  ;  ac  yn  hyny,  mae  Ysbryd  yr  Arglwydd  yn  rlioddi  i'r  pechadur, 
nid  yn  unig  yr  hyn  a  allasai  rhieni  ac  athrawon  estyn  iddo — scf  y 
ddawn  o  fod  yn  feddylgar — ond  mwy,  ac  aunhraethol  fwy  nag  a 
ddiehon  dyn  gyfranu. 

Mae  cynnal  gweinidogacth  yr  efengyl  hefyd,  yzi  marn  yr  awdwr,  yn 
un  0  ddyledswyddau  yr  eglwys  o  ddifrif.  Pa  beth  yn  rhagor  a  allai 
eglwysi  Cymru  Avneuthur  ar  y  pen  hwn  nis  gwyddom.  Pa  fodd 
bynnag,  ni  chyst  iawn  farn  ar  yr  achos  ddim  traul  i  neb  :  ni  a  ddy- 
munem,  gan  hyny,  i'r  darllenydd  sylwi  yn  ddifrifol  ar  y  sylwadau 
mae  yr  awdwr  yn  ei  wneyd  ar  y  mater.  Mae  eisieu  yn  ddiammheu 
codi  safon  y  weinidogaeth  yn  uwch  yn  ein  mysg  ninnau.  Dymunol  a 
fyddai,  pe  gellid,  meithrin  syniadau  mwy  priodol  am  y  cymhwysderau 
i'r  swydd,  ac  am  amrywiaeth  a  phwysigrwydd  ei  dyledswyddau — a 
gosod  y  rhai  sydd  ynddi  dan  fwy  o  rwymau  i'r  eglwysi,  a'r  eglwysi 
iddynt  hwythau,  fel  y  byddo  ei  gwaitli  yn  cael  ei  gyflawni  yn  fwy 
ei'ieithiol.  Pwy  bynnag  a  wnelo  hyn,  efe  a  vvna  wasanaeth  i  grefydd 
yn  Nghymru.  Nid  cymmaint  o  ofn  sydd  arnom  ni  i'r  swydd  wneyd  y 
rhai  sydd  ynddi  yn  dlodion  ac  isel ;  ychydig,  ysgatfydd,  a  foddloua  i 
fywyd  o  dlodi  er  ei  mwyn.  Ond  pan  na  byddo  y  weinidogaeth  yn 
li'orddio  cynhaliacth  i  ryw  fesur,  mae  pcrchen  ymadfcrthoedd  a  dawn 
o  dan  demtasiwn  i  ymwerthu  i  bethau  ereill,  a'i  chymmeryd  hithau 
yn  ail  beth  ;  a'r  perygl  yw,  i'r  weinidogaeth  drwy  hyny  fyncd  yn 
dlawd  o  herwydd  yr  amgylchiadau  y  mae  y  gweinidog  ynddynt,  ac 
nid  y  gweinidog  o'i  herwydd  hi.  Dyma  sydd  arnom  ofn,  a  dyma 
fynem  ei  ragflacnu.  Fe  ddywedir  weithiau  fod  mor  anhawdd  cael 
dynion  cymliwys  i  ymroddi  yn  gwbl  i'r  w-einidogactb  ag  a  fyddai 
cael  modd  i'w  cynnal  ynddi.  Syhv  cywir,  o  bosibl,  ond  ilawn  o 
3    R 


994  ATTODIAD. 

ddefnyddiau  pryder  ac  arswyd.  Paliam  y  mae  felly?  A  oes  llawer 
^vedi  ymlusgo  i'r  weiuidogaeth  lieb  eu  gahv  ?  A  ydyw  y  Duw  mawr 
yn  dechrcu  symmud  y  cauwyllbreu  o'n  mysg  fel  ceuedl  trwy  attal  y 
'doniau  gweiuidogaetliol  ?  Ai  yntc,  onid  oes  llawer  a  gafodd  ryw 
radd  o  ysbryd  y  Aveinidogaeth  yn  syrthio  i  iiychdod  a  diffrwythdra, 
trwy  fod  awch  en  nieddyliau  yn  troi  at  bethau  ereill,  eu  liamser  i 
ddarllen  a  myfyrio  yn  briu,  a  gofalon  bydol  yn  trymhau  eu  calonan  ? 
Os  yw  y  uaili  neu  y  Hall  neu  yr  oil  o'r  petbau  hyn  yn  bod,  maent  yn 
nodau  mor  argoelus,  fel  nad  oes  amheuaetb  na  byddai  eglwys  o 
ijdifrif  yn  ymdrecbgar  am  eu  symmud.  Y  pulpud  bron  yn  imig  sydd 
wedi  bod  yn  goleuo  i'r  Cymry  hyd  yma  ;  ac  y  mae  ei  gadw  yn  rymus 
ac  effeitbiol  o  fawr  bwys.  Yr  ydym  yn  gwybod  y  tybia  rhai,  mai  y 
tfordd  i  wneuthur  byny  ydyw  peidio  a  cliysylltu  wrtho  ddim  manteis- 
ion  tymborol.  Ond  o'n  rban  ein  bunain.  tra  yr  ydym  yn  cyduabod  y 
dichon  amgylcbiadau  fod,  yn  y  rbai  y  dylai  gweision  Crist  weitbio  a'u 
uwylaw  eu  bunain,  a  pbregetbu  yr  efengyl  yn  rbad,  yn  bytracb  na 
pbwyso  ar  eglwysi  gweiniaid,  yr  ydym  o"r  ocbr  avail  yn  petruso 
condemnio  un  gosodiad  o  eiddo  Crist  yn  ei  dy.  Yr  tin  un  ag  a  sefydl- 
odd  y  weinidogaetb,  sydd  wedi  sefydlu  cynbaliaetb  iddi  oddiwrtb  yr 
eglwysi.  "Felly  befyd  yr  ordeiniodd  yr  Arglwydd,  i'r  rbai  sydd  yn 
pregetbu  yr  efengyl,  fyw  wrtb  yr  efengyl."  Yr  oedd  Paul  yn  ami  yn 
peidio  arfer  yr  awdurdod  bon  rbag  rboi  rbwystr  i  efengyl  Crist ;  ond 
yr  ydoedd  yn  gofalu  yn  wastad  wrtb  wneutbur  byny,  am  ddal  allan 
wirfonedd  ei  bawl,  a  cbadw  dwyfoldeb  y  sefydliad  yn  ngolwg  yr 
eglwysi. 

A  oes  dim  moddion  gan  yr  eglwys  i'w  liarfer  tuag  at  ddarpar  dyu- 
ion  i'r  weinidogaetb  ?  Fe  gydnabyddir  yn  gyffredin  fod  rliywbetb  i'w 
wneyd  tuag  at  ddwyn  plant  i  fyny  yn  grefyddol,  ac  ennill  pecbadur- 
iaid  at  Grist ;  ond  yr  ydym  yn  petruso  gwnej'd  dim  tuag  at  feitbrin 
dyn  i'r  weinidogaetb,  rbag  ofn  mymed  a  gwaitb  Duw  o'i  law.  Dilys 
yw,  er  byny,  fod  yr  Hwn  sydd  yn  rboi  pob  benditb  i  blant  dynion 
trwy  foddion,  yn  estyn  y  fenditb  fawr  bon  befyd  i'w  eglwys  yn  yr  un 
ffordd.  Pa  fodd  bynnag,  fe  addefa  pawb  y  dybd  gweddio  yn  yr 
acbos  yma  :  wel  goddefer  i  ni  ofyn  yn  awr  i  ddynion  difrifol  ac  ad- 
nabyddus  o  ansawdd  yr  eglwysi  yn  Ngbymru — A  oes  gweddio  y  dydd- 
iau  byn  am  i'r  Arglwydd  godi  dynion  i  weinidogaetb  yr  efengyl  ?  O'n 
rban  ein  bunain,  ofnwn  mai  ycbydig  sydd.  Am  fenditb  ar  eu  bym- 
drecbiadau  y  mae  dynion  daeraf  mewn  gweddiau  ;  ac  am  unrbyw 
amcan  na  wneir  dim  tuag  at  ei  gyrbaeddyd  ond  gweddio,  ond  odid  na 
bydd  gweddio  ei  bunan  jm  cael  ei  aungbofio  cyu  bir.  Mae  rbai  yn 
craffu  yn  onest  ar  beryglon  y  weinidogaetb  oddiwrtb  drefuiadau  rbai 
ereill  o  ddarpar  iddi ;  ond  beb  graffu  digon  ar  y  niweidiau  a  all  bi  gael 
oddiwrtb  eu  trefniadau  bwy  eu  bunain.  Maent  yn  dysgwyl  am  y  drwg 
oddi  draw  o  byd ;  ond  y  mae  yntau  yn  gweitbio  i  mewn  jm  eu  bymyl 
bwy,  ac  liwyracb  yn  cael  ei  acblysuro  weitbiau  gan  ryw  arferion 
maent  bwy  eu  bunain  yn  eu  noddi — neu  o  ddiffyg  rbyw  ddarpariadau 
ag  y  maent  yn  teimlo  yn  rbagfarnllyd  yn  eu  berbyn.  Doetbineb  i 
aduabod  a  cbodi  y  bylcbau  sydd  yn  cu  muriau  bwy  eu  hunaiu  a  fyddai 


ATTODIAD  995 

yu  werthfawr  i  bob  enwad  crefyddol  yn  y  dyddiau  hyn ;  oud  auaml 
mae  y  ddoetliineb  liouo  .yn  cacl  ei  rboddi  i  blant  dyuiou ;  ac  am  hyny 
diwedd  pob  plaid  yw  adfeiliad. 

Pell,  pa  fodd  bynna?,  ydym  ni  o  ddiystyni  y  dynion  sydd  yn 
arswydo  gwneyd  gweinidogaeth  yr  cfeugyl  yn  domtasiwn  i  ddyuion 
cuawdol ;  mae  digon  o  brofion  yu  Nghymru  nad  yw  eu  hofnau  ddim 
yn  ddisail.  Ac  os  nad  ydym  yu  camgymmeryd,  mae  dynion  difrifol 
yu  Lloegr  yn  teimlo  yr  lui  pryder.  Mae  Isaac  Taylor,  ar  ol  sylwi  fod 
tuedd  mewn  dosbartli  o'r  Eglwys  Gristionogol  y  dyddiau  liyu  i  syrthio 
i  ryw  oerddysg  far^Yaidd  gyda  chrefydd,  yn  dyweyd,  ei  fod  yn  fater 
difrifol  iawu,  ac  yn  un  a  ddylai  yu  neillduol  arwain  i  adystyriaeth  o'r 
amrywiol  drefuiadau  o  egwyddori  dynion  i'r  weiuidogaetli.  ••  Nid  oes 
dim,"  medd  Mr.  Noel,  "mor  debyg  i  cliwauoga  duwioldeb  yr  eglwysi 
a  chael  nifer  fawr  o  weinidogiou  ymroddgar  a  galluog  ;  ac  am  mai 
Duw  yn  unig  a  all  gj'mhwyso  dynion  i'r  swydd,  ueu  dueddu  cu 
calonau  i"w  chymmeryd,  mae  ein  Harghvydd  wedi  dywedyd  wrtliym, 
'  Gweddiwch  ar  Arglwydd  y  cynauaf  am  ddanfon  allan  weitliwyr  i'w 
gynauaf.'  Eto  ei  ewyilys  yn  wastad  ydyw,  i  ni  ymarfer  a"r  hoil  fodd- 
ion  o  fewn  eiu  gallu  i  gyrlaaeddyd  pob  amcan  pwysig  ;  ac  y  mae  yn 
deihvng  o  sylw  cyfeillion  meddylgar  crefydd,  pa  fodd  i  ddwyu  y  dyuion 
ieuainc  mwyaf  galluog  a  duwiol  i'r  weinidogaeth  ;  a  pha  fodd  y  gall 
eu  liaddysg  dduwinyddol  gael  ci  dwyu  yn  mlaeu  yn  y  modd  mwyaf 
efi'eithioi  i'w  parotoi  i  weinidogaetli  wresog  a  nertliol."  Mae  yr  uu 
mater,  dybygem  ni,  yu  deilwng  o  ystyriaeth  caredigion  crefydd  yn 
Nghymru. 

Os  ystyriwu  ni  nodweddiad  y  dynion  oedd  megis  enaid  y  diwygiad 
Cymreig  yu  y  can'  mlj'uedd  ag  sydd  wedi  myned  heibio,  ni  a  gawu  eu 
bod  o'u  hysgwyddau  i  fynu  yn  uwch  na'u  cydoeswyr  yu  gyffredinol. 
Mewn  gwybodaeth  yu  gystal  a  zel,  yr  oeddeut  yu  llewyrcliu  yu  mysg 
eu  cydgeuedl  megis  goleuadau  yu  y  byd.  Ond  yu  awr,  mae  yr  oes  a'i 
hathrawon  yn  fwy  tebyg  i'w  gilydd.  Mae  llawer  mwy  o  fanteision  ua 
chyut  yn  nwylaw  y  weriu.  Ond  hyd  yn  bur  ddiweddar  o  leiaf  gyda 
rhai  euwadau),  nid  oedd  uu  ymgais  am  roi  mauteision  cyfatebol  i 
hyny  i'w  dysgawdwyr  ;  ac  o  ganlyniad,  i'r  graddau  mae  y  dosbartli 
cyntaf  wedi  cynnyddu  mewu  gwybodaeth,  y  mae  y  cyfwng.  oedd 
rhyngddyut  hwy  a'u  hathrawon  wedi  lleihan.  Nid  yw  yr  effeithiau  o 
hyn  eisoes  ddim  yu  gwbl  auegiur.  Ond  yn  lie  eu  crybwyll  yn 
breseunol,  digon  yw  dywedyd  fod  yn  ddiamraheuol  nad  ydyut  yn  ffair 
y  weinidogaetli.  Heblaw  hyny,  y  mae  gweinidogiou  5'r  efeugyl  yn  yr 
oes  yma  yu  debyg  o  ymgyffwrdd  a  rhywogacth  o  ddyuion  na  phrofodd 
eu  tadau.  Fe  fydd  y  diafol  rhagllaw,  wrth  bob  ymddangosiad  yn 
breseunol,  yn  troi  gwybodaeth  a  dawn  yn  benaf  i'w  gwrthwyuebu  ;  a'i 
gawri  yu  dyfod  allan  i'w  herbyn,  nid,  fel  cyut,  gydii  north  y  fraich  a 
swu  y  badell  ffho,  ond  u'r  tafod  ar  pin  ysgrifenu — offer  dealltwriaeth 
a  rheswm — ac  fe  fydd  gweision  Crist  yu  Nghymru  j'u  sefyll  mewu 
augeu,  nid  yu  unig,  am  zel  a  duwioldeb  eu  tadau,  ond  am  ddysgeid- 
iaeth  ac  addurniadau  y  rhai  mwyaf  talcntog  o  lionynt. 

Dywedir  weithiau,  nad  yw  y  Beibl  yn  dysgu  dim  am  feithrin  dyuiou 


996  ATTODIAD. 

i'l-  weiuidogaeth.  Paham  y  rliaid  iddo,  os  yw  naturiaeth  ei  linnan  yn 
dysgu  y  peth  yu  ddigouol  ?  Nid  y  gair  ydyw  yr  iiuig  oleuni  o  eiddo 
Duw  i  ddynion :  efc  yw  y  penaf,  mae  yu  "wir,  a  plierffeitbydd  pob 
goleuni  arall.  Am  ddyledswyddau  pwysicaf  deddf  natiu-,  y  maeut  yii 
aml^vg  ynddo.  Ond  am  bethau  ereill,  pa  rai  mae  rbeswm  yu  ddigouol 
i'w  daugos,  fe  ellid  meddwl  fod  y  Beibl  yu  dyweyd  llai,  tra  mao  yn 
eglur  a  pbendaut  am  y  petbau  uad  yw  bwnw  yu  yugau  dim  am 
danynt.  Os  yw  rheswm  a  baru,  gau  hyuy,  yu  dysgu  fod  dysgyblu  y 
meddwl,  a  fi'urfio  yr  arferiad  o  lafur,  yu  gystal  ag  eaugu  y  galou  mewu 
gwj'bodaetb,  yu  tueddu  i  berffeitbio  g\vr  Duw  j'u  ei  swydd  bwysig, 
mae  estyn  iddo  y  cyfryw  fauteisiou  i'r  graddau  ag  mae  byuy  yu  gyr- 
baeddadwy  yu  gymmaint  o  ddyledswydd  a  pbe  buasai  yu  cael  ei  gor- 
cbymyu  yu  boudaufc  yu  y  gair.  Hwyracb  befyd,  pe  yr  edrycbid  yu 
fauylacb,  y  ceid  fod  y  Beibl  yu  dyweyd  mwy  ar  y  mater  yma  uag  a 
fedciylid.  Pa  fodd  byunag,  mae  yu  gysur  meddwl,  doed  a  ddelo,  ua 
bu  Duw  erioed  yu  fyr  o  ddyuiou  cymhicys  at  yr  amriylchiadau.  Os  y 
deddfwr  doetb,  y  milwr  dewr,  ueu  y  gweitbiwr  celfydd,  a  fyddai  yu 
eisien,  yr  oedd  Moses  a  Josbua  gauddo  cf  wedi  ei  douio  yu  barod  i'w 
gorebestiou  ucbel,  a  Bezaleel  yutau  i  driu  y  fortais  a'r  tyuo.  Mae  yr 
Ysbryd  yu  ugweddill  gauddo ;  ac  ui  adewir  bytli  uu  eglwys  ag  sydd 
3'u  ymddiried  yu  Nuw,  yu  adnabod  ei  gwaitb,  ac  yu  meddu  ysbryd 
i'w  gyflawui. 

Oud  mae  y  darlleuydd  bellacb,  mae'u  debyg,  yn  barod  i  ofyu,  Pwy 
sydd  i  wneyd  yr  boll  betbau  byu  ?  Yr  ydym  niuuau  yu  ateb,  Tydi, 
ein  cyfaill,  pwy  byunag  ydwyt  !  Ac  ni  wueir  bytb  mo  bonyut  liyd 
ues  delo  pob  Cristion  i  deimlo  mai  ei  waitb  ef  ydyw.  Nid  oes  dim 
posibl  codi  yr  eglwys  yn  gyffredinol  i  fwy  o  ddifrifoldeb  yu  nyled- 
swyddaii  crefydd  oud  trwy  gyunyrcbu  ysbryd  felly  yu  ei  gwabauol 
aelodau  ;  a'r  ffordd  i  gyrbaeddyd  byny  ydyw,  dwyu  pob  uu  i  gredu, 
teimlo,  a  gweitbredu  drosto  ei  bun.  Ysbryd  a  cbymeriad  ei  gwabauol 
aelodau,  fel  y  sylwa  yr  awdwr,  sydd  yn  gwueyd  i  fynu  ysbryd  a 
cbymeriad  yr  eglwys.  Amcau  mawr  crefydd  yw  deffro  teimlad  o 
gyfrifoldeb  personol  yn  y  fynwes,  ac  adferu  dyn  iddo  ei  bunau.  Mae 
yn  dwyu  gwybodaetb  o  Dduw  i'w  feddwl,  ac  yu  sefydlu  ei  awdurdod 
ef  yu  ei  gydwybod  ;  a  tbrwy  ei  gadw  i  ymddibyuu  yu  syml  ar  ei 
Greawdwr,  ac  yu  deimladwy  o'i  rwymedigaetbau  iddo  ef  yu  unig,  mae 
yu  ei  wueyd  yu  aunibynol  ar  bawb  arall.  Ac  eto,  fc  ddylai  y  Cristion 
gofio,  fod  gau  byd  yn  nod  ei  gysylltiadau  crefyddol  ddylanwad  cryf  i'w 
wneyd  ef  yn  llai  personol  mewu  crefydd.  Mac  aelod  eglwysig  yn 
teimlo  yn  ami  megis  pe  byddai  ei  gyfrifoldeb  ef  yn  llai  o  berwydd 
cyfrifoldeb  ei  gydaelodau,  ac  yn  byw  yn  fwy  tawel  mewu  esgeulusdra 
o'i  ddyledswyddau,  yu  unig  oblegid  uad  ydynt  yu  ddyledswyddau  aruo 
ef  mwy  uag  ereill.  Ycbydig  sydd  yu  barnu  drostyut  eu  buuain,  ac 
ycbydig  sydd  yn  ddigon  cryfiou  i  weitbio  allan  eu  liargyboeddiadau 
mwyaf  di'frifol  ddim  yn  mbellacb  uag  y  byddo  syniadau,  teimlad,  a 
tbrefniadau  y  cylcboedd  maent  yu  troi  yuddynt  yu  caniatau.  Mae 
sylw  Mr.  Baptist  Noel,  wrtb  ddarluuio  teimladau  Uawer  o  ddyuiou  da 
yu  yr  Eglwys   Sefydledig,  yn  profi  yr  efiaith  sydd  gan  gymdeitbas  i 


ATTODIAD.  097 

wanyclm  y  tcimlad  o  rwymedigaeth  persouol  mewn  crefydd  : — "  Pau 
y  bydd  uurbyw  ymdrech  Cristionogol  yii  caei  ei  gynuyg,"  medd  efe, 
"  cwesthvn  cyntaf  y  cyfryw  ydyw,  nid  a  ydyw  y  peth  yu  iawn,  yn 
ysgrythyrol,  a  buddiol,  ond  yn  hylrach,  Beth  mae  yr  offeiriaid  yn  oi 
feddwl  am  dano  ?  Beth  mac'r  esgob  yn  ei  ddywedyd  *?  A  ydyw  y 
cynUun  ddim  yn  troseddu  uurbyw  ganon  ?  A  ydyw  ef  yn  unol  ;i 
chyfrcithiau  yv  eglwys  ?  Pa  fodd  yr  effeithia  efe  ar  yr  eglwys  ?  A 
allaf  fi  ei  wneuthur  ef  yu  ddiogel  ?  "  &c.  I  raddau  mwy  ucu  lai,  mae 
yr  uu  egwyddor  yn  effeithio  ar  feddyhau  dynion  yu  mhob  cymundeb. 
Ac  megis  y  mae  yn  ddyledswydd  arnom  mewn  llawer  o  bethau  i  gadw 
ciu  hargj'hoeddiadau  persouol  i  ui  ein  huuain,  a  chydymffurfio  ag 
ereill  er  mwyn  heddwch  yr  eglwys,  feiiy  o'r  ochr  arall,  mae  yu 
ddyledswydd  ar  bob  Cristion  i  gofio  yn  wastadol  ei  fod  yu  gyfrifol 
drosto  ei  huuau  i'w  Farnwr.  Pa  fath  greadur  a  fyddit  ti  heddyw, 
ddarlleuydd,  dybygit  ti,  pe  byddai  dylanwad  pawb  wedi  colli  oddiar 
dy  feddwl  ond  yr  eiddo  Duw  ?  Pa  fodd  y  bnasit  yn  teimlo  pe  buasai 
y  Duw  mawr  wedi  rhoddi  rhyw  bethau  o  aufeidrol  bwys  yn  dy  ofal  di 
yn  uuig,  a  neb  ar  y  ddaear  yu  gyfrifol  am  danynt  ond  tydi?  Oni 
ddychj'mygit,  o  leiaf,  y  buasai  neillduolrwydd  dy  amgylchiad  yn 
ddigon  o  reswm  am  fyw  yu  wabanol  i  bobl  ereill,  ac  i  beidio  gwneyd 
eu  barnau  na'u  hesiamplau  yn  rheol  i'"th  ymddygiad  dy  huuau  am 
funudun  ?  Wei,  ddarlleuydd,  goddef  i  ui  ddywedyd  wrthyt,  Nid 
ydyw  bod  ereill  yn  yr  un  amgj'lchiadau  a  thydi  yn  lleihau  dim  ar  dy 
gyfrifoldeb.  Am  y  pethau  a  roddes  Duw  yn  dy  ofal  di,  ac  a  gais  ef 
oddiar  dy  law,  yr  ydwyt  mor  rwymedig  drosot  dy  huuau  am  danynt  a 
phe  na  buasai  oud  tydi  ar  y  ddaear.  Er  fod  y  gweision  oil  wedi  cael 
taleutau,  eto  wrtho  ei  hun  yr  oedd  pob  un  yu  derbyu,  a  throsto  ei 
huuau  yr  oedd  pob  uu  yu  rhoddi  cyfrif.  Pa  beth  yw  ereill  i  ti,  ddar- 
lleuydd ?  Bhaid  i  ti  farw  dy  huuau,  a  myned  dy  huuan  i  \Vydd  Duw 
i  roddi  cyfrif  o"th  oruchwyliaeth.  Mae  yn  ddiammeu,  gau  hyu}-,  y 
dylai  yr  ystyriaeth  o  hyn  yma  ryddhau  dy  feddwl  yn  llwyrach  oddi- 
wrth  dy  gydgreaduriaid,  a'th  godi  i  weithredu  yn  fwy  drosot  dy  huuan 
mewn  crefydd,  megis  pe  na  byddai  ond  Duw  a  thithau  yu  bod.  Yn 
lie  hyny,  yr  wyt  tithau  o  bosibl  yn  boddloni  ar  dy  fod  yn  gwneyd  ac 
yn  peidio  gwneyd  gydii  chrefydd  yn  debyg  i  bobl  ereill.  Am  dy  fod 
yn  treulio  dy  amser  a'th  arian  yn  agos  fel  dy  frodyr  sydd  mewn  am- 
gylchiadau  cyfi'elyb — yu  cyuuorthwyo  yr  achosiou  sydd  yn  dygwydd 
bod  mewn  bri  yu  dy  dymhor,  ac  yn  cyfrauu  atyut  yn  ol  yr  arferiad 
cyft'redin — yr  ydwyt  yn  teimlo  yu  esmwyth  ;  heb  erioed,  fe  ddichon, 
ofyn  yn  ddifrifol  i  ti  dy  huuau  pa  beth  a  gais  Duw  oddiar  dy  law. 
Cred  ui  yn  awr,  ddarlleuydd,  pau  yr  adgofiwn  i  ti  y  dichou  yr  ystyr- 
iaeth o  hyn  eto,  ryw  ddiwrnod,  gynnyrchu  auesmwythyd  yu  dy  gydwy- 
bod,  a  hyny  mewn  amgylchiadau  ag  y  byddai  taugnefedd  ynddi  o  fwy 
o  werth  i  ti  ua'r  byd. 

Oud  y  cwestiwn  a  ofynir  yn  gyffrediuol  ydyw,  Pa  beth  a  allaf  fi 
wueyd?  Pa  beth  !  xs'i  wyddost  ti  ddim  pa  beth,  ddarlleuydd,  ac  ui 
wyr  neb  arall  ychwaith  pa  beth  na  pha  faint  a  allit  ti  wneuthur,  pe 
byddit  ti  ddim  ond  cael  dy  wueyd  dy  huuau  yn  gyutaf  yn  Gristiou  o 


9  98  ATTODIAD. 

ddifrif.  Fe  ddai:gosai  yr  ansawdd  yma  i  ti  I'l'aws  o  bethau  yii  angon- 
rbeidiol  ac  yii  bosibi  i'w  gwiieutbur,  na  feddyliaist  ti  ddim  felly  am 
danynt  o'r  blaen.  Os  darllena  ciu  cydwladwyr  y  na^Yfed  beunod  o'r 
llyfr  liwn,  liwy  a  gant  weled  beth  a  ddichon  Cristionogion  "wneutlmr. 
Mae  yr  awdwr  yno  yn  dwyn  i  sylw  y  darllenydd,  ddynion  o  bob  math, 
cyfoetliogion  a  thlodion,  meibion  a  merched,  wedi  codi  allau  o  ddifrif 
i  -wiieutliur  daioui ;  ac  o  ganlyuiad,  yn  cj'flawni  gorchestion  anhygoel, 
ie,  yn  cyrhaeddyd  graddau  arbenig  o  enwogrwydd  a  defnyddioldeb  yn 
eu  lioes.  Ni  a'u  canfyddwn  Invy  yn  troi  chwarendai  yn  addoldai,  yn 
sefydlu  atbrofeydd  ar  eu  traul  eu  hunain,  yn  codi  Capeli  ac  Ysgolion 
Sabbotbol  yn  ngbartrefleoedd  auwybodaeth  a  drygioni,  yn  esmwythau 
doluriau  henaiut,  ac  yn  cyweirio  gwely  y  tlawd  a'r  rheidus  yn  eu 
Jiangben,  a  tbrwy  anliawsderau  yn  gwneyd  eu  ffordd  i  garcharau  y 
wlad,  ac  yno  yn  perarogli  eu  liystafelloedd  duon  trwy  eglurhau 
ynddynt  i'w  trigolion  anffodus  ac  euog  arogledd  liyfryd  y  wybodaeth 
am  Grist.  Onid  oes  yn  Nghymru  orchwylion  o'r  fatli  i'w  cyflawni  ? 
Fe  geir  o  bosibi  mewu  llawer  ardal  o'n  gwlad  fecbgyn  gobeithiol  o  ran 
duwioldeb  a  thalentau,  a'u  meddyliau  yn  tueddu  at  weinidogaeth  yr 
efengyl,  ac  yn  sycliedig  am  fwy  o  wybodaeth  ac  amaethiad  fel  cym- 
liwysderau  i'w  chyflawni ;  oud  ar  yr  un  pryd  yn  amddifad  o  amser  a 
moddion  i  gyrhaeddyd  hyuy.  Ac  weithiau  yn  yr  un  eglwys  a  bachgen 
felly,  mae  nifer  o  frodyr  mewn  amgylchiadau  a  allai  ei  gynnorthwyo. 
Yn  awr  dyma  gyfleusdra  i'r  naill  i  gyflawni  diffyg  y  Hall.  Mae  ef  yn 
meddu  y  meddwl  a  hwythau  yr  arian.  Beth  pe  baent  yn  eytuuo  a'u 
gilydd,  a"r  naill  yn  dywedyd  wrth  y  Hall,  Os  rhoi  di  dy  hunan  a'th  allu- 
oedd,  ni  a  roddwn  ninnau  y  moddion  i'w  hamaethu  hwy  ;  a  rhyngom, 
0  dan  fendith  y  Goruchaf,  nyni  a  fyddwn  o  fendith  i'n  gwlad.  Hwyr- 
ach  fod  ambell  i  bregethwr  yn  Nghymru,  a  allai,  heb  aros  am  un  gyn- 
haliaeth  ychwanegol  oddiwrth  yr  eglwysi,  ymryddhau  yn  llwyrach 
oddiwrth  y  byd  ac  ymroddi  yn  fwy  cyflawn  i  waith  yr  Arglwydd.  Oni 
ddichon  fod  hefyd  rhyw  Thornton  a  Wilson  (yn  ol  eu  graddau)  yn 
mysg  eiu  cenedl  ninnau  ?  A  gadael  allan  ambell  i  weinidog  ffyddlawn, 
ychydig  o  esiamplau  o'r  fath  a  welwyd  yn  Nghymru.  Pa  wr  lleyg,  er 
enghraifft,  yn  mysg  y  Methodistiaid  Calfinaidd,  a  ymroddodd  mor  Iwyr 
a  huuan-ymwadol  i  unrhyw  achos  cyhoeddus  perthynol  i'r  cyfundeb 
hwnw,  ag  y  darfu  i  Elias  o  Fun,  a  lUchards,  Tregaron,  ac  ereill  a  ellid 
enwi,  ymroddi  i'r  weinidogaeth  ?  Nid  am  nad  oes  yn  ein  plith,  o 
bosibi,  esiamplau  o  ddynion  wedi  rhoi  heibio  fusncs  yn  gynnar  ar  eu 
lieinioes  ;  ond  pwy  a  wnaeth  hyny  o  bwrpas  i  wneuthur  daioni  ?  Ie, 
da  yw,  OS  nad  ydyw  ambell  un,  yn  lie  hyny,  wedi  newid  bywyd  o  lafur 
am  fywyd  o  esmwythyd,  a  myned  yn  fw}''  analluog  i  ymdreulio  gydag 
achosion  da  trwy  golli  ymarferiad  corphorol,  a  myned  yn  fwy  tyner  a 
moethus  yn  eu  dull  o  fyw.  Wrth  ddywedyd  hyn,  nid  ydym  yn 
annghofio  y  caredigrwydd  digymhar  mae  lliaws  o'n  cenedl  yn  ei 
ddangos  at  achos  Crist :  ond  cofied  y  Cristion,  er  hyny,  megis  mai 
aberth  yw  sail  ei  obaith,  mai  bywyd  o  ymaberthiad  i'w  Waredwr  a 
ddylai  ei  fywyd  j'ntau  fod. 

"  Yn  fuan,"  medd  Foster,   '•  ni  a  fyddwn  yn  ymadael  a'r  goror  lie 


ATTODIAD.  909 

mae  cymmaint  o  bethau  mewu  gwrthryfel  yn  erbyu  ein  Duw.  Oud 
nyni  a  a\Yn  lie  mao  yn  rhaicl  i  bawb  a  basio  o'n  byd  ni  gyfiwyno  eu 
hnuain  megis  o'r  frwydr,  neu  gael  eu  gwahardd  i  ymgymysgu  yu 
nliragywyddol  lawenydd  a  goruchafiaeth  y  buddugoliacthwyr."  Mae 
Sarah  Martin  yn  esiampl  liyuod  i  ieuenctyd  ein  gwlad  o  wir  ysbryd 
ccnliadol.  Nid  dysgwyl  lie  mawr,  parch,  a  chyflog,  cyn  dechreu 
gweitliio  yr  ydoedd  hi ;  ond  gweithio  hebddynt,  a  gweithio  nes  cu 
henuill  yn  anuysgwyliadwy.  Wedi  i'w  hamcauion  daionus  ei  suguo 
hi  yn  raddol  oddiwrth  ei  galwedigacth,  a  hyny  yn  gwbl  ddifwriad  iddi 
ei  hnnan,  yr  ydoedd  yn  rhy  wylaidd  i  gymmeryd  y  gynhaliaeth  a  gyn- 
Ej'gid  iddi  o  gyllid  y  dref  lie  yr  ydoedd  yn  byw  ;  ac  oddiwrth  yr  haues 
a  ddyry  Mr.  James,  fe  cllid  casglu  na  chawsid  ganddi  ei  dderbyn  oni 
buasai  i'r  swyddogion  wucyd  y  derbyniad  o  bono  yn  ammod  parhad  y 
cyfleusdra  i  -wneuthur  daioni.  Y  fath  gywilydd  y  mae  ymddygiad  fel 
hyu  yn  ei  fwrw  ar  y  gweinidogion  hyny  ag  y  clywir  am  danynt  weith- 
iau,  pa  rai,  er  ei  fod  yn  waith  eu  swydd,  a  chyflog  y  swydd  bono  yn 
eu  gosod  mewn  amgylcbindau  manteisiol  i'w  gyflawni,  nad  ant  i  ym- 
weled  a  gweithdy  na  charchar  heb  fod  y  salary  wedi  ei  benodi  yu 
mlaen  Haw  !  Y  fath  galondid  o'r  ochr  arall  i  fod  yn  flfyddlawu  yn 
TVj-neb  anfanteision  !  Wele  Sarah  Martin,  genethig  ddisylw,  yn  dyfod 
yn  garacter  cyhoeddus  ;  nid  yn  uuig  mewn  parch  gan  awdurdodau  ei 
thref  enedigol,  ond  ei  henw  yn  cael  ei  gyflwyno  yn  anrhydeddus  i 
sylw  Uywodraethwyr  ei  gwlad,  Os  gofynir  pa  fodd,  yr  ateb  yw — 
trwy  wasauaethu  Crist  yn  ddiwyd  a  distaw  yn  mysg  y  tlodiou.  Fe 
glywir  teuluoedd  parchus  yn  mysg  Ymneillduwyr  yn  sibrwd  weithiau 
inegis  pe  na  byddai  y  weiuidogaeth  yn  y  cylchoedd  hyny  yu  swydd 
ddigou  anrhydeddus  i'w  meibion  hwy  :  ac  hwyrach,  oni  buasai  fod  y 
lefain  hwn  yn  suro  ysbryd  rhieni,  y  cawsid  gweled  ychwaneg  cyn 
heddyw  o  fechgyn  y  dosbarth  yma  o  grefyddwyr  wedi  cael  eu  tueddu  at 
y  weiuidogaeth  ;  ac  felly,  o  herwydd  rhagoriaeth  eu  manteision  wedi 
codi  yn  fendith  i'w  gwlad  ac  yn  addurn  i  gyfuudeb  eu  tadau.  Pa  fodd 
bynnag,  mae  gwasanaethu  Crist  o  ddifrif  yn  ddigou  sicr  o  ddwyn 
urddas  a  gwobr  i'r  neb  a'i  gwuelo.  Pwy  yn  Nghymru  a  aeth  i  lawr 
i'r  bedd  dan  fwy  o  anrhydedd  na  dynion  fel  hyu  ?  Ac  yn  wir,  mae  yr 
amser  yn  agosau,  ie,  wedi  dechreu  eisoes,  pan,  er  gosod  y  segurddyu 
gwag  yn  y  pulpud  mwyaf  anrhydeddus,  na  chaift"  ond  ycliydig  o  barch. 
Mae  yn  rhaid  cael  gweithiwr  poenus  a  difefl  i'r  weiuidogaeth  ;  ac 
ouide,  er  pob  manteision  a  than  bob  ymddaugosiad  a  gorwychder,  ni 
bydd  y  gweinidog  ond  gwrthddrych  dirgcl  ddiystyrwch,  a  baich  a  cleifi 
cymdeithas  oddiar  ei  hysgwyddau  mor  gynted  ag  y  delo  i'r  cylleusdra. 
Fe  all  tybiau  y  gweinidog  fod  yu  chwyddedig,  a'i  honiadau  yn  uchcl ; 
ond  mae  y  byd  yn  barnu  drosto  ei  huuan  ac  yn  gofyu  am  ffrwythau. 
Ac  yn  yr  ocs  fecldylgar  a  chyuhyrfns  yma,  ni  cheidw  gweinidogion  uu 
eglwys  eu  dylanwad  ar  gymdeithas  ond  yr  eiddo  eglwys  o  ddifrif. 

Dymuuem  alw  sylw  y  darlleuydd  yn  mhcUach  at  sylwadau  yr 
awdwr  ar  ieuo  yn  auughymharus,  neu  ymbriodi  a'r  digrOd.  "  Mae  y 
bai  hwn,"  medd  efe,  "  yn  gyfirediu  iawu  yu  eglwysi  Lloegr,  ac  yu 
cynuyddu  hefyd  er  pob  ymdrech  yn  ei  erbyn."     Yr  ydym  yn  ofni  fod 


1000  ATTODIAD. 

hyn  Yu  wirioncdd  am  G^'inru  hef3'd.  Os  yw  liyny  yii  bod,  ncu  i'r 
graddau  y  mae  yn  bod,  mae  yu  daugos  dwfu  adfeiliad  mcwii  crcfydd. 
Mae  y  cyfryw  feiau  fel  ymddangosiad  crib  uchaf  y  mynydd  ar  dreiad  y 
dylif,  yn  profi  fod  yu  uyfuiou  agweddau  ^-r  eglwys  wlad  o  ddrygau  etc 
yn  guddiedig  a  than  ddwfr.  Oblegid  mae  yn  rhaid,  dybygid,  fod  agos- 
rwydd  ma^Yr  at  y  byd  yn  ysbryd  crefyddwyr  yr  oes  yn  gyffredin,  cyn 
y  torai  allan  yn  fjmych  mewn  un  o'r  esiamplau  ucliaf  o  ymgysylltiad 
;ig  ef  ag  y  mae  yr  Arglwydd  yn  ei  roddi  o  hono  yn  ugair  y  gwirionedd. 
"A  bu  weled  o  feibion  Duw  ferched  dynion  mai  teg  oeddynt  liwy ;  a 
hwy  a  gymmerasant  iddyut  wragedd  o'r  rhai  oil  a  ddewisasant."  Nid 
yn  hyn  yu  nuig  yr  oedd  crefyddwyr  yn  ymgymmysgu  d'r  byd  y  pryd 
hyny  :  oud  hyn  yn  unig  y  mae  ysbryd  yr  Arglwydd  yn  ei  nodi,  am  ei 
fod  yr  enghraifft  uchaf  o'r  drwg,  ac  yn  ddigon  i  brofi  ei  fod  yn  hanfodi 
yn  mhob  ii'ordd  arall,  ac  wedi  gwreiddio  yn  ddwfn  yn  yr  eglwys.  Gyda 
hyfrydwch,  gan  hyny,  yr  ydym  yn  cyfeirio  ein  hieuenctyd  at  y  rhan 
yma  o  draethawd  yv  awdwr.  Byddai  yn  ddymuuol  pe  gellid  eu  dwyn 
i  edrych  ar  y  mater  liwu  yu  yr  un  goleuni  ag  y  mae  dynion  difrifol  yn 
mhob  cenedl,  ac  o  bob  dosbarth  o'r  eglwys  yn  edrych  ai*no  ;  ac  i 
betruso  mewn  amgylchiad  mor  bwysig  rhag  diystyru  rhybuddiou  eu 
tadau  crefyddo],  a  rhyfygu  ffurfio  undeb  tros  eu  heinioes  mewu  fi'ordd 
nas  gallant  ddysgwyl  boddlonrwydd  y  Goruchaf,  cymmeradwyaeth  ua 
bendith  galonog  eu  hathrawon  na'u  rhieni  duwiol.  Fe  wcl  y  darllen- 
ydd  fod  yr  awdwr  yn  petruso  gwneyd  yr  achos  hwu  yn  bwuc  dysgybl- 
aeth  a  diarddeliad  eglwysig.  Yn  hyn  yr  j'dym  yu  gorfod  anughytuuo 
ag  ef.  Mae  yu  dangos,  dybygem,  mewn  modd  grymus  fod  y  cyfryw 
undeb  yn  effeithio  yn  ddrwg,  nid  yn  unig  ar  y  proffeswr  ei  hunan  ac 
ar  ei  deulu,  ond  ar  yr  lioll  eglwys  hefyd.  Mae  yn  ddiddadl  fod  hyny 
yn  wiriouedd.  Ond  os  nad  ydym  yn  camgymmeryd,  fe  gawsai  Mr. 
James  weled,  os  nad  y  pla  ei  huuau  yu  cael  ei  attal  rouyn,  ei  effeith- 
iau  o  leiaf  yn  cael  eu  lluddias  rhag  ymdaeuu  cymmaint  drwy  yr  holl 
eglw^ys,  a  phurdeb  ac  ysbrydolrwydd  cymeriad  y  cymundeb  trwyddo  yn 
cael  ei  ddiogelu  yn  fwy,  pe  buasai  y  cyfryw  aelodau  yn  wastad  yu 
cael  eu  bwrw  ymaith. 

Mae  yr  awdwr  yn  priodoli  mynychdra  y  bai  mewn  rhan  i'r  dull  rhy 
rwydd  o  dderbyn  i'r  egiwysi.  "  Fel  canlyniad  i  hyn,"  medd  efe,  "mae 
lliaws  ynddynt  ag  y  byddai  ddymuuol  eu  gweled,  os  ua  wellaut,  yn 
ymwrthod  yu  gwbl  a'u  haelodaeth  eglwysig — dynion  ua  buasai  un 
gweinidog  yn  meiddio  eu  derbyn  i  gymuudeb  y  saiut,  pe  buasent  ar  y 
pryd  mor  ddigrefydd  ag  ydynt  yn  breseuuol."  Wei,  oni  ddylai  yr 
egiwysi  ymwrthod  a  dynion  felly,  wedi  i'r  ausawdd  ddigrefydd  yma 
dori  allan  mewn  bai  amlwg  ?  Pe  baent  yn  syrthio  i  rywbeth  ysgeler, 
hwy  a  ddiarddelid.  Ond  y  mae  gwaith  proffeswyr  crefydd  yn  ym- 
briodi  a  rhai  gwir  auuuwiol,  yn  weithred  ag  sydd  yu  profi  annghrefydd- 
oldeb  y  meddwl  yn  llawn  mor  eglur,  os  nad  yu  fwy  felly,  na  gweith- 
redoedd  o'r  fath  hyny,  mewu  llawer  o  amgylchiadau.  Gall  y  cyfryw 
gael  eu  cyflawni  mewu  muuudun  ;  oud  yma  y  mae  dyn  yu  rhoddi  un 
o  gamrau  pwysicaf  einioes,  a  hyny  o  angenrheidrwydd  yu  bwyllog  a 
bwriadol,  uid  yn  unig  mewu  fi'ordd  anuoeth  er  ei  lOs  ei  huuan,  oud 


ATTODIAD.  1001 

aungliymeradwy  gan  Ddixw,  a  cliroes  i  uu  o  orchymynion  pendant 
Cristiouogaeth.  Yn  liyn  mae  yn  dangos  ar  y  pryd  amddifadrwydd  o 
bob  amcan  difrifol  am  fyw  yn  grcfyddol  rhagllaw,  ac  yn  dwyn  ei 
hunan  i  amgylcbiadau  yn  mba  rai  y  mae  yn  i'wy  tebyg,  yn  lie  ymad- 
newyddu  a  myued  rbagddo  mewn  crefydd,  o  sudclo  ddyfnacb  ddyfnacb 
i  anugbrefydd  a  cbydymffurfiad  a'r  byd.  Dilys  yw,  os  dylai  yr  eglwys 
ymwrtbod  ag  unrbyw  aelod  wedi  profi  ei  bunan  yu  ngolwg  dynion  yn 
ddigrefydd,  y  dylai  ymddwyn  felly  tuag  at  bwn. 

Gwyddom  fod  rbai  wedi  bod  yn  dywedyd  cyn  byn,  os  yw  ymbriodi 
a'r  digrcd  yn  becbod,  fod  byw  yn  y  cyfryw  briodas  yn  becbod  befyd  ; 
ac  OS  dylai  proffeswr  cdifarbau  am  byny,  y  dylai  befyd  adael  ci  fai 
drwy  ymwrtbod  ai  briod,  ac  na  ddylai  yr  eglwys  ei  dderbyn  yn  ol  beb 
y  prawf  byny  o'i  edifeirwcb.     Mae  byn  i'n  tyb  ni  yn  gamgymmei'iad. 
Mae  priodi  a  byw  mewn  priodas  yn  ddau  betb  ;  ac,  yn  yr  amgylcbiad 
dan  sylw,  y  dull  o  grifiaivni  y  ci/nta f  yn  unig  sydd  j'n  becbadurus.     Yr 
byn  sydd  groes  i  gyfraitb  Crist  ar  ran  y  credadyn  ydyw,  ffurfio  y 
cyfammod  priodasol  ag  anngbredadyn  ;  ond  wedi  i'r  cyfammod  bwnw 
gael  ei  wneyd,  mae  yr  un  awdurdod  ag  oedd  o'r  blaen  yn  gwabardd  ei 
ifurfio,   bellacb  yn  ei  gadarnbau,   ac  yn  rbwymo  y  Cristion  i  fyw 
ynddo.     Yn  yr  un  benuod  ag  y  mae  Paul  yn  dysgu  credadyn  i  briodi 
yn  unig  yn  yr  Arglwydd,   y  mae  befyd  yn  dysgu  yr  un  ag  sydd  yn 
briod  eisoes   ag  anngbredad,yn  i  beidio  ymwrtbod  ag  ef.     Y  fi'ordd  i 
ddiwygio  oddiwrtb  unrbyw  fai  ydyw  peidio  a  gwneutbur  y  bai  hwnw 
draclicfn.     Y  bai  yn  y  pwnc  dan  sylw  yw  ymbriodi  a'r  digred,  ac  uid 
byw  gydiig  ef  ar  ol  byny  ;  a'r  diwygiad  gan  byny  a  ddysgwylid  yn  yr 
edifeiriol  a  fyddai,  nid  ymadael  a'i  briod  presenuol,  ond  peidio  ag  ym- 
briodi a'r  cyft'elyb  drachefu.    A  dyma  atbrawiaetli  y  Beibl  ar  y  mater. 
Wedi  i  Paul  ddyweyd  fod  y  wraig  yn  rbwym  wrtb  y  gyfraitb  i'w  g\vr 
presenuol  tra  byddai  efe  byw,  credadyn  neu  beidio  (os  byddai  efo  yn 
I'oddlawu  i  drigo  gyda  hi),   mae  yn  ycbwanegu  ac  yn  dywedyd,  os 
byddai  efe  marw,  a  bitbau  yu  dewis  ymbriodi  dracbefn,  ei  bod  hi  yn 
"  rbydd  i  briodi  y  neb  a  fyno,  yn  iinii/  yn  yr  Arr/ln-ydd."    Fe  wel  y  dar- 
llenydd  fod  Mr.  James  yn  edrych  ar  ymbriodi  a'r  digred  yn  fai  mawr 
mewn  proffeswyr  crefydd,   ac  y  dylcnt  edifarbau  am  dano  ;  ond  ei 
wrtbwyuebiad  ef  i  ddiarddel   aelodau   eglwysig   am   byny   ydyw,   y 
petrusder  y  mae  yn  deimlo  i  geisio  profl'es  o'r  edifeirwcii  bwnw  ar  eu 
derbyniad  yn   ol   i'r   eglwys.      "  Mae   rbywbetb   tyner,"    mcdd   efe, 
"  mewn  arwain  dyn  i  gyfaddef  fod  yu  ddrwg  gauddo  ei  fod  wedi  priodi 
ei  wraig."     Mae  yn  rhaid  cyfaddef  fod  byn  yn  wir ;  ac  y  mae  llawer 
fel  yr  awdwr  yn  teimlo  yr  aubawsdra.     Ond  wedi  y  cyfan,  y  pwnc 
yw,  a  ydyw  y  petb  yn  ddj-iedswydd  ?     Os  ydyw,  mae  yn  ddiammbeu 
na  ddylid  ei  besgeuluso  am  ci  bod  yn  un  aubawdd.     Nid  dyma  yr 
unig  ddyledswydd  ag  sydd  yn  pcrtbyn  i  grefydd  Crist,  ac  yn  enwedig 
i  swyddogion  eglwysig,  ag  sydd  yn  gofyn  liunauymwadiad,  tynerwcb, 
a  doetbineb  i'w  cbyllawni.     Hwyracb,   wedi  y  cwbl,  nad  yw  yr  an- 
bawsderau  ddim  cymmaint  yn  ami  ag  y  meddylid.     Mae  llawer  o'r 
rbai  sydd  yn  ymbriodi  a'r  digred,  yn  ddynion  ag  oedd  bob  amser  yn 
bur  debyg  i'r  rbai  digred  eu  bunain  ;  ac  wrtb  cu  derbyn  yn  ol  i'r 


1002  ATTODIAD. 

eglwj'si,  uid  angenrheidiol,  ac  ya  wir  nid  mor  addas  yw  ceislo  yu  uni"- 
at  eu  hadgyweirio  fel  Cristion  a  f ai  wedi  llithro  o  weudid  i  ryw  fai 
neillduol  yn  mlioethder  tcmtasiwn.  Pa  mor  briodol  bynnag  yw  eu 
galw  i  ystyried  eu  hymddygiadau  blaenorol,  yr  ydys  i  fesnr  mawr  i 
ymddwyn  tuag  atyut  megis  riiai  a  dderbynid  y  waith  gyntaf  o'r  byd  ; 
a'r  peth  pcuaf  i  ymofyu  am  dauo  ydyw,  nid  eu  liedifeirwch  am  eu  dull 
o  ymbriodi,  ond  a  oes  rhyw  arwyddion  yu  bresennol  eu  bod  yn 
ddynion  a  gwaith  Ysbryd  Duw  ar  eu  meddyliau.  Wrth  ail  dderbyn 
uu  ag  oedd  yn  fwy  amlwg  mewn  crefydd,  fe  ddylid  o  bosibl  ei  arwain 
yn  fanylaeh  at  bechadurusrwydd  ei  ymddygiad  yn  y  pwnc  dan  sylw. 
Eto  uid  y  weitbred  noeth  o  briodi  a  ddylai  fod  unig  destyn  yr  ym- 
ddyddan  y  pryd  byny.  Dylid  yn  bytrach  arwain  y  Cristion  i  adolygu 
ei  boll  ymddygiadau  tuag  at  Dduw  yn  y  tymbor  arbenig  hwn  ar  ei 
fywyd.  Mae  ei  briod,  fe  ddichon,  fel  dyn,  yn  un  o  gymeriad  teilwng, 
ac  fe  ddylid  cyduabod  byny  yn  yr  boll  ymddyddau,  Eto  yr  oedd 
ysgogi  mewn  amgylcbiad  mor  bwysig  yn  wrthwyneb  i  Dduw,  a  byny 
nid  yn  luiig  yn  y  gair,  ond  yn  ei  gydwybod  ei  bunan  liefyd,  a  meicldio 
fi'urfio  yr  undeb  priodasol  yn  groes  i  ddiben  crefyddol  y  sefydliad,  ac  i 
egwyddorion  pendant  ei  grefydd,  yn  bechod  mawr  o'i  du  ef.  Ac  am 
ei  becbod  ei  bunan  yn  unig  mae  efe  yn  cael  ei  alw  i  edifarhau.  ISid 
sarbad  ar  ei  briod  ydyw  ei  gyffes  edifeiriol  ef;  i'r  gwrtbwyueb,  ei 
huuan  yn  unig  y  mae  efe  yn  ei  fQeiddio,  ac  y  mae  y  dymber  bono  ar 
ei  ysbryd  yn  sicr  o'i  ddysgu  i  anrbydeddu  pawb  ereill,  ac  yn  euwedig 
cydymaitb  ei  fywyd. 

Pa  fodd  bynnag,  os  na  wyr  yr  eglwys  pa  fodd  i  geisio  cyffes  o 
edifeirwch  am  y  pechod  hwn,  fe  Avyr  llawer  Cristion  yn  dda  beth  yw 
edifarbau  am  dano.  Mae  wedi  dinystrio  cysur  a  defnyddioldeb  llawer- 
oedd  o  grefyddwyr,  a  llesteirio  cynnydd  a  difwyno  cymeriad  yr  boll 
eglwys.  "  Pwy  na  wel,"  medd  un  ysgrifeuydd,  "  yn  y  gyfatbrach  an- 
sanctaidd  gydgasgliad  o  ddefuyddiau  goiid  ?  Mae  y  gyfeillach  oreu 
yn  auaduabyddus — y  sercbogrwydd  puraf  yn  anmbosibl — yr  undeb 
ucbaf  yn  eisieu — ac  y  mae  person  yn  yr  bwn  y  mynai  yr  ysbryd 
orpbwys,  o  ran  yr  oil  sydd  felusaf  a  mwyaf  dyrcbafedig  yn  y  cyd- 
ymdeimlad  dynol,  y  llawenydd  dynol,  a'r  gobaitla  dynol,  yn  alltud  a 
dieitbr.  A  pba  betli  a  raid  fod  dycbryn  y  rbagddysgwyliad  bwnw,  pa 
un  sydd  yn  arddaugos  yr  ysgariaetli  am  y  tro  olaf  wrtb  fainc  Duw, 
pan,  er  fod  gobaith  iachawdwriaetb  personol  yn  cael  ei  gadw,  mae 
cydymaitb  y  fynwes  i'w  weled  fel  un  yn  cael  ei  gondemnio  gan  y 
Barnwr,  a'i  alltudio  a  dinystr  tragywyddol  o"i  bresennoldeb,  ac  oddi- 
■wrtb  ogoniaut  ei  gadernid  !  0  anfadrwydd  y  ffoliueb  sydd  yn  arwain 
i  undeb  lie  mae  dr.ygau  o'r  fatli  yn  cael  eu  creu,  yn  bytracb  nag  yn  y 
ffordd  lie  mae  Duw  yn  rboi  ei  gymmeradwyaetb,  ac  yn  yr  lion  mae 
amser  a  tbragywyddoldeb  yu  ymuuo  i  fenditbio  !  " 

Nid  ydym  yn  ammbeu  nad  oes  gan  lawer  o  eglwysi  Cymru  gystal 
ag  eglwysi  Lloegr  acbos  i  adolygu  eu  dull  yn  ymdrin  ag  acbosion 
dysgyblaetbol.  Pan  ddelo  yr  eglwys  o  ddifkif,  petb  pwysig  yn  ei 
golwg  fydd  eistedd  ar  acbosion  creaduriaid  anfarwol.  Fe  fydd  y 
teimiad  byfaidd  yu  colli,  a  mwy  o"r  pryder  ag  y  mae  yr  awdwr  yn  sun 


ATTODIAD.  1003 

am  dano  yn  medaiaunu  aelodau  eglwysig  yn  gyfTredinol  wrtb  dderbyn 
i  mewu  a  bwrvr  allau  o  deyruas  Crist.  Hwyracli  y  dylem  fwrw  golwg 
yn  fanylach  dros  y  gwahaniacth  sydd  yu  ein  dull  o  ymddwyn  at 
walianol  bechodaii.  Am  feiau  rawy  cyhoeddns  ac  atgas  yr  ydym  yn 
diarddel  yn  ddiattreg  ;  yn  rhy  ddiymgais  fe  ddichou,  weithiau,  mewn 
achosiou  o  gwympiadau  disymwth  mown  temtasiwn,  am  adgyweirio 
mewn  ysbryd  addfwynder,  a  dwyn  y  beius  i  edifeirwch.  Ond  am 
feiau  o  natur  mwy  coethedig,  megis  anngliariadoldeb,  yr  ysbryd  cyn- 
henus,  a"r  tafod  athrodgar,  mac  y  gwyniau  hyu,  a'r  cyffelyb,  lawer 
tro,  yn  cael  eu  gadael  i  fud-losgi  yn  mynwcs  yr  eglwys  dros  flyn- 
yddau  ;  ac  er  fod  pob  moddion  tuag  at  eu  meddyginiaethu  yn  an- 
effeitbiol,  mae  y  dyuion  sydd  o  dan  eu  llywodraeth  yn  aros  lieb  eu 
bwrw  allan.  Mae  rhai  mewn  materion  eglwysig  yn  myned  yn  ormod 
wrth  eu  teimladau,  a  rhai  yn  cadw  yn  rhy  dyn  at  arferiad  neu  reol. 
Ond  fe  ddylid  cofio  mai  y  rheol  oreu  mewn  liiaws  o  amgylchiadau 
ydyw  ymofyn  yn  dda  i  natur  yr  achos  a  fyddo  dan  sylw,  ei  ystyried 
ynddo  ei  huu,  ac  yn  ei  holi  uodau  gwahauiaethol,  ac  yna  gweithredu 
yn  ddiduedd  fel  y  byddo  yr  achos  hwnw  yn  gofyn.  Mae  yn  au- 
mhosibl  i  ddynion  wneyd  rheolau  i  ateb  i  bob  amgylcliiad,  Ein 
hamcan  mawr  a  ddylai  fod,  adferu  bywyd  a  barn  yn  ol  i'r  eglwysi,  a 
chael  dynion  ysbrydol  i'w  harwaiu  yn  eu  holl  achosion  dysgyblaethol. 
Yna  fe  ellid  dywedyd  wrth  yr  eglwys,  fel  y  dywedodd  Samuel  wrth 
Saul,  "  A  phan  ddelo  yr  argoelion  hyn  i  ti,  gwna  fel  y  byddo  yr  achos  : 
canys  Duw  sydd  gyda  thi." 

Yr  ydym  yn  galw  sylw  y  darllenydd  yn  mhellach  at  syniadau  yr 
awdwr  am  y  cj^farfodydd  cyfeillgar  hyny  a  gynhelir  y  blyiiyddau  hyn 
mor  gyftredin  mewn  cysylltiad  a  chrefydd.  Mae  rhai  o  honynt,  o 
bosibl,  yn  ddieithr  i'r  Cymry,  ond  y  mae  ereill,  megis  cyfarfodydd  tea, 
yn  ddigon  adnabyddus,  ac  yn  dyfod  yn  fwy  i  arferiad  yn  barhaus  yn 
mysg  y  genedl.  Hwyraeh  nad  oes  ond  ychydig,  mwy  na'r  awdwr,  yn 
barod  i  ddyweyd  y  dylent  gael  eu  diddymu  yn  hollol ;  ac  ar  yr  un 
pryd  mae  pob  dyn  difrifol,  fel  yntau,  yn  gwybod  eu  bod  yn  agored  i 
fyned  yn  llygredig.  Maent  ynddynt  eu  hunahi  y  drws  nesaf  i  hyny  ; 
ac  oddieithr  i  grefyddwyr  fod  ar  eu  gwyliadwriaeth,  mae  yn  ddi- 
ammheuol  mai  yn  feithrinfa  llygredigaeth  a  phob  ysgafnder  y  troant 
allan.  Fe  Iwyddodd  ein  tadau,  fe  Avyddis,  i  ddarostwng  hen  gyfar- 
fodydd  llygredig  y  genedl ;  ond  y  mae  yn  beryglus  rhng  bod  arferion 
o'r  un  natur,  o  dan  enwau  gwahanol  ac  mewn  dull  ychydig  mwy 
coethedig,  yn  codi  i  fyuu  drachefn,  a  hyny  o  dan  nawdd  crefyddwyr 
yr  oes.  Wrth  nad  yw  y  i^ethau  hyn  yn  cael  eu  hystyried  fel  addoliad 
crefyddol,  ac  ar  yr  un  pryd  yn  cael  eu  cynnal  i  ddibenion  da,  yr  ydym 
yn  cyrchu  iddynt  yn  fwy  dibetrus,  ac  yn  ymollwug  ynddyut  yn  fwy 
rhydd.  Ac  heb  egni  i  wrthweithio  eu  tuedd  at  ysgafnder,  ni  byddant 
yn  fuan  ddim  amgcn  na  math  o  concerts  neu  chan't)/  balls,  He  bydd 
crefyddwyr  Cymru  yn  ymgasglu  o  dan  esgus  gwneuthur  daioni  i  geisio 
difyrwch.  Nid  ydym  yn  gwadu,  mwy  na'r  awdwr,  nad  yw  difyrwch 
diniwed  yn  iechyd  i  blant  dynion.  Ond  a  ydyw  yn  gyfreithlawn  i 
Gristionogion  borthi  hwnw  mewn  cyfarfodydd  a  gynhelir  yn  gysylltiol 


1004  ATTODIAD. 

a  chrefydd  ?  Mae  hynv  yu  betli  amliens  i  ui.  Pa  fodd  bynnag, 
gwyliwn  rliag  y  gormodcdd.  Cofiwu  mai  dijyrwch  ydyw,  ac  nid 
defoshni  a  chrcfj/dd.  Mae  yr  araeth,  y  canu,  a'l*  cwbl  yu  fynycli  o 
duedd  i  gynuyrchu  teimladau  cwbl  waliauol  i  dcimladau  gwir  grefydd- 
ol.  Pa  faint  bynuag  a  ddadleuir  dros  eu  diuiweidrwydd,  maeut  o 
gyfathrach  llawer  agosach  i  gynhyrfiad  y  chwarcudy  uag  i  addoliad  y 
deml  ysbiydol. 

Yu  rbywfodd,  rhwng  difrif  a  chwareu,  yr  ydym  yu  gwueutbur  pob 
petb  yu  preseuuol.  Meddyliwch,  er  esiampl,  am  y  diwygiad  dirwestol. 
Mae  liwu  yu  dysgu  caugeu  o  foesau  Cristiouogaeth  ;  eto  priu  hyd  yma 
y  gellir  ei  ystyried  yu  ddiwygiad  o  uatur  grefyddol.  Nid  yu  unig  am 
uad  ydyw  wedi  ei  seilio  yu  deilwug  ar  egwyddoriou  efeugylaidd ;  ond 
y  mae  cymmaiut  o  ysgafuder  ac  o  rwysg  ymddaugosiad  w^edi  bod  yu 
cylchynu  ei  ysgogiadau  uad  ydyut  yu  cydweddu  oud  ycbydig  ilg 
ysbryd  y  deyruas  uad  ?/jy  o'r  hyd  hicn,  nac  yn  dyfod  gydd  sijhc,  Mewu 
gair,  yr  ydym  fel  plaut  yn  yr  infant  school:  rbaid  troi  pob  gwers  yu 
cbwareu  cyu  y  dysgir  hi.  Ac  y  mae  ambell  uu  fel  yr  heu  Samsou, 
laeb  fawr  o  chwareu  ar  ei  galou,  yu  ymostwug  i  geisio  gwneyd  yr 
ystum,  er  mwyu  cael  ty  y  Philistiaid  i  lawr.  Mae  yn  gwestiwu  er 
hyny,  uad  ydym  yn  gadael  y  tir  y  dylem  sefyll  aruo,  ac  yu  ymwregysu 
tig  arfau  uad  ydyut  yu  cydweddu  ond  ycbydig  a  uatur  eiu  milwriaeth. 
trwy  ddwyu  dim  i'r  ymdrech  yu  erbyu  pecliod  oud  ysbryd  a  uerth  yr 
efeugyl.  Pa  fodd  bynuag,  ua  feddylied  neb  eiu  bod  yu  anughymer- 
adwyo-  dim  ymdrecbiadau  sydd  ;i'u  hamcau  at  ddiwygio  y  byd.  Y 
cwbl  a  ddymuuem,  o  ran  y  cyfarfodydd  dan  sylw,  ydyw  i  ddyuiou 
crefyddol  syrthio  yu  ol  yuddynt  yu  fwy  at  egwyddoriou  yr  efeugyl,  a 
chadw  0  houyut  os  yw  yu  bosibl  bob  ysgafuder  gormodol.  Amcauer 
cyrhaeddyd  rhyw  ddaioni  trwyddynt  tra  parhao  eu  tymhor  ;  fe  fydd 
llawer  o  houyut,  mae  yu  ddigou  tebyg,  yn  cael  eu  hysgwyd  ymaith  yu 
gwbl  oddiwrth  bob  ymdrechiou  crefyddol,  mor  gyuted  ag  y  delo  duw- 
ioldeb  yr  eglwysi  yn  fwy  dwfu,  a'u  hysbryd  yu  fwy  difrifol. 

Yn  y  seithfed  beuuod  o'r  llyfr,  mae  yr  awdwr  yu  triu  yr  achosion 
hyny  yu  neillduol,  ag  sydd  yu  tueddu  i  attal  a  darostwng  difrifoldeb 
mewu  crefydd  yu  yr  amseroedd  hyn.  Hwyrach  y  bydd  y  darllenydd 
Cymreig  yu  bared  i  lawenychu  wrth  feddwl  uad  yw  yr  ysbryd  bydol 
a  ddariunir  yn  y  beuuod  yma — yr  hwu  sydd  3'u  ymddaugos  mewu 
awyddfryd  masnachol,  cyuhyrfiadau  politicaidd,  yu  ughyd  a'r  arfer- 
iad  0  fynychu  lleoedd  o  bleserau,  ddim  yn  gweithio  mor  rymus  yu 
Nghymru  ag  yn  mysg  y  Saeson  ;  ac  yu  euwedig  wrth  gofio  uad  ydyw 
byth  yn  tori  allau  i'r  yufydrwydd  a'r  cydymffurfiad  hwnw  a'r  byd,  a 
grybwyllir  gau  yr  awdwr  o  dan  y  pen,  cliwacth  at  bleserau.  Mae  yn 
rhaid  cyfaddef,  bod  y  pethau  hyn,  yu  ughydd'r  dull,  yn  ol  tystiolaeth 
yr  awdwr,  y  mae  llawer  o"r  marsiandwyr  mawrion  3'n  Lloegr  yn  treulio 
eu  Sabbothau  a"r  cyffelyb,  yu  gydymii'urfiad  dychryullyd  a'r  byd,  ac 
yu  bethau,  dybygem  ni,  ua  ddylid  eu  goddef  mewu  aelodau  eglwysig. 
Er  hyny,  ni  a  ddylem  gofio,  mai  hawdd  yw  i  ni  fostio  eiu  rhyddid 
oddiwrth  ddrygau  ua  buont  yu  demtasiwu  i  ni,  ac  arferion  na  buom 
uu  amser  mewu  amgylchiadau  ag  y  gallasem  fyw  yuddynt. 


ATTODIAD.  1005 

Ond  y  mater  ag  sycul  yn  teilyugu  ein  liystyriaeth  ni  ydyw,  pa  fodd 
yr  ydym  wedi  ymgadw  oddiwrth  eiu  haiiAviredd  eiu  huuaiu  ?  Nis 
gallwu  benderfynu  cin  bod  yn  buracli  yn  ngohvg  Duw,  uac  y  buasem 
yn  fwy  rhydd  oddiwrth  feiau  eiu  cymmydogion  nag  ydynt  hwy  eu 
liunain,  pe  buasem  yn  yr  un  amgylcbiadau  a  bwy,  ouis  galhvn  ni 
brofi  ein  bod  wedi  ymlygru  llai  gyda  y  petbau  byny,  ag  y  mae 
ein  tymbcrau  a"n  bamgylcbiadau  ein  bnnain  yn  eu  gwnevd  yn 
demtasiyuau  i  ni.  Mae  Cristionogiou  y  naill  oes  neu  amgylcbiad  yn 
barod  i  cbwitho  wrtb  edrych  ar  y  drygau  oedd  yn  flynu  yn  mysg 
Cristionogion  oes  neu  amgylcbiadau  gwabauol ;  tra  ar  yr  un  pryd, 
nad  yw  eu  bafiechyd  eu  bunaiu,  er  ei  fed,  ysgatfydd,  yn  dwyn  nodau 
llawn  mor  farwol,  yn  peri  nemawr  o  anesmwytbyd  i'w  cydwybodau. 
Y  cyfryw  yw  tueddgarwcb  dyn  ato  ei  bun,  a'i  barodrwydd  i  gondemnio 
ereill ! 

Am  lawer  o'r  petbau,  pa  fodd  bynnag,  ag  sydd  yn  y  bennod  bon. 
maent  mor  bertbynol  i  ni  ag  ydynt  i  eglwysi  Lloegr.  Os  yw  y  fl'urf- 
iau  trwy  ba  rai  mae  y  drygau  yn  ymddangos  yn  wabanol,  mae  yr 
ysbryd  yr  un.  Meddyliwch,  er  esiampl,  am  gynnydd  marsiandiaeth 
a'i  beffeitbiau.  Lloegr,  o  bosibl,  sydd  yn  cael  eu  bennill  fwyaf  i'r 
ysbryd  bwn.  Eto,  nid  yw  Cymru  bitbau  ddim  yn  dianc.  Mae  ei 
pboblogaeth  yn  cynnyddu  yn  i'eunyddiol,  y  cydymgais  am  y  byd  yn 
cryfbau  ;  ac  y  mae  llawer  yn  profi  fod  yr  aubawsderau  i  wneyd  byw- 
oliaetb,  beb  roi  egui  corpb  a  meddwl  i'r  amcan,  yn  dyfod  yn  fwy 
teimladwy  yn  barbaus  ;  a  cbwaueg  na  byny,  fe  ddaw,  wrtb  bob  tebyg, 
yn  fwy  felly  eto,  gyda'r  cyfuewidiadau  prysur  sydd  yn  cymmeryd  lie 
yn  ein  bamgylcbiadau.  Mae  yr  oes  yn  myned  yn  fwy  difrifol  gyda 
pbob  amcanion  :  ac  nis  gall  lai  na  bydd  crefydd  a  moesau  y  wlad  yn 
adfeilio,  oddieitbr  y  bydd  yr  eglwys,  bitbau,  yn  cael  ei  gwisgo  a  mwy 
o  nertb  a  difrifoldeb  gogyfer  u'r  amgylcbiadau  difrifol  mae  y  genedl 
yn  "wynebu  arnyut. 

Ni  a  ddymunwn  annog  ein  gw\'r  ieuainc,  yn  enwedig  y  dosbartb 
mwyaf  ymofyngar  o  bonynt,  i  ddarllen  yr  wytbfed  bennod  o'r  llyfr 
bwn.  Maent  bwy  eisoes  yn  agored  i'r  awelon  gwenwynig  mae  yr 
awdwr  yn  cyfeirio  atynt.  Nid  yw  pbilosopbi  Germani  eto  o  bosibl 
ddim  wedi  eu  cyrbaeddyd  ;  ond  y  mae  yr  awdwyr  Seisnig  ag  sydd  yn 
cynnwys  gradd  o'r  un  ysbryd  a  syniadau  yn  adnabyddus  iddynt,  ac 
yn  dwyn  sylw  y  rbai  mwyaf  darllengar  o  bonynt,  mae  yn  debyg. 
Ycbydig,  yr  ydym  yn  cydnabod,  a  wyddom  ni  am  yr  awdwyr  byn  ; 
ond  y  mae  yr  ycbydig  a  wyddom  yn  peri  i  ni  gydsynio  a'r  awdwr,  y 
gall  fod  ynddynt  fagl  i  ddynion  ieuainc.  Ond  21a  cbamgymmered  neb 
ni.  Er  rbybuddio  rliag  niwed  y  swyn  a  ddicbon  fod  yn  eu  bysgrifeu- 
iadau,  yr  ydym  mor  barod  a  neb  i  barcbu  eu  talentau,  ac  i  gydnabod 
yr  egni  a'r  gwreiddiolrwydd  meddwl  maent  yn  amiygu  ;  ac  ^yrth 
grafi'u  ar  dduU  cyfi'rous  a  difrifol  rbai  o  bonynt  yn  ysgrifenu  ar  an- 
sawdd  bresennol  cymdeitbas,  ac  yn  enwedig  gwlad  ein  genedigaetb, 
nis  gallwn  lai  na  dymuno  eu  gweled  megis  ar  benau  liiaws  o"u  dar- 
llenwyr  meddylgar,  yn  cael  eu  dwyn  i  ymorpbwys  yn  mynwes  Crist- 
ionogaetb.     Gwylied  y  darlleuydd  ieuanc,  pa  fodd  bynnag,  rbag  i  neb 


1000  ATTODIAD. 

ua  dim  swvno  ei  fcddwl  oddiwrth  y  syl■nlr^yydd  sydd  yn  Nglirist. 
Cofiwn  yu  wastadol  fod  yn  bosibl  llygru  mcwn  ysbryd  ac  archwaetb 
oddiwrtli  athrawiaeth  yr  efeng^d,  er  iia  byddo  dim  cto  wcdi  ymfi'urfio 
yu  opiuiwu  cyfeilioruus  yn  y  farn.  Mae  yr  cuaid  iachus,  uid  yn  uuig 
yn  dal  y  pwnc,  ond  yn  gorfoleddu  yn  y  gwiriouedd. 

Mewn  cymbariaeth  i'r  wybodactli  am  Grist,  uiae  pob  gwybodaetb 
arall  yn  ymddangos  iddo  ef  yn  wywedig  ac  anfuddiol.  "■  lu,  yn  ddi- 
ammhcu,"  medd  Paul,  "  yr  wyf  befyd  yn  cyfrif  pob  petli  yn  golled  o 
berwydd  arddercliogrwydd  gwybodaetli  Crist  lesu,  fy  Arglwydd  :  er 
mwj'n  yr  liwn  y'm  colledwyd  yn  mbob  petli,  ac  jt  wyf  yn  cu  cyfrif  yu 
dom,  fel  yr  ennillwyf  Grist."  Dyma  ansawdd  iacbusol  y  galon.  Nid 
ydym  yu  sicr,  ond  ni  a  fyddwn  yn  ofni,  weitbiau,  y  dicbon  fod  eneid- 
iau  bawer  yn  Ngbymru,  ac  yn  eu  plitb  atbrawon  crefyddol  befyd,  yn 
dirgel  addfedu  i  ymadawiad  a'r  gwiriouedd.  Os  yw  byn  yu  bod,  mae 
yn  dangos  ei  bunan,  i'u  tyb  ni,  nid  yn  gymmaiut  mewn  camolygiad 
ar  3'  pwuc  bwn  neu  arall  mewn  duwinyddiaetb,  cud  mewn  gweudid 
adnabyddiaetb  a  diffyg  sercbogrwydd  at  y  cwbl.  Nid  yw  yr  efengyl 
ddim,  fel  y  tystia  y  Salmydd,  yn  "  betb  da  "  gan  y  galon,  ac  am  byuy 
ddim  yn  berwi  allau  o  boui.  0  gaulyuiad,  mae  yr  atbraw  diddj'sg  yn 
myned  yn  fwy  musgrell  i'w  tbractbu,  a'r  dysgedig  (neu  yr  uu  a  fyuai 
fod  felly)  yn  tueddu  yn  rby  pbilosopbaidd.  Ac  er  uad  oes  neb  yn 
gwadu  gwirioneddau  y  fiydd,  eto  y  maent  gyda  llawer  fel  ben  gelfi  yu 
cael  eu  troi  yn  ormodol  o"r  ueilldu,  tra  mae  y  deall  a'r  galon  yn  cael 
eu  dodrefnu  a  pbetbau  mwy  modern  a  golygus.  Mewn  gair,  mae 
aungbrefyddoldeb  yn  cyunyddu  yn  eiu  mysg.  Mae  Duw,  yn  llywodr- 
aetbiad  y  byd,  yn  colli  yn  ormodol  o  olwg  dyniou,  a'r  amlygiadau  o 
bono  yn  Ngbrist  yn  myned  yu  fwy  cynuefiu  a  diflas  gan  eu  calonau. 
A  da  yw,  os  uad  yw  yr  un  ysbryd  i'w  glywed  weitbiau,  mewn  rbyw 
gyrion,  yn  trydwst  yn  rby  debyg  i  auffyddiaetb.  Hwyracb  y  bydd 
llawer  yu  barod  i  ammbeu  gwiriouedd  y  sylwadau  ucbod.  Ond 
gwybyd'der,  uad  ydym  yu  cybuddo  na  pberson  na  pblaid  ueillduol ;  ac 
iieb  ddirgymbell  ar  neb  eiu  bofnau  dirgelaidd  eiu  bunaiu,  goddefer  i 
ui  aunog  dyniou  duwiol  yu  mysg  pob  enwad,  i  gydymegu'io  i  gadw  yr 
atbrawiaetb  efeugylaidd  yu  ei  symlrwydd,  a  cbrefydd  ysbrydol  yu 
fyw  yu  mbulpudau  ac  egiwysi  Cymru. 

Mae  yu  dda  geuym,  wrtb  ddiweddu,  bysbysu  i'r  darllenydd,  fod  lie 
cryf  i  obeitbio,  er  pob  tywyllwcb,  fod  crefydd  ysbrydol  yu  adfywio. 
Yn  ngbanol  cbwyldroadau  gwladol,  cynbwrf  y  byd,  a  cbaderuid  ei 
ysbryd  mewn  balcbder  ac  annuwioldcb,  mae  rbai  dirgel  Duw  yn  mbob 
cymuudeb  yn  deffro  ;  tybj-gid  eu  bod  yu  cael  eu  parotoi  i  wneyd  neu 
ddioddef  ewyllys  yr  Arglwydd  mewn  modd  arbeuig  ;  ac  bwyracb  i  bob 
un  o'r  ddau.  Mae  cyflwr  soddedig  y  werin  yu  euuill  mwy  o  sylw  yn 
barbaus  ;  a'r  argyboeddiad,  fe  dybix-,  yn  cryfbau,  uad  oes  feddygin- 
iaetb  i  arcbollion  plant  dyniou,  yn  bersouol  na  cbymdeitbasol,  ond 
yn  yr  efengyl ;  a  bod  yu  rbaid  cael  Ysbryd  Duw  i  wneyd  bono  yn 
effeitbiol.  0  gaulyuiad,  mae  yr  ocbeneidiau  am  dano  yn  y  dirgel  yn 
myned  yu  fwy  dwys — ton  ein  cyfarfodydd  cyboeddus  yn  raddol  yn 
dyfod  yu  fwy  difrifol :  a  Cbristionogion,  fel  pe  byddent  yn  credu  aiad 


ATTODIAD.  1007 

yw  eu  hynodrwyilcl  sectaidd  ddim  yn  debyg  o  fod  o  hir  barliad,  yu 
annghofio,  mewn  ystyr,  cu  gwahauiaeth,  ac  yn  ymuno  u'u  gilydd  i 
■wneuthur  daioni :  ac  y  mae  rhai,  fe  ddywedir,  o  bendefigiou  eiu 
gwlad,  nid  yn  Tiuig  yn  meithrin  crefydd  j'n  mysg  eu  cydradd,  ond  yn 
dyfod  i  lawr  i  blith  y  werin,  ac  yn  ymdrechgar  i  weinyddu  gwybod- 
aetli  gyffredinol  a  clirefyddol  i  sorod  cymdeithas.  Mae  yr  argraff- 
wasg,  hithau,  yn  dwyn  tystiolaeth  i'r  un  gwirionedd  :  ac  fel  un  prawf 
o  layny,  yn  mysg  llawer  ereill,  yr  ydym  j^n  hyderu  y  gallwn  droi 
llygaid  ein  cenedl  at  y  llyfr  hwu.  Ac  heb  sefyll  dim  yu  ychwaueg 
rhwug  y  darlleiiydd  ag  ef,  yr  ydym  gyda  phob  parodrwydd  yn  cilio  o"r 
golwg,  gan  ddymuno  yn  ddift'uaut  ar  iddo  gael  derbyuiad  lielaeth  yn 
eiu  gwlad  ;  ac  i'r  darlleuiad  o  bono,  mewn  rmdeb  a  moddion  ereill, 
fod  yn  efl'eithiol  o  dan  fendith  y  Gorucliaf,  i  wneuthur  eglwys  Crist 
vn  Ngbvmru  yn  Eglwys  o  Ddifrif. 

H.  K. 
Lhjnllcijiad,  Mehefin,  18i9. 

NoDiAD  H.     Tudalen  700. 

Mae  yn  byfrydwcli  gwirioneddol  geuym,  eiu  bod  yn  gallu,  trwy 
garedigrwydd  ein  cyfaill,  y  Parch.  Griffith  Parry,  D.D.,  cyhoeddi  y 
Cynghor  hwu,  fel  y  darparwyd  ef  i'r  Wasg  gan  Mr.  Piees  ei  hunan,  yn 
gyflawn  ger  brou  ein  darlleuwyr.  Er  nad  yw  y  testyn  o'r  Beibl  y  mae 
yn  seiliedig  arno,  yn  un  nodedig  o  ddedwydd,  y  mae  y  Cynghor  ei 
hunan,  yu  ein  bryd  ni,  yn  un  o'r  rhai  mwyaf  doeth  a  syiweddol  a 
draddodwyd  erioed. 

Anwyl  Feodyr  :  —  Yr  ydwyf  yu  cael  y  fraiut  o'ch  c3'farch  yn 
bresennol  ar  un  o  ddyddiau  nodedig  eich  bywyd,  a  gobeithiaf  nad 
y  cyntaf  ua'r  diweddaf  ydyw  i  chwi.  Y  mae  dygwyddiadau  hygof 
wedi  bod  cyn  heddyw  yn  eich  oes  grefyddol,  ac  os  gwnaethoch 
chwithau  y  defnydd  dyladwy  o  honj-nt,  y  mae  yn  rhaid  eu  bod  wedi 
gadael  argraff  ar  eich  meddyliau.  Meddyliwch,  er  esiampl,  am  eich 
bedydd.  Oni  bu  eich  meddjdiau  weithiau  yn  ehedeg  gyda  gradd  o 
serchawgrwydd  at  y  diwrnod  bendigedig  hwnw,  ar  yr  hwn  y  cyilwyn- 
wyd  chwi  gyntaf  i'r  Arglwydd,  a  phan  y  rhoddwyd  arnoch  yr  enw 
mawr  ac  ofnadwy — "  Y  Tad,  y  Mab,  a'r  Ysbryd  Glau!  "  A  beth  am 
yr  adeg  pan  y  derbyniwyd  chwi  gyntaf  i  gymimdeb  y  Saint  ?  Onid  yw 
hon  yn  adeg  i  gofio  am  dani  ?  Yma  yr  oeddych  yu  cadarnhau  gweith- 
red  flaeuorol  eich  rhieui ;  ac  yn  warfoddol  yn  eich  personau  eich 
hunain,  a  thrwy  yr  act  fwyaf  ddifrifol  a  chysegredig  a  ddichon  dyu 
gyflawni,  yn  ymroddi  i  fod  yn  eiddo  Duw  yn  Nghrist.  A'r  un  modd 
gallwn  eich  cyfeirio  at  ddcchreuad  eich  gweiuidogaeth.  Y  mae  yn 
ddiammheu  geuyf,  yn  enwedig  am  y  rhai  mwyaf  oedranus  o  honoch, 
OS  buoch  chwi  cyn  d'od  yma,  yn  adolygu  fel  hjm  febyd  ac  ieuenctyd 
eich  gyrfa  grefyddol — yn  ail  ymweled,  fel  y  Patrieirch  gyut,  a  phob 
Bethel  anughofiedig,  ac  a  lie  pob  hen  allor  a  wnaethech  i'r  Arglwydd 
o'r  cyntaf,  gan  ymdrechu  i  gofio,  nid  yr  amgylchiadau  allauol  yn 
iTuig,   ond  ausawdd  dumcwuol  eich  meddyliau  yu  yr  amgylchiadau 


1008  ATTODIAD. 

hyuy — y  mae  yn  ddiammheu  genyf,  meddaf,  na  bu  y  cyfryw  ymarfer- 
iad  "ddim  yu  gwbl  ofcr  i  cliwi.  Ac  os  ydych  yn  cael  wrth  adolygu  eich 
cychwyniad  crcfyddol  fod  eich  caloiiau  wcdi  proii  rhywbetb  o  leiaf  o 
weitbrcdiadau  y  caredigrwydd  a'r  sercbiadau  dyweddiol  byny,  gyda 
pba  rai  y  mae  y  Cristion  ieuauc  yn  ymgysegru  i  lesu  Grist ; — dybai 
hyn,  yn  ddiammbeu,  fod  yn  aclios  gorfoledd  i"cb  meddyliau ;  a 
gobeitbiaf  y  bydd  y  c6f  am  a  basiodd  yn  eicb  cynuortbwyo  yn  awr  i 
adncwyddu  eicb  ymgysegriad  i'r  Gwaredwr  gyda  mwy  o  awyddfryd  a 
diolcbgarwcb.  Pa  fodd  bynuag,  fy  mrodyr,  wele  cbwi  yn  awr  ar 
ddj-fod  drwy  un  amgylcbiad  nodedig  yn  rbagor.  Amgylcbiad  a  ddylai 
ffurfio  cyfnod  uewydd  yn  eicb  bywyd,  ac  am  yr  bwn  y  cofiwcb  cb'\,\-i 
eto,  ond  odid  lawer  gwaitb  yn  y  byd  bwn,  ac  yn  sicr  yn  yr  bwn  a 
ddaw.  Ger  bron  Duw  a"r  Arglwydd  lesu  Grist,  a'r  etboledig  augyliou, 
"wele  cbwi  beddyw  wedi  eicb  neillduo,  trwy  alwad  a  gweddiau  yr 
eglwys,  i  weinidogaetb  yr  Efengyl.  Nid  oes  un  dyn  cydwybodoi, 
cbwi  a  wyddocb,  a  ymgymmera,  byd  yn  nod,  a'r  swydd  iselaf  mewri 
cymmydogaetb,  beb  wybod  rbywbetb  am  ei  natur,  a  pbenderfynu 
cyflawni  ei  dyledswyddau  yn  ffyddlou.  A  ydyw  yn  bosibi,  gan  byny, 
fy  mrodyr,  eicb  bod  cbwi  wedi  bod  yn  fwy  ysgafn  gyda'r  alwad  hon  ? 
A  ydyw  yu  bosibi,  pe  cawsecb  alwad  i  ryw  swydd  gyffredin  yn  y  byd, 
ac  nid  i  weinidogaetb  yr  Efengyl,  y  buasecb  wedi  mynu  gwybod 
ycbwaneg  am  ei  gwaitb  bi,  ac  am  eicb  gallu  eicb  bunain  i'w  gyflawni ; 
y  buasecb  wedi  ystyried  yn  fwy  cydwybodol,  a  oeddycb  mewn  am- 
gylcbiadau  ag  oedd  yn  caniataii  i  cbwi  dderbyn  galwad  iddi  o  gwbl, 
ac  yn  meddu  ar  amser  i  ymgysegru  i'w  dyledswyddau ;  ac  yn  mbob 
modd  wedi  teimlo  yn  fwy  pryderus  ac  ymbarotoi  yn  fwy  diwyd  ar 
gyfer  y  diwrnod  i'cb  gosod  ynddi,  nag  y  darfu  i  cbwi  ar  gyfer  y  dydd 
liwn,  pan  yr  ydycli  yn  cael  eicb  gosod  yn  y  swydd  fwyaf  ei  cbyfrifol- 
deb  yn  yr  boll  fyd  ?  Hyn  yn  unig  sydd  genyf  fi  yn  sail  i  ofni  byny, 
fy  mrodyr  : — Y  mae  barn  a  difrifwcb  yr  egiwysi  yu  y  mater  bwn  wedi 
newid  llawer  er  pan  ydwyf  fi  yn  cofio.  Y  mae  y  safon  i  gyflawn 
waitb  y  weinidogaetb  bellacb  yn  llawer  is,  a'r  alwad  iddo  wedi  myned 
yn  llaAver  mwy  cyflredin,  ac  yn  cael  ei  derbyn  befyd,  os  nad  wyf  yxa 
camgymmeryd  yn  fawr,  gyda  llawer  llai  o  arswyd  na  cbynt.  Yr 
egiwysi,  y  mae  yn  wir,  sydd  yn  gyfrifol  am  roi  galwad  i'r  weinidog- 
aetb ;  cud  y  mae  cyfrifoldeb  befyd,  cofiwcb,  yn  nglyn  a  derbyn  yr 
alwad  bono  ;  a'cb  cyfrifoldeb  cbwi  yw  bwnw.  Pa  fodd  bynnag,  fy 
mrodyr,  y  mae  yn  iawn  i  mi  synied  am  danocb  oil,  eicb  bod  yn  ddi- 
frifol ;  yn  meddu  gradd  o  wybodaetb  am  bwysigrwydd  eicb  gwaitb,  ac 
yn  ystyried  mai  i'r  gwaitb  bwnw  y  mae  yr  Eglwys  yn  eicb  neillduo 
beddyw  ;  a'cb  bod  cbwitbau  o  ganlyniad,  wrtb  dderbyn  y  ueillduad 
yma,  yn  ymrwymo,  byd  y  mae  ynocb  cbwi,  i  ymwrtbod  a  pbob 
galwedigaetb  ac  amcan  arall,  ac  "  ymroddi  i  wcddi  a  gweinidogaetb 
y  gair." 

Ond  ycbydig  a  wyddocb  cbwi  eto  am  waitb  eicb  swydd,  a  llai  fe 
ddicbon  am  ei  pberj'glon  a'i  tbemtasiynau.  Ond  sicr  ydyw  bod 
blinderau  yu  eicb  aros.  Y  mae  defuyddiau  iddynt  ynocb  cbwi  eicb 
bunain  ;  ac  am  yr  acblysuron  allanol,  a'r  ffyrdd  trwy  ba  rai  y  bydd  y 


ATTODIAD.  1009 

gelyn  yn  ymosod  aniocli  ac  yn  gweithio  ar  y  defnyddiau  lij'ny,  chwi 
a'u  cewcli  hwy  yn  amrywiol  a  lliosog,  ac  yn  ami  yn  gyfryw,  ag  y  bydd 
yn  anmhosibl  i  chwi  eu  rliag-weled  na'u  gochelyd.  Wrth  bregetliwyr 
yn  arbenig  y  dywedwyd — "  nis  gall  na  ddel  rlnvystrau."  Yr  ydycli 
wcdi  ymgymmeryd  a  gwaitb,  gyda'r  liwn  y  gwnacd  ercill  "  yn  ddrycli 
i'r  byd,  i  ddynion  ac  i  angylion,"  a  thrwy  eu  hamynedd  mawr,  a'u 
hymdrculiad  ewyllysgar  ynddo,  a  hyny  dan  bob  math  o  flinderau,  yr 
oeddynt  hwy  yn  profi  eu  galwcdigaeth  iddo,  ac  yn  dangos  cu  huuain 
fel  gweinidogion  Duw. 

Nid  yw  ammod  defnyddioldeb  ddim  is  eto,  fy  mrodyr.  Ac  y  mac 
derbyn  ordeiniad  i  weinidogaeth  yr  efengyl,  ond  ar  yr  ystj'riaeth  ein 
bod  ni  drwy  hyny  yn  aberthu  ein  hewyllys  a'n  hesmwythyd  ein 
hunain,  ac  yn  ymgysegru  i  fywyd  o  hunan-ymwadiad,  llafur,  a 
phoen,  yn  ymddygiad,  ag  y  mae  genym  le  i  ofni,  y  bydd  yn  auhawdd 
i  ni  roddi  cyfrif  am  dano  gyda  llaweuydd.  Am  hyny,  gan  eicli 
golygu  fel  hyn  yn  ddynion  ffaeledig,  ac  mewn  amgylchiad  profedig- 
aethus,  ac  ar  yr  uu  pryd  yn  ddynion  i  liaws  o'ch  cyd-greaduriaid — i 
droi  yn  eu  mysg,  ac  i  effeithio  er  gwaeth  neu  er  gwell  ar  eu  tynged 
dragywyddol  hwy,  y  mae  y  cyngor  goreu  a  allaf  fi  roddi  i  chwi  yn 
bi'esennol,  ac  oddiwrth  yr  hwn  yr  amcauaf  wueuthur  ychydig  o 
sylwadau  yn  mhellach,  i'w  gael  yu  ngeiriau  yr  Apostol  lago — (i.  IQ): — 

"  Fy  Mrodyr  anwyl,  na  chyfeilioenwch."  • 

Peth  naturiol  iawn  i  ddyn,  chwi  a  wyddoch,  ydyw  cyfeiliorni,  yn 
enwedig  mewn  sefyllfa  brofedigaethus.  A'r  cyfryw,  fel  y  sylwyd, 
ydyw  sefyllfa  gweinidogion  y  Gair  yn  y  byd  hwn.  Nid  oes  dim  mwy 
cnbyd  yn  nglyu  u  hi  nag  ydyw  ei  themtasiynau  i  gyfeiliorni ;  oddi- 
eithr  y  niwed  mwy  na  chyffredin  ag  y  mae  cyfeilioruadau  dynion  yn 
y  sefyllfa  bono  yn  sicr  o  beri.  Y  mae  "pechodau  athrawon,''  fe  ddy- 
wedir,  yn  "  athrawon  pechodau."  Os  byddwch  chwi,  ar  ol  sefydlu 
eich  hunain  yn  marn  a  serchiadau  yr  eglwysi,  yn  cael  eich  llithio  i 
gyfeiliorni  oddiwrth  y  gwirionedd,  pa  un  bynnag  ai  yn  nirgelwch  ei 
athrawiaeth  ai  yn  sancteiddrwydd  ei  orchymynion,  nid  yn  unig  chwi 
dynwch  ddinystr  arnoch  eich  hunain, — ni  orphwys  pethau  ddim  ar 
hyny  cr  mor  ofuadw-y  ydyw,  ond  bydd  llawer,  fel  y  mae  yr  Apostol 
Pedr  yn  dyweyd.  yn  debyg  o  ganlyn  eich  dystryw  chwi.  Goddefwch, 
gan  hyny,  air  o  gyfarwyddyd,  fy  mrodyr,  o  barth  i  natur  y  cyfeiliorn- 
adau  ag  yr  ydych  yn  ddarostyngedig  iddynt,  j-n  nghydu'r  modd  i'w 
gochelyd  :  dymunem  ei  roddi  i  chwi  gyda  holl  serch  a  difrif well  y 
gorchymyn  dwyfol  ei  lum. 

I.   "  Fij  mrodyr  anivy!,  na  chyfeiliormcch  "  mewn  Barx. 

Y  mae  hyn,  ond  yn  unig  ei  gyfyngu  i  egwyddorion  sylfaenol 
crefydd,  o  annrhaethol  bwys.  Nis  gellwch  "gadw  eich  hunain,  na'r 
rhai  a  wrandawant  arnoch,"  heb  "  aros  yn  y  pethau  yma  ;  "  hyny  yw, 
heb  fod  eich  ysbryd  a'ch  gweinidogaeth  wedi  eu  lefeinio  yn  drw3'adl  a. 
gwirioneddau  mawrion  yr  efengyl.  Ond  wrth  ddcchreu  ar  v  mater 
3  s 


1010  ATTODIAD. 

b-K-n,  mi  a  dclvmunwn  eicli  auuog  yn  gyntaf  dim — i  ochelyd  bod  j'n 
auwybodus  a  di-faru  am  bctbau  yr  efengyl.  Dyma  ddiffyg  llawer 
pregethwr  :  uid  bod  o  farn  gyfeilioruus,  end  bod  yu  ddi-favn  ;  ym- 
ddifadrwydd  o  argyhoeddiad  byw  o'r  gwiriouedd  yn  y  galon  a'r 
gydwybod.  Os  yw  ci  feddwl  yn  ehud,  a'i  syniadau  yn  gymmysglyd  ac 
amrwd,  nid  yw  hyny  yn  un  prawf  fod  y  dyn  yn  heretic  neu  wedi 
dwfn-reddfu  mewn  cyfeiliornadau  ;  ond  y  mae  yn  profi  bod  ei  fcddwl 
heb  aduabod  yr  Efcngyl  yn  ddyladwy,  ac  heb  wneyd  ei  gwirioneddau 
yn  bethau  iddo  ei  hun.  Cofiwch,  fy  nirodyr,  fod  yn  bosibl  i  egwyddor- 
ion  crefydd  fod  yn  eicli  cof  yn  nuig,  ac  erioed  beb  gael  eu  himpio 
i  mewn,  na  chymmeryd  gwraidd  yn  eicb  diniadacth  a'ch  barn. 
"  Bydded  y  pethau  hyu  yn  dy  galon,"  meddai  Moses  wrtli  Israel,  "  a 
hysbysa  iiwj-nt  i'th  blant."  Y  mae  yn  rhaid  i'r  galon  amgyffred  y 
pethau,  Ni  bydd  y  ddirnadaeth  am  danynt  ond  egwan  a  chymmysg- 
1yd,  na'r  hysbysiad  o  honynt  yn  eich  gweinidogaeth  ond  oer  a  di- 
ffrwyth,  hyd  oni  bydd  y  galon  wedi  ei  meddianuu. 

Goleuni  goruwch-naturiol  yr  Ysbryd,  yr  hwn  sydd  yn  dangos,  nid 
yn  unig  y  gwirionedd,  ond  gogoniant  y  gwirionedd ;  a  thrwy  yr  Invn 
y  mae  Duw  yn  trosglwyddo  ei  ddaioni  ef  i'r  galon,  nes  y  mae'r  enaid 
yn  llawenychu  ynddo  fel  nn  yn  cael  ysglyfaeth  lawer : — dyma  sydd 
yn  ei  sefydlu  ef  yn  y  farn,  a  dyma  sydd  yn  agoryd  y  genau  yn  hyf  i'w 
lefaru.  Y  mae  gweled  gogoniant  y  pethau  yn  adnewyddu  yr  enaid 
i'w  earn,  ac  y  mae  eu  caru  drachefn  yn  galluogi  y  meddwl  i'w  gweled 
yn  gliriach,  ac  yn  eu  cadarnhau  yn  fwy  yn  y  farn.  A  phan  y  mae  y 
galon,  fel  hyn,  yn  berwi  allan  beth  da,  a'r  pregethwr  yn  dywedyd, 
nid  y  pethau  a  fenthyciodd  gan  ereill,  ond  "  y  pethau  a  wnaeth  efe  ei 
hunan  i'r  brenin," — y  mae  y  tafod  yr  amser  bono  fel  '-i^in  yv  ysgrif- 
enydd  buan."  Pa  le  bynnag  y  cafodd  y  dyn  y  defnyddiau,  y  mae  wedi 
eu  bwyta  a'u  cylla-dreulio  jm  ei  fyfyrdodau  ei  hunan,  ac  am  hyny  y 
maent  yn  sicr  o  droi  yn  nerth  iddo  ef,  ac  3m  faeth  i'r  eglwysi  drwy  ei 
weinidogaeth.  Fel  hyn  yr  oedd  yr  Apostolion  sanctaidd  yu  pregethu. 
"  A  chan  fod  genym  yr  un  ysbryd  ffydd,"  medd  Paul,  "  yn  ol  yr  hyn 
a  ysgrifenwyd,  Credais,  am  hyny  y  lleferais  ;  yr  ydym  uinnau  hefyd 
yn  credu,  ac  am  hyny  yu  llefaru."  "  Credu,  ac  am  hj'uy  yn  llefaru." 
Cystal  a  dywedyd,  "  Ni  thawem  ui  yu  ein  byw.  Y  mae  genym  ryw- 
beth  i'w  ddywcyd  :  yr  ydym  yn  credu  ei  fod  yu  beth  gwerthfawr,  ac 
nid  yu  fwy  gwerthfawr  ua  gwir.  Nid  llefaru  yr  ydym  am  fod  hyny 
yu  perthyu  i'n  swydd  ;  ond  '  yr  ydym  yn  credu,'  ac  y  mae  ystyr  yr 
hyn  a  gredwu  ui  yn  cymhell  ein  calonau,  ac  yn  gosod  augeurhaid 
arnom  i'w  llefaru."  Dyma  y  dirgelwch  am  hyawdledd  y  pulpud.  Yn 
yr  ausawdd  hon  ar  eich  meddyliau,  chwi  lefarwch  am  fawrion  bethau 
JDuw,  megis  a  thafodau  ereill ;  hyny  yw,  gyda  hyfder,  doethineb,  a 
phriodoldeb  ymadrodd,  gwahauol  i  ddim  ag  a  oedd  genych  chwi  o'r 
blaen,  nac  a  fydd  genych  eto,  gwnewcli  a  fynoch,  os  collwch  chwi 
yr  ysbryd  hwn. 

Ond  heblaw  hyny,  y  mae  o  bwys  i  ni,  nid  yn  unig  fod  j'u  meddu 
baru  o'r  eiddom  ein  hunaiu  yp  mhethau  yr  efengyl,  ond  bod  ein  barn 
yu  gywir  hefyd.     Bod  yu  uuiawn-gred.     Y  mae'r  fath  beth  a  chredu 


ATTODIAD.  1011 

celwj'dcl  yn  bod  Ac  os  ydjw  yn  (IdifTyg  peryglus  mewn  prcgetbwr  ei 
fod  yu  ddyu  amddifad  o  argyhoeddiad  a  barn  sefydlog  3'n  y  gwirion- 
edd,  y  mae  yu  nvy  peryglus  draebefn,  os  yw  yn  bosibl,  iddo  fod  yu 
ddyu  o  syniadau  a  barn  gyiciliornus.  Gwir  yw,  fe  all  fod  felly  mown 
llawor  o  betbaxT,  ac  eto  bod  yu  dduwiol.  Oud  both  er  hyny,  y  mae 
iaAvn-ddeall  byd  yn  nod  yu  y  petbau  lleiaf  yn  werth  llafurio  am  dano. 
Hyd  y  mae  ynocb  clnvi,  fy  mrodyr,  bj'ddwch  ddifrifol  am  gael  adnabod 
y  gwirionedd  am  bob  i^etb,  a'i  aduabod  '•'  fel  y  mae  yn  yr  lesu.''  Dyma 
yu  iinig  sydd  i'w  ddysgu  i'r  bobl.  Mi  a  ddyraunwu  yu  wir  fod  uewydd- 
deb  yn  eich  pregetbau.  Ac  os  bydd  genycb  amcan  difrifol  wrth  eu 
cyfansoddi,  os  byddwcb  yn  berwi  eu  defuyddiau  yn  ddyladwy  yn  eicb 
myfj'rdodau  eich  hunain,  ac  yu  astudio,  nid  y  Gair  yu  uuig,  ond  eicb 
gwrandawwyr  befyd  i  ba  rai  yr  ydych  i  bregetbu,  gau  ymdrecbu  i 
gyfaddasu  y  gwirionedd  at  eu  bamgylchiadau  neillduol,  ac  ansawdd 
eu  meddyliau,  y  mac  yn  sicr  y  bydd  ynddyut  ry  w  gymmaiut  o  newydd- 
deb.  Oud  yr  hen  wiriouedd  er  byuy  a  fydd  yn  newydd  o  dan  eich 
dwylaw,  ac  nis  gall  fod  yu  wiriouedd  beb  fod  yn  ben.  "  Prcgctba  y 
Gair,"  medd  yr  Apostol — "  Gair  y  cymmod,"  "  Gair  yr  iachawdiiiiacth 
hon."  Ac  yn  sicr,  os  yw  meddiaunu  y  beudithion  byn  yn  dibynu  ar 
fod  y  Gair  am  dauyut  yu  cael  ei  bregetbu  yu  ffyddlou,  a'r  bobl  yn 
cael  eu  dysgu  yn  gywir  yu  y  drefn  i'w  cael  bwy,  y  mae  yn  rbaid  fod 
cyfrifoldeb  gweinidogion  yr  Efeugyl  yu  bwysig.  Peth  difrifol  iawn  i 
ddyu  yn  yr  amgylcbiad  yma  a  lyddai  bod  yu  euog,  nid  yn  unig  o 
guddio  neu  ncwid  dim  o  ystyr  ei  geuadwri,  oud  o  fod  yn  ddiofal  am  ei 
deall  hi  yn  iawn,  ac  felly  cam-bysbysu  meddwl  ei  Arglwydd  mewu  uu 
modd.  Y  mae  Gair  Duw  yn  wiriouedd  ;  y  mae  y  dystiolaeth  a'r 
petbau  y  tystiolactbir  am  dauyut  yn  cyfateb  i'w  gilydd ;  a  pheth  o 
bwys  i  ninnau  ydyw  deall  ac  amgyffred  y  Gair  yma  yu  gywir,  a  bod 
yn  alluog,  i'w  osod  allau  yn  egiur  a  pbriodol,"  ac  felly  "  myneyi  yn 
helaeth"  i'n  gwrandawwyr  "  y  peth  fcl  y  mae.'''  Dyweyd  am  i)duw/eZ 
y  mae  ;  am  ddrwg  pechod  fel  y  mae ;  darluuio  dyn  a'i  drueui,  Crist  a 
tbrefu  yr  iachawdwriacth  trwyddo,  i  ryw  fesur,  fel  y  maent.  Ystyr- 
iwcb  y  pwys  o  fod  yu  dwyllwyr  eueidiau  !  Quid  ydych  yn  dysgwyl  i'r 
bobl  gredu  a  gwueyd  fel  yr  ydych  yn  dysgu  iddyut '?  A  bath  yw  hyny 
ond  gorphwys  eu  tragywyddol  oil  ar  eich  athrawiaeth  ?  Anturio  i 
wydd  Duw  gau  ddysgwyl  bywyd  tragywyddol  yu  y  fibrdd  a  ddysgasoch 
iddyut  ?  0  !  j'Uto,  mor  ofuadwy  a  fyddai  eu  siomi  bwy  !  Y  mae  yn 
wir  fod  y  Beibl  gau  eich  gwraudawwyr,  ac  y  dyleut  faruu  drostynt  eu 
hunain,  Oud  nid  yw  hyny  yn  gwueyd  eich  cyfrifoldeb  chwi  fel  eu 
hathrawon  hwy  yn  ddim  llai.  Os  bydd  eich  gwrandawwyr  yn  golledig, 
fy  mrodyr,  wedi  eu  cam-ddysgu,  neu  wedi  eu  gadael  i  dwyllo  eu 
hunain,  heb  ddim  oud  eu  rhith-ddj^sgu  geuych  chwi,  er  y  byddaut  hwy 
marw  o  herwydd  eu  diofalwch  eu  hunain,  eto  fe  fydd  eu  gwaed  yn  cael 
ei  ofyn  ar  eich  Haw  chwi.  Y  dyn  ag  oedd  wedi  bod  yn  ft'yddlou  i^fynegi 
i'w  wrandaSvwyr  "  boll  gyngor  Duw,"  ac  i'w  "  dysgu  ar  gyhoedd  ac  o 
dy  i  d}',"  a  hyny  "  gyda  phob  gostyngeiddrwydd  a  llawer  o  ddagrau," 
oedd  y  dyn  galluog  i  dystio  yn  wyueb  oi  wraudawwyr  ac  yu  wyucb 
augau  ei  hunau  ei  fod  ef  yu  "Ian  oddiwrth  v.-aed  pawb  oil."" 


1012  ATTODIAD. 

Y  mac  yu  rliaid  i  ni  g5'clnabocl,  na  bycld  cydymffarfiad  ein  barn  ni 
a'r  gwirionedd,  mwy  na  cliydymffurfiad  ein  hysbryd  a'n  hymddyg- 
iadau,  ond  anmherffaith  tra  byddwn  yn  y  byd  liwu.  Ond  llafuriwch 
am  gynnyddu  fwy-fwy.  Darllenwch  lawer  ;  myfyriweli  lawcr  ;  ac  yn 
ueillduol  addolwch  lawer,  yr  hyn  sydd  yn  dra  effeithiol  i  glirio  ad- 
nabyddiaeth  y  meddwl  yn  mhethau  Duw.  Cofiwch  fod  yn  bosibl 
cyfeiliorui  yn  fawr  drwy  gam-drin  yr  athrawiaetli.  Er  i'r  pwnc 
ynddo  ei  hunan  fod  yn  wiriouedd,  gall  yr  ymdriniaetli  ag  cf  lawer  tro 
fod  mor  gyfeiliornus,  trwy  ei  bod  yn  ei  gario  ef  allan  yn  ormodol  o'r 
cyfartaledd  liwnw,  neu  y  lie  priodol  ag  sydd  yn  perthyn  iddo  yn  ei 
gysylltiad  a  gwirioneddau  ereill,  nes  _y  mae  ef  bellacli  mewn  ystyr  yn 
gyfeiliornad,  ac  o  duedd  i  feithrin  cyfeiliorui  yu  ysbryd  y  gwrandaw- 
wyr.  Gwyliwch  esgeuluso  yr  un  gwirionedd;  cam-gymliwyso  yr  un 
gwirionedd  ;  cyflwyno  na  gosod  allan  y  uaill  ran  o'r  gwirionedd, 
mewn  dull  ag  a  fyddo  yn  cymylu  rlianau  ereill  o  bono.  Y  mae  eisieu 
doethineb  i  gadw  gras  a  dyledswydd  yn  eu  lie  priodol.  Peth  mawr 
ydyw  medru  dysgu  dynion  i  beidio  ag  ymorpliwys  ar  eu  gweithredoedd 
da,  ac  eto  i  ofalu  am  flaenori  mewn  gweithredoedd  da.  Eu  hargylioeddi 
hwy  o'u  banallu,  ac  lieb  wanychu  eu  teimlad  o'u  cyfrifoldeb.  A  pbeth 
mawr  ydyw,  os  bydd  ein  boll  ymdrin  a  phrofi'eswyr  crefydd  yn  wastad, 
yn  gyfryw  ag  a  fyddo  yn  tueddu  i  gadw  eu  bysbrydoedd  mewn  an- 
sawdd  iachnsol.  Y  mae  yn  gofyn  doethineb  nid  bychan  i"w  dysgu  i 
"  lawenbau  mewn  dychryn  ;  "  i  gredu  ac  lieb  ryf^-gu  ;  i  ofni  ac  heb 
Iwfrhan.  I  ymgysuro  ar  y  naill  law  yn  nghaderuid  a  rhadlonrwydd 
trefu  gras,  ac  ar  y  Haw  arall  i  barhau  i  ymdrecli  yn  erbyn  pecbod,  ac  i 
"  berffeithio  sancteiddrwydd  yn  ofn  Duw."  Amcauwcb  at  brcgethu  pob 
gwirionedd,  fy  mrodyr,  ac  felly  i  gyd-feithriu  pob  gras,  a  pliob  iawn- 
deimlad  yn  y  galon.  Fe  ddywedir  am  yr  ymborth  ag  yr  ydym  yn  ei 
fwyta,  pe  tynid  allan  y  rhan  feithrinol  o  bono  o'i  chysylltiad  a  rhauau 
sydd  yn  llai  felly,  a  byw  ar  bwnw  yn  noetli  ac  aruo  ei  buuau,  na 
byddai  yn  agos  mor  iachus,  ag  ydyw  yn  bresennol.  "  Y  mae  yn 
riiaid  (medd  im  g\Vr  a  ddefnyddia  y  gymhariaeth  lion)  i'r  corph  a  r 
man  wytbi  yn  ein  hymborth  fod  yu  uglyn  a  rhanau  ereill,  pa  rai  sydd 
vn  fwy  pur  a  maetlilawn,  ac  ouido  ni  chaiff  ein  uatur  ei  meitliriniaeth 
briodol."  Felly  yr  un  modd  am  athrawiaetli  y  Beibl.  Y  mae  rhyw 
ranau  o  boni,  y  mae  yu  wir,  megis  yr  athrawiaetli  am  berson  ac 
aberth  Crist,  yn  cynuwys  maetli  ueillduol  i  eneidiau  pechaduriaid. 
"  Fy  uglinawd  I,"  medd  y  Gwaredwr,  "  sydd  fwyd  yn  wir,  a'm  gwaed 
I  sydd  ddiod  yn  wir."'  Ar  yr  un  pryd,  mewn  trefu  i'r  pethau  hyn 
barhau  yn  ymborth  iachusol  i  eneidiau  dynion,  dylid  eu  cadw  yn 
wastad  mewn  cysylltiad  a  phethau  ereill.  Y  mae  yn  rhaid  i  ui  wrth 
esiampl  bywyd  y  Gwaredwr,  yn  gystal  ag  wrth  baeddiaut  ei  farwol- 
aeth  ;  ac  i'w  dibeuion  cu  liuuain  y  mae  gorchymyniou,  bygythion,  ac 
addysgiadau  moesol  yr  efengyl,  mor  wasanacthgar  i'n  heneidiau  ag 
ydyw  yr  athrawiaeth  am  ei  berson  a"i  offeiriadaetli  Ef.  Dylai  yr 
ysbryd  a'r  fuchedd  Gristiouogol  gael  eu  dysgu  i'n  gwraudaSvwyr  heb 
na  chel  na  phetrusder,  a  byuy  gan  ddwyn  allan  boll  ystyriaethau 
uchel  yr  Ysgrythyrau,  brawychus  yn  gystal  a  grasol,  i'w  dirgymhell 


ATTODIAD.  1013 

hwy  Jir  frydwybodau  a  chalouau  proffcswyr  crefydd  a  dynion  o  bob 
math.  Prepethwch  y  ddeddf  a'r  cfengyl,  fy  mrodyr,  a  phregethwch  y 
naill  yu  y  Hall.  Ffydd  fcl  gwreiddyu  saucteiddi-wydd,  a  sancteidd- 
rwydd  ac  ufudd-dod  fel  ffrwythau  ffydd.  Y  mao  y  pethau  hyn  yn 
bethaii  a  gysylltodd  Duw  yn  yr  Efcngyl ;  a'r  dyu  sydd  3^11  eu  liysgaru 
yn  ei  weiuidogaetli,  ac  yu  pregethu  y  naill  beb  y  Hall,  uid  yr  Efcngyl 
y  mae  yn  ei  brogethu. 

Erbyu  hyn  y  mae  y  meddylgar  j'n  barod  i  ddyweyd,  ond  odid,  bod 
y  pulpud  yn  gofyn  talentau  ac  astudiaeth  ddyfal  !  YdyAV,  fy  mrodyr, 
y  mao  ef  felly.  Geilw  am  lafnr  diorphwys  oddiwrtbych.  Gall  cariad 
a  sl'1  eicli  cynnorthwyo  yn  y  llafur  hwnw,  ond  ni  fjmant  eicli  esgusodi 
rliag  d'od  iddo.  Ar  yr  uu  pryd,  na  ddigalonwcb.  Ni  a  allwn  obeitbio 
yn  Ti-astad,  pan  y  byddora  yn  eglurhau  ac  yn  cymhwyso  y  Gair  i  ryw 
fesur  yn  ol  meddwl  Duw,  na  bydd  ein  llafur  ni  ddim  yu  ofer  yu  yr 
Arglwydd.  Bellach  gadawu  fater  cyntaf  yr  anogaeth  am  un  arall 
llavrn  mor  bwysig  : — 

II.  "  Fij  mrodyr  anivyl,  na  chjfelllornwch  "  mewn  Ysbryd. 

Yn  y  galon  yn  gyffredin  y  mae  pob  cyfeilioruad  yn  gwreiddio.  Yn 
bynciol  ac  yn  ymarferol,  y  mae  dyn  yn  rby  barod  i  gymmeryd  ei 
arwaiu  gan  ei  chwaeth  a'i  dueddiadau.  *'  Fel  y  meddylia  yn  ei 
galon,"  medd  y  gwr  doetb,  "  felly  y  mae  efe."  Y  mae  gan  bon  ddy- 
lanwad  cryf  arno,  er  gwaetli  neu  er  gwell,  yn  mhob  dosbarth  o'i 
natur.  A  cban  byny,  gan  fod  j^n  anbebgorol  i  bregetbwr  fed  yn  ddyn 
ysbrydol,  yn  iacb  yn  y  ffydd,  ac  yn  ddiargyboedd  o  ran  ei  gymeriad 
moesol,  y  mae  yn  rbaid  mai  path  0  bwys  mawr  iddo  ef  ydyw,  bod  y 
galon,  byny  y\v,  yr  ewyllys  a'r  sercbiadau,  nid  yn  unig  wedi  eu  bad- 
newyddu  drwy  ras,  ond  yu  cael  eu  cadw  befyd  bob  amser  mewn  an- 
sawdd  bur  ac  iacbusol.  Y  mae  yr  Apostol,  cbwi  a  wyddocb,  yn  nodi 
amryw  betbau,  am  ba  rai  y  mae  yn  dyweyd,  bod  yu  rbaid  i  bregetbwr 
yn  bendifaddeu  fod  yn  Ian  oddiwrtbynt  bwy,  ac  yn  bynod  yn  y 
rbinweddau  cyferbyniol  iddynt.  Hwyracb  y  gellid  sylwi  am  rai  0 
bonyut  eu  bod  yn  fwy  peryglus,  am  y  gallant  gydsefyll  yn  well  na 
phob  math  o  becbodau  iVr  ymddangosiad  allanol  o  grefydd ;  tra  ar  yr 
nn  pryd,  os  byddant  yn  ffynu,  ac  yn  cael  cu  gadael  i  lefeiuio  ysbryd  a 
cbymoriad  pregetbwr,  y  maent  yn  ddigon  sicr  o  anmbaru,  os  nad 
dyfetba,  ei  ddefnyddioldeb  ef.  Am  y  cbwantau  cuawdol  a  nodir  gan 
yr  Apostol,  y  mae  "  gwiugarwcb,"  cbwi  graffwcb,  yu  sefyll  yn  mysg  y 
rbai  cyntaf,  megis  symbylydd  i'r  drwg-auwydau  ereill  sydd  yu  canlyn. 
"  Kid  yn  wingar,  nid  yn  darawydd."  "  Hen  glefyd  "  ebe  Eobort 
Jones  o  Iioslau  gynt,  uuwaitb  mewn  gwasanaetb  ordeiniol  fel  bwn — 
"  ben  glefyd  yw  gwiugarwcb  a  flinodd  y  corpb  yma  yn  fawr  cyu  byu ; 
cadwed  Duw  ni  rbag  ail  glafycbu."  Hyderwn  mai  felly  y  bydd.  Ac 
oni  ellir  gobeitbio  bod  yr  arwyddion  yu  cryfbau,  y  bydd,  nid  yn  unig 
yr  eglwysi  yn  ein  gwlad,  ond  y  genedl  yu  gyfl'redinol  yn  cael  ei  glau- 
iiau  oddiwrtb  y  brynti  yma.  Fe  fuddugoliactbodd  Cristiouogaetb  ar 
hen  arferion  cryfion  a  drwg  cyn  byu.     Y  mae  rbyw  betbau,  dybygid, 


1014  ATTODIAD. 

yn  ei  gwersi  moesol,  iiacl  oedd  y  cyfiVedin,  liyd  yn  nod,  o"r  saiut  cu 
liunain  ar  y  cyiitaf  ond  priu  yu  alluog  i"w  derbyn  (gorcbymynid  Invy 
yu  gaeth  i'w  swyddogiou  yn  imig) ;  oud  crbyn  heddyw  y  mae  y  petliau 
liyny  yn  ddeddfau  i'r  bj^d  Cristionogol  yii  gyffrediuol — Prawf  o  allu  yr 
Efeugyl  i  buro  cymdeitbas  !  Pwy  a  wyr  na  bydd  meddwdod  cto  cyn 
liir  i'w  restru  gydag  amlwreiciaeth,  ueu  ryw  wartb-nod  paganaidd 
arall,  fel  petb  afreidiol  i  sou  am  dauo  ar  acblysurou  fel  byn,  am  na 
enwir  ef  mwyacb  yn  mblith  dynion  ?  Am  danocb  cbwi,  fy  mrodyr, 
gwn  mai  afraid  ydyw  i  mi  eicb  cymbell  i  hvyr  ymattaliad.  Fel  dyniou 
ieuainc  efrydgar,  nid  wyf  yn  ammbeu,  na  bydd  yn  bytracb  i'wy  o 
augeni'beidrwydd  am  eicb  cyngbori,  fel  Timotbeus,  "i  arfer  ycbydig 
win,"  OS  daw  yr  amgylcbiad  i  ofyn  byny,  nag  a  fydd  bytli  am  eicb 
rbybuddio  i  ocbelyd  rbag  bod  yu  wingar.  Am  byny,  wrtb  eicb 
rbybuddio  rbag  cyfeiliornadau  ysbryd,  mi  a  dd3'munwn  eicb  cyfeirio 
yn  benaf  at  betbau  mwy  ysbrydol  eu  natur — petbau  a  bertbynant  yn 
fwy  neillduol  i'r  mcddwl.     Ac  yu  gyntaf  oil 

1.  Gwyliwcli  ac  ymogelwcb  rbag  Cyln/dd-dod.  O'm  rban  fy  liuu, 
nid  wyf  fi  ddim  yn  gallu  tystiolaetbu  oddiar  brofiad,  fod  dim  neillduol 
yn  swydd  pregetbwr  fel  y  cyfryw  ag  sydd  yu  tueddu  i  wneyd  ariau- 
garwcli  yn  fwy  o  demtasiwu  iddo  ef  nag  i  ddyuion  yn  gyffredinol. 
Oud  OS  nad  yw  byny  yu  bod,  y  mae  yn  rbaid  i  ni  gasglu  oddiwrtb  y 
rbybuddion  ysgrytbyrol,  bod  ei  swydd  a'i  gymeriad  yu  gofvn  ar  fod 
gweiuidog  yr  Efeugyl  yu  anad  neb  j^n  lau  oddiwrtb  y  bai  bwu.  Pwy 
bynnag  a  yml5"gro  yuddo,  rbaid  i  wr  Duw  "  fod  yn  ddiariaugar  :  " 
rbaid  i'r  milwr,  pa  fodd  bynnag,  beidio  ag  "  ymrwystro  a  negeseuau  y 
bywyd  bwu."  Y  mae  naturiaetb  ei  hunau  yn  cytuno  a  liyn,  ac  fe 
ellid  meddwl  ei  fod  yn  ddigon  o  reswm  dros  annogaetbau  y  Beibl  ar 
y  mater.  Ac  eto  yr  oedd  ycbwaueg  na  byn  yn  y  golwg.  Oblegid  nis 
gellir  gwadu,  wedi  y  cwbl,  na  bu,  ac  uas  gall  fod  eto  yu  nglyu  ;vr 
weinidogaetli  fel  swydd,  ryw  fanteisiou  i  wueyd  elw,  ac  felly  temtasiwu 
i  ddyn  ariaugar.  Y  mae  atbrawou  crefydd'  yn  ymwueyd  ag  acbos 
tragywyddol  eu  cydgreaduriaid,  yr  byn  a  duedda  i  roi  dylauwad  mawr 
iddynt  ar  y  meddwl  duwiol-frydig ;  cant  le  yn  ei  sercbiadau  ef,  a  medi 
yn  evryllysgar  o'i  betbau  cuawdol ;  ac  yu  ei  le  nid  afresymol  ydyw 
byny  cbwaitb  :  ond  ar  yr  uu  pryd,  pan  y  byddo  dyniou  o  ysbryd 
daearol  wedi  ymlusgo  i'r  weinidogaetli,  y  maeiit  yn  rby  debyg  o  gani- 
ddefuyddio  y  mauteisiou  byn,  ac  arfer  eu  dylauwad  i'w  dibeuion 
cuawdol  eu  hunain.  Ac  yu  wir  fe  all  y  fatb  amgylcbiadau  fod  yn 
fagl  i  ddyuion  da  befyd.  Pa  fodd  bynnag,  y  mae  byn  yn  sicr,  nid 
oes  un  dosbartb  o  ddyuion  ag  y  mae  yr  Apostoliou  yu  eu  cybuddo  yu 
drymacb  o  gybydd-dod  nag  atbrawou  crefyddol.  Pregetbwyr  oedd  y 
dyniou  byny,  cbwi  a  wyddocb,  am  ba  rai  y  mae  Paul  yn  dyweyd,  eu 
bod  yn  tybied  "mai  elw  yw  duwioldeb,"  ac  yu  "  gwueutbur  niar- 
siandiaetb  "  o  houi ;  a  pba  rai  wrtb  ddilyu  eu  bamcauion  buuanol,  a 
ymlusgent  yn  lladradaidd  i  deuluoedd,  a  "  cban  atbrawiaetbu  petbau 
rby  fryntion  i'w  cyflawni,  a  ddadymcbweleut  (ffydd)  tai  cyfau."  Ym- 
ddeugys  am  y  cyfryw,  nad  oedd  dim  mor  wracbiaidd  mewu  atbraw- 


ATTODIAD.  1015 

iaeth,  nior  isel  mewn  ystryw,  nac  nior  ddinystriol  yn  ei  gaulyniadau 
i  eneidiau  dynion,  nad  ymroddeut  i"w  gyflawni  er  mwyn  budr  elw. 
Dynion  oedd  y  rbai'u  fy  mrodyr,  a  dynion  ydym  ninnau.  Ac  os  oes 
eisieu  chwaneg  i'n  deffro  i  wyliadwriaeth  yn  erbyu  ariaugarwcb,  ni  a 
gawn  -wrtb  ddarllen  yr  Ysgrytbyrau,  fod  dynion  o  egwyddorion  ac 
ysbryd  amgenacb  na'r  dynion  byn  yn  ddarostyugedig  i  gael  eu  llygru 
gauddo.  Am  swyddogion  eglwysig  y  mae  yr  Apostol  yn  siarad,'pau 
yw  yn  dyweyd  fod  "  pa^Yb  yn  ceisio  yr  eiddynt  eu  buuain,  ac  nid  yr 
eiddo  Crist  lesu."  Mor  gyffredin  yr  oedd  y  pla  wedi  ymdaemi,  fel 
nad  oedd  ganddo  neb,  medd  efe  (ar  y  pryd  o  leiaf),  o'r  un  ysbryd  ag 
ef  ei  bun  ond  Timotbeus  yn  unig,  ac  am  liwnw  dracbefn,  ni  a  allwn 
weled  oddiwrtb  annogaetban  yr  Apostol  iddo,  nad  oedd  yntau  ddim 
uwcblaw  Gael  ei  lygru  gan  ysbryd  y  byd.  Hwyracb  fod  mwy  nag  a 
feddyliecb  cbwi  o'r  rbybuddion  Apostolaidd  yn  erbyn  y  tucddiad  yma, 
vredi  eu  cyfeirio  yn  gyntaf  at  swyddogion  yr  eglwysi.  Y  mae  Paul, 
pa  fodd  bynnag,  yn  edrycb  arno  fel  un  o  brif  demtasiynau  atbrawon  : 
ac  fel  un  yn  rbagweled  y  sarbad  a'r  difrod  dycbrynllyd  a  ddj-gai  ar 
grefydd  yn  yr  oesau  dyfodol,  y  mae  yn  dyweyd  yn  onest  yn  ei  erbyn. 
Efe  yr  bwn  na  fynasai  i  gybydd-dod  gael  ei  euwi  yn  mblitb  y  saint  yn 
gyffredinol,  rbaid  yw  yr  edrycbai  arno  gyda  neillduol  atgasrwydd  yn 
ugwr  Duw.  Ac  am  byny  ni  a'i  cawn  ef  yn  fyuycb  yn  ardystio  ei 
lendid  ei  bunan  oddiwrtbo,  ac  yn  galw  ar  yr  eglwysi  a'u  swyddogion 
i  ddilyn  ei  esiampl  yn  byny,  gan  apelio  yn  y  modd  mwyaf  difrifol  at 
Dduw  ac  atynt  bwytbau  am  ei  gywirdeb  yn  yr  acbos.  "Ki  fuom  ni 
iin  amser  mewn  ymadrodd  gwenieitbus,  fel  y  gwyddocb  cbwi,  nac 
znewn  rbitb  cybydd-dod  ;  Duw  yn  d5'st."  Ac  y  mae  yn  arfer  yr  un 
cyffelyb  ddifrifwcb  wrtb  ganu  yn  iacb  i  benuriaid  yr  Eglwys  yn 
Epbesus  : — "  Ariau,  neu  aur,  neu  wisg  neb,  ni  cbwenycbais  :  le, 
cbwi  a  wyddocli  eicb  buuain,  ddarfod  i'r  dwylaw  byn  wasanaetbu  i'm 
cyfreidiau  I,  ac  i'r  rbai  oedd  gyda  mi.  Mi  a  ddaugosais  i  cbwi  bob 
petb,  mai  wrtb  lafurio  felly  mae  yn  rbaid  cynuortbwyo  y  gweiniaid ; 
a  cbofio  geiriau  yr  Arglwydd  lesu,  ddywedyd  o  bono  ef,  mai  dedwydd 
yw  rboddi  yn  bytracb  na  derbyn."  Os  byddai  Paul  yn  boui  lie  iddo 
ei  bunan  a'i  frodyr  yn  sercbiadau  eu  cyfeillion,  byddai  byn  yn  ddadl 
ganddo  am  byny  :  "  Derbyniwcb  ni,  ni  wnaetbom  gam  a  neb,  ni 
lygrasom  neb,  nid  yspeiliasom  neb."  le,  os  oedd  eu  gweiuidogaetb 
yn  "  berarogl  Crist  i  Uduw,"  yr  oedd  byn  yn  mysg  y  petbau  ag  oedd 
yn  ei  gwneutbur  felly :  "  Canys  nid  ydym  ni,  megis  llawer  yn 
gwueutbur  masnacb  o  air  Duw :  eitbr  megis  o  burdeb,  eitbr  megis  o 
Dduw,  yn  ngwydd  Duw  yv  ydym  yn  llefaru  yn  Ngbrist."  Y  mae  yn 
rbaid,  gan  byny,  fod  pwys  yn  byn.  Ac  os  mynecb  cbwitbau,  fy 
mrodyr,  fod  yn  gymmeradwy  ac  yn  llwyddiannus  yn  eicb  gweinidog- 
aetb  gyda  Duw  a  dynion,  edrycbwcb  am  ddangos  eicb  buuain  yn  bur 
yn  y  petb  bwn.  Hyd  yma,  bwyracb,  nad  yw  bydolrwydd  wedi  bod 
yn  fawr  o  demtasiwn  i'cb  meddyliau.  Ond  fe  ddicbon,  er  byny,  droi 
yn  fagl  i  cbwi  eto  mewn  amseroedd  a  ddaw ;  yn  eicb  trafiertbiou 
teuluaidd,  ac  wrtb  beneiddio.  Erbyn  byny  bydd  uewydd-deb  eicb 
swydd  wedi  darfod,  cbwantau  ereill  yn  pallu  gyda  pballdod  natur ; 


lOlG  ATTODIAD. 

ueu  ynte  yu  cael  e\\  dal  i  lawr  fel  petliau  annghyson  a'cli  gweiuiclog- 
aeth.  Ond  y  mae  yr  amgylcliiadau  hj-u  oil  yu  fanteisiol  i  gryfhad 
cybydd-dod,  ac  y  mae  ei  gyuuydd  ef  yn  y  meddwl  mor  raddol,  a'i 
ymddaugosiadau  mor  dwyllodrus,  fel,  mewii  amser  a  ddaw.  o  bosibl, 
ua  bydd  cich  perygl  oddiwrtli  im  llygredigaeth  a  clnvant  ddim  yn 
gymmaiut  ag  oddiwrtli  ariangarwch.  "  Fe  ddichon  dyn,  medd  un 
awdwr,  fod  yu  gwbl,  ac  am  bir  amser,  yu  gybyddlyd  heb  yn  wybod 
iddo  ei  hun  ;  ac  y  mae  llawer  o  weiuidogiou  y  Gair  (meddai)  nad 
ydynt  yn  darostwug  eu  liuuaiu  mewn  dim  ond  3'n  y  gwartli  hwu." 
Dracbefn,  y  mae  rliyw  bechodau,  cliwi  a  ■wyddoch,  pe  syrthiecli 
idd^-ut,  byddai  eicli  cwymp  ar  iiuwaith  yn  ddinystr  i'cb  cymeriad 
gweinidogaetbol ;  ond  nid  felly  ariaugarwcb.  Na,  y  mae  y  dyn  yn 
llitbro  i  hwn  yn  araf  a  distaw.  Nid  act  bendant  o  ddrygioni  ydyw, 
ond  yn  liytrach  dwfn  dueddiad  yn  y  galon,  a  liwnw  dracbefn  yn  ym- 
Aveitliio  ac  yn  ymesgusodi  gydu  plietbau  cyfreitblawn  y  bywyd  Invn  ; 
ac  o  fawn  rbyw  derfynau  befyd,  y  mae  yn  cyd-sefyll  cystal  a  gwedd- 
eidd-dra  ymddygiad,  ac  a'r  ymddaugosiad  allanol  o  grefydd,  fel  y 
gellwch  cliwi  barbau  i  weddio  a  pbregetbu  am  flynyddoedd,  wedi 
myned  i  garu  y  byd  yn  fwyna  cliaru  I)uw.  Gwyliwcb,  gau  byuy,  yn 
fwy  rliag  cybydd-dod,  fy  mrodyr  !  Os  fl'yna  yn  eicb  caionan,  bydd  yn 
bur  debyg  o  dipyn  i  beth,  o'cli  llitbio,  uaill  ai  i  ymroddi  yn  fwy  nag  y 
byddai  raid  i  fasnacli  y  byd  bwn,  ac  esgeuluso  y  weinidogaeth,  nea 
ynte,  yr  byu  sydd  waetb,  i  Avneyd  marsiandiaeth  o'r  weinidogaeth  ei 
Imuau.  Chwi  a  gollwcb  yr  ymarferiadau  byuy  o  lafur,  yn  mha  rai, 
yn  fwy  ua  dim  arall,  yr  ydycli  i  gasglu  a  cbadw  uerth  i  bregethu  : 
megis  amaetbu  eich  meddj'liau,  darllen  ac  astudio  yr  Ysgrythyrau 
sauctaidd,  yn  ngbydag  ymroddi  i  weddiau  dirgel.  Ni  bydd  dim  bias 
ar  y  petbaii  byu,  na  dim  amser  i'w  cyfiawni ;  bydd  hwnw  yn  cael  ei 
dreulio  naiil  ai  gyda  negeseuau  y  bywyd  bwn,  ueu  ynte  yn  y  rbanau 
hjmy  0  waith  y  weinidogaeth  ag  a  fydd  yn  ateb  oreu  i'r  dibenion 
hunanol.  Deallwch  fy  amcau,  fy  mrodyr ;  nid  eich  barnu  chwi  na 
neb  arall  yr  ydwyf,  a  gobeithiaf  nad  wyf  chwaith  yn  condemnio  fy 
hun  ;  ond  y  mae  yn  rhaid  i  mi  eich  cyfeirio  chwi,  yn  awr,  ar 
ddechreuad  eich  gweiuidogaeth,  at  yr  amgylchiadau  neillduol  byuy  ag 
sydd  yn  perthyn  i  ni  fel  gweinidogion,  ac  at  y  temtasiynau  a  ddichon 
gyfodi  oddiwrth  yr  amgylchiadau  byuy.  Beth  bynuag  ydyw  profedig- 
aethau  ein  sefyllfa,  gwyliwn  rhag  pallu  yn  ein  fi'yddloudeb  i  Grist,  a 
rhag  colli  purdeb  dibenion.  Ah !  ni  a  arswydem  feddwl  am  byuy 
heddyw  :  bod  yn  tramwy  i  bregethu  teyruas  Dduw,  ol  a  blaen  yu 
mysg  ein  cydgcnedl,  a  hyny  pan  y  byddai  pob  cymhelliad  wedi  diffodd 
o'n  mynwesau  ond  ariaugarwcb.  Wei,  ynte,  fy  mrodyr,  gwyliwn  rhag 
y  tueddiad  lleiaf  i"r  peth.  Y  mae  pob  egwyddor  ddrwg  yn  amcanu  at 
ei  heitbaf.  A  phe  cai  chwautau  bydol  ond  eu  meithrin  yn  ein  calouau 
niuuau  fel  pregethwyr^  bj'ddcnt  yu  ddigon  sicr  o  gyunyddu,  a  thori 
allan  yn  ein  hysbryd  a'n  hymddygiadau,  i'r  boll  eithafoedd  hyny  o 
anfadrwydd,  pa  rai  y  mae  y  Beibl  yn  goudemnio  mor  llym  mewn 
athrawon  ereill.  Yr  ydych  yn  teimlo  y  trachwant  cybyddlyd  yn 
deffro  yn  cich  mynwes  !     Wei,  fy  mrodyr,  beth  a  fydd  y  canlyuiadau 


ATTODIAD.  1017 

OS  caiflf  y  trachwant  yna  ei  ffordcl  ei  bun  ?  Fe  all  eich  gyru  cliwitliaa 
fel  ereill  i  ••  gyfeiliorui  oddiwrth  j'ffydd,  ac  i  atbrawiaetbu  petbau  nis 
dj'lid."  Fe  all  ddyfetba  o"ch  rayuwesau  bob  tcimlad  o  anuibyniaetb, 
a'cb  gwneyd  yn  ddigou  dirmygus  a  gwasaidd  eicb  meddyliau,  i* 
"  wenieitbio  a'cb  tafodau,  ac  i  fa^Yl■ygu  wynebau  dynion  er  mwyu 
budd  ;  "  gan  dori  allan  yu  bartiaetb  a  pbydredd  drwy  eicb  boll  ym- 
drin  eglwysig.  Gall,  fy  iDrodyr,  fe  all  eicb  gyru  i  adael  y  gwaitb  fel 
Demas  ;  ac  i  wertbii  Crist  fel  Judas  ;  mewu  gair  i  "  dybied  mai  elw 
yw  duwioldeb,"  byny  yw,  i  dybied  felly  j'n  ymarferol,  i  drefuu  eicb  boll 
gynlluniau  ac  i  brisio  pob  llafur  gyda  cbrefydd,  yn  ol  maint  y  budd  i 
cbwi  eicb  buuain,  fel  pe  na  byddai  ordinbadau  y  Gair  ac  eneidiau 
dyniou  yn  ddim  ond  petbau  i  ^vueutbur  marsiandiaetb  o  bouynt ! 

Dyma  a  fu  di^Yedd  llawer  pregetbwr ;  ac  yn  wir,  nid  y  diwedd 
cbwaitb.  Ond  wedi  i  gybydd-dod,  fel  byn  ddinystrio  boll  deimladau 
dyrcbafedig  y  galon,  a  cbynefino  y  gydwybod  lig  ef  ei  bun,  y  mae  yn 
y  diwedd  yn  ami  yn  troi  drwy  guofeydd  y  gydwybod  bono  i  "  wann  " 
y  creadur  euog  "  a  llawer  o  ofidiau,"  ac  yn  ei  adael  i  "  foddi  i 
ddinystr  a  cbolledigaetb."  Ond  gyda  gradd  o  arswyd,  fy  mrodyr,  yr 
wyf  fi  yn  brysio  i  ddyweyd  wrtb  bob  un  o  bonocb  cbwi :  '•  Eitbr  tydi, 
g\vr  Duw,  gocbel  y  petbau  byn  ;  a  dilyn  gyfiawnder,  duwioldeb,  fiydd, 
cariad,  amynedd,  addfwynder."  "Edrycbwcb  ac  ymogelwcb  rbag 
cybydd-dod."  Gwyliwcb  yn  gyntaf  oil  ar  ei  ymweitbiad  yn  nbuedd- 
iadau  dyfnion  ac  anugbyfiesedig  eicb  calonau.  Peidiwcb  ag  ymfodd- 
loni  yn  unig  ar  ei  gadw  rbag  myned  yn  wartbnod  amlwg  ar  eicb 
C3'^meriad  ;  ond  gwyliwcb,  byd  yn  nod  y  graddau  byny  o  bono  a  barai 
sibrwd  am  danocb,  ie,  yr  ammbeuaetb  lleiaf  yn  ngbylcb  eicb  baei- 
frydedd.  Gwyliwcb  rbag  iddo  eicb  darostwng  i  arferion  isel  a  glew- 
aidd.  Yn  rby  awyddus  am  gael,  ac  yn  rby  grintacblyd  wrtb  roi ;  yn 
orboffus  o  anrbegion  eicb  cyfeillion,  ac  yn  rby  ddysgwylgar  am 
tfafrau  oddiar  en  dwylaw,  yn  unig  ar  gyfrif  eicb  gweinidogaetb. 
Gwyliwcb  rbag  iddo  leibau  gwertb  eicb  dyledswyddau  crefyddol,  trwy 
ymgymmysgu  a"cb  cymbelliadau  yn  ormodol ;  ond  "  portbwcb  braidd 
Duw,  nid  trwy  gymbell,  eitbr  yn  ewyllysgar  ;  nid  er  mwyn  budr  elw, 
ond  o  barodrwydd  meddwl.'  Ac  os  bytb  y  gelwir  arnocb  i  ddysgu  yr 
eglwysi  am  y  ddyledswydd  o  gynnortbwyo  eu  gweinidogion,  na  fydded 
uu  gydwybod  ddiragfarn  yn  gallu  ammbeu  purdeb  eicb  dibenion. 
Cofiwcb  mai  yr  Apostol,  yr  bwn  a  ddywedodd  fwyaf  ar  byn,  a  geisiodd 
leiaf  iddo  ei  bun  ;  a  bydded  eicb  cydwybodau  yn  abl  i  ddywedyd  yn 
debyg  ag  y  dywedai  yntau — "  nid  ysgrifeuais  y  petbau  byn  fel  y 
gwnelid  felly  i  mi  " — "  nid  o  berwydd  fy  mod  yn  ceisio  rbudd  ;  eitbr 
yr  ydwyf  yn  ceisio  ffrwytb  yn  amlbau  erbyn  eicb  cyfrif  cbwi." 
"  Teilwng  i'r  gweitbiwr  ei  gyflog,"  yn  ddiammbeu  ;  a  pbell  ydwyf  fi 
oddiwrtb  feddwl,  pan  y  byddo  dyn  yn  gwneyd  y  weiuidogaetb  yu 
orcbwyl,  a  byny  drwy  alwad  a  cbymmeradwyaetb  yr  eglwysi,  fod 
derbyn  gwobr  am  ei  waitb,  neu  "  fyw,"  fel  yr  ordeiniodd  yr  Arglwydd, 
"  wrtb  yr  efeugyl,"  yn  un  arwydd  o  gybydd-dod  j'nddo.  Ir  gwrtb- 
wyneb,  fel  moddion,  nis  gellir  meddwl  am  ddim,  o  bosibl,  a  dueddai 
yn  fwy  i  ddiogelu  gweinidogion  y  Gair   rbag  y  niwed  yma,  nag  a 


1018  ATTODIAD. 

fyddai  darbod  tuag  at  eu  cyulialiaeth.  Pe  porthid  hwy  yu  unig  a'u 
digouedd  o  fara,  byddai  eu  temtasiynau  i  fydolrwydd  yu  llawcr  llai  nag 
ydyut.  Oblegid  byddai  yr  elw  oddhvrth  eu  swjdd  ar  y  naill  law  yn  rliy 
fychan  i  bortlii  dim  ar  y  cliwaut  i  ymgyfoetliogi,  ac  o'r  ocbr  arall  yu 
ddigou  i'w  cadw  rbag  pob  esgus  i  ymrwystro  a  ucgeseuau  y  bywyd  liwu, 
nac  i  geisio  y  byd  mewu  uu  ffordd  arall.  Byw — a  dim  ychwaueg, 
ond  "  byw  wrtli  yr  efeugyl :  "  dyma  y  cyflwr  mv/yaf  diogel  a  man- 
teisiol  i  weisiou  Crist,  ac  nis  gallant  ddymuno  mwy.  Y  mae  yn  wir, 
y  meddylia  rliai  fod  y  sicrwydd  gweledig,  liyd  yn  nod  am  gynbaliaeth, 
yu  fwy  nag  a  ddylai  gweinidog  yr  ei'engyl  geisio.  "  Yr  ydym  ni," 
medd  uu  awdwr,  "  yn  gynnrycbiolwyr  Cristiouogaetli,  ysbryd  pa  un 
yw  gorphwys  nid  yn  y  gweledig  ond  yu  yr  anweledig  ;  a'r  lion  sydd 
yu  edrych  am  ddiogelwch,  lie  na  wel  ereill  ddim  ond  y  perygl — liyny 
yw,  mewn  sefyllfa  o  ansicrwydd  a  phryder.  A  allwu  ni,  gau  byny, 
fod  yu  feddiannol  ar  yr  ysbryd  yma,  a  chynurycbioli  Cristionogaeth 
yn  fiyddlawu,  pan  y  byddwu  yn  ceisio,  nid  yn  uuig  sicrwydd,  yr  hwn 
sydd  ei  liun,  liwyracb,  yu  ormod  i'w  geisio,  ond  esmwytbyd,  gormod- 
edd,  a  llawnder  ?  "  "  Yr  oedd  lesu  Grist"  (meddai  dracbefn)  "  yn 
dymuuo  gweiuidogion,  pa  rai  a  ymgymmerent  yu  wirfoddol  ac  o 
gariad  a  swydd  ceuhadon  ;  ac  oui  raid  i  olwg  am  gyfoetb,  ie,  hyd  yn 
nod  gormod  o  ddiogelwch  am  y  dyfodol,  wneyd  eu  galwedigaetii  yn 
ammlieus  ?  Ansicrwydd  ydyw  enaid  yr  oil  a  berthyn  i  Gristion- 
ogaeth.  Ac  i  gysegru  yr  egwyddor  lion,  daetli  lesu  Grist  yu  dlawd 
yn  mhob  ystyr,  a  dewisodd  y  cyfryw  i  fod  3'u  ddysgyblion  iddo  ;  a 
dyma  y  rlieswm  pabam  y  llafuriai  Paul,  gau  weitbio  a'i  ddwylaw  ei 
liuuau."'  Os  3'W  byn  yu  wiriouedd,  y  mae  dau  betb,  dybygid,  yu  sicr  : 
yn  gyntaf,  fod  geuym  ni  lawer  o  le  i  gyunyddu  eto  mewn  ymabertb- 
iad  i'r  weiuidogaetb  ;  ac  yn  ail,  y  dylai  yr  eglwysi  ofalu  mwy  nag  y 
maeut  am  y  dynion  ag  sydd  i  fod  fel  byn  mor  ddiystyr  o'u  llesbad  eu 
bunain.  Pa  fodd  bynnag,  fy  mrodyr,  gadawn  yr  eglwysi  i'r  bwn  y 
maent  yn  gyfrifol  iddo.  Ymgyrbaeddwcb  cbwi  am  fwy  o  ysbryd  y 
weiuidogaetb  ;  mwy  o  bunan-ymgysegriad,  Enuill  eneidiau  at  Grist, 
ac  nid  enuill  y  byd,  a  fyddo  eicb  amcan.  Byddwcb  gynil  o'cb  arian 
ac  o'cb  amser,  ac  os  gwastraffwcb  cbwi  ddim  o'r  uaill  neu  y  Hall  o 
honynt,  bydded  mewu  llyfrau  a  llafur  meddyliol — moetbau  priodol 
pregetbwr.  Uwcblaw  y  cwbl,  eicb  ymffrost  a  fyddo  yu  ugbroes  eiu 
Harglwydd  lesu  Grist,  fel  y  croesboelier  eicb  calouau  r'r  byd  fwy-fwy. 
Ymofyuwcb  am  ifyddloudeb  ac  amyuedd  yu  ugwiullan  eicb  Har- 
glwyd"d  ;  er  o  bosibl,  na  cliewcb  cbwi  fwyta  ond  ycbydig  o'i  ffrwytb 
hi.  Bwriwcb  eicb  boll  ofal  arno  ef,  a  cbofiwcb  mai  wrtb  bregetbwyr 
yn  arbeuig  y  dywedir, — '•  0  bydd  geuym  ymbortb  a  dillad,  ymfodd- 
louwu  ar  byny," 

2.  "  Na  cbyfeiUornwcb  "  dv-wy  j'k I chder,  Er  fod  plant  dynion  yu  rby 
gyifrediu  yu  feilcbion,  eto  y  maeut  yu  wastad  yu  dirmygu  yr  ausawdd 
bou  yn  eu  gilydd.  Y  mae  fi'oliueb  y  petb,  pa  fodd  bynnag,  yn  eglur 
i'w  meddyliau,  yn  gymmaint  felly,  0  bosibl,  nes  y  maent  yu  rby  dueddol 
i  auugbotio  ei  becbadurusrwydd  a'i  ddrwg,  yu  yr  ol\Yg  ar  ei  ddirmyg- 


ATTODIAD.  1019 

eclig  ynfydrwydd.  Y  fan  yr  ymddangoso  hunau,  mewn  gair  neu  ym- 
ddygiad,  y  mae  yn  diraddio  ei  borchcn  yn  ngolwg  ei  gydgreadur,  ae 
felly  bob  amser  yn  tueddu  i  ddyfctba  ei  amcan  ei  hun.  Ac  yn  awr, 
OS  yw  balcbder  a  gwag-ogoniant,  fel  hyn  yn  atgas  yn  mbob  dyn,  pa 
faint  mwy  mewn  dyn  yn  proffcsu  duwioldeb,  ac  yn  enwcdig  j'n  ngwein- 
idog  yr  efengyl  ?  "  G\vr  Daw  "  y  mae  hwn  yn  cael  ei  alw.  Y  mae 
yn  profl'esii  rbodio  gydag  ef,  yn  mhresennoldcb  yr  hwn  y  mae  saint  ac 
angylion  y  nef  yn  cuddio  en  hwyuebau,  ac  i"r  hwn  y  maent  yn 
cyfiwyno  eu  gv.-asanaeth  gyda  gwyldcr  a  dwfn  ostyngeiddrwydd, 
(jwcinidog  yr  Efengyl  yw  piujf  gynnrvchiplydd  lesu  Grist^ar  v  ddaear  ( 
— y  cynllun-gristion,  yr  hwn  sydd  i  fed  yn  "  esiampl  i'r  holl  braidd."  | 
Dylai  ef  yn  anad  neb  fod  wedi  ei  ddiodi  i  ysbryd  ei  Feistr — yn  adnabod 
Daw,  ac  j-n  adnabod  ei  hauan,  yr  hyn  sydd  yn  anmhosibl  iddo  a 
bod  yn  ddyn  uchelfrydig  a  balch.  Y  mae  balchder,  gan  hyuy,  yn 
gyfeiliornad  mawr  yn  ysbryd  pregethwr,  tra  y  mae  gostyngeiddrwydd 
o'r  ochr  arall  yn  dueddfryd  mor  wasauaethgar  a  chymhwys  i'w  swydd, 
ac  mor  briodol  i'w  amgylchiadau  a'i  gymeriad  persouol  yntau  fel 
pechadur,  fel  ag  y  mae  yn  sicr  o'i  wneuthur  ef  yn  werthfaw^r  a  chym- 
meradwy  yn  ngolwg  Duw  a  dynion. 

Y  mae  i  ostyugeiddrwydd,  chwi  a  wyddoch,  le  mawr  yn  nghrefydd 
yr  efengyl.  Ehinwedd  ag  yv  oedd  y  byd  hwn  wedi  ei  anughofio,  ie, 
doethiou  y  byd  yn  ei  ddirmygii — cyfodai  lesu  Grist  ef  i  arbenigrw3'dd 
3'n  ei  deyrnas.  Yn  ol  ei  ddysgeidiaeth  ef,  y  ffordd  i  ddyn  fyned  i 
mewn  iddi,  ac  yn  neillduol  y  cymhwysder  anhebgorol  i  fod  yn  fawr 
mewn  lie  a  defnyddioldeb  ynddi,  ydyw  bod  yn  "  dlawd  yn  yr  ysbryd," 
a  meddu  y  tueddfryd  i  fod  yn  "  was  i  bawb."  Hen  gwestiwn  ag  sydd 
heb  farw  o'r  byd  eto  ydyw — "  Pwy  sj^dd  fwyaf  yn  nheyrnas  nefoedd  ?" 
A  chofiwch,  fy  mrodyr,  nad  oes  iddo  byth  ond  yr  iin  atebiad,  "  Yn 
"wir  y  dywcdaf  i  chwi,  Oddieithr  eich  troi  chwi,  a'ch  gwneuthur  fel 
plant  bychain,  nid  ewch  chwi  ddim  i  mewn  i  deyrnas  nefoedd.  Pwy 
bynnag  gan  hyny  a'i  gostyngo  ei  hunan  fel  y  bachgenyn  hwn,  hwnw 
yw  y  mwyaf  yn  nhej'rnas  nefoedd."  Fel  hyn  y  byddai  Crist  beuuydd 
3'n  cymhell  yr  ansawdd  hon  ar  ei  ddysgyblion ;  ac  ni  chyfiwynai  ei 
hunan  i  fod  yn  esiampl  iddynt  yn  fwy  nodedig  mewn  dim,  nag  (fel  y 
dywedai  Bacon)  yn  y  chwaer-efeilliaid  yma  o  addfw3'nder  a  gostyng- 
eiddrwydd. "  Dysgwch  genyf,  canys  addfwyn  ydwyf  a  gostyngedig  o 
galon,  a  chwi  a  gewch  orpUwj-sdra  i'ch  eneidiau."  Ond  er  fod  sefyllfa 
gweiuidog  yr  efengyl  fel  hyn  yn  cynuwys  y  cymhelliadau  cryiaf  i 
ostyngeidurwydd,  eto  nid  yw  heb  ei  tbemtasiynau.  Cofiwch  fod 
balchder  yn  agos  ac  yn  dilyn  pob  talentau  a  roddir  i  ddyn.  Ar  y 
cyntaf,  fe  ddichou  fod  y  pregethw-r  yn  wylaidd  ;  y  mae  yn  ieuanc  ;  ei 
swydd  a'i  ddyledswyddau  yn  newydd  ac  anughynefiii  iddo  ;  a'r  meddwl 
yn  teimlo  yn  bryderus  yn  nghylch  ei  Iwyddiant  ynddi.  Ond  y  mae  yn 
bur  bosibl  i'r  teimladau  hyn  golli  yn  fuan,  ae  i  uchder  ysbryd  a  hyfdra 
gymmeryd  lie  gwylder  a  gostyngeiddrwydd.  Ac  y  mae  yn  rhaid  i  ni 
gydnabod  fod  yn  y  swydd  ei  hunan  demtasiynau  i'r  llygredigaeth  hwn  ; 
ac  am  hynj  y  mae  yr  Ysbryd  Glan  yn  gwaJiardd  i'r  "  newyddian  yn  y 
ffydd"  gael  ei  osod  ynddi,  "rhag  iddo  ymchwyddo  a  syrthio  i  ddam- 
nedi<raeth  diafol." 


1020  ATTODIAD. 

Os  bydd  y  pregetliwr  i  ryw  fcsur  yn  effcithiol,  y  mae  yn  sicr  o  enuill 
dylanwad  a  chymmeradwyaeth  yu  mysg  ei  gyfeillion  ;  bydd,  uid  yr 
auwybodus  yu  nuig,  oud  y  duwiol  a'r  doeth  hefyd  yu  ymhoffi  mewn 
daugos  cariad  a  xoliarch  i'r  dyu  ag  y  bydd  cu  lieucidiau  yu  derbyu  ym- 
geledd  ac  adeiladaetli  trwyddo.  Gali  hyu  fod  yu  fagl  iddo.  Ac  os 
meddyliwcli  cliwi  dracbefn  am  waith  ci  swydd  ef,  megis  am  y  dyled- 
swyddau  o  addysgu,  cyughori,  a  cheryddu  rhai  ereill, — y  mae  rbyw- 
betb  yu  y  pcthau  hyu  ag  sydd  brou  yu  ddiarwybod  i  cbwi  yu  creu  y 
drycbfeddwl  am  uwcbafiaeth.  Ac  nid  byuy  yu  uuig,  oud  y  mae 
taleutau  hefyd  yu  perthyu  i'r  weiuidogaeth,  pa  rai  ag  sydd  mewn  bri 
gydil  dyuiou  ;  ac  os  dygwydd  i'r  pregethwr  fod  yu  gyfoethog  yuddyut, 
megis  mewu  gwybodaeth,  ymadrodd,  a'r  cyffelyb,  ac  felly  euuill  iddo 
ei  huuan  sylw  a  chaumoliaeth  y  lliaws — ui  a  ddylem  gofio  yu  y  fath 
amgylchiadau,  fod  yu  bosibl,  hyd  yu  uod  i'r  cyfoeth  hwuw  fod  o 
uiweid  i'w  bercheuog,  a  throi  yu  faeth  i  falchder  ac  yufydrwydd  y 
galou.  Nid  wyf  fi,  pa  fodd  byuuag,  wrth  ddywedyd  y  pethau  hyu,  yu 
ammheu  dim,  am  danoch  chwi,  fy  mrodyr.  Y  mae  rhai  o  houoch,  y 
mae  yu  wir,  dipyu  yu  ieuengach  ua'r  lleill,  a  diammheu  bod  perygl  y 
cyfryw  yu  fwy.  Oud  ar  yr  uu  pryd,  os  ydyut  yu  ieuaiuc  mewu  dydd- 
iau,  uid  ydyut  i'w  hystyried  yu  "  uewyddiau  yu  y  fiydd."  Os  nad 
yvjf  yu  camgymmeryd,  y  maeut  oil  wedi  ymarfer  o'u  mebyd  a  dyled- 
swyddau  crefydd,  a  chwedi  bod  am  flyuyddoedd  yu  driugo  yu  raddol, 
drwy  gwrs  o  ddiwydrwydd  a  llafur,  i'r  lie  y  macnt  w^edi  cyrhaeddyd 
iddo  heddyw,  ac  o  gymmaiut  a  hyuy,  mi  obeithiaf,  yu  fwy  diogel. 
Yr  auwybodus  a'r  dieitlir  i  grefydd,  yu  cael  ei  alw  i  swydd  ueu  waith 
cyhoeddus  yu  uniou  ar  ei  droedigaeth,  yw  y  dyu  tebycaf  o  ymchwyddo. 
Ac  y  mae  gwueyd  hyuy  yu  annoeth  yu  gystal  ac  auysgrythyrol.  I 
ddyu  felly  y  mae  y  cyfnewidiad  mor  fawr,  a'r  gwaith  mor  uewydd  ;  a 
ehyu  i  amser  ei  ddysgu  yu  amgenach,  tuedda  i  roi  gormod  o  fri  ar  ei 
gyflawuiadau  ei  hunau,  ac  i  ymfalchio  yu  ei  dalentau  ar  eu  gwaith  3'u 
ymagor  yu  uyledswyddau  crefydd  :  yu  debyg  i'r  tlawd,  yr  hwu,  wedi 
dyfod  i  gyfoeth  yu  auuysgwyliadwy,  sydd  yu  llawer  mwy  agored  i 
ynfydu  aruo,  ua'r  dyu  a  fagwyd  mewu  llawuder,  ueu  a  fu  ddiwyd  yu 
casglu  dros  flyuyddoedd.  Oud  wedi  y  cyfau,  fy  mrodyr,  y  mae  huuau 
yma ;  ac  yma  y  bydd  efe  hyd  ues  elom  i'r  bedd.  le,  hwyrach,  mai  y 
gelyu  diweddaf  ydyw  ag  y  caiff  y  Cristiou  ueu  y  gweiuidog  duwiol 
wybod  oddiwrth  ei  uerth.  Wedi  i  ddeddfoldeb  wauychu  yu  raddol,  a 
thymhor  chwautau  ereill  dd'od  i  beu,  bydd  huuau  yu  gwiugo  drachefu. 
"  Y  mae  fel  calou  y  cyfau,"  medd  Archesgob  Leightou,  "y  cyutaf  i 
fyw  a'r  olaf  i  farw."  Ymddeugys  weithiau  0  dau  y  peu  gwyu,  yu  yr 
eiddigedd  a'r  anesmwythyd  a  deimlir  tuag  at  rai  ieuengach  yu  y 
gwaith  ;  ac  hyd  yu  uod  pan  fyddo  cenfigeu  a  chydymgais  yu  marw 
mewn  auobaith,  a'r  meddwl  yu  ildio  i  ragoriaeth  taleutau,  y  mae  yn 
chwauuog  i  gofio  drachefu  am  y  flaeuoriaeth  mewu  oedran  a  swydd, 
ac  i  lochesu  syuiadau,  hwyrach,  rhy  aunghymedrol  am  yr  hyu  sydd 
ddyiedus  i  heuaiut  a  pheuUwydui.  Ychydig  a  feddyliodd  ambell  i 
bregethwr,  tra  bu  yn  llafurio  wrtho  ei  huuau,  nad  o  gariad  at  Grist 
yr  oedd  yu  gwueyd  y  cwbl ;  oud  pan  gododd  ereill  i  gydwucyd  ag  cf, 


ATTODIAD.  1021 

JVC  0  hosibl  i  ragori  ariio,  ie  gafodd  wybod  er  ci  ofid  i'r  gwrtlnyyneb. 
"Wedi  yi"  lioll  sel,  fe  brofai  yn  y  diwedd,  po  cawsai  y  drwg  ag  oedd 
ynddo  ei  ffovdd  ei  hnnan,  y  buasai  yn  well  gauddo  i'r  gwaitli  fod  lieb 
ei  wneyd  o  gwbl,  yn  hytracli  nag  iddo  gael  ei  gyflawni  ar  draul 
ei  anrliydedd  ef,  na  tbrwy  godi  arall  mewn  dim  yn  uwch  nag  ef 
ei  Iran.  Oh  !  mor  anhawdd  wedi  y  cyfau  ydyw  meitbrin  y  dymnn- 
iad : — '•  0  na  byddai  boll  bobl  yr  Arghvydd  yn  bropbwydi,  a  rhoddi 
o'r  Arghvydd  ei  Vsbryd  aruyut  ! "'  Ar  yr  un  pryd,  fy  mrodyr  ieuaiuc, 
y  mae  yn  rhydd  i  mi  ddywedyd  yn  hyf  wrtbycb,  am  danom  ni  sydd 
yn  lieneiddio,  mai  ein  "  gobaith  a'n  lla\Yenydd "  ni  ydych  chwi. 
Piliaid  ydyw  "  i  cliwi  gynnyddu  ac  i  niunau  Icibau."  Y  mae  ein 
tadau  wedi  myned  i  ffordd  yr  lioll  ddaear,  ac  yr  ydym  ninnau  yn  eu 
dilyn  liwy  :  ac  fel  y  mae  pryder  ein  meddyliau  am  Iwyddiant  crefydd 
ar  ol  ein  dydd  yn  cynnyddu,  yr  ydym  yn  troi  gydag  awyddfryd  at 
y  weinidogaeth  ddyfodol,  ac  yn  edrych  ar  bob  pregetbwr  ieuauc 
gobeitbiol,  lie  yr  ymddengys  fod  atlirylitb  a  llafur  wedi  eu  heneinnio 
i'r  gwaitb,  gyda  llawenydd  a  mawr  ofal  calon.  0  na  b'ai  eicli  nifer 
yn  llawer  mwy,  a'ch  talentau  yn  llawer  belaetliach  ! 

Ac  yn  y  dymher  yma,  fy  anwyl  gyfeillion,  y  dymunwn  I  eich 
cyngbori  y  fiiuud  lion.  "  Ymdrwsiwcli  oddifewn  ;i  gostyngeiddrwydd." 
Gochelwch  hunanoldeb  fel  eich  gelyn  mwyaf  cyuheuid ;  eich  hunan 
3-dyw — yr  agosaf  atoch — y  parotaf  i'ch  amgylchu,  a"r  mwyaf  dinystr- 
iol  i'ch  defnyddioldeb.  Edrychwch  yn  gyntaf  oil,  na  byddo  balchder  un 
amser  yn  cael  meddiannu  eich  chjchi/mi/g.  Y  mae  y  fatii  beth  yn  bod 
a  hyny,  chwi  a  wyddoch — hunan  yn  ymweithio  mewn  math  o 
freuddwydiou  hyfryd,  ac  yn  llygru  y  galon  a  medd^'liau  gwag  a 
hunan-addolgar.  Fe  wj'r  y  dyn  o'r  goreu,  nad  oes  dim  sylwedd  yn  y 
bodoliad  y  mae  yn  roddi  iddo  ei  hunan  fel  diacon  neu  brcgethwr :  y 
mae  y  dylanwad  mawr  erioed  heb  ei  gael,  a'r  bregeth  hynod  erioed 
heb  ei  chyfansoddi ;  beth  er  hynj',  y  mae  dychymygu  y  peth  yn 
hyfryd.  Ac  wedi  i  falchder  unwaith  fel  hyn  feddiannu  y  dychymyg, 
dyma  fydd  llawer  o  waith  y  meddwl.  Ymddigrifa  yn  y  pethau  nid 
ydynt  fel  pe  byddent.  Y  mae  y  dyn  yn  cael  pleser  wrth  edrych  aruo 
ei  hunan  fel  yn  bod  y  peth  nid  yw — yn  meddu  yr  hyn  na  fedd — ac  yn 
gwneyd  yr  hyn  nis  gwna,  a'r  hyn  nad  yw  yn  debyg  o'i  wneuthur  byth. 
A  chwi  a  ellwch  fod  yn  sicr,  fy  mrodyr,  pa  anrhydedd  bynnag  a 
cnnillwch  chwi  gyda'r  weinidogaeth,  y  bydd  y  dychymygion  a'r  dy- 
muniadau  afreolaidd  yma,  yu  myned  yn  mhell  tu  hwnt  i  ddim  a  gyr- 
haedda  neb  o  honoch  chwi  byth.  Edrych  am  chwaneg  y  mae  balchder 
yn  barhaus.  Bod  fel  Duw  oedd  yr  amcan  gwreiddiol,  ac  y  mae  hyny 
o  hyd  yn  gynnwysedig  yn  merw  ynfyd  y  galon  :  "  Driugaf  yn  uwch 
ua'r  cymylau  ;  tebyg  fyddaf  i"r  Goruchaf." 

Wei,  fy  mrodyr,  ymgedwch  yn  ddyfal  rhag  pob  math  o  ddydd- 
freuddwydion  fel  hyn.  Faint  bynnag  fyddo  grym  eu  swyn,  gwnewch 
gydwybod  yn  wastad  o  ymysgwyd  oddiwrthynt  hwy.  Chwi  a  wyddoch 
na  syiweddolir  byth  mo  honynt,  ac  nad  oes  derfyn  ar  eu  gweithred- 
iadau.  Os  cant  le  yn  eich  myfyrdodau  chwi,  y  maent  yn  sicr  o 
ddyfetha  llawer  o'ch  amser  gwerthfawr,  a  halogi  eich  cydwybodau  a'ch 


1022  ATTODIAD. 

calonau  yn  ddirfawr.  Ac  Oh  !  mor  flin,  -vvGcli  deffro  o"r  gj'farodd  ddi- 
syhvedd  yma,  a  lydd  ymdcimlo  a'ch  gwir  ansawdd  mewu  dyledswydd  ! 
Byddwch  erbyu  liyuy  (yu  debyg  ag  y  mae  Esaiali  yn  dyweyd  am  y 
sychedig  a  freuddwydiai  ei  fod  yn  yfed)  yu  cael  eich  bunain  yn  wag 
a  diffygiol — yr  boll  hwyliau  dycbjanygol  wedi  diflauu  a'cli  gadael,  a'r 
enaid  yn  ymollwng  o  dan  bwys  euogrwydd  ac  anmbariaetb  ei  yufyd- 
rwydd,  beb  awydd  na  nertb  i  un  ymarferiad  ysbrydol. 

Dracbefu,  gwyliwch  rbag  i  falcbdev  ymwtbio  drwy  y  dycbymyg  i'r 
farn.  Nid  wyf  fi  ddim  yn  sicr  nad  yw  yn  bosibl  i'r  fatb  betb  a  byny 
ddygwydd.  Dyn  yn  dymuno  ac  yn  dycbymygu  ei  hunan  yn  rbyw- 
betb  amgen  nag  ydyw,  nes  o'r  diwedd  myned  i  gredu  ei  fod  ef  felly 
mewn  gwirionedd.  Oui  welwyd  ambell  i  swyddog  eglwysig  felly  ;  a 
rbyw  Tvabaniaetb  mawr  yn  ymddangos  rhwng  ei  alluoedd  a"i  ddysgwyl- 
iadau — rbwng  ei  farn  am  dano  ei  bun  a  barn  ei  gyfeillion  am  dano  ? 
Ac  afraid  ydyw  i  mi  ddywedyd  bod  byn  yn  peryglu  anngbysur  yn 
wastad.  Oblegid  y  mae  y  pregetbwr  o'i  clu  ef  yn  teimlo  yn  anes- 
mwytli  a  siomedig  o  eisieu  mwy  o  le,  a  cbydnabyddiaetli  deilyngach 
o'i  dalentau  ;  tra  y  mae  ei  gyfeillion  o'r  ocbr  arall,  yn  gomedd  y  gyd- 
nabyddiaetb  bono  iddo,  ac  yn  barod,  bwyracb,  i  ryfeddu  fod  neb  o'r 
cyfryw  dalentau  yn  dysgwyl  am  y  fatb  betb.  Ac  er  mwyn  beddwch 
yr  eglwysi,  a'ch  cysur  personol  chwi  eich  bunain,  fy  mrodyr,  mi  a 
ddymunwn  i  chwi  gael  eich  cadw  rbag  syrthio  i'r  cyfeilioruad  hwn. 
Na  fydded  i  neb  o  honoch  "  uchel  synied,  yn  amgen  nag  y  dylid 
synied,  eitbr  synied  i  sobrwydd,  megis  y  rhanodd  Duw  i  bob  un  fesur 
ft'ydd."  Ac  yn  wir,  os  barnwch  chwi  eich  bunain  wrth  y  rheol  bon — 
"  mesur  eich  ffydd  "  yu  Nghrist  a'ch  cariad  ato,  y  mae  yn  debyg  nas 
gall  eich  syniad  fod  yn  uchel  iawu  am  dauoch  eich  bunain.  A  phe 
ba'i  gan  rai  o  honoch  helaethach  mesur  o  ras  a  thalentau  nag  ereill 
o'cb  brodyr — mesur  a  "ranodd  Duw''  ydyw  bwnw  ;  nid  oes  genycli 
ddim  ond  a  dderbyniasoch,  na  dim  na  raid  i  chwi  roddi  cyfrif  am 
dano.  Nid  wyf  fi,  cofiwch,  ddim  yn  eich  galw  i  gymmeryd  aruoch 
ddibrisio  eich  bunain  ua'ch  galluoedd,  i  fycbanu  eich  rhinweddau,  na 
mwyhau  eich  difi'ygion  ; — nac  ychwaith  mewn  un  modd,  i  ymddwyn 
yn  wasaidd  ger  bron  eich  cydgreaduriaid  o  ba  sefyllfa  a  graddau 
bynnag  y  byddont.  I'r  gwrthwyneb,  gochelwcb  byny.  Y  mae  yn  an- 
nbeilwng  i  urddas  eich  natur  fel  dynion,  5^n  gystal  ag  i'ch  swydd  fel 
gweiuidogion  yr  Efeugyl.  "  Gallwn  adnabod  y  Cristion  "  (medd  un 
g\vr)  "wrth  byfder  gwylaidd  ei  ymddygiad  a  lledneisrwydd  rhydd  ei 
ymadrodd  yn  mbreseunoldeb  yr  urddasol  a'r  galluog."  Ar  yr  un 
pryd,  fy  mrodyr,  "  ymdrwsiwch  oddifewn  a  gostyngeiddrwydd." 
Byddwch  gryuedig  a  chymmedrol  bob  amser  wrth  fi'urfio  barn  am 
danoch  eich  bunain ;  derbyniwch  gymmeradwyaeth  eich  meddyliau 
i'ch  gweithrediadau  personol,  gyda  llawer  o  eiddigedd  ac  ofn  ;  ac  ond 
odid  fawr,  er  i  chwi  arferyd  gwneuthur  felly,  na  byddwch  chwi  wrth 
beneiddio,  yu  dyfod  yn  fwy  argyboeddedig  o  hyd,  fod  eich  diddymdra 
a'ch  anmberffeithrwydd  tu  bwnt  i  ddim  a  ddarfu  i  chwi  fedru  meddwl 
am  dano  erioed  ! 

Fy  ngair  olaf  i  chwi  ar  byn  ydyw — gwyliwch  bob  amser  na  byddo 


ATTODLVD.  1023 

balchder  ddim  yn  Ih'.^ra  eich  amcanion  g3'da  gwaitli  yr  Arglwydd.  Y 
mae  hnnau  yu  ymweithgar  iawn  yn  y  cylcii  h\Yn,  ac  y  mae  yu  sicr  o 
ddyfod  yu  gymbellydd  i'n  hysgogiadau  yn  gymhwys  i'r  uu  graddau 
ag  y  byddwn  ni  yu  ci  feithrin  ef.  Ar  bob  munud,  yu  nghyfiaAvuiad 
pob  dyledswydd  grofyddol,  y  mae  yn  barod  i  ymwthio  yn  lladradaidd 
I'n  calonan,  a  darcstwng  a  cbymmeryd  lie  pob  cymhelliad  daionus. 
Ac  IX  graddaiT  y  tiyna  yu  y  iiordd  hou,  bydd  pwys  gwirioneddan 
cvefydd,  a  llesbad  ysbrydol  pecbaduriaid  yn  cael  eu  bauugbofio  genycb. 
JNi  byddwch  wrth  barotoi  eicb  pregetbaii,  nac  wrtb  eu  traddodi  i'cli 
igwraudawwyr,  yn  meddwl  end  ycbydig  am  y  petbau  byn.  I'r  g\Yrtb- 
;  wyneb,  cbwi  a  gcwcb  eicb  bunaiu  yn  yr  amgylcbiadau  pwysicaf,  ac 
;  yn  y  cyflawniad  o'r  dyledswyddau  mwyaf  cysegredig,  a'cb  bryd  yu 
llitbro  yu  barhans  at  amcanion  liollol  ■svabauol ;  boddbau  ac  nid 
i  acbub  eicb  gwrandaSvwyr  a  fydd  eicb  ymgais  ;  ac  cud  odid  fawr,  na 
jbydd  eicb  ysbryd,  eicb  iaitb,  eicb  ystumian,  a  boll  nodau  gwabanol 
eicb  bymdrecbiadau,  yn  argyboeddi  pob  dyn  meddylgar,  fod  buuan 
/yn  ymweitbio  oddifewu,  ac  yu  eicb  gyru,  o  leiaf  ar  y  x^ryd  i  geisio  "  y 
1  gogouiant  sydd  o  ddynion  yn  fwy  ua'r  gogouiant  sydd  o  Dduw  yu 
unig."  "Wedi  i  bregetbwr,  fel  byn,  fyned  yu  gaetb  i  glod  dyuion, 
uid  yw  mwyacb,"  fel  y  dywed  nn  ysgrifeuydd,  "  yn  pregetbu  Crist, 
oud  y  mae  yu  pregetbu  ei  liuuau  ;  a  tbrwy  gysegr-ysbeiliad — graddau 
yr  bwn  sydd  bwut  i  ddycbymyg,  y  mae  y  pulpud  yu  troi  i  fod  yu 
cbwareule  (staf/ej  ar  ba  tin  y  mae  ei  wag  ogoniant  ef  yn  ei  arddaugos 
ei  bun  !  "  "  Y  mac  y  geiriau  byn  "  (medd  yr  uu  awdwr)  "  yu  swuio 
yn  aubyfryd  ;  ac  eto  os  edrycbwu  ni  i  ansawdd  y  petb  yn  onest,  ni  a 
gawn  eu  bod  yn  fynyeb  yu  rby  wir.  Wedi  pob  un  o'i  orcbestol 
areitbiau,  gall  y  pregetb^Yr  fod  yn  derbyn  caumoliaetb  ei  wrandaSvwyr, 
cud  y  mac  pob  mola'v^•d  yu  sibrwd  edlivviadau  yn  y  gydwybod.  Ob  ! 
pa  faint  gwell  iddo  ef  a  fyddai  dewis,  yu  bytracb  ua'r  boll  glodydd 
trystfawr  yma,  ddystaw  a  dwfu  edmygedd  oddiwrtb  un  ysbryd  gostyug- 
edig,  pa  un  a  "wraudawai  arno  gydag  astndrwydd,  ac  a  cbalou  yr  bwn 
y  cyft'yrddodd  efe  !— buddugoliaetb  lawer  mwy  nag  ydyw  cyubyrfu 
unrbyw  swm  o  gaumoliaetb  "wag  a  diffrwytb."  Betb  bynuag  a  wueir 
|o  dan  ddylanwad  bunau,  bydd  arogl  bunan  arno  ef.  A  cbwi  a 
fwyddocb  mai  arogl  auesmwytb  ydy\Y  bwnw  3'u  flVoenau  Duty  a  dyuion. 
Ilyd  yn  nod  gydii'r  petbau  mwyaf  cyfiredin,  os  bydd  yu  eglur  fod  dyn 
yn  eu  cyfiawni  yn  unig  er  mwyu  cael  ei  welcd  gau  ddynion,  fe  deifl 
hyny  sarbad  ar  y  cyfau.  Betb  ynte  am  weddio  a  pbregetbu  felly,  fy 
mrodyr  ?  Oni  raid  i'r  fatb  bregetbwr  fod  yn  anugbymmeradwy,  ac 
arogl  ei  ddyledswyddau  fod  yn  drymaidd  ?  0  !  y  fatb  anystyriaetb  y 
mae  y  meddwl  dynol  yn  alluog  iddo  !  Dyu  yn  gwueyd  mawrion 
betbau  Duw,  megis  marwolaetb  y  Gwaredwr,  y  faru,  a  tbrueni 
tragywyddol  ei  gydgreaduriaid,  ie,  0  bosibl  ei  drueni  tragywyddol  ei 
bunan  befyd,  yu  faetb  i  yufydrwydd  ei  galon  !  Y  mae  rbai  yn 
edrycb  ar  bregetbu  fel  dirgelwcb  mawr ; — meddwl  fod  enaid  a  tbragy- 
wyddoldeb  y  naill  ddyn  yu  dibynu  mewn  rbyw  ystyr  ar  air  dyn  arall ! 
Ond  yn  wir  nid  llai  dirgelwcb  ydyw,  fod  y  dyn  bwnw  yn  y  sefyllfa 
bwysig  yma,  yu  gallu  cellwair  a'r  eueidiau  byn,  ac  yn  ceisio,  uid  eu 


1024  ATTODIAD. 

hiacbawcTwriacili  liwy,  oucl  eu  canmoliaeth  a'u  clotl !  Er  na  byddo 
pechadur  yn  cael  ei  acbub,  na  Cliristion  ei  adeUadu  na'i  pysuro  drwy 
ei  weiuidogaetb,  y  mae  efe,  os  d3'gwyddodd  iddo  yn  y  cyllawuiad  o'r 
ddyledswydd  foddbau  ei  bunan,  ac  yn  enwedig  enuill  moliaut  ei  gyd- 
greaduriaid,  wedi  cyrbaeddyd  ei  amcaniou,  ac  yn  dycbwelyd  o  lioni 
dan  ymfenditbio  yu  ei  galon  ci  hun.  "  Yn  wir  nieddaf  i  cbwi,"  medd 
lesu  Grist  am  y  cyfryw,  "  y  maent  yn  derbyn  cu  gwobr."  Nage,  fy 
mrodyr  ;  os  rbaid  yw,  ymfalcbied  y  cyfoetbog  yn  ei  olud  a'i  fawredd, 
a'r  ysgoiaig  yn  ei  w3'bodaetb  a'i  ddysg,  ond  cadwer  ni  yn  ostyngedig 
gydil  sanctaidd  betbau  Duw  !  Gwrfcbwynebwcb  bunan  yn  ei  gynbyrf- 
iadau  cyntaf,  a  byddwcb  ddyfal  i'w  farweiddio  yn  barbaus.  Ac  fel 
cymbelliadau  ycbwanegol  i  wneutbur  byny,  meddyliwcb  am  y  gwyn- 
iau  llygredig  sydd  yn  nglyn  ag  ef,  Y  mae  balcbder  bob  amser  yn 
eiddigus  a  cbenfigenllyd  ;  yn  arwain  ei  bercben  i  fawrbau  ei  bun,  ac 
i  ddirmygu  ereill ;  ac  yn  wastad  yu  gyndyn,  yu  ddigUawu,  ac  an- 
faddeugar.  Ob  !  y  mae  yr  ystyriaetb  fod  eiu  myuwesau  yn  ddar- 
ostyngedig  i'r  fatb  wyuiau  dieflig  a  byu,  ac  yn  enwedig  fod  yn  bosibl 
iddynt  gael  lie  ac  ymarferiad  gyda  pbetbau  sanctaidd  y  weinidogaetb, 
yn  ddigou  i'n  cadw  yn  ostyngedig  dros  ein  boes,  ac  i  edifarbau  mewu 
ilwcb  a  lludw  !  Holwcb  eicb  bunain  yn  ami,  fy  ngbyfeillion.  Edrycb- 
wcb  ar  boil  ymweitbiad  eicb  mynwesau  gyda  llygaid  difrifol.  Y  mae 
geuycb  lawer  i  fod  yn  ddiolcbgai-  am  dano,  a  ilawer  i  ymostwng  o'i 
berwydd  ;  ond  dim  i  ymfalcbio  ynddo.  Os  ydycb  yn  ebelaetb  mewn 
doniau,  ystyriwcb  pa  mor  fycbaiu  ydycb  mewn  gras  a  saucteiddrwydd 
— gymmaint  o  wabaniaetb  sydd  rbwng  y  pregetbwr  a'r  dyn  !  Os 
ydycb  yn  boblogaidd,  meddyliwcb  pa  byd  y  peri  eicb  poblogrwydd  ? — 
pa  wertb  sydd  yuddo  yn  mbellacb  na  cbyfleustra  i  wneutbur  daioni  ? 
A  ydycb  cbwi  yn  sicr,  mai  nid  i'cb  gwallau  fel  pregetbwyr,  yn  bytracli 
nag  i  ddim  riiagoriaetb  sydd  arnocb,  y  mae  eicb  poblogrwydd  i'w 
briodoli  ?  Dilys  ydyw,  pa  fodd  bynnag,  fod  y  lliaws  yn  fynycb  yn 
ddigon  drwg  eu  cbwaetb  a  cbyfeiliornus  eu  syniadau  yn  y  mater  yma; 
y  mae  eu  canmoliaetb,  fel  y  dywedai  rbyw  un,  yn  gyifelyb  i'r  afon,  yr 
iion  sydd  yn  carlo  petbau  ysgafn  a  cbwyddedig  ar  ei  bwyneb,  ond  yn 
boddi  yr  byn  sydd  drwm  a  sylweddol.  Pa  fodd  bynnag,  fy  mrodyr, 
cymdoitbaswcb  cbwi  lawer  a  Duw  ;  ceisi^Ycb  yn  ddifrifol  at  wneutbur 
daioni.  Y  segur-ddyn  gwamal  yn  y  pulpud,  nad  yw  yu  gwneyd  dim, 
nac  yn  meddwl  am  wueyd  dim  i  bwrpas,  ac  felly  yn  aros  o  byd  yn 
ddibrofiad  o'i  wendid  ei  bunan  ac  o  bwys  y  gwaitb — bwnw  y w  y  tebycaf 
o  fod  yn  bunan-dybus,  ac  o  ymfalcbio  ar  ei  ritb  gyflawniadau.  Pan 
aetb  Job,  cbwi  wyddocb,  i  boni  tipyn  gormod  yn  y  wedd  yma,  y  ffordd 
a  gymmerodd  Duw  i'w  ddwyn  ef  i  adnabod  ei  bunan  oedd  galw  arno 
i  wneyd  rbywbetb,  mewn  trefn  i  brofi  ei  bouiadau  :  "  A  oes  i  ti  fraicb 
fel  Duw,  neu  a  Avnei  di  darauau  a'tb  lais  fel  yntau  ?  "  "  Grwasgara 
gynddaredd  dy  ddigofaint ;  ac  edrycb  ar  bob  balcb,  a  tbafl  ef  i  lawr. — 
Yna  befyd  myfi  a  addefaf  i  ti,"  &c.  Ac  yn  fuau  fe  ddaetb  y  creadur 
i  waeddi,  "  Gwael  ydwyf,  betb  a  atebaf  i  ti  ?  mi  a  osodaf  fy  Haw  ar  fy 
ngenau."  Felly  cbwitbau,  fy  mrodyr,  gwnewch  rywbetb,  cyn  suu  am 
fod  yu  bregetbwyr  mawr.      Agorwcb  i  ui  yr  Ysgrytbyrau  ;   bydded 


ATTODIAD.  1025 

goieuiii  a  nerth  yn  dilyn  eicli  gweiuidogaeth,  hyd  ues  bj'ddo,  nid 
gewyuau  eich  gwrandawwyr  yn  unig,  ond  cu  cydwybodau  yn  teimlo 
ac  yn  gorfod  addef  eich  nertb.  Cedwcb  y  rhai  a  wraudawaut  arnoch  ; 
o  leiaf,  ceisiwch  at  byny  yn  ddifrifol.  Ac  yr  ydwyf  fi  yn  sicr,  beth 
bynnag  arall  a  cuuillwch  cbwi  yn  yr  ymdrech  yma,  yr  ennillwch  cbwi 
y  profiad  hwn — "  gwael  ydwyf — anwybodus  ydwyf — tywyil  a  di- 
nerth  :  "  ac  fc  fydd  gorsedd  gras  yn  werthfawr  yn  eich  golwg  a  phob 
teimlad  balcbaidd  yn  annioddefol  i'ch  meddyliau.  Ond  ni  a  adawn 
byn  i  fyned  rhagom  at  sylw  arall : — 

B.  "  Fy  mrodyr  anwyl,  na  chyfeiliornwch  "  trwy  Ysgafnder  ysbryd. 
Y  mae  Gweinidog  yr  Efengyl  i  fod  yn  ddyn  difrifol  a  phwysig.  "  Hen- 
uriad"  y  gelwir  ef,  ac  yn  mhob  man  y  sonia  yr  Apostol  am  ei  gym- 
hwysderau  swyddol  ef,  nid  yw  yn  annghofio  y  petbau  byn.  "Ehaid 
i  esgob  fod  yn  ddiargyhoedd  " — yn  "  wyliadwrus  " — yn  '-sobr"  yn 
"weddaidd."  "Hwn"  (medd  un  awdwr)  "  ydyw  y  cymhwysder 
cyutaf  y  lleferir  am  dano  gan  Paul,  ac  y  mae  y  cyntaf  y  lleferir  am 
dano  gan  y  byd."  Y  mae  rbai  o'r  geiriau  a  ddarllenir  yn  y  Beibl 
Cymraeg,  "  gwyliadwrus,"  "  sobr,"  "  gweddaidd,"  &c.,  a'u  cymmeryd 
bwynt  o'r  gwahanol  gyfieitbiadan  Seisonig  o'r  Testament  Newydd  yn 
darllcn — "  twym-frydig  " — "  pwyllog  " — "  gwylaidd  " — "  dianllad  " — 
"sobr" — "  onest-ymwisgiad  "  ac  "  ymddygiad  da."  A  tbebyg  ydyw 
fod  yr  ymadroddion  yn  golygu — dyn  syml  o  feddwl  ac  o  ymarweddiad. 
Dyn  ag  na  byddo  im  nwyd  lygredig  yn  ymddangos  ynddo,  mewn  trem 
na  gair,  diwyg  nac  ymddygiad.  Yr  ydym  ni  yn  gyffrediu  yn  arfer  y 
gair  "  sobrwydd  "  mewn  cyferbyniad  i  un  o'r  petbau  ag  sydd  wrtb- 
wyneb  iddo,  sef  y  coeg-ddigriiwch  a'r  chwertbiniad  ynfyd,  A  di- 
ammeu  fod  tymber  felly  yn  bollol  anngbyson  a"r  ansawdd  meddwl  yr 
bon  y  mae'r  Apostol  yn  gofyn  am  dani  yn  ngwr  Duw.  Un  "  twym- 
frydig  "  {orovc)  ydyw  ef  i  fod.  A  beth  yw  byny  ?  "  Gravity  "  (medd 
Vmet)  "  yn  ol  tarddiad  y  gair  ydyw  y  graddau  mwy  neu  lai  o  bwysau, 
gyda  pba  un  y  mae  rbyw  acbos,  ystyriaetb,  neu  ddrwg,  yn  dirwasgu 
ar  y  meddwl.  Yn  y  bywyd  allauol  a'r  ymddygiadau,  y  mae  yn  cyn- 
nwys  yr  oil  o'r  petbau  byny  ag  sydd  yn  arddangos  fod  dyn  o  dan  bwys 
rbyw  feddwl  mawr,  neu  fawr  gyfrifoldeb."  Un  felly  ydyw  gweinidog 
yr  Efengyl,  ac  felly  y  dylai  ymddangos.  Pan  y  gosodwyd  ynddo  Air 
y  cymmod,  fe  ro'wd  meddyliau  trymion  o'i  fewn  ef !  Y  mae  Duw  yuo 
wedi  sylweddoli  ei  bunan  yn  ei  briodoliaetbau  gorucbel :  colledigaetli 
pecbadur,  a  pbetbau  mawrion  y  byd  anweledig,  oil  yn  banfodi  yn  ei 
ddirnadaeth  ef.  Y  mae  efe  wedi  ymgymmeryd  a  scttlo  yr  ben  gas 
rbwng  Duw  a'i  greadur,  a  pba  un  bynnag  ai  llwyddo  ai  afiwyddo  a 
wna,  y  mae  y  canlyniadau  yn  ofuadwy  a  pbwysig !  Nyni  a  allwn  fod 
yn  sicr,  gan  byny,  bob  amser  ag  y  byddo  gweinidog  yr  Efengyl  yn 
amgyffred,  le,  ond  ycbydig,  am  ogoniaut  ei  genadwri,  a'i  galon,  yn  y 
teimlad  o  bwysigrwydd  ei  gyfrifoldeb,  yn  dybeu  am  yr  iawn  ansawdd 
i'w  tbraddodi,  nas  gall  efe  lai  na  tbeimlo  ei  bunan  o  dan  bwysau 
rbyw  feddwl  mawr  a  tbrwm  ;  ac  fel  Paul,  bydd  yn  barod  i  waeddi, 
"  Pwy  sydd  ddigouol  i'r  petbau  byn  !  "  Ac  vn  wir,  am  y  dyn  nad  yw 
3t 


102G  ATTODIAD. 

yu  teimlo  felly,  o  leiaf  i  vyw  raddau,  y  mao  yn  hollol  annghymwj's  i 
ymyryd  u'r  fatii  bethau. 

Chwi  gofiwcli,  fy  mrodyr,  nad  oes  dim  mwy  o  ysgafuder  yn  bod,  iia 
\fi'ni/i(>  di/ri/irch :  ymddangos  yn  ddifrifol  yn  lie  bod  felly  mewn  gwir- 
lionedd.  "  Y  mae  yn  eglur  "  (medd  yr  awdwr  uchod)  "fed  difrifwch 
allanol  yn  wir  a  cliymmerad\Yy  yn  unig  cyn  belled  ag  y  mae  yn 
cyfateb  i  ddifrifwch  tumewuol,  yr  bwn  sydd  yu  gyunwysedig  mewn 
profiad  o'r  cyfrifoldeb  pwysig  ag  yr  ydym  dauo."  A  thybygem  y 
gallem  ninuau  ychwanegu  gair,  a  dywedyd, — mai  cyn  belled  a  hyny 
yn  unig  y  bydd  cysondeb  a  pharhad  yuddo  hefyd.  Tra  na  byddo  dyn 
end  ffugio  difrifwch  yn  unig,  y  mae  yn  abl  i'w  wisgo  ac  i"w  ddiosg  of 
bob  yu  ail.  Ac  yu  wir,  y  mae  yn  dueddol  o  wneutliur  liyny  liefyd : 
oblegid  nid  y  dyn  ydy w,  ond  y  gochl  sydd  am  dano  ef ;  ac  ar  ol 
ymddiosg  o  lioui  y  mae  y  dyn  yu  ymddangos  yr  hyn  yw.  Ond  am  y 
gwir  betb,  lie  bynnag  y  byddo,  megis  ag  y  mae  yn  sicr  o  dori  allan  o'r 
galon  i'r  ymddygiad,  felly  hefyd  y  mae  yu  sicr  o  lywodraethu  yr  ym- 
ddygiad  yu  wastadol.  Oblegid  dyma  yw  y  dyn.  Os  bydd  y  pregethwr 
mewu  gwiriouedd  yu  ddifrifol  yu  y  pulpiid,  bydd  yu  anmhosibl  iddo 
fod  yn  oferwr  gwamal  yn  y  goruel,  nac  mewn  uu  cylch  arall.  Ni  a 
allwu  ddysgwyl  y  bydd  dwysder  ei  ysbryd  yu  cymedroli  ei  holl  ym- 
jddygiadau,  a  hyny  bob  amser  ac  yu  mhob  man.  Ni  cheir  mo  hono  ef 
lyn  siaradwr  mawr,  yu  chwertliwr  mawr,  nac  yu  daerwr  mawr.  Bydd 
Jei  wisg  yu  syml ;  ei  atebion  yu  bwyllog;  ei  eiriau  yn  auaml,  a'i  arafwch 
•yn  hysbys  i  bob  dyn.  Dyma  y  peth  y  mae  y  byd  yn  dysgwyl  eich 
cael  chwi,  frodyr,  Y  mae  llawer  o  bobl  yn  analluog  i  ddyweyd 
wrtbych  paham  y  mae  balchder  ac  ysgafnder  yn  fwy  gwrthun  mewn 
pregethwr  uag  mewn  dyuiou  ereill  yu  gyffredinol,  ond  y  mae  rhyw 
ymsyniad  yu  mhob  dyn  er  hyuy  mai  felly  y  mae  y  peth  yn  bod.  Y 
cyfryw  ydyw  rhwymedigaethau  Gweinidog  yr  Efengyl  i  fod  yu  sobr, 
fel  y  mae  dyuion  yu  gylfredinol  cyn  ei  aduabod  ef,  yu  c,ymmeryd  yu 
gauiataol  mai  uu  felly  ydyw  ;  pair  ei  bresenuoldeb  yu  ami  osteg  mewn 
cymdeithas,  megis  pe  byddai  pawb  yn  penderfyuu  uas  gall  lai  ua'u 
bod  yu  ugwydd  dyn  difrifol.  Y  mae  y  Proffesydd  Viuet  yn  sylwi — 
"  fod  ei  ddifrifwch  yu  achlysur  i  im  o  brofedigaefchau  gweinidog  yr 
Efengyl — yu  creu  math  o  ddieitbrwch  rhyngddo  ef  a  dyuion  ereill." 
"  I  lawer  o  bobl"  (meddai),  "  y  mae  efe  megis  cyunrychiolydd  yr  ochr 
dywyll  o'r  bywyd  dyuol.  Y  mae  y  gweinidog  bob  amser  fel  yn  dwyn 
ar  gof  iddynt  ddiwedd  eu  gyrfa.  -  Y  mae  ei  fywyd  ef  ei  hunan  yn  ddi- 
frifol. ac  y  mae  difrifoldeb  yu  wastad  yn  ymylu  ar  dristwch  ac  alaeth." 
Ond  wedi  y  cwbl,  y  mae  yu  rhaid  i  ni  gyduabod  fod  i  bregethwr  ei 
demtasiyuau  neillduol  i  ysgafnder — temtasiyuau  ua  wyr  y  lliaws  ond 
ychydig  am  danynt.  Wedi  bod  am  ddyddiau  lawer  yn  y  llafnr 
poeuus,  yu  darlleu  ac  yu  ymguro  am  wybodaeth,  y  mae  yu  profi 
jgollyngdod  i'w  fyfyrdodau  yu  beth  hyfryd  iawn ;  ac  yu  ei  oriau 
piamddeuol,  pan  y  mae  ei  ysbrydocdd  palledig  yn  adfywio  yu  nghym- 
jdeithas  ei  gyfeillion,  y  mae  yn  bur  bosibl  iddo  gael  ei  fradychu  yn 
jaml  i  ormod  o  ysgafnder  a  chellwair.  Ac  heblaw  hyuy,  os  bydd  dim 
rhagoriaeth  ar  ddyn  fel  pregethwr,  y  mae  yu  rhaid  y  bydd  efe  yn 


ATTODIAD.  1027 

meddu  m^'y  na  pliob  nn  o  alluoedd  —  bywiogrwydd  dycliymy,!:?  a 
ffraetbder  ymadrcdd.  AVel,  y  roae  ningl  iddo  yn  y  pethau  hyu 
drachefu  ;  ac  y  mae  yn  bur  bosibl  iddyut  gael  cu  troi  i  wasanaeth 
llygredigaeth,  ac  i  wncyd  eu  percbenog  yn  fwy  galluog  ar  yr  ymadrodd 
ffol  a"r  coeg-ddigrifwcb.  Ac  nid  anfyuycb,  y  mae  yn  ofuns,  y  gwel- 
wyd  yr  un  taleutan,  pa  rai,  tra  byddai  y  pregetbwr  yn  y  pulpud  a 
wasauaetbeut  i  bortbi  defosiwn  y  gynuulleidfa,  ond  ar  ol  byny,  mown 
cj'lcboedd  gwahanol  a  llai  cyboeddus,  yn  cael  eu  defuyddio  i  bortbi 
digrifwcb  rby  lygredig  a  gwag.  Fy  mrodyr,  ni  ddylai  y  petbau  byu 
fod  felly.  Ac  y  mae  yn  sier  y  dylem  fod  ar  ein  gwyliadwriaeth  ;  ac 
yn  fwy  felly,  os  yw  ein  tymberau  naturiol  yn  dueddol  i'n  bradycbii 
i'r  gormodedd  yma.  "  Gwyliwn  a  byddwn  sobr."  Gwyliwn  ar  bob 
teimlad,  yn  enwedig  y  digrifol.  Gwyliwn  ar  bob  aelod,  yn  enwedig  y 
tafod.  Gwyliwn  bob  amser,  ac  yn  enwedig  yn  ein  boriau  bamddeuoi. 
Gwyliwn  yn  mbob  amgylcbiad,  ac  yn  enwedig  yn  nbai  ein  cyfeiilion 
ac  yn  ngbymdeitbas  ein  gilydd.  Dylem,  y  mae  yn  wir,  yn  yr  am- 
gylcbiadau  byn,  ocbelyd  x^ob  tymber  anngbyfeillgar — yr  ymddangos- 
iad  a'r  sobrwydd  gwneutbur ;  ac  o'r  ocbr  arall,  bod  yn  ofalus  ua 
byddo  ein  sirioldeb  na'n  cyfeillgarwcb  ddim  yn  cael  eu  carlo  i  ysgafuder 
a  gormodedd."  "Y  mae  arahedd  eglwysig  (Ecclesiastical  Jocidariti/)'' 
medd  un  awdwr,  "  mewn  rbai  gwledydd  wedi  myned  yn  ddiareb.  Nid 
oes  un  alwedigaetb  yn  carlo  cymmaint  o  cbwedlau ;  nac  yv  un  yn 
mcddu  cymmaint  o  bouynt  i'w  carlo  a'u  badrodd  ag  sydd  gan  yr 
offeiriaid."  Cbwi  gofiwcb,  fy  mrodyr,  fod  yn  bosibl  i  ysgafuder  yni- 
lusgo  gyda  ni  i'r  pulpudau.  Weitbiau  ymddengys  yn  mater  y  bregetb, 
ac  weitbiau  yn  y  dull  o  ymdrin  ag  ef :  wedi  anobeitbio,  bwyracb,  am 
ddeffro  un  teimlad  gwell  yn  mynw^esau  ein  gwraudawwyr,  yr  ydym  yn 
cael  ein  temtio  i  weitbio  ar  eu  teimladau  digrifol  bwy.  Ond  y  mae 
byn  yn  bollol  annbeilwng  i  ddifrifwcb  y  pulpud.  "  Gravity,  yr  bwn 
yn  ol  tarddiad  y  gair  sydd  yn  carlo  pwys  meddwl  mawr,  neu  acbos 
mawT,  nid  yw  yn  cenbadu  iddo  ei  bunan — nid  yw  yn  cenbadu  i  ystyr- 
iaetb  ei  wrandawwyr  i  gael  ei  dyuu  oddiwrtb  y  meddwl  bwnw  gan 
feddyliau  ereill  o  lawer  llai  o  bwys,  neu  bwyracb  o  ddim  pwys  gyda 
golwg  ar  amcan  pregetbu ;  y  mae  yn  mawr  ddymuno  ein  dyddori,  oud 
bytb  ein  difyru,  a  llawer  llai  cynbyrfu  yn  ein  meddyliau  ddim  tebyg  i 
niweidiol  neu  balogedig  ysgafuder.  Y  wen  fwyaf  ddiniwed,  byd  yn 
nod  yr  bon  na  cbeuid  allan  gan  yr  yraddyddan  mwyaf  crefyddol,  nid 
yw  ddiniwed  mewn  lie  o  addoliad  ;  fy  meddwl  wrtb  ddyweyd  byn  yw, 
nad  yw  y  pregetbwr  ddim  yn  ddiniwed  yn  ei  waitb  yn  cynbyrfu  y 
wOn  bono.  Nid  yw  natur  y  ddau  waitb  ddim  yn  gyfl'elyb.  Y  mae 
rbywbetb  mwy  yn  y  gwasanaetb  cj'boeddus  nag  yn  yr  ymddyddau 
mwyaf  crefyddol : — lie  cysegredig,  a  cbynnulleidfa  sanctaidd  ;  addol- 
iad— o'r  bwn  y  mae  y  bregetb  yn  rbau,  ac  o  nodweddiad  pa  un  y  mae 
yn  cyfranogi.  Y  mae  yr  boll  gynbyrfiadau  befyd  yn  beintus,  ac  yn  ym- 
wasgaru  yn  wefreiddiol  mewn  cynuulleidfa,  gan  gryfbau  ac  ycbwanegu 
tra  y  maent  yn  eu  lliosogi  eu  bunain.  Yu  mba  betb  gan  byny,  y 
diwedda  y  cynbyrfiad  o  ysgafuder  ?  A  pba  betb  yw  y  deml,  a  pba 
betb  yw  yr  awr  pa  un  a  gysegrwyd  genym  i  addoli,  yn  yr  bon  yr 


1028  ATTODIAD. 

yclym  yn  cofio  ddarfod  i  iii  clnverthiu  ?  NiJ  wyf  yn  tybied  bwriad  o 
du'y  prcgetbwr  i  wueyd  i'w  wraudawwyr  cbwerthiu  ucu  wcnu  ;  dim 
ond  ei  rybuddio  ef  i  wylio  ar  ei  ymadroddion  fel  na  byddo  i'r  efl'aitli 
Lou  gymmeryd  lie  beb  yu  waetbaf  iddo."  D.ymunwu  i  cbwi  ystyried 
y  syhvadau  byu :  yr  ydwyf  yu  baruu  fod  yuddyut  lawer  o  deilyugdod. 
Er  uas  galhvu  ammbeu,  y  mae'u  ^vir,  ua  -vvelsom  ui  yu  Ngbymru 
weitbiau,  ryw  fatb  o  cbwertbiu-crio  luewu  addoliad,  cwbl  wabauol  yn 
ei  natur  i'r  ysgafuder  yma.  Enaid  yr  addolwr  megis  yn  ymloni 
yuddo  ;  llaweuydd  wedi  ei  nawseiddio  a'i  gyd-dymlieru  :l  dwysder 
duwiol,  yn  ymddangos  yu  ei  wynebpryd ;  ac  fel  yr  baul  yu  tywynu 
trwy  y  gwlaw,  yu  bur  ddymuuol  i  edrycb  aruo.  Ar  yr  uu  pryd,  petli 
arail  yw  yr  arferiad,  ac  yu  euwedig  amcauu  gyru  y  bobl  i  cbwertbiu, 
Ac  OS  oes  rbyw  gymmaiut  o  wirionedd  a  tbeilyugdod  yu  y  dyfyuiadau 
uebod,  uis  gallaf  fi,  o'm  rban  fy  buuau,  lai  ua  meddwl  uad  oes  gau  fy 
ugbyd-geuedl  trwy  Dde  a  Gogledd  Cymru  yu  eu  Capelydd  a"u  cym- 
maufaoedd  lliosog,  daitb  fawr  i'w  cberdded  cyu  y  cyrbaeddaut  yr  boll 
astudrwydd  a'r  difrifwcb  byny  ag  sydd  yu  gweddu  i  addoliad  Duw. 
Oud  betb  bynnag  am  byny,  fy  lurodyr  ieuaiuc,  cauiatewcb  i  mi  yn 
awr  eicb  cyngbori  cbwi  i  fod  yn  sobr.  Yu  y  pulpud,  ac  ar  lawr,  bydd- 
wcb  sobr.  Bydded  eicb  pregetbau  yu  ddifrifol  yu  eu  mater  a'u 
bamcau,  ac  jn  eu  biaitb  a'u  bysbryd.  Ac  byd  y  mae  yuocb  befyd, 
bydded  eicb  ymddyddauiou  a'cb  ymddygiadau  yn  nabob  cyfeillacb 
neillduol,  yn  gyfryw  yu  yr  ystyr  yma,  ag  a  baro  y  bydd  yu  weddus  ac 
yn  bawddi  cbwi,  a  byny  bob  amser,  ac  ar  uurbyw  fuuud,  i  gyfodi  o 
gauol  eicb  sirioldeb  i  addoli,  neu  i  gyiiawui  dyledswydd  grefyddol. 

4.  Y  mae  eto  ysbryd  cyfeiliornus  i'cb  cyfeirio  ato,  gwrtbwyneb 
mewn  rbyw  ystyr  i'r  uu  blaenorol,  oud  llawn  mor  niweidiol  i  bregetb- 
-vvr— sef  yr  ysbryd  neu  y  dymber  yr  bou  a  gyfansoddir  gan  ddnvg- 
naivscdd,  neu  mvydau  jJoetJiion  ac  annrihriindeitliusgar  eiu  uatur.  Y  mae 
vr  Apostol,  cbwi  a  wyddocb,  yu  gofyu  dyn  o  ysbryd  tymberus  i  wein- 
idogaetb  yr  Efeugyl;  ie,  rhaid  i  esgob  fod  felly,  Nis  gall  neb  o 
dymberau  gwabanol  fod  yn  esmwytb  a  defuyddiol  yu  y  fatb  swydd. 
Y  mae  y  dynion  byuy,  pa  betb  bynuag  a  fyddo  eu  taleutau,  y  rbai  y 
mae  eu  uwydau  yn  gryfacb  ua'u  doetbiueb — dyniou  croeu-deneu, 
parod  ar  bob  acblysur  i"  dramgwyddo,  ueu  ddyniou  digllawu  ac  an- 
faddeugar  eu  bysbryd— gwrtbuysig  a  cbyudyu  am  eu  ffordd  eu  bunain, 
— y  mae  dyniou  felly,  meddwu,  pa  betb  b'yuuag  fyddo  eu  cymbwys- 
derau  ar  gyfrifon  ereill,  os  bydd  y  petbau  byu  yn  ymddaugos  yu- 
ddyut yn  fwy  cyunwyuol  a  bynod  ua  cbyfi'rediu,  yn  ddyniou  bollol 
anngbymwys  i  weinidogaetb  yr  Efeugyl.  Kbaid  i  wr  Daw  fod  yn 
ddyu  0  dyruber  beddycblawu  a  dioddefgar.  "  Nid  yu  gyudyu,  uid  yn 
ddigllawn,  uid  yn  darawydd  :  "  oud  i'r  gwrtbwyneb,  '^  yn  diriou,  yn 
auymladdgar,  yu  earn  claioni,  yu  sobr,  yu  gyfiawu,  yn  sanctaidd,  yn 
dymberus."  Y  mae  duwioldeb,  y  mac  yn  wir,  yn  rbyddbau  pawb  o'i 
pbercbenogiou  oddiwrtb  lywodraetb  y  gwyniau  llidiog  ac  afreolaidd 
yma :  ond  betb  er  byny,  gallant  fod  yn  fagl  i  ambell  uu  duwiol ;  ac 
yn  gymmaint  o  fagl  iddo,  bwyvacb,   fel  y  dylai  ymgadw,  a  cbael  ei 


ATTODIAD.  1029 

gadw  0  swydJau  eglwysig,  yn  ac  enwedig  o  weiniclogaeth  y  Gair.  Ac 
yn  wir,  pan  fyddo  pregethwr  yn  cael  ei  faglu  gan  ei  dymherau  drwg, 
ond  odict  fawr,  ie,  serch  iddo  fod  yu  ddyn  da,  os  caiff  ond  tipyu  o 
dymhor  gyda'r  weinidogaetb,  na  wel  cfe  ci  huuan  yn  amddifad  o 
sercliiadau  ei  gyfeillion,  ac  wedi  goroesi  ei  gvsur  a'i  ddefnyddioldeb  i 
fesur  mawr.  Kis  gall  lai  ua  bod  felly  dybygid.  Os  bydd  ef  yn  wastad 
y  cyntaf  i  foni,  a'r  anbawsaf  i'w  adgyweirio, — ei  ddull  bob  amser  yn 
feistrolaidd — ei  ciriau  yn  irllawn  a  bygytbiol,  a'i  d(3n  yn  anynad  a 
blin — OS  bydd  pob  gradd  o  ■n'rthwynebiad  oddiwrth  ereill  yn  dram- 
gwydd  iddo,  ac  yn  annioddefol  i"w  deimladau,  a  pbob  syniad  croes  i"r 
eiddo  ef  ei  biinan  yn  aungbymmeradwy,  ac  yn  cael  naill  ai  ei  basio 
beibio  gyda  diystyrwcb,  neu  ynte  ei  ateb  gyda  gormod  o  cliwerwder  a 
digofaint — nis  gall  lai,  meddwn,  na  bydd  ymddygiadau  annbymerus 
o"r  fatli  yma  yn  ngweinidog  yr  Efengyl,  yn  dra  niweidiol  iddo  ef  ac 
i'w  weinidogaetb.  Y  mae  pregetbwr  wrtb  ei  swydd  i  fod  yn  dangnef- 
eddwr — "  efeiigylu  tangnefedd  "  yw  ei  waitb.  Ac  os  yw  yn  ddyled- 
swydd  ar  Gristionogion  yn  gyfifredinol,  y  mae  rbwymau  arbenig  arno 
ef — rliwyman  yn  cyfodi  oddiwrtb  natur  ac  amcan  ei  weinidogaetb.  i 
dynu  oddiwrtho  '•  bob  cbwerwedd,  a  Hid,  a  dig,  a  llefain,  a  cbabledd, 
gydii  pbob  drygioni  ;  "  ac  "  os  yw  bosibl,  byd  y  mae  ynddo  ef,  i  fod 
yn  beddycblawn  a  pbob  dyn."  Sefyllfa  brofedigaetlius  yw  ei  sefyllfa, 
y  mae  yn  rbaid  addef.  Ac  o'm  rhan  fy  bnnan,  bawdd  genyf  gredn 
mai  0  berwydd  fod  tymber  afrywiog  a  nwydau  poetbion  mor  groes  i 
wir  ysbryd  ei  swydd,  ac  mor  ddiuystriol  i'w  Iwyddiant  ynddi,  tra  ar 
yr  un  pryd  y  mae  yn  nglyn  a  bi  fyrdd  o  acblysuron  ag  sydd  yn  tueddu 
i'w  cyffroi  bwy  yn  ei  fynwes  ef,  y  mae  yn  cael  ei  rybuddio  mor 
bendant  i'w  gocbelyd.  "  Nid  yn  gyndyn,  nid  yn  ddigllawn,  nid  yn 
darawydd."  Byddwcb  sicr,  fy  mrodyr  ieuainc,  fod  y  dymber  wrtb- 
wyneb  i'r  petban  byn  yn  hollol  angenrbeidiol  i  weinidog  yr  Efengyl. 
Ac  fel  y  byddo  belyntion  yr  eglwysi  yn  dyfod  i  bwyso  yu  drymacb  ar 
eicb  bysgwyddau,  a'cb  ymdrafodaetb  a  pblant  dynion  yn  ycbwanegu, 
cnwi  gewcli  brofi  byny  befyd.  Yr  j'dym  yn  cael,  byd  yn  nod,  y 
propbwydi  sanctaidd  eu  bunain  yn  metliu  dianc  heb  gyfeiliorni  yn  y 
mater  bwn.  Yr  oedd  profedigaetbau  ei  swydd  yn  terfysgu  cymmaint 
ar  ysbryd  yr  ben  Jeremiab,  fel  y  dymunasai  fod  erioed  beb  ei  eni— ei 
fam  yn  fedd  iddo,  a'i  cbrotb  yn  feicbiog  arno  bytb  !  "  Mi  a  aetbum 
yn  cbwerw  yn  angerdd  fy  ysbryd,"  meddai  Ezcciel.  A'r  un  modd  am 
Moses,  y  llareiddiaf  o'r  boll  ddynion  oedd  ar  wyneb  y  ddaear,  eto  y 
mae  bwnw  yn  mbrofedigaetbau  llymiou  ei  swydd,  a  byny  fwy  nag  un- 
waitb,  a'i  ysbryd  yn  cytbruddo  ynddo,  ton  ei  eiriau  wrtli  Dduw  yn 
rby  rwgnacblyd,  ac  yn  cynnwys  gormod  o  ddigofaint  a  cbwerwder 
tuag  at  ddynion  ;  ac  o'r  diwedd  y  mae  yr  Arglwydd  yn  digio  wrtbo 
am  byny.  Y  mae  yr  esiampl  yn  llawn  o  rybudd.  I'n  golwg  ni,  nid 
oedd  coll  y  g\vr  dnwiol  oud  bycbau  yr  amser  bono,  a  digon  esgusodol 
o  dan  y  fatb  amgylcbiadau.  Ond  os  cymmerwn  betbau  yn  y  golj'giad 
bwuw,  y  mae  byny  yn  ein  dysgu  i  gredu  fod  yr  ymddifadrwydd  o  iawn 
dymber,  ar  cynbyrliad  lleiaf  o  falcbder  a  drwg-auwydau  mewn  dynion 
agos  at  Dduw,  yn  cnwedig  pan  yn  gweitbredu  yn  ei  enw  a  cbyda'i 


lOoO  ATTODIAD. 

ficlios  ef,  yn  clra  plaecbadurus  yu  ngolwg  yr  Arglwydd.  Gwyliwcli  y 
brofedigaeth  yma,  fy  mrodyr,  fe  all  fod  yu  oclieuaid  i  cliwi  ar  ol  liyny  : 
ie,  megis  ag  y  bu  gyda  Moses,  gellwcb  gael  eich  galw  i  gofio  am  daui 
■vvrtli  farw. 

Ymdrechfa  galed  yw  gweiuidogactli  yr  Efengyl  i'r  difrifol !  Ac 
oblegid  byny  ni  a  ddylem  fod  yn  fwy  gwyliadwrus  ar  ein  tymbcrau,  ac 
edrvch  o  ba  ysbryd  y  byddom  wrtli  oi  cbyflawni.  "  Y  rliai  a  ymad- 
awaut  a'r  gyfraitb,  a  ganmolant  yr  anunwiol,"  medd  Solomon  ;  "  ond  y 
neb  a  gadwant  y  gyfraitb,  a  ymladdant  a  bwy."  Y  mae  gweinidog  yr 
Efengyl  yu  ymladdwr  wrth  ei  swydd.  Y"n  y  pulpud,  ac  ar  lawr, 
"  ymladd  "  yw  ei  waitb  ef.  Ymladd  a  cbyfeiliornadau  yu  y  farn,  ac  a 
llygredigaetbau  yn  ngbalonau  a  buclieddau  ei  wrandawwyr.  Ac  ni  a 
ailwn  ddyweyd  bwyrach,  beb  ofui  camgymmeryd,  fod  ei  berygl  oddi- 
wrtb  wyniau  poetbion  ei  natur  brou  yn  gyfartal  a'i  ddifrifoldeb  yn 
yr  ymladdfa.  Os  ydyw  yn  selog  o  blaid  y  ffydd,  y  mae  ei  wyniau 
cnawdol  yn  barod  i  ymgymmysgu  a'r  sOl  bono,  ac  i'w  yru  ar  gyfeiliorn, 
byd  yn  nod  wrtb  amddiffyn  y  gwirionedd.  Os  yw  yn  ddifrifol  am 
oieuo'^y  meddwl  tyw3-ll,  a  deffro  y  gydwybod  gysglyd — Ob  !  fcl  y  mae 
dylui  a  difrawder  ei  wrandawwyr  yn  ei  brofi  ef.  Pan  y  mae  ef  yn 
bryderus  ac  egniol  yn  coisio  iacbawdwriaetb  eu  beueidiau,  y  mae  yn 
eu  gwcled  bwy,  o  bosibl  yr  amscr  bono,  yn  cysgu,  neu  yn  gwamalii  ar 
eu  gilydd  yn  y  gynnulleidfa  ;  mamau  o  flaen  ei  lygaid  pan  yn  y 
pulpud,  yn  cbwareu  gyda'u  plant ;  a  segurdod  a  dylni  yn  argraffedig 
ar  eu  bwyuebau.  Oud  betb  bynnag  a  fyddo  y  brofedigaetb,  fy  mrodyr, 
"  bydded  eicb  arafwcb  yn  bysbys  i  bob  dyn." 

Yn  mbob  dadl  rbyugocb  cbwi  a'cb  cyfeillion,  dysgwcb  wrando  yn 
gystal  a  llciaru  ;  nid  eistedd  i  lawr  yn  unig  i  fyfyrio  pa  fodd  i  ddad- 
ymcbwelyd  y  neb  a  fyddo  yn  eicb  gwrtbwynebu,  ac  i  ysu  am  y  cyfleus- 
"dra  i  wneutbur  byny  ;  oud  ystyriwcb  yn  ouest  yr  layu  a  fydd  eicb 
brodyr  yn  ei  ddywedyd,  gan  eu  bateb,  os  bydd  raid,  mewn  amynedd  a 
tbirioudeb.  Cofiwcb  ysbryd  y  Pen  Mawr  yn  y  gwaitb :  "Nid  ym- 
rvson  efe,  ac  ni  Icfain,  ac  ni  cblyw  neb  ei  lais  ef  yn  yr  beolydd. 
Corsen  ysig  nis  tyr,  a  llin  yn  mygu  nis  diffydd,  byd  oni  ddygo  efe 
allau  farn  i  fuddugoliaetb."  A  dynion  o"r  un  dymber  ocdd  yr 
Apostolion  Banctaidd  :  yn  ngbanol  byd  llidiog,  a  cbyfeillion  gwcin- 
iaid  ac  auwadal,  buout  yn'eu  mysg  bwy  fel  mamactb  yu  maetbu  ei 
pblant :  "  yu  earn  yn  belaetbacb,  ac  yu  cael  eu  caru  yu  briuacb." 
'•  Pan  y'u  difcuwir,"  medd  yr  Apostol,  "  yr  ydym  yu  benditbio  ;  pan 
y"n  ber'lidir  yr  ydym  yu  ei  ddioddef."  Ac  yn  un  o'i  gyngborion  diweddaf 
i  weision  Crist— cyngbor,  cofiwcb,  ag  sydd  yn  pertbyn  iddynt  drwy  yr 
boll  oesoedd,  y  mae  yn  galw  am  y  dymber  bou.  "  Ac  ni  ddylai  gwas 
yr  Arglwydd  ymrysou ;  ond  bod  yn  diriou  wrtb  bawb,  yn  atbrawus, 
yu  ddioddefgar.  Mewn  addfwyuder  yn  dysgu  y  rbai  gwrtbwynebus,  i 
edrycb  a  roddo  Duw  iddynt  bwy  ryw  amser  edifeirwcb  i  gyduabod  y 
gwirionedd ;  a  dyfod  o  bouynt  i'r  iawn  allan  o  fagl  diafol,  y  rbai  a 
ddelir  gauddo  wrtb  ei  ewyllys  ef."'  Cbwi  gofiwcb,  fy  mrodyr,  fod  y 
cyfarwyddyd  dwyfol  bwn  yn  cael  ci  roddi  i  cbwi  gan  Paul, — carcbaror 
gortbrymedig,  a  byny  yu  ymyl  angau— dyn  ag  yr  oedd  y  byd  drwg  ac 


ATTODIAD.  1031 

anniolcligar  ar  goroui  ei  hen  gj-nddaredd  i'w  erbyn  drwy  drochi  ei 
ddwylaw  yn  ei  waed.  Ac  eto  fel  hyn  y  mae  efe  yu  eich  dysgu  chwi  i 
ymddwyn  yn  yr  Efcngyl  tuag  at  y  byd  hwnw.  0  !  mor  wahanol  i 
lawer  o'i  olynwyr  !  Y  mae  plaut  dynion  yn  ami  yn  ymddwyn  gyda 
chrefydd,  fel  pe  baent  yn  credu  fod  "  digofaint  gwr  yn  cyflawni 
cyfiawnder  Duw."  Os  byddaut  yu  selog,  y  maent  yu  bigog.  Ac  felly 
y  mae  llawer  o'r  ysgogiadau  mwyaf  pwysig  yudd3-nt  eu  hunain,  megis 
diwygiadau  moesol  a  clirefyddol,  uid  yn  unig  yn  erthyiu,  oud  yn 
fyuych  yn  troi  allan  yn  dramgwydd  i  eglwysi,  ac  yn  achlysuron 
terfysg  ac  aunhrefn,  a  byny,  hwyracb,  yn  gwbl  o  herwydd  au- 
noethineb  a  gwyuiau  poethion  eu  pleidwyr.  Os  yw  bosibl,  fy  mrodyi*, 
dysgwch  fod  yn  dyner,  yn  gystal  ag  yn  selog.  Dyma  yv  ysbryd  i  ym- 
ladd  rhyfeloedd  yr  Arglwydd  gyda  gweiuidogaeth  yr  Efengyl.  Yr 
ydych  i  orchfygu,  chwi  wyddoch,  trwy  ennill  yr  ewyllys  a"r  serch- 
iadau.  ac  nid  trwy  dreisio  na  gorfodi ;  ac  mewn  trefn  i  ennill  plant 
dynion,  y  mae  yn  rhaid  i  chwi,  yu  eich  holl  ymwneyd  a  hwy  drwy  y 
gwirionedd,  fod  yn  amyneddgar  a  thirion :  "  Y  rbai  addfwyn  a. 
etifeddaut  y  ddaear." 

III.  Un  gair  yn  mhellacb,  o  barth  i'ch  bywyd   personol : — "  Fij 
mrodyr  amvyl,  na  chijfeiUornwch  "  vieum  Buchedd. 

Gocbelwch  bob  arferiou  annghywir  ac  isel,  pa  rai  sydd  yn  profi 
annghoethder  y  galon,  a  diffyg  teimladau  dj-rchafedig,  ac  j'u  sicr  o 
fod  yn  ngweinidog  yr  Efeugyl  yn  anad  neb,  fel  y  "gwybed  meirw  yn 
enaiut  yr  apothecari,"  yn  dra  atgas  ac  auughymmeradwy.  Oud  mwy 
na  hyny,  gwyliwch  hefyd  rhag  syrthio  i  bechodau  mawrion.  Mewn 
munudun  y  gellwch  chwi  gyflawui  rhywbeth  ag  a'ch  ysiga  chwi  am 
eich  oes  fel  dynion  cyhoeddus.  Yr  oedd  yr  Apostol  Paul,  y  mae  yn 
ddiammheu  genyf,  yn  yscyried  ei  hunan  yu  dyweyd  peth  mawr  a 
rhyfedd,  pan  y  dywedai — "  Yr  Arglwydd  a'm  gwared  I  oddiwrth  bob 
gweithred  ddrwg,  ac  a'm  ceidw  i'w  deyrnas  nefol."  Ac  jn  wir  y  mae 
gwaredu  dyn  cyhoeddus,  am  ddeugain  neu  banner  can'  mlyuedd,  oddi- 
wrth bob  gweithred  ddrwg,  yn  waredigaeth  fawr  iawn  !  Duw  yn  unig 
a  all  wneyd  hyny.  Y  mae  ei  ras  ef  yn  fynych  yn  wan,  &'i  demtas- 
iynau  yu  danllyd,  a  llygredigaeth  yntau  yn  gryf  a  diorphwys  yn  ei 
■weithrediadau.  Ac  Oh  !  mor  agos  yw  dechreuad  a  gorpheuiad 
pechod  at  eu  gilydd  !  Oblegid  fel  y  mae  y  nwydau  yn  gryfion,  y 
mae  yr  aelodau  yu  barod  i'w  gwasanaethu  hwy,  ac  felly  y  mae  y 
gelyn  yn  wastad  yn  ei  arfogaeth.  Mewn  munudun  yr  aiff  y  bryd 
yu  fwriad,  a'r  bwriad  yn  act.  Digiwch,  a  dyna  y  tafod  yn  barod  i 
frathu,  a'r  dwru  yu  barod  i  daro.  Dim  oud  i  chwant  y  cuawd  neu 
chwaut  y  llj-gad  gyuuyrfu  yn  y  galou,  y  mae  y  Haw  yn  barod  i'w 
hestyu  at  elw  trawsder,  a'r  corph  yu  barod  i  odiueb.  Cam  yn 
mhellacb,  fy  mrodyr,  ac  wele  chwi  yu  greaduriaid  cwympedig:  dyna'r 
■weithred  wedi  ei  gwneyd  ;  a'r  holl  ymdriu  yma  i'ch  ordeinio,  a'ch 
dwyn  allan  i  sylw  y  gwledydd  fel  dynion  cyhoeddus,  yn  ddim  gwell 
na'ch  codi  i'ch  gwaradwyddo.  ac  i'ch  gwueyd  yn  gan  i  feddwon,  ac  yu 


1032  ATTODIAD. 

wawd  i  yiifj'dion  !  Cofiis  geuyf  am  Ebeuezer  Morris  uuwaitli,  yn 
rlioi  Cyuglior  i  dJyniou  ieuaiuc  ar  aclilysur  cyffelyb  i'r  uu  preseunol ; 
ac  wrtli  ddarlunio  eu  peryglou,  a  meddwl  fod  yu  bosibi  iddyut 
wedi'r  cwbl  syrtbio  yn  ysglyfaetli  i  Satau  a'r  cnawd, — mi  dybygwu  i'w 
euaid  gyuhyrfa  yuddo,  a  clian  godi  ei  olygon  i'r  uef,  a  cbyda  bloedd 
nas  gallaf  bytli  ei  hauughofio,  efe  a  waeddodd  allan  : — "Oil!  yr 
Eiriolwr  Mawr,  na  fydded  hyii  byth  !  "  Bydded  i'r  deisyfiad  angerddol 
hwnw  gael  ei  ateb  ar  eicli  rliau  chwitliau,  fy  mrodyr  ;  cadwed  Daw 
cliwi  fel  cauwyll  ei  lygad !  Yragedwcli  yu  mliell  oddiwrth  yr 
achlysuron  i  bechodau,  a'r  agweddau  tumewnol  liyiiy  ag  sydd  yu 
parotoi  dyn  i  demtasiwn.  Gwyliwcli  rliag  yr  adfeiliad  graddol  mewn 
crefydd,  riiag  diffrwythdra  ysbryd  a  marweidd-dra ;  canys  y  mae 
llygredigaetli  yn  dilyu  marwolaetb.  Y  mae  beiau  cuddiedig  ;  liyny 
yw,  ymollwng  i  segurdod  a  meddyliau  ofer,  yn  enwedig  dan  ymyryd 
a'r  weinidogaeth,  a  phethau  sauctaidd  Daw,  yn  ddigou  tebyg  o'r 
diwedd,  o  ddibeuu  mewn  pechodau  rliyfygas  a  mwy  amlwg.  Canys  y 
mae  y  diafol  a"i  lygad  ar  y  segarddyn  diofal,  a'r  galon  hithau  yn 
addfed  i  ddrwg  ;  ie,  y  mae  Daw  ei  luman,  o'r  diwedd  fel  yu  bliuo 
arno,  ac  yn  ei  cliwydu  allan  o'l  enau  ! 

Oud  i  adael  y  pethau  liyu. — Yn  y  cyflawniad  o"ch  swydd  fel  gweiu- 
idogion  yr  Efeugyl,  mi  a  ddymunwn  eich  cyugliori  yn  mhellach  : — 

IV.  /  icylio  bob  amser  rharj  cyjeiliorni   oddiwrth  Wik   Amcan   eich 

GWEINIDOGAETH. 

Y  mae  yu  bosibi  i  liyn  ddygwydd  trwy  anfedrusrwydd  yn  gystal  a 
thrwy  roi  lie  i  amcanion  llygredig.  Nyni  a  allwn  fod  yu  gamsyuiol, 
ueu  yn  rhy  ddiffygiol  a  cbyfyng  yn  ein  golygiadau  ar  y  mater  bwn ; 
amcanu  yn  rby  bollol  at  y  uaill  betb  yu  ein  gweinidogaetb,  ac 
anugbofio  petbau  ereill  yu  ormodol,  beb  sou  am  ryw  segur-siarad  o'r 
pulpud,  yr  bwn  nas  gellir  canfod  fod  iddo  amcan  yu  y  byd.  Pa  betb 
yw  pregetba,  ac  amcan  pregetbu  ?  Onid  eglurbad  ar  wirioneddau 
mawriou  yr  Efeugyl,  a  cbymbwysiad  o  bouynt  at  ein  gwrandawwyr  ? 
— eu  dv.'yu  at  eu  badeilada  yn  Ngbrist  trwy  Air  ei  ras  ef  ?  Dyma  fel 
y  mae  Paul  yu  dyweyd  ar  y  mater : — "  Yr  bwn  yr  ydym  ni  yu  ei 
bregetbu,  gan  rybuddio  pob  dyn,  a  dysgu  pob  dyu  yu  mbob  doetbiueb  ; 
fel  y  cyilwynom  bob  dyu  yu  berfi'aitb  yn  Ngbrist  lesu."  Cbwi  a 
welwcb  yma  ar  uuwaitb  wir  wrtbddrycb  a  gwir  amcan  pregetbu — sef 
Crist,  a  chiijiwyno  dynion  yn  berffaith  yn  Nyhri.st.  A'r  ft'ordd  drwy  ba 
un  y  cyrcliai  yr  Apostolion  at  yr  amcan  bwn  ydoedd,  "  rbybuddio  pob 
dyu,  a  dysgu  pob  dyn  yu  mbob  doetbiueb."  Ac  yr  oedd  eu  bysbryd 
bwy  yn  gyfryw  gyda'r  gwaitb  fel  yr  oeddynt  yn  "  llafurio  gan  ym- 
drecbu"  j-nddo,  a  byny  "yn  ol  ei  weitbrediad  ef,  yr  bwn  ocdd  yn 
gweitbio  yuddyut  bwy  yu  nertbol."  Mi  glywais  fod  yr  bybarcb  Jobu 
Evans  o'r  Bala  gyut,  yu  sylwi  mewn  Cymdeitbasfa,  y  dylid  yu  mbob 
pregetb  amcauu  naill  ai  at  oleuo  y  deall,  argyboeddi  y  gydwybod,  neu 
ynte  gyfi'roi  ac  ennill  yr  ewj'llys  a'r  sercbiadau.  Ac  bwyracb  y  gallem 
uinuau  ycbwauegu  a  dyweyd,   y  dylid  amcanu  at  bob  uu  o'r  tri  ar 


ATTODIAD.  1033 

unwaith.  Yr  olaf  yu  ddiaii  j'dyw  yr  amcau  uwcliaf,  ac  y  mae  y  ddau 
beth  arall  i'w  golygu  yn  liytracli  fei  moddiou  i'w  gyrhaeddyd  ef.  Oud 
y  mae  yu  bosibl,  fe  ddicbon,  i  un  oes  neu  un  dosbarth  o  bregetbwyr 
fod  yn  cyfeirio  yn  rhy  bollol  at  y  naiil  o'r  pethau  hyn,  ac  ereill  at  y 
Hall.  Y  dysgedig  {intellectual),  hwyracb,  yu  auugbofio  y  galon  yu 
ormodol,  ac  yn  cyfeirio  yn  rby  Iwyi-  at  y  doalltwriaetb  ;  a'r  anuysg- 
edig  yutau  o'r  oclir  arall,  yn  orboff  o  deimlad,  a'i  weinidogaetb  lieb 
fod  yn  cynnwys  digon  yuddi  i  "  bortbi  a  gwybodaetb  ac  a  deall." 
Dylem  ystyried  Iiefyd  pa  beth  y  mae  yr  amgylcliiad  yn  ei  ofyn  ;  a 
cbofio  y  gall,  hyd  yn  nod,  y  petb  ag  oedd  yn  dda  a  pbriodol  yn  ei 
amser  ei  bunau,  droi  allan  niewn  amseroedd  gwabanol,  a  tlirwy  ryw 
cfelycbiad  difeddwl  o  bono,  yu  ddigon  aneffeitbiol  a  pbell  oddiwrtb  y 
nod.  Y  mae  rbyw  ■wabaniaetb,  fe  ddicbon,  rbwng  gosod  y  sylfaen  a 
goruwch-adeiladu  ;  rbwng  y  weiuidogaetb  sydd  i  ddecbrcu  rbai  yn 
Xgbrist,  a'r  weinidogaetb  sydd  i'w  carlo  bwynt  rbagddynt  at  berffeitb- 
rwydd.  Ac  mi  a  garwn  ofyn  yn  bresennol,  A  oes  digon  o  duedd  i 
adeiladu  a  pberffeitbio  y  saint  yn  ein  gweinidogaetb  ni — digon  o 
ddysgu  mewn  modd  syml  ac  ymarferol  ?  Nid  wyf  yn  ammbeu  nad 
oes  gradd  o  fedr  i  ymdriu  a  pbynciau  atbrawiaetbol,  a  digon  o  ymgais 
at  gj-nbyrfu  y  teimladau  ;  ond  o"m  rhau  fy  bunan,  yr  ydwyf  yn 
teimlo,  mai  petb  arall  ydyw  mcdru  dysgyblu  y  meddwl  yn  dda : — 
myned  at  y  bobl  a"n  barferion,  a  cliwedi  eu  dysgu  liwy  am  eu  gwa- 
banol ddyledswyddau,  a  natur  rbinweddau  neillduol  yr  Efengyl, 
medru  cymbell  y  pethau  byny  yn  effeithiol  ar  eu  calonau  ;  mewn  gair, 
"hyfforddi  "  ein  gwrandawwyr  "mewn  cyfiawnder." 

Fe  ddywedir  wrtbym  fod  tuedd  o  hyd  yn  y  weinidogaeth  i  golli  yr 
amcanion  uchel  sydd  yn  pertbyn  iddi :  ac  yn  lie  dysgyblu  y  galon,  a 
chadw  y  gydwybod  mewn  ymarferiad,  troi  i  weitbio  ar  y  tymberau,  ac 
i  ddifyru  y  gwrandawwyr.  Ac  y  mae  temtasiynau  y  pulpud  Cymraeg 
yn  fawr  i  hyn.  Yr  ydym  ni  fel  cenedl  yn  bobl  o  dymberau  bywiog, 
ac  yn  hoff  o  hwyliau  uchel  gyda  chrefydd  ;  ac  nid  wyf  fi,  cofiwch,  yn 
dyweyd  dim  yn  erbyn  byny.  Ond  ar  yr  un  pryd,  yn  gymmaint  a 
bod  Cristionogaeth  yn  grefydd  ag  sydd  yn  gofyn  am  weithrediad  y 
meddwl  gystal  a'r  galon,  a  bod  byny  yn  anmbosibl  i  ddyn  pan  mewn 
gwylltineb  a  nwydau  cyuhyrfus,  y  mae  yn  pertbyn  i  ni,  yn  lie  gweitbio 
ar  y  teimladau  yn  unig,  amcanu  at  oleuo  y  bobl  a'u  gwneyd  yn  fwy 
meddylgar,  a  cbofio  yu  neillduol  nad  yw  tymber  gyffrous  ar  y  meddwl 
ddim  yn  dymber  briodol  i  weinyddu  na  derbyn  addysg  yuddi.  Nid 
mewn  hwyl  y  mae  neb  yu  dysgu.  "Y  mae  addj'sgu,"  medd  un 
awdwr,  "  yn  tybied  pwyll,  yr  hwn  nas  gallwn  ni  ei  newid  am  dan- 
beidrwydd,  ond  yn  unig  drwy  beidio  a  dysgu."  Fe  ddylai  y  pregethwr , 
gyfeirio,  nid  at  ddychymyg  a  gewynau  ei  wrandawwyr ;  ond  at  eul 
rheswm,  eu  cydwybod,  a'u  calon  ;  os  daw  y  bobl  i  deimlo  felly,  da: 
iawn ;  oblegid  fe  fydd  y  teimlad  hwuw  yn  cael  ei  gynnyrcbu  drwyj 
addysg  o  du  y  pregethwr,  ac  ond  odid  beb  fod  mor  angerddol  cbwaith, 
fel  ag  i  luddias  meddwl  a  gallu  i  dderbyn  addysg  o  du  y  gwraudawwr.  ] 

Yr  ydys  yn   sylwi  fod  gwahaniaeth  mawr  rbwng  barddoniaeth  y 
Beibi,  a  phob  barddoniaeth  arall  yu  gyfiVediuol.     Ac  bwyrach  fod  yn 


103-1!  ATTODIAD. 

wertli  i  ni  bregethwyr  sylwi  ar  y  gwahauiaetli  liwuw.  Am  y  bardd 
cyffrediu,  tynu  pictiwr  yw  ei  amcan  ef:  y  mae  yu  ymhyfrydu  yn 
mlirydferthion  natur,  ac  yn  alluog  i'w  darlnnio  yn  fywiog,  ond  y  mae 
yn  gwneyd  liyny,  gan  mwyaf,  er  mwyn  y  poth  ei  bun.  Ond  nid  felly 
y  Prophwydi  sanctaidd.  Y  mae  ganddynt  hwythau,  y  mae'n  wii% 
lygad  i  weled  auian,  a  gallu  i'w  darlunio ;  ond  byth  nid  ydynt  yn  soa 
am  dani  ond  i  ryw  ddibenion  nwcb,  na  dim  j'n  mbellach  nag  y  bydd 
yn  angenrheidiol  i  gyrbaeddyd  y  dibeuion  byny.  Os  cyfeiriaut  bwy 
at  yr  liaul  yn  codi,  ac  at  y  mor  yn  dygyfor,  nid  yw  byny  megis  ond 
crybwylliad  wrtli  basio  ;  y  maent  yn  prysnro  at  y  meddwl  sydd  o'r 
itu  cefn.  Felly  ninnau,  fy  mrodyr;  fe  ddylai  yr  addurniadau  a'r 
I  drycbfeddylian  fed  yn  ages  iawu  at  eu  gilydd.  Mown  trefn  i'ch 
hediadau  barddonol  a'cb  cymbariaetbau  fod  o  adeiladaetli  i'cb  gwrau- 
dawwyr,  y  mae  yn  rbaid  i  chwi  nid  yn  unig  eu  defnyddio  hwy  yn 
gymiiwys,  ond  gofalu  liefyd  ar  fod  rhyw  wirionedd  yn  wastad  yu 
pelydriT  drwyddynt  yn  fwy  eglur  i  olwg  eu  meddyliau.  Hob  byny  ni 
bydd  dim  goleuui  ynddynt,  ac  ni  bydd  y  teimlad  a  allant  gynnyrcliu 
o  ddim  gwertb  ; — nwyd  ydyw.  Meddyliwcb,  er  esiampl,  am  yr  arfer- 
iad  0  siarad  am  lygredigaetb  natur  fel  person.  Yn  y  wedd  lion,  y 
mae  yn  bosibl  ddarfod  i'r  pregetbwr  talentog  lawer  gwaitb  ddarlunio 
pecbod  fel  ben  ddyn  twyllodrus  a  drwg ;  a'r  un  modd  ei  ddinystr  yn 
y  galon  trwy  y  gymbariaetb  ysgrytbyrol  o  groesboeliad  ;  a  byny  gan 
bortreadu  y  cj'fau  mor  danbaid  a  bywiog  o  flaen  dycbymyg  ei  wran- 
daSvwyr,  nes  y  byddai  eu  meddyliau  yn  cael  eu  llenwi  o  ddifyrwcli 
wrtb  wrando  arno.  Pawb  yn  ymddigrifo  yn  ngbondemniad  yr  ben 
ddyn,  a  pbawb  yn  barod  i  waeddi — "  Ymaitb  ag  ef,  croesboelier  ef  !  " 
Ab  !  betherbyuy?  yn  yr  boll  amser  bwn,  yr  oedd  y  gydwybod  yn 
cael  ei  gadael  i  gysgu,  neb  yn  cael  ei  daraw — ie,  lawyracb,  neb  yn 
rneddwl  uuwaitb  am  ei  cbwantau  ystyfnig  ei  buuan.  O  dan  yr  bol. 
olygfa  gynbyrfus  yma,  yr  oedd  cybydd-dod,  trytbyllwcb,  ceutigen,  a 
pbob  gwyniau  dieflig  yn  llecbu  yn  ddiogel  yn  y  galon  !  Nid  oedd  y 
''bobl  ddim  yn  meddwl,  mai  gwaitb  yw  croesboelio  y  cnawd  i'w 
igyflawni  ynddynt  a  tbrwyddynt  bwy  eu  bunain  ;  nac  yn  deall  cbwaith 
i  un  dyben,  nad  yw  y  gwaitb  bwnw  o  ran  ei  natur  yn  ddim  amgen  na 
gadael  eu  ft'yrdd  drygiouus,  ac  ymdrecbu  oddiar  egwyddorion  ei'engyl- 
aidd,  ac  yu  ol  cyfarwyddiadau  y  Gair,  i  wrtbsefyll  a  darostwng  eu 
tymborau  drwg,  a  boll  dueddiadau  llygredig  eu  calonau. 

Meddyliwcb  am  ddycgn  y  bobl,  fy  mrodyr,  a  byny  yn  y  dull  mwyaf 
syml,  ac  yn  y  petbau  mwyaf  ysbrydol.  Y  mae  yu  beryglus  i  ni 
dwylio  ein  gwrandaSvwyr.  Nyni  a  allwn  gynnyrcbu  ffrwd  o  deimladau 
yn  eu  mynwes,  a'r  rbai  byny  o  ymddangosiad  crefyddol,  ac  etc  heb 
fod  dim  crefydd  ynddynt.  Ac  yn  wir,  y  mae  rbai  o  bonom  yn  cael 
ein  taro  ag  arswyd  wrtb  beneiddio  ; — meddwl  am  ambell  bregetb  yn 
yn  y  dyddiau  gynt,  a  cbofio  am  y  boddbad  a  deimlai  y  bobl  wrtb  ei 
gwrando  ;  ac  eto  erbyn  beddyw,  yr  ydym  j'n  metbu  yn  lau  a  gweled 
fod  ynddi  ond  ycbydig  o  duedd  i'w  llesbau.  Yr  oedd  yr  addysg  yn 
brin  ynddi,  a'r  sylwadau  yn  rby  anngbyfeiriol  a  diamcan  ;  yn  ol  pob 
tebyg  gallasai  y  mwyaf  teimladwy  wrtb  ei  gwrando,  adael  y  gwasan- 


ATTODIAD.  1035 

aeth  heb  foci  un  gwirionedd  wedi  caol  ei  impio  i'w  cldirnadaeth.  na 
gosod  ei  argraft'  ar  ei  galou,  racwn  trefn  i  gadw  ac  adnewyddu  y 
teimladau  hyny  wedi  i'r  dyu  fyned  adref:  ac  os  felly,  dyna'r  holl 
wrando  toddedig  yn  ofer,  a"r  meddwl  wedi  ei  adacl,  lieb  fod  un 
mymryn  puracb,  grymusach,  na  mwy  arfog  i  gyfarfod  a  tbemtasiynau 
eiuiocs.  I'm  tyb  I,  y  mae  y  bregoth  yr  hou  sydd  yn  agoryd  y  gwir- 
ionedd  ger  bron  ein  hamgyttrediadan,  a  tbrwy  ba  un  y  mae  ein 
meddyliaa  yn  cael  eu  difrifoli  ac  yn  derbyn  rhyw  vers  bennodol  a 
cbofiadwy.  o  fwy  o  werth  i  ni,  na'r  bregetli  bono,  yr  hon  sydd  yn 
carlo  y  dylanwad  mwyaf  ar  ein  tymberaiT,  ond  yn  gadael  y  galon  beb 
ei  dysgyblu.  Fe  deimlai  y  dyn,  y  mae  yn  wir,  yn  byfryd  wrtli  wrando  ; 
ond  betb  er  byny,  gadawai  y  gwasauaetb  beb  fod  un  gwiriouedd  wedi 
ei  ddwyn  adref  yn  effeitbiol  at  ei  gydwybod,  na'r  meddwl  wedi  cael 
nn  addysg  neillduol ;  a  pbe  gofj-nasecb  iddo,  pa  betb  yn  y  bregeth 
oedd  yn  efi'eitbio  arno,  ni  buasai  ganddo  ddim  i'w  ddywedyd  am 
byny.  Yu  fynycb,  yn  yr  amgylcbiadau  byu,  sotbacb  y  pregetbau] 
sydd  yn  cael  y  sylw  mwyaf ;  s\vn  ac  arabedd  y  pregetbwr  sydd  yn/ 
difyru  y  bobl,  ac  nid  y  gwiriouedd. 

Ond  cyn  darfod  iVr  mater  yma,  y  mae  yn  wertb  i  ni  glywed  betb  y 
mac  ereiil  yu  ei  ddyweyd  arno.  Y  mae  yr  byn  a  gaulyn  yn  cynnwys 
syniadau  dynion  meddylgar  a  duwiol : — "  O  ran  egwyddor,  y  mae 
pregetbwr  yu  dysgu;  dj-na  sail  ei  waitb  ef;  y  mae  annogaethau  a 
rbybuddion  yn  rlioi  awcli  ar  ei  addysgiadau,  ond  addysg  ydyw  o  byd. 
Nid  yw  byn  ddim  yn  dyweyd  na  ddylai  pregetbu  fod  yn  fywiog  a 
tbaer.  Kis  gallwn  lai  ua  dycbymygu  fod  llawer  euaid  yn  gwraudo, 
Jawyracb,  am  y  tro  cyntaf  a"r  olaf  genadwri  beddwcb.  Oud  ni  ddylai 
yr  ystyriaeih  yma  beri  i  ni  esgeuluso  addysgu.  Y  mae  ein  cynnydd 
mewn  eghirbau  yu  annibeu,  ac  fe'n  temtir  yn  fynycb  megis  i  fyrlaau 
y  ffordd,  a  tbroi  i  bregetbu  i  nerves  ein  gwrandawwyr.  Ond  nid 
dycbrynu  y  bobl  yw  y  cwbl,  ie,  nid  yw  oud  petb  pur  fycban ;  y  mae 
yn  rhaid  i  ni  gyfiwrdd  a'u  calonau  bwy,  ac  mewn  trefn  i  wneyd  byny, 
rbaid  i  ni  weinyddu  addysg  iddynt.  Y  mae  lliaws  o  eneidiau  nas 
gellir  en  benuill  at  Grist  oud  yu  y  ffordd  hon."'  Dracbefn  :  "Betb 
yw  gwaitb  gweinidog  yr  Efeugyl  os  nad  dysgu  yn  euw  Duw  ?  Dyma 
y  peth  ag  sydd  yn  gwabaniaetbu  dosbartb  y  pregetbwr  oddiwrth 
ddosbartb  pob  dyn  dysgedig  a  siaradwr  cyboeddus  arall.  Y  mae  y 
gynncddf  yma  o  fawr  bwys;  y  bi  yw  sail  pob  llwyddiaut  parbaus. 
Nid  yw  ddim  yn  ddigon  i  addysg  fod  yn  ddamweiuiol,  yu  gaulyuiad 
pell  i  gyuneddfau  ereiil ;  y  mae  yn  rbaid  iddi  fod  yn  amcau,  a  pbob 
petb  arall  yn  wasanaetbgar  iddi.  Gall  dyn  o  atbrylitb  doddi  y 
lliaws  drwy  ei  wresogrwydd.  Fe  all  swyno  y  gynnulleidfa  yn  wj'tb- 
nosol,  drwy  sydyn  ymdoriad  ei  feddyliau  ysbleuydd,  ei  gyfeiriadau 
tyner,  ei  bortreadau  bywiog  o  garacter,  a'i  gyffelybiaetbau  tlysion. 
Gall,  fe  all  ddir-gyflVoi  ei  wraudawwj'r  drwy  ei  apeliadau  cyubyrfus  ; 
oud  fe  ddiciion  y  gall  ef  ddywedyd  wedi  y  cwbl  fel  y  dywedodd  un 
pregetbwr  doniol  ag  sydd  yn  awr  wedi  marw  : — '  Y  mae  yn  rbaid 
(medd  efe)  fod  rbywbetb  o'i  le  yn  fy  null  o  bregetbu.  Mi  a  allaf 
baentio  dioddefiadau  Oclst  ar  y  Sabbotb  byd  oui  byddo  fy  ngbynnull- 


1036  ATTODIAD. 

eidfa  yn  foddfa  o  ddagraii,  a'r  boreu  dydd  Llun  yr  wyf  ya  eu  clywed 

yn  tyngu  yn  fy  wyueb  ! '     Yr  oedd  rliywbcth  o'i  le  liefyd.     Yr  oedd 

yno  atbrylith,  ac  yr  oedd  yno  fcddyliau  bywiol,  a  geiriau  taullj'd  :  yr 

oedd  yno  gydymdeimladaxi  gwefreiddiol,  a  gwir  gysegredigaetb ;  ond 

1  nid  oedd  yno  lawn  fedrusrwydd  i  ddysgu.     Ac  felly  mewn  llawcr  o 

I  esiamplau  etc,  lie  y  mae  cynbwrf  nodedig — ac  effeithiau  uniongyrchol, 

(  y  mae  rhy  ycbydig  o  had  yn  cael  eu  ban  yno,  rby  ycbydig  o  wir- 

ionedd  yn  cael  ei  ystorio  yn  y  galon.     Mewn  gair,  rby  ycbydig  o 

'  addysgu  a  liyfforddi  mewn  cyfiawndcr.'  " 

V.  Y^n  y  lie  olaf,  dymuuwu  eicb  anuog  i  n-ylio  rlwg  cij/eiliorni  oddi- 

ICrth  Si'MLEDD  AC   UrDDAS  YR  EfENGYL,  tfwy  ChWAETH   ISEL   AC    ANMHUR. 

Yr  ydwyf  yn  golygu  yn  awr  sti/le,  neu  don  eicb  areitbyddiaetb  ; 
eicb  iaitb,  a'cb  dull  o  wneyd  a  tbraddodi  eicb  pregetbau.  Cbwi  a 
allecb  feddwl,  bwyracb,  nad  oes  dim  cymmaint  o  bwys  yn  byu  gyda 
golwg  ar  y  uifer  fwyaf  o'cb  gwrandawwyr — bod  gwallau  a  rbagor- 
iaetbau  cy'fansoddiad  ac  iaitb  yu  gwbl  allau  o'u  golwg  bwy.  Wei,  a 
cbaniatau  fod  byny  yn  bosibl,  oni  pbertbyu  i  atbrawon  y  lliaws  eu 
diwyllio  bwy  yu  mbob  modd ;  bod  yn  esiampl  iddynt  mewn  purdeb 
ymadrodd  yu  gystal  ag  mown  atbrawiaetb  a  moesau  ?  Ond  mewn 
gwirionedd,  nid  felly  yn  bollol  y  mae  y  petb  yu  bod.  Os  bydd  y  bobl 
yu  gwraudo,  y  mae  clywed  mater  yn  cael  ei  drin  yn  dda,  a'i  osod  allau 

Imewn  iaitb  eglur  a  pbriodol,  yn  cyfateb  bob  amser  i  ryw  eisieu  y 
raaent  yu  ei  deimlo  ynddj-ut  eu  buuaiu,  ac  yn  peri  boddbad  i"w 
meddyliau.  Mi  a  dybiwu  fod  yr  byn  a  ganlyu  yn  wir  gyda  golwg  ar 
Gymru,  yu  gystal  a  gwledydd  ereill,  ac  yu  myned  yu  fwy  felly,  mi  a 
obeitbiaf,  yn  feunyddiol: — "Y  mae  yr  amser  (medd  Vinet)  wedi 
myned  beibio,  os  bu  efe  erioed  yu  bod,  pan  y  gallai  y  pulpud  aros 
gyda  golwg  ar  fauylrwydd  a  pburdeb  iaitb  o'r  tu  ol  i'r  caugbeuau 
ereill  yn  y  gelfyddyd  o  ysgrifenu.  Mewn  trefn  o  yru  ymaitb,  megis 
oddiar  biuiog  y  gydwybod,  y  rbagfaruau  byny  pa  rai  a  allaut  fod  yu 
effeitbiol  dros  bir  amser  i  gadw  yu  ol  ddyuion  o  ryw  feddyliau  ym- 
ofyugar  a  gorfauylaidd,  y  m.ae  yu  bollol  angeurbeidiol,  erbyn  byu,  i 
iaitb  gweiuidog  yr  Efeugyl,  ua  byddo  yn  aungbeifydd  nac  yu  ddi- 
addurn ;  y  mae  yu  bollol  angeurbeidiol,  pau  o'i  cbymbaru  a  cbyu- 
uyrcbiou  ereill  y  dcall,  ua  byddo  hi  ddim  yu  cauiatau  iddi  ei  buuau 
gael  ei  pbroii  yii  euog  o  un  matb  o  is-raddoliactb,  ac  ua  byddo  ueb  yu 
cael  He  i  ddyweyd  gydag  uu  ymddangosiad  o  reswm  nad  oes  ganddi 
ddylauwad  ar  uu  gfust  ond  y  glust  anuiwylliedig  yn  uuig.  Myned 
rbagom  gyda  cbymdeitbas  mewn  pob  cyunydd,  trwy  ddysgu  iddi  yr 
unig  gynuydd  yn  ngbylcb  yr  bwn  nad  yw  hi  yu  ddigon  eiddigus,  ydyw 
y  flbrdd  i  fod  ar  delerau  da  gyda  cbymdeitbas,  ac  enuill  gwir  lyw- 
odraetb  ami.  Ac  adferu  i'r  gwirionedd  ei  brydfertbwcb  cynbenid,  a'i 
osod  ef  allau  yn  eglur  a  grymusol  ydyw  cryfbau  argraff  y  gwirionedd." 
Y  mae  yn  wir  na  ddylecb  cbwi  byth  wrtb  bregetbu  fod  yu  ormod  o 
gaetbiou  i  gelfyddyd  a  geiriau  ;  ond  mor  wir  a  byny  ydyw  nas  gellwcb 
eu  hesgeuluso  yu  gwbl.     Oblegid,  fel  y  mae  yr  Apostol  yn  dywedyd, 


A'ri'ODiAD.  1037 

"  oni  roddwcli  a'r  tafod  ymadrocld  deallus,  pa  wedd  3-  gwj'byddir  y 
l-)eth  a  Icferir  ? "  Trwy  ymadroddion,  chwi  wyddoch,  yr  ydych  i 
drosglwyddo  eich  syiiiadau  i  fcddyliau  eicb  gwrandawwyr  ;  ac  y  mae 
yn  ddiainmlieu  yr  ymddaugosaut  i  well  mantais,  ac  y  byddaut  yu  fwy 
tcbyg,  pan  y  cyrbaeddaut  yuo,  o  gael  gwell  derbyuiad,  os  byddant 
wedi  eu  gwisgo  mewn  iaitli  bur  a  phriodol. 

Diffygiol  iawii  y  bu  rhai  o  bouom  yu  Lyn,  y  mae  yn  rbaid  i  ni 
gyduabod.  Yuom  ui  y  mae  y  weinidogaeth  wedi  bod,  i  fesur  mawr, 
yn  rby  debyg  i  beudefiges  mewn  bwtbyn  ;  cyfyugdra  ei  bystafellocdd 
a'i  diwyg  wael,  yn  peri  fod  llawer  o'i  hurddas  cynbenid  yn  cael  ei 
guddio.  Ond  ar  yr  un  pryd,  nid  rbaid  i'r  lleiaf  ei  fantcision  ddigaloni ! 
Megis  y  mae  yn  bosibl  I'r  dysgedig  fel  yr  annysgedig  gyfeiliorni  yn  y 
mater  yma,  felly  bcfyd  o'r  ocbr  arall,  y  mae  yn  bosibl  i'r  naill  gystal 
a'r  Hall  trwy  ddifrifwcb  eu  bamcan,  a  tbrwy  lafur  i  ddiwyllio  eu 
meddyliau,  enuill  iddyut  eu  bunain  radd  dda  yn  yr  boll  betbau  ag 
sydd  yn  angenrlieidiol  i  wneyd  i  fynu  areitbyddiaetb  syml  a  cbysegr- 
edig  y  pulpud. 

Yr  oedd  rbyw  rai  yn  nyddiau  Paul  yn  "  dysgu  yn  amgenacb,  ac 
beb  gytuuo  ag  iacbus  eiriau  eiu  Harglwydd  lesu  Grist."  "  Dysgu  yn 
amgenacb  ;  "  nid  yn  unig  o  ran  atbrawiaetb,  ond  0  ran  y  dull  o 
addysgu.  Ac  yn  ol  y  darluuiad  y  mae  yr  Apostol  yn  ei  roddi  o 
bonynt,  ymddengys  bod  eu  baddysgiadau  0  ran  eu  mater  a'u  dull  yn 
gwbl  aungbydweddol  a  symledd  yr  Efeugyl.  Ffiloreg  ynfyd  ac  an- 
nysgedig, a  bono  yn  cael  ei  gosod  allan  gan  ei  batbrawon  beilcbion 
mewn  ymadroddion  cbwyddedig  ac  oferseiniol,  a  byuy  yn  benaf, 
dybygid,  i  ennill  iddynt  eu  bunain  syndod  a  cbanmoliaetb  yr  an- 
wybodus.  Yn  mbersou  Timotbeus,  fy  mrodyr,  yr  ydycb  o  dan 
orcbymyn  dwyfol  i  ocbelyd  pob  petb  o'r  natur  yma.  Y  maenfc  yn 
bollol  anngbyson  li  difrifwcb  y  pulpud,  ac  yn  dangos  dyn  yr  un  mor 
amddifad  0  cbwaetb  ag  ydyw  0  ysbryd  priodol  i  weinidogaetb  yr 
Efengyl.  Os  nad  wyf  yn  camgymmeryd,  cbwi  a  gewcb  mai  moddion 
rbagorol  tuag  at  ddiwyllio  y  meddwl,  ac  ymgyfoetbogi  mewn  iaitb  a 
geiriau  priodol  ydyw,  arfer  ysgrifenu  a  darllen  ar  bob  materion  budd- 
iol  ac  amrywiol  gaugbenau  gwybodaetb  ;  ac  yn  ycbwanegol  at  byny, 
pe  y  cyfieitbecb  ambell  i  ddernyn  mwy  galluog  na"i  giiydd  o  iaith 
arall  i'cb  iaitb  eicb  bunain,  byddai  yn  ddigon  sicr  0  ateb  dibeniou 
daionus  i  cbwi.  Wrtb  gyfansoddi  eicb  pregetbau,  mcddyliwcb  am  y 
mater  yn  gyntaf  dim,  ac  am  ddeall  y  mater  bwnw  yn  drwyadl ; 
oblegid  felly,  fe  fydd  gcnycb  rywbetb  i"w  addurno  ac  i'w  osod  allan 
mewn  geiriau,  a  cbwi  a  fyddwcb  yn  fwy  galluog  i  wueutbur  byny  yu 
ddyladwy-  Y  mae  llafur  fel  byu  yn  sicr  o  goetbi  eicb  iaitb  cbwi. 
Oblegid  y  mae  yn  ammbeus  a  allwn  ni  fyfyrio  o  gwbl,  na  gwybod  i 
ddim  eglurdcb  a  sicrwydd,  byd  yn  nod,  ein  syniadau  ein  bunain,  cyn 
eu  gosod  bwy  allan  mewn  ymadroddion.  Yv  ymadrodd  yw  y  wisg  yni 
yr  bon  yr  ymddengys  yr  idea  i'r  enaid  ei  bunan.  Yr  ydym  yn  geirio| 
bron  cyn  gynted  ag  yr  ydym  yu  meddwl.  Ac  am  byny  y  mae  y  S 
pregetbwr  myfyrgar,  yr  bwn  sydd  yn  llafurio  am  bethau  i"w  dywedyd 
yu  y  pulpud,  0  dan  augenrbeidrwydd,  yn  yr  un  llafur,  i  ystyried  hefyd 


103S  ATTODIAD. 

pa  fodd  i  ddi/ivcyd  y  pcthau  Jnjn'j,  gan  nas  gall  feddwl  am  danynt  heb 
eu  llefani,  ac  felly  rhaid  yw  ei  fod  yn  cael  ei  arwaiu,  i  ryw  fesur  o 
leiaf,  i  astudio  mauylrwydd,  cglurdob,  a  pliriodoldeb  ymadrodd  : — 
ruewu  gaiv,  yr  oil  a  eilw  y  Beibl,  "  geiriau  cymmcrad\Yy.''  Na 
ddygweh  ddim  i'r  pulpud,  fy  mrodyr,  croes  i  ddifrifwch.  0  ran 
athrawiacth,  a'cli  dull  o  ymdriu  a'r  athrawiaeth,  cofiwcli  yu  vrastad 
olygu  bnddioldeb  ;  a  bydded  eicli  iaith  a  dull  eicli  lleferydd  mor  agos 
ag  y  byddo  modd  at  y  purdeb  a'r  symledd  hwnw  ag  sydd  yu  hyiiodi 
ymadroddiou  ^t  Ysgrythyr  Lan.  Na  Ij'grwcli  eicli  cliwaeth  cich  bun- 
aiu  drwy  ymostwng  i  bortbi  cbwaetb  isel  neb  o'ch  gwraudawwyr.  Y 
mac  hynj^  wedi  darostwng  y  pulpud  yn  fynycb.  Llawer  gwaitb  y 
defuyddiwyd  yr  ystcriau  fi'ol,  y  llais  a'r  ystumiau  anuaturiol,  yr  iaitb 
a'r  cymbariaetbau  dirmygus  ;  a  hyny  y  mae  lie  i  ofui,  nid  ya  gym- 
maiut  drwy  gamgymmeryd  y  ffordd  i  lesbau  yr  anwybodus,  ag  Avrtb 
geisio  euuill  syndod  a  cbaumoliaetb  y  cyfryw.  Meiddiwch  fod  yn 
syml,  fy  mrodyr,  sercb  bod  yn  fwy  aumboblogaidd.  A  pbeidiwcb 
bytb  ag  abertbu  urddas  y  gwirionedd,  na  llesbad  eueidiau  dynion,  i 
segurdod  a  gwiig  ddifyrwcb  eicb  gwrandawwyr.  Uwcblaw  pob  dim, 
meitbriuwch  wylder  a  lledneisrw.ydd  ysbryd.  Bydd  byn  yn  sicr  o 
ddysgu  i  cbwi  gynuildeb  a  gweddeidd-dra  ymadrodd.  Pe  dygwyddai  i 
bregetbwr  felly  ymollwug  weitbiau,  a  bod  dipyn  yn  fwy  rbydd  a  diofal 
gyda'i  g3muullGidfa,  bydd  ei  cbwaetli  a  cboetbder  ei  deimladau  yn 
help  i'w  gadw  rbag  myned  yu  rbj'  isel :  y  mae  yu  briwo  ei  bun  cyn  y 
briwa  neb  o'i  wrandawwyr. 

Cofiwcb  fod  flallu  ar  ymadrodd  yn  un  o'r  arwyddiou  goreu  o  alwad 
li'r  weinidogaetb.  Dawn  ydyw  ag  sydd  yn  cael  ei  baddaw  yn  y 
I  Testament  Newydd ;  a  dawn  ag  y  dylecb  cbwitbau  fod  yn  daer  yn 
-eicb  gweddiau  am  dani,  ac  am  ei  pbarbad  a'i  cbynnydd  ynocb  eicli 
bunain.  Nid  bod  yn  siaradus  wyf  yn  feddwl.  Y  mae  byny,  a"i  gym- 
meryd  arno  ei  buuau  yn  unig,  mor  bell,  fel  y  dywed  Dr.  Owcu,  o  fod 
yn  ddawn  yr  ysbryd,  ac  yn  betb  i'w  ddeisyfu  mewn  gweddiau,  fel  ag  y 
mae  yu  gytfredin,  yn  fagl  i'r  rbai  sydd  yn  ei  feddu,  ac  yn  flinder  i'r 
rbai  a  wrandaw^aut  aruynt.  Ar  3'r  uu  pryd,  y  mae  y  dyn  bwnw  yn 
sicr  0  fod  yn  llawu  geiriau,  ag  sydd  yn  llawn  o  fywyd  a  nertb.  Y 
mae  rbyw  gysylltiad  mawi-  rbwug  ausawdd  dumewuol  y  galou  a'r 
gallu  ar  ymadrodd.  "  A  tbafodau  newyddiou  y  llefaraut,"  medd  lesu 
Grist.  Tan  ddylauwad  yr  Ysbryd  Glau  y  mae  y  meddwl  yu  cael  ei 
wneyd  yn  dreiddgar,  a'r  galoii  yu  ymebaugu  yn  ugolwg  sicrwydd  a 
gogouiaut  petbau  j^r  Efeugyl,  fel  yu  yr  ysbryd  yma  y  mae  y  dyn  yn 
alluog  i  lefaru  am  danynt  gyda  byfdra,  a  pbriodoldeb,  ac  eifeitbiol- 
rwydd — pell  y  tu  bwnt  i'w  gj-rbaeddiad  mewn  uu  ausawdd  arall.  Ni 
a  -welsom  esiamplau  o  byn  mewn  dyledswyddau  cref.yddol :  y  fatb 
wabaniaetb  rbwug  dynion  a  bwy  eu  buuaiu,  nes  y  byddem  brou  yu 
metbu  credu  mai  yr  un  dynion  oeddyut.  Os  collwn  ni  byn,  fy 
mrodyr,  ni  a  gollwn  y  weinidogaetb.  Y  mae  gwywo  yn  uawu  gys- 
egredig  y  pulpud,  a  llitbit),  naill  ai  i  gaetbiwed  a  pballdod  ymadrodd, 
bieu  ynte  i  goeg  areitbyddiaetb  ac  arabedd  fiol,  yn  arwydd  sici-, 
uebygid,  o  ddyn  wedi  adfeili(^  fel-  Cristion  ;a  pbregetbwr. 


ATTODIAD.  1039 

Cliwi  a  ganiatewch  i  mi  ddywedyd  yu  mbellacb,  nad  oes  dim  mwy 
auuaturiol  yu  bod, — dim  mwy  auugbydweddol  a  cbwaetb  dda,  na 
fi'ugio  teimlad  yu  y  pulpud.  Gocbelwcb  yr  ymddaugosiad  or  bwyliau 
iicbel,  y  dou  a"r  geiriau  molianuus,  pau  ua  byddo  eicb  ysbryd  mown 
ansawdd  gyfatebol  i  byuy.  Mynwcb  dyuerwcb  a  tbeimlad  da  os  yw 
yn  bosibl,  end  beth  bynnag  traddodwcli  yu  sobr  yu  ol  y  teimlad  a 
fyddo  yuocb.  Felly  y  myu  rbai  ddcall  y  gair — "  pvopbwydwu  yu  ol 
cysoudeb  y  ffydd  " — sef  yu  gysou  a  gweitbrediad  fiydd  yuom  eiu  buu- 
aiu  yu  y  ddyledswydd,  ucu  yu  ol  y  raesur  o  fywyd  a  fcddieuuir  genym. 
'•  Y  mae  yu  wir  "  (medd  uu  awdwr)  "  eiu  bod  yu  rbwym  i  bregetbu  ar 
ddydd  peunodol.  Oud  os  uad  ydym  yn  wastad  meAvu  ausawdd  i 
bropbwydo  (byuy  yw,  i  lefaru  gyda"r  nertb  a'r  belaetbrwydd  ysbryd 
hwuw,  \i'  bjvn  a  gynnyrcba  y  cyffelyb  ysbrydoliaetb  yu  eiu  gwran- 
dawwyr),  i-baid  i  ui  gyfyugu  ein  buuaiu  i  addysgn,  byuy  yw,  i'r  j'm- 
driuiaetb  reolaidd  a'r  mater,  beb  amcauu  yu  ueillduol  at  cldirgymbell 
diiu.  '  Pa  im  byuuag  ai  aumbi^-yllo  yr  ydym,'  medd  yr  Apostol,  '  i 
Dduw  yr  ydym  ;  ai  yu  eiu  pwyll  yr  ydym,  i  chwi  yr  ydym.'  Y  drwg' 
ydyw,  uid  bod  yn  y  uaill  ausawdd  yu  bytracb  ua'r  llall ;  ond  peidio 
arfer  ein  dawn  yu  ol  y  mesur  hwuw  o  fiydd  a  bywyd  ag  sydd  yu 
gweitbrcdu  yuom  ar  y  pryd.  Amcauu  cymmeryd  rbywbetli  trwy 
drais,  cyfarwyddo  Haw  Duw,  a  cbredu  y  gall  benditb  fod  yn  gysyllt- 
iedig  a  lledritb  ;  cauys  pan  y  mae  yr  ymadrodd  yn  fwy  ua'r  teuulad, 
y  mae  yu  rbaid  fod  lledritb  yu  bod.  Mynem  ui  fod  bob  amscr  yu 
byawdl,  oud  rbaid  i  ui  foddloni  weitbiau  i  fod  yn  sobr,  yu  ostyugedig, 
a  gweiuiaid.  Y  mae  y  bregetb  eiddil  a  gwanaidd,  oud  bod  yu  gywir, 
yu  fwy  benditbiol  ua'r  bregetb  byawdl,  yr  bon  uad  yw  ei  tbanbeid- 
rwj-dd  oddiallan,  yu  cyfateb  i  ddim  augerddoldeb  oddimewn."  Y  mae 
llawer  o  wir  yn  byn  ;  oud  y  mae  yn  betb  digou  aubawdd  i'w  ymarfer, 
ac  eto  peidio  ag  ymollwug.  Ac  yr  ydwyf  yn  sicr  y  cytuuwcb  a  mi  fod 
gwiriouedd  befyd  yn  y  sylw  olaf  a  ddyfyuodaf — sef  "  uad  oes  dim  yn 
uesau  yu  fwy  at  yufydrwydd  ua'r  ymgais  i  gyubyrfu  y  teimlad,  pan  y 
byddo  yr  ymgais  bwuw  ar  uuwaitla  yu  orwyllt  ac  yu  afiwyddiauuus." 

Y  mae  llawer  o  wir  yn  yr  ben  ddywediad  bwnw  :  "  mwyaf  trwst, 
trwst  llestii  gweigion."  Nid  ydym  yu  gwadu  uad  yw  cyubyrfiad  j'u 
yr  ysbryd  yu  efleitbio  ar  y  llais  a'r  dull  o  draddodi.  Ond  ar  yr 
uu  pryd,  os  bydd  yr  ysgrecbiadau  yu  auuaturiol,  ueu  y  dyu  wrth 
draddodi,  a  byny  bob  amser,  yn  arfer  yr  bwyliau  ucbel,  y  dun,  a'r 
Haleliwia  birllaes,  y  mae  bron  yn  sicr  i  cbwi  mai  rbywbetb  gwneutbur 
ydy  w  llawer  o  byuy  :  rbywbetb  i  gyfleuwi  diflyg  mater, — diftyg  eneiu- 
niad  a  gwir  ysbryd  y  gwaitb.  Mwy  o  ddifrifwcb  a'u  dysgai  ui,  nid  i 
ddynwared  y  teimladau  awelog,  ond  yn  bytracb  i  ymddangos  yu  sobr 
y  petb  ydym  ;  ie,  a  mwy  na  byuy,  i  gymmedroli,  byd  yn  nod,  ^xin  y 
byddo  ein  teimladau  yn  cynbyrfu  mewn  gwiriouedd  ;  gan  ofaiu  am 
gadw  y  llais,  a'r  boll  agweddau  allanol,  o  dau  y  ddysgyblaetb  bono  ag 
a  ddysgir  gan  wylder  ac  ofu  Duw.  Y  mae  gwir  ddefosiwn,  fel  y  dyfr- 
oedd  dyfnion  ar  y  gwastadedd,  j'u  tueddu  i  redeg  yn  ddistaw  ;  ac  yn 
bytracb  yn  myncd  yn  llai  trystiog,  fel  y  mae  yu  dyfubau  3m  ysbryd  yr 
addolwr.    Dywedai  rbywuu  am  Syr  James  Mackintosb  pau  j'u  marw ; 


1040  ATTODIAD. 

"  Fe  siaradai  am  Dduw  gycla  mwy  o  barcliedigaetli  ac  arswyd  uag 
wyf  yu  gofio  weled  bron  eriocd  o'r  blacu.  Byddai  ei  lais  yn  gostogu,  a"i 
boll  bersou  i'w  ganfod  yn  ymgrymu  tua'r  llwch,  fol  yn  ymwybodol  o 
orucbel  bresennoldeb  ;  tra  mcwn  dull  distaw,  difrifddwys,  a  dwfn- 
feddylgar  y  traetbai  ei  syniadau  yn  bwyllog  a  cbrynedig !  "  Meitb- 
rinwu  dduwioldeb,  fy  mrodyr,  a  gwir  ysbryd  y  weinidogaetli  ynom  ein 
bunain  ;  dyma  y  diogelwcb  goreu  rbag  pob  ysgafuder  a  rliagritb.  Y 
dyn  sydd  yn  teimlo,  nid  rbaid  iddo  ffugio  teimlad. 

O'r  ocbr  arall,  os  bydd  crefydd  a  doniau  y  weinidogaetli  yn  adfeilio 
yn  ein  calonau,  yr  ydym  yn  sicr,  naill  ai  o  ymollwng  i  ddifaterwcb  a 
niarweidd-dra,  neu  ynte  troi,  yn  yr  ymddifadrwydd  o  "wir  deimlad,  i 
fod  yn  fwy  gorwyllt  yn  ein  dynwarediad  o  bono.  "  Os  yr  baiarn  a 
byla,"  medd  y  Gair,  "  oni  boga  efe  y  min,  rbaid  iddo  roddi  mwy  o 
nertli. "  Wedi  colli  ysbryd  pregetbu,  rbaid  i'r  corpb  a"r  llais  wneyd  y 
diffyg  i  fynu."  "  Y  mae  y  grym  a'r  bywyd  ag  oedd  yn  ngweinidog- 
aeth  y  dyn  unwaitb  wedi  pallu  fe  ddicbon,"  meddai  Ebenezer  Morris, 
"  ond  y  mae  yr  hen  gast  yno  eto  I  " — byny  yw,  y  mae  y  pregetbwr  yu 
ceisio  gwneyd  eto  yn  gyffelyb  ag  y  gwnai  pan  oedd  ei  ysbryd  mewn 
lansawdd  wabanol.  Doetbineb  dynion  ieuamc  yw  peidio  ag  ymddir- 
lied  gormod  i'w  bargraffiadau  boreuol.  Y  sercbiadau  yw  prif  eisteddle 
crefydd  mewn  ieuenctyd,  ac  y  maent  yn  naturiol  yn  wresog  yn  yr 
oedran  liwnw.  Ac  felly  am  ryw  byd  cbwi  a  ellwcb  fod  yn  dan  i  gyd 
wrtb  bregetbu  ;  er  y  gorfydd  i  cbwi  ammbeu,  ond  odid,  ar  ol  byny 
(fel  y  bu  raid  i  rai  o  bonom  ninnan),  mai  tan  ydoedd  beb  gymmaint  o 
oleuni  ynddo.  Pa  fodd  bynnag,  y  mae  y  sercbiadau  yn  naturiol  yn 
dofi  gydag  amser,  a  cbrefydd  bitbau  yn  cymmeryd  ei  beisteddle  yn 
fwy  yn  y  meddwl  a'r  farn  ;  ac  yn  awr,  mi  garwn  i  cbwi  sylwi,  os  na 
bydd  yno  ddwfn  amgyffred  am  ogoniant  petbau  yr  Efengyl,  mewn 
trefn  i  ail  enyn  y  sercbiadau  adfeiliedig,  ac  i  gadw  y  galon  yn  fyw,  fe 
fydd  eicb  gweinidogaetb  o'r  diwedd  yn  debyg  o  golli  llawer  o'i  bywyd 
a'i  nertb.  I  mi,  petb  digalou  ydyw  gweied  dyn  ieuanc  yn  cycbwyn 
allan  yn  selog  fel  pregetbwr,  ac  ar  yr  un  pryd  yu  amlygu  ymddifad- 
rwydd o  dreiddgarwcb  a  dwfu  astudiaetb.  Oblegid  mewn  meddwl 
felly  nid  oes  dim  cynuud  yu  cael  ei  ddarpar  mewn  trefn  i  gadw  y  tan 
yn  fyw  mewn  amseroedd  dyfodol,  a  gellir  ofni  wedi  i  ieuenctyd  a 
newydd-deb  fyned  trosodd,  y  bydd  pob  bywiogrwydd  yn  darfod.  "  Y 
mae  llawer  o  ddycbymyg  "  medd  uu  awdwr,  "  yn  ymgymmysgu  a'n 
bargrafQadau  cyntaf  ni,  a  pban  unwaitb  y  byddom  wedi  treulio  byny 
o  ddycbymyg  ag  oedd  genym,  a'r  cymbortb  a  geid  oddiwrtbo  yn 
eisieu  i  ni — pan  y  dygir  ni  i'r  angenrbeidrwydd  o  deimlo  gwireddau 
ein  sefyllfa  yn  unig  drwy  belp  y  galon  a'r  gydwybod — y  mae  perygl 
mawr  rbag  y  bydd  i'n  bargraffiadau  ni  golli  eu  grym  a'u  bywiog- 
rwydd. Y  mae  yn  rbaid  i  ni,  gan  byny,  beidio  ag  ymddiried  i  fywiog- 
rwydd  ein  bargraffiadau  cyntaf ;  y  gwirionedd  yr  liwn  a'n  tery  yn  y 
modd  mwyaf  bywiog  beddyw,  a'n  gedy  ni  yn  oer  eto  ryw  amser  a 
ddaw  ;  ni  gawn  ein  cyfyngu  i'r  argraffiadau  byny  o'r  petbau  byn  ag  a 
ellir  gynnyrcbu  ynom  trwy  eu  buuiongyrcbol  bertbynas  a'u  calon  a'n 
cydwybod  ;  ac  yn  ami  y  mae  y  dyn,  yr  bwn  ar  y  cyntaf  a  ymddangosai 


ATTODIAD.  1041 

yu  llawn  sel,  yn  cael  ei  hunan  yn  y  diwedd  lieb  ddim  gwir  gysylltiad 
rhyugddo  a  i  ddyledswyddau.  Y  mae  yu  rhaid  i  ui,  gan  byny,  ad- 
iiewyddu  ein  galwedigaeth  a  cbryfliau  yr  elfen  ysbrydol,  fel  y  byddo 
swyn  newydd-deb  yn  pallu." 

Oddi^Yrtb  y  cyfan,  fy  mrodyr,  cbwi  welwcb  mai  gweinidogaetb 
boenus  ac  anba^Ydd  yw  g^'einidogactb  yr  Ysbryd.  Y  mae  eicb  uerth 
ynddi  yn  dibynu  ar  eicb  cynnydd  mewn  crefydd  bersonol.  Rbaid  i 
cbwi  edrycb  yn  ddyfal  am  feitbriu  gras  a  myfyrdodau  duwiol  yn  eicb 
calonau,  ac  onidu  cbwi  a  adfeiliwcb  yn  ysbryd  a  donian  y  weinidog- 
aetb,  ac  yna  fe  fydd  eicb  grym  wedi  darfod.  Ond  rbaid  i  mi  bcHacb 
eicb  gadael  i  ddysgyblaetb  amscr  a  pbrofiad.  Gallasem  gyflwyno  i'cb 
sj'lw  ycbydig  o  ystyriaetbau  yn  mbellacb,  gyda  golwg  ar  eicb  cymbell 
i  farweiddio  y  tueddiadau  ll}'gredig  y  buom  yn  sun  am  danynt ;  a 
tbrwy  nertb  Ysbryd  Diiw,  i  feitbrin  pob  purdeb  mewn  calon  ac  ym- 
ddygiad.     Oud  ni  oddefir  i  ni  ymbelaetliu  llawer  yn  bresennol. 

Cofiwcb,  yn  y  lie  cyntaf,  fod  byny  yn  anbebgorol  i'cb  cynnydd  meuiix 
adnahijddiaeth  o'r  gwirionedd — mater  eicb  gweinidogaetb.  Y  gallu  il 
adnabod  petbau  Duw  yw  sancteiddrwydd  calon.  Y  mae  natur  yn' 
agor  ei  dirgeledigaetbau  i  bercben  rbeswm,  pa  ansawdd  bynnag  a 
fyddo  ar  ei  galon.  Ond  nid  felly  dirgeledigaetbau  yr  Efengyl ;  y 
mae  y  rbai"n  wedi  eu  "  darparu  i'r  rbai  a'u  carant  ef."  "Dirgelwcb 
yr  Arglwydd  sydd  gyda  r  rbai  a'u  bofnant  ef ;  a'i  gyfammod  befyd  i'w 
cyfarwyddo  bwynt."  "  Y  rbai  llariaidd  a  byffordda  efe  mewn  barn  ; 
a'i  tfordd  a  ddysg  efe  i'r  rbai  gostyugedig."  Dyma  y  cynneddfau  i  ba 
rai  y  mae  yr  addewid  yn  cael  ei  gwneutbur.  Yn  yr  ansawdd  bon  ar 
y  galon  y  mae  y  Gorucbaf  yn  datguddio  ei  gyfriuacb  i  enaid  y 
pecbadur,  a'r  enaid  yntau  yn  dirnad  ac  yn  addoli — yn  gorpbwys 
mewn  tawelwcb  a  sicrwydd,  a  byny  pan  yn  ngbanol  rbyfeddodau  pell 
uwcblaw  cyrbaeddiad  ei  reswm.  O'r  ocbr  arall,  y  mae  "  dynion  o 
feddwl  llygredig"  yn  "  anngbymeradwy  o  ran  y  fiydd."'  Y''  mae 
cariad  at  bccbod  yn  gasineb  at  Dduw  a  gwybodaetb  ysbrydol ;  os 
bydd  bwn,  gan  byny,  yn  flynu  yn  y  galon,  bydd  pob  ymgais  i  cbwilio 
yr  Ysgrytbyrau  sanctaidd,  yn  sicr  o  droi  allan  yn  fliu  i'r  ymcbwiliwr. 
ac  nid  yn  unig  yn  fliu,  ond  yn  berffaitb  aflwyddiannus  a  difudd,  "  Fy 
mab,"  meddai  bolomon, — "  os  gwaeddi  ar  ol  gwybodaetb,  os  cyfodi  dy 
lef  am  ddeall :  os  ceisi  bi  fel  ceisio  ariau,  os  cbwili  am  dani  fel  am 
drysorau  cuddiedig ;  yna  y  cai  ddeall  ofn  yr  Arglwydd,  ac  y  cai 
wybodaetb  o  Dduw."  "  Yna  y  cai '"' — pan  y  byddo  y  cbwant  iddi  wedi 
darostwug  pob  cbwautau  ereill,  ac  yn  gweitbio  mor  angerddol  yn  y 
galon,  nes  peri  gweddiau  a  llafur  diflino  am  dani: — "yna  y  cai 
ddeall  ofn  yr  Arglwydd,  ac  y  cai  wybodaetb  o  Dduw."  Y  mae  eich 
cymbelliadau  yn  llawer,  fy  mrodyr,  i  "  ymlanbau  "  fel  y  dywed  yr 
Apostol,  "  oddiwrtb  bob  balogrwydd  enawd  ac  ysbryd,  ac  i  berffeitbio 
sancteiddrwydd  yn  ofn  Duw  ;  "  ond  cofiwcb  nad  y  lleiaf  o  bonynt 
ydyw  bwn  ; — sef  cadw  eicb  calonau  yn  wastad  mewn  ansawdd  briodolj 
i  astudio  yr  Ysgrytbyrau  ac  i  adnabod  meddwl  Duw  yn  ei  Air.  | 

Dracbefn,  y  mae  sancteiddrwydd,  a  cbymeriad  diargyboedd  yn  an- 
bebgorol i  urddas  y  iveinidoyaeih.     Y  mae  gogoniant  tra  rbagorol  vn 
3  U 


104-2  ATTODIAD. 

perthyn  i  weiuidogaetb  yr  Ysbryd  o'i  rhan  ei  liuuan.  Ond  gallwn 
iii,  er  byny,  ddal•ost^v^g  llawer  arui.  Ac  am  y  pregetbwr  ansauct- 
aidd  ei  gymeriad,  y  dyn  ag  y  mae  rbyw  cbwantau  llygredig  wedi  ym- 
fi'urfio  yu  dueddiadau  cyfeiliormis  yn  ei  galou,  ac  j'n  balogi  ei  fuchedd 
a'i  ymarweddiad  ;  y  mae  y  dyn  bwnw  yu  sicr  o  ddwyn  ci  bxinan  a'i 

i^^-eiuidogaetb  i  anmbarcb.  Y  mae  character  iicbel  o  anuhraetbol 
bwys  i  wciuidog  yr  Efeugyl.  "  Ac  y  mae  yu  rbaid  iddo  befyd  ''  (medd 
yr  Apostol)  "  gael  tystiolaetb  dda  gau  y  rhai  oddiallan."  A  pbau  y 
iuae  efe  yu  dysgu  Timotbeus  a  Titus  wrtb  bregethu  yr  Efeugyl,  i 
gymliwyso  eu  baddysgiadau  at  gydwybodau  en  gwraudawwyr,  rjydd 
p'hob  Jni/der  ac  aivdurdod,  y  mae  yu  eu  gorchymyu  befyd,  fcl  petb  an- 
liebgorol  i  byuy,  i  edrycb  am  sicrbau  parcli  iddynt  eu  buuaiu  :  "  Na 
ddiystyred  neb  di."  Hyuy  yw,  "  ua  fydded  ynot  ddim  ag  a  baro  i  ueb 
dy  ddiystyru."  Cystal  a  dywedyd,  "  Y  mae  awdurdod  ac  urddas  y 
weiuidogaetb  yu  sicr  o  golli,  os  bydd  y  gweiuidog  yn  colli  yr  edmygedd 
Invuw  ag  sydd  yn  pertbyu  i'w  gymeriad,  ac  yu  syrtbio  yu  wrtbddrycb 
o  ddiystyrwcb  yu  ugolwg  ei  wraudawwyr  !  "  Ond  pa  fodd  y  mae  efe  yu 
eu  cyfarwyddo  bwy  a  ninnau  i  ocbelyd  y  sarbad  bwu  ?  Saucteidd- 
rwydd  fy  mrodyr,  saucteiddrwydd  yw  yr  uuig  ddiogelwcb.  Os  mynecb 
cbwitbau,  fel  Timotbeus  gyut,  gadw  eicb  ieueuctyd  gyda'r  weinidog- 
aetb  uwcblaw  ei  ddiystyru,  y  mae  yu  rbaid  i  cbwi  fel  yntau  '•  fl'oi 
oddiwrtb  cbwautau  ieueuctyd" — cyfleuwi  drwy  ddifrifwcb  ymddygiad 
yr  Iryn  sydd  ddiff3'giol  i'cb  oedrau,  a  bod  felly  "  yn  csiampl  i' r  fi/ddloii- 
iaid"  mewu  pob  gair  ac  ymarweddiad  da.  Y  mae  yn  sicr  i  cbwi,  os 
bydd  pregetbwr  yu  goegddyu  cbwyddedig  a  gwamal  ei  feddwl ;  yu 
gybyddlyd  ac  isel  ei  arferion  gyda'r  byd — llygredigaetb  yu  tori  allan 
y'uddo,  ac  yn  byuodi  ei  gymeriad  drwy  auugbymmedroldeb  a  gormod- 
cdd  o  ryw  fatb — y  mae  yn  sicr,  meddwu,  am  bregetbwr  felly,  y  bydd 
ei  enw  yn  syrtbio  i  ddirmyg  a  gwaradwydd.  a  mwy  na  byuy,  bj^ld 
"  enw  Duw  o'i  blegid  ef  yu  cael  ei  gablu  yu  mblitb  y  ceubedloedd."  Fe 
esgusodir  y  petbau  byu  yu  ereill,  o  bosibl,  ond  uid  yuddo  fe.  Y  mae 
edrycb  ar  ei  ysbryd  a'i  ymddygiad  mewu  cysylltiad  ai  alwedigaetb  yn 
llenwi  y  meddwl  a  gwrtbwyuebiad.  Bydd  pawb  yn  barod  i  ofyn : 
"Ai  dyma  was  yr  Arglwydd  ?  Ai  dyuiou  fel  byu  yw  ceubadau  yr 
eglwysi  a  gogoniaut  Crist  ?  Ai  bwn  sydd  i  ofalu  dros  ein  beneidiau 
m,  ac  i'u  dysgu  yu  mbetbau  Duw  ?  Ai  bwn  sydd  i'u  ceryddu  pan 
yn  cyfeiliorui,  i'u  cynual  pan  yn  weiuiaid,  i  gydymdeimlo  a  ui,  ac  i'u 
cvfarwyddo  yu  mbrofedigaetbau  bywyd,  ac  yn  awr  ein  marwolaetb  ? 
Dim  posibl  !  y  mae  y  meddwl  yn  auuaturiol !  " 

Yr  ydycb  yu  cofio  mor  llym  y  mac  yr  Apostol  Paul  yu  ymliw  a'r 
fatb  bregetbwr.  Wedi  cyfeirio  at  ei  buuiadau  ucbel  a  balcbaidd,  y 
mae  yu  gofyn  iddo— "Tydi,  gau  byuy,  yr  bwn  wyt  yu  addysgu  arall, 
oui'tb  ddysgi  dy  bun  ?  Yr  bwn  wyt  yn  pregetbu,  Na  ladrater,  a 
ladreti  di  ?  Yr  bwn  wyt  yn  dywedyd,  Na  odiueber,  a  odiuebi  di  ? 
Yr  bwn  wyt  yu  ffieiddio^Tefwau,  a  gyscgr-ysbeili  di  ?  Yr  bwn  wyt  yn 
porioleddu  j-^n  y  ddeddf,  drwy  dori  y  ddeddf  a  ddiaurliydeddi  di 
Dduw  ?  "  Fe  ddicbou  llawer  o  betbau  fod  yu  uglyn  a  pbregetbwr  ag 
a  fyddo  yn  tueddu  i'w  ddarostwng  fcl  dyn  cyboeddus :  megis  diffyg 


ATTODIAD.  1043 

doetbineb  a  thalentau  rceddyliol,  ie,  weitbiati,  y  mae  diffygion  corpli- 
orol  yn  tueddu  i  byuy  befyd ;  ond  o  bob  diffyg,  y  diffyg  o  sancteidd- 
rwydd  yn  y  rbai  sydd  ynddi,  ydyw  y  m^vyaf  niweidiol  i'r  weinidogaeth. 
Byddeii  talentaii  y  gweinidog  mor  ddysglaer  ag  y  byddont ;  er  i  natur 
ac  amaetbiad,  yn  nghyda  doniau  yr  Ysbryd,  fod  ■wedi  cydgyfarfod 
ynddo  i"r  belaetbrwydd  niwyaf,  i'w  addurno  yn  ei  swydd,  eto  os  bydd 
yu  ymlygru  drwy  ryw  becbod,  y  mae  y  llygredigaetb  bwnw  yn  sicr  o 
fod  yn  cbwydiad  gwartlms  ar  ei  boll  ogoniant.  "  A  ninnaii  "  (medd  yr 
Apostol)  "  gau  gydwcitbio,  ydym  yn  atolwg  i  cbwi  na  dderbyniocb  ras 
]Juw  yn  ofer.  Heb  roddi  dim  acbos  tramgwydd  mewn  dim,  fel  na  feier 
ar  y  -weinidogaetb."  Dyma  yr  esiampl,  I'y  mrodyr.  Ob  !  na  bai  boll 
brcgctbv>"yr  Cymru  yn  abl  i  ddyweyd  yn  gyflfelyb  wrtb  eu  beglwysi : — 
•'  beb  roddi  dim  acbos  tramgwydd  mewn  dim."  Dim  mewn  tymber, 
na  dim  mewn  ymddygiad.  Dim  yn  yr  Eglwys,  na  dim  yn  y  byd. 
Dim  yn  ein  cyflawniadaa  cyboeddus.  na'n  cyfeillacbau  dirgel — dim 
mewn  dim  ! — Ond  i'r  gwrtbwyneb,  yu  mbob  amgylcbiad,  ac  yn  mbob 
petb,  "  yn  ein  daugos  ein  biiuain  fel  gweinidogion  Duw." 

Yn  olaf,  caniatewcb  i  mi  ddywedyd  wrtbycb  fod  y  p)etbau  byn  yn 
anbebgorol  i  cbwi  er  cyrbaeddyd  amcan  eick  f/weinidofiaeth — sef,  eicb 
iacbawdwriaetb  eicb  bunain  a'cb  gwrandawwyr.  Pan  y  mae  yr 
Apostol  Paul  yn  cymbell  Timotbens  i  ymroddi  i  grefydd  bersonol,  ac 
i'w  boll  ddyledswyddau  fel  gweinidog  yr  Efeugyl,  dyma  yr  j'styriaeth 
y  mae  yn  ei  dwyn  i  gadarnbau  y  cymbelliadau  byny — "  Canys  os 
gwnei  byn,  ti  a'tb  gedwi  dy  bun  a'r  rbai  a  wrandawant  arnat."  Yi 
mae  yn  betb  o  bwys  i  bregetbwr  gofio  lod  ei  hunan  ganddo  i'w  gadwl 
neu  i'w  golli  bytb.  Ei  enaid  ei  bun  ydyw  y  cyntaf  a  ymddiriedwydi 
i'w  ofal,  ac  os  bydd  efe  yn  esgeulus  o  iacbawdwriaetb  bwnw,  nis  gall 
fod  yn  ddifrifol  yn  ei  waitb  yu  ceisio  iacbawdwriaetb  eneidiau  rbail 
ereiil.  A  pberyglus  ydyw  rhag  mai  diwedd  pregetbwr  felly  fydd,  colli' 
ei  bun  a'r  rbai  a  wrandawant  arno  !  Ac  Ob  !  ni  a  wyddom  mai  coll- 
edigaetb  a  rbywbetb  arni  ei  bunan  ynddi,  ydyw  colledigaetb  preg- 
etbwr !  Y  mae  ymadroddiou  y  Beibl  yu  ymadroddion  trymiou  ar  y 
mater  bwu.  Gellid  meddwl  fod  atbrawon  anfnddiol  a  drygiouus,  yu 
dwyn  nodau,  weitbiau,  byd  yu  nod  yn  y  bywyd  yma,  o  ddynion  wedi 
syrtbio  dan  anfoddlourwydd  y  Gorucbaf.  Yr  ydym  yn  darllen  am  y 
gwas  anfuddiol,  bod  y  dalent  yu  cael  ei  cbymmeryd  oddiarno  ;  gwyw- 
dra  a  dallineb  yn  ei  oddiweddyd,  ac  fel  cleddyf  barnol  ar  ei  fraicb  ac 
ar  ei  lygad  debau — ie,  a  bod  Duw  yn  llygru  llygrwr  ei  deml  a"i  betbau 
sanctaidd,  ac  yn  ei  cbwydu  allan  o'i  enau.  Ac  fel  byn  wedi  "  cyfeil- 
iorui''  o'r  weinidogaetb  trwy  ei  anwiredd,  y  mae  yn  myned  "  i'w  ie 
ei  bun."  "  Ei  Arglwydd  a'i  gwabana  ef,"  medd  lesu  Grist,  "  ac  a 
esyd  ei  ran  ef  gyda'r  rbagritbwyr :  yno  y  bydd  wylofaiu  a  rbincian 
dannedd."'  Nid  oedd  Paul,  er  ei  fod  yu  ddiogcl  rbag  y  diwedd  ofuadwy 
yma,  ac  yu  teimlo  yu  sicr  o  byny  befyd,  yn  llacio  dim  yn  yr  ymarfer- 
lad  a'r  moddion  i'w  ocbelyd  ef.  Ond  a'i  lygad  o  byd  ar  y  nud  ucbel 
o  gadw  ei  bunan  a'i  wrandawwyr,  cyrcbai  ato  yn  ddiorpbwys,  ac  yn 
mbob  fi'ordd  apwyntiedig  i'w  gyrbaeddyd  ; — ac  yn  ncillduol  felly,  trwy 
ddyfalwcb  i  farw"eiddio  llygredigaetbau   ei  galon,  ac  i  "  berffeitbio 


1044-  ATTODIAD. 

sancteiddrwycTd  j'n  ofn  Duw."  "  Yr  wyf  fi  gau  liyny  felly  yn  rliedeg, 
iiid  megis  ar  amcaii,  felly  yr  wyf  fi  yu  ymdrechu,  uid  fel  un  yn  euro 
yr  a^Yyr,  Ond  yr  wyf  fi  yu  cosbi  fy  ngliorph,  ac  yu  ei  ddwyu  yn 
gaetli ;  rbag  i  mi  mewn  un  niodd,  wedi  i  mi  bregethu  i  ereill,  i'od  fy 
inin  yn  anughymmeradwy."  Ac  yn  ei  gyfarwyddiadau  i  Timotheus,  y 
mae  yn  ein  dysgu  ninnan  i  wneuthur  yu  gyffelyb — yr  uuig  fi'ordd  i 
gyrbaeddyd  amcan  ein  gweinidogaetb.  "  Glyn  wrtb  ddarllcn,  -wrtli 
gyngbori,  wrtb  atbrawiaetbu.  Nac  esgeulusa  y  dawn  sydd  ynot. 
Myfyria  ar  y  petbau  byu,  ac  yn  y  petbau  byn  aros  ;  fel  y  byddo  dy 
gynuydd  yn  eglur  i  bawb.  Gwylia  arnat  dy  bun,  ac  ar  yr  atbraw- 
iaetb  ;  aros  ynddynt :  " — Dyma  y  ffordd  i  Iwyddo.  Darllen  a  myfyrio 
yn  gyson  yu  mlietbau  Duw,  fel  y  gallom  feitbrin  gwybodaetli  a  sanct- 
eiddrwydd  ynom  ein  bunain  ac  yn  ein  gwraudawwyr.  Aros  yn 
atbrawiaetb  yr  Efengyl  :  aros  ynddi  o  ran  barn,  ysbryd,  ac  ymar- 
weddiad.  Parbau  a  cbynnyddu  mewn  ffydd  yn  y  petbau  sydd  i'w 
credu,  ac  mewn  ymarferiad  o'r  petbau  sydd  i'w  gwueutbur,  gan  arfer 
pob  diwydrwydd  i  ddysgu  ereill  i  wneutbur  yr  unmodd.  '•  Canys  os 
gwnei  byu," — Oh!  y  fatb  ganlyuiadau  sydd  yu  dibynu  ar  yr  "Os" 
yma  ; — "  cauys  os  gwnei  hyu,  ti  a'tb  gedwi  dy  bun  a'r  rbai  a  wrandaw- 
aut  arnat."  Hyu  a  fyddo  eicb  rban  cbwitbau,  fy  mrodyr.  Wele 
cbwi  bellacb  wedi  eicb  gosod  yn  y  weinidogaetb ;  betli  a  fydd  y  can- 
lyuiadau  yr  Arglwydd  yn  unig  a  wyr  !  Y  mae  yu  rbaid  i  bob  un  o 
bonocb  droi  allau,  naill  ai  yn  "  was  drwg  a  diog;  "  neu  yute  yn  "was 
ffyddlou  a  doetb  ;  "  a  rbaid  i  cbwi  bob  un  o  bonocb,  yu  y  diwedd, 
roddi  cyfrif  o'cb  gorucbwyliaetb. 

Ab  !  fy  mrodyr,  a  ydyw  yu  bosibl,  pe  bai  y  fatb  betb  ag  i'cb  boll 
fywyd  oddiyma  i  angau,  ymagoryd  y  funud  bon  o  flaen  wyueb  y  gyu- 
uulieidfa  fawr  yma — a  ydyw  yu  bosibl,  meddwu,  fod  ynddi  frodyr  a 
tbadau  i  cbwi  yu  yr  Efeugyl,  a  gtd  acbos  i  wylo,  yn  debyg  i'r  ben 
bropbwyd  bwnw  gynt,  wrtb  edrycb  yu  eicb  wynebau  cbwi  ? — gweled 
y  drwg  a  wnewcb  cbwi  i  eglwysi  y  Metbodistiaid  yn  Ngbymru,  ar  ol 
eu  bymadawiad  bwy  ;  a  gweled  nad  oedd  eu  gwaitb  bwytbau  yn  cyn- 
nortiiwyo  yn  eicb  ueillduad  i'r  weinidogaetb  beddyw,  yu  ddim  amgen 
na'cb  gosod  mewn  amgylcbiadau  mwy  mauteisiol  i'w  cyilawui  !  Pell 
ydwyf  fi,  cofiwcb,  oddiwrtb  ddarogan  felly.  I'r  gwrtbwyneb,  tra  y 
carwn  eicb  galw  cbwi  i  ofui  yn  wastadol,  yr  ydwyf  yn  teimlo  fy  luinau 
yn  barod  i  "  gredu  pob  dim,  ac  i  obeitbio  pob  dim"  am  danocb,  ac 
felly  yn  tewi  yn  bresennol  gyda  dymuno  i  cbwi  bob  llwyddiant. 
Hyderwn  fod  y  prawf  a  gaed  o  bonocb  eisoes,  fel  Cristiouogion  a 
pbregetbwyr,  yn  sail  deg  i  ddysgwyl  petbau  mawrion  oddiwrtbycb 
mewn  amseroedd  a  ddaw  ;  a  diammbeu  genyf  fod  yr  Eglwysi  beddyw 
yn  eicb  derbyu  yn  ddiolcbgar  fel  eu  gweinidogion  ; — a  cban  edrycb 
aruocb  fel  meibion  a  fagwyd  wrtb  eu  bystlys,  y  mae  jn  naturiol  iawn 
iddynt  ymi'bangu  yn  eu  gobaitb  am  eicb  defuyddioldeb  a'cb  ymrodd- 
iad  i"w  gwasauaetb,  a  dywedyd  gyda  mwy  o  sercb  ac  awyddfryd  am 
bob  un  o  bonocb : — "  Hwu  a'u  cysura  ui ! — bwn  a'n  portba  ni  a 
gwybodaetb  ac  a  deall — bwn  a  wir  ofala  am  y  petbau  a  bertliyn  i  ni, 
gan  geisio  nid  yr  eiddom  ni  ond  nyni."     Cyflawned  yr  Arglwydd  boll 


ATTODIAD.  1045 

ddymuniadau  ei  Eglwys  ar  eich  rhan,  fy  mroclyr  ;  a'r  dagrau  cyntaf  a 
gollo  hi  o'ch  achos  chwi,  a  fyddo  dagrau  o  hiraeth  am  danoch  wrtb    • 
eicli  claddu  !     Amen. 

NoDiAD  I.     Tudalen  395. 

Dylasai  y  Nodiad  liwn,  er  mwyu  cadw  at  drefn  amseryddol,  fod  wedi 
ei  gyileu  o  flaeu  y  ddau  Nodiad  blaeuorol,  yn  yr  Attodiad  hwn.  Ond 
rywfodd  fe  ddiangodd  yr  Araetb  liou,  ar  y  pryd,  yu  gwbl  o'n  c6f. 
Fe'n  hadgofiwyd  am  dani,  pa  fodd  bynnag,  gau  ein  brawd,  y  Parch. 
Josiah  Thomas,  M.A.,  Ysgrifenydd  y  Genhadacth  Dramor  ;  3-r  hwn 
hefyd  a  anfonodd  i  ni  gopi  o  Ail  Adroddiad  y  Gymdeithas,  j^n  yr  hwn 
y  cyhoeddwyd  hi,  yr  hwn,  erbyn  hyn,  y  mae  yn  anhawdd  iawn  cyfar- 
fod  ag  uf.  Y  mae  yn  hyfrydwch  mawr  i  ni  ein  bod  yu  galiu  ei 
chyflwyno  ger  bron  ein  darllcnwyr. 

DiLEDswYDD  Eglwys    Ckist   fel   Eglwys   Genhadol. 

Mae  Cenhadwr  yn  arwyddo  gwr  wedi  ei  ordeinio  a'i  anfon  gan  ryw 
un  ar  neges  neillduol  at  ryw  nn  arall.  Ac  wrth  fod  Eglwys  Crist  fel 
y  cyfryw  yn  Eglwys  Genhadol,  yr  ydym  yn  meddwl  ei  bod  hi,  a  phawb 
a  berthyn  iddi,  mewn  rhyw  ddull  neu  gilydd,  wedi  eu  hordeinio  gan 
Ddiiw  i  gyhocddi  cenadwri'r  Efengyl,  ac  i  sefydlu  ei  hordinhadau  ar 
y  ddaear,  a  dychwelyd  y  cenhedloedd  i  ffydd  Crist.  Eglwys  yw  cyn- 
nulleidfa  o  ddynion  wedi  ymgorphori  i  wasanaethu  Duw  yn  Efengyl 
ei  Fab ;  ac  os  yw  yr  Eglwys  hon  o  ran  ei  chyfansoddiad  a'i  ffurf  yn 
Genhadol,  ni  a  allwn  gasglu  mai  un  o  brif  ddibenion  ei  chorphoriad 
oedd  i  gysylltu  ei  hymadferthoedd  i  ddwyn  enw  Crist  ger  bron  y  cen- 
hedloedd ;  ac  fel  y  byddai  i  arogledd  ei  wybodaeth  ef  gael  ei  eglurhau 
trwyddi  vn  mhob  lie. 

Bu  Crist  ei  hunan  yn  Genhadwr  dros  dymhor  ;  ac  wedi  cyflawni  ei 
weinidogaetli  ei  bun,  a  gorphen  y  gwaith  mawr  ag  sydd  i  fod  yn  fater 
gweinidogaeth  yr  boll  genhadau  ereill,  esgynodd  i'r  gogoniant,  gau 
awdurdodi  ei  eglwys  trwyddynt  i'w  gyhoeddi  hyd  eithaf  y  ddaear.  Yu 
awr,  gan  hyny,  y  mae  hi  yn  lie  Crist,  a  gair  y  cymmod  wedi  ei  osod 
ynddi  yn  weinidogaethol,  i  efengylu  i"r  rhai  sydd  yu  trigo  ar  y 
ddaear,  i  bob  llwyth,  ac  iaith,  a  chenedl,  a  phobl.  Er  dangos  fod  yr 
Eglwys  GristionOj^-ol  mewn  modd  arbeuig  i  fod  yu  Eglwys  Genhadol, 
gallwn  sylwi, 

1.  Fod  y  prophwydoliaethau  am  ywledaemad  teyriias  Crist  yn  perthyn 
y)i  neiUduot  i  ddyddiau  yr  Efcnyyl.  Mae  y  rhan  fwyaf  o  houynt  wedi 
eu  rhoddi  o  dan  yr  Hen  Destament ;  ond  y  maent  yn  cyfeirio  at 
amser,  ac  yn  cael  eu  cyflawni  o  dan  oruchwyliaeth  y  Testament 
Newydd.  Mae  yn  amlwg  mai  am  Grist,  pen  yr  oruchwyliaeth  newydd, 
y  mae  yr  boll  brophwydi  yn  llefaru  :  iddo  ef  y  mae  yr  addewidion  am 
helaethiad  ei  dcyrnas  yn  cael  eu  gwneyd  ;  a  tlirwyddo  ef,  ei  air,  a'i 
Ysbryd,  y  maent  i  gael  eu  cyflawni.  Ni  ddarfa  i'r  Eglwys,  yn  yr  oes- 
oedd  blaenorol,  er  sun  llawer  am  ddychweliad  y  byd  Paganaidd,  ddim 
cynnyg  at  ei  effeithio  ;  yr  oedd  y  gwaith  wedi  ei  gadw  i'r  Messiah. 


1046  ATTODIAD. 

"  Wele  fy  ngwas  (medd  y  Tad)  yr  Invu  yr  ydwyf  yn  ei  gynnal ;  fy 
etholedig,  i'r  hwu  y  mae  fy  euaid  yn  foddlawu :  rhoddais  fy  Ysbryd 
arno  ;  efe  a  ddwg  allau  farn  i'r  cenhedloedd.  Ni  pballa  efe,  ac  ui 
ddigalona,  hyd  oui  osodo  farn  ar  y  ddaear  ;  yr  ynysoedd  liefyd  a 
ddysgwyliaut  am  ei  g3'fraith  ef.  Fy  Mab  ydwyt  ti ;  gofyn  i  mi,  a 
rlioddaf  y  cenhedloedd  yn  etifcddiaeth  i  ti,  a  tberfynau  y  ddaear  i'th 
feddiant.  Gwael  yw  dy  fod  yn  was  i  mi,  i  gyfodi  llwythau  Jacob,  ac  i 
adferu  rhai  cadwedig  Israel :  mi  a'tli  roddaf  liefyd  yn  olenni  i'r  cen- 
hedloedd, fel  y  byddech  yn  iachawdwriaeth  i  mi  hyd  eithaf  y  ddaear." 

Mab  Duw,  gan  hyny,  fel  Cyfryngwr,  ydoedd  gwir  etifedd  y  byd  ;  a'r 
peth  cyntaf  tuag  at  ei  feddiannu  oedd  ei  anfou  ef  yn  y  cnawd  i  wneyd 
y  gwaith  mawr,  am  yr  hwn  yr  ydoedd  i  gael  y  cwbl  yn  wobr,  a  thrwy 
yr  hwn  yr  ydoedd  i  fod  yn  oleimi  ac  iachawdwriaeth  i'r  holl  genhedl- 
oedd.  Felly  y  mae  Simeon  dduwiol  ar  ei  ymddangosiad  yn  ei 
gofleidio,  fel  gwrthddrych  yr  hen  brophwydoliaethau  :  "  Yr  awr  hon, 
Arglwydd  (medd  efe)  y  gollyngi  dy  was  mewn  tanguefedd  yn  ol  dy 
air  ;  canys  fy  llygaid  a  welsant  dy  iachawdwriaeth,  yr  hon  a  baroto- 
aist  ger  bron  wyneb  yr  holl  bobloedd  ;  goleuni  i  oleuo  y  cenhedloedd, 
a  gogoniaut  dy  bobl  Israel."  Dywedir  "  wneuthur  lesu  Grist  yn 
weinidog  i'r  enwaediad,  er  mwyn  gwirionedd  Duw,  er  mwyn  cadaru- 
hau  yr  addewidion  a  wuaethpwyd  i'r  tadau."  A'r  addewidion  hjmy 
oeddyut,  y  beudithid  holl  deuluoedd  y  ddaear  yn  Nghrist  eu  had  hwy. 
Mae'r  Apostol  yn  eoffau  amryw  o  honynt ;  "  Am  hyny  y  cyfl'esaf  i  ti 
yn  mhlith  y  cenhedloedd,  ac  y  canaf  i'th  euw."  A  thrachefn  y  mae'u 
dy  wedyd,  "  Ymlawenhewch,  genhedloedd,  gyda'i  bobl  ef."  A  thrachefn, 
"  Molwch  yr  Arglwydd,  yr  holl  genhedloedd;  a  chlodforwch  ef,  yr 
holl  bobloedd."  A  thrachefn  y  mae  Esaias  yn  dywedyd,  "  Fe  fydd 
gwreiddyu  Jesse,  a'r  hwn  a  gyfyd  i  lywodraethu  y  cenhedloedd."  Yr 
oedd  gwirionedd  Duw  yn  yr  addewidion  hyn  yn  aros  drwy  yr  oesoedd 
heb  ei  gyfiawni ;  ond  fe  ddaeth  lesu  Grist,  "  er  mwyn  gwirionedd 
Duw,  er  mwyn  cadarnhau  yr  addewidion  a  wnaethid  i'r  tadau."  Cyu 
ei  ddyfodiad  ef  ni  wnaethai  Duw  felly  ag  un  genedl,  ond  trwyddo  ef  fe 
wnaeth,  ac  fe  wna  felly,  a  phob  cenedl  dan  y  nef. 

Yr  oedd  dynion  sanctaidd  Duw  drwy  yr  oesoedd  megis  ag  un  genau 
yn  llefaru,  ac  ag  un  llygad  yn  edrych,  ar  amseroedd  Crist  a'r  Efengyl. 
Y  dyddiau  diweddaf  yw  eu  can  o  hyd  ;  oblegid  dyma  y  pryd  yr  oedd  yr 
holl  betliau  gogoneddus  i  gael  eu  cyflawni.  Yr  oedd  Jacob  a  Moses 
a'u  llygaid  arnynt  :  "  a'r  holl  brophwydi  (medd  Pedr)  o  Samuel,  ac  o'r 
rhai  wedi,  cynnifer  ag  a  lefarasant,  a  ragfynegasant  liefyd  am  y  dydd- 
iau hyn."  Pethau  y  dyddiau  hyn  oedd  ganddynt  hwy  i  ddiddanu  yr 
Eglwys  o  dan  orthrymderau  eu  dyddiau  eu  hunain.  Ac  y  mae'n 
syndod  meddwl  mor  ddisymwth  y  llameut  oddiwrth  bob  peth  i  sun  am 
ymddangosiad  Crist,  a  gogoniant  ei  deyrnas,  yn  yr  amseroedd  di- 
weddaf. Yr  oedd  golwg  arnynt  drwy  ii'ydd  yn  dryllio  eu  hen  a  id  gan 
awydd  i'w  mwynhau,  fel  yr  ymofynent  ac  y  manwl  chw^lient  pa  bryd, 
a  pha  ryw  amser,  y  byddai  i'r  prophwydoliaethau  gael  eu  cyliawni. 
Ond  am  y  gras  a  ddeuai  i  ni  yr  oeddyut  hwy  yn  prophwydo.  Ac  o'r 
diwedd  fe  dorodd  gwawr  y  dyddiau  diweddaf,  ac  wele  yr  hen  broph- 


ATTODIAD.  1047 

wydoliaethau  3m  dechreu  dadlwj-tho  eu  trysorau  i  fynwes  yr  Eglwys. 
*'  Cafwyd  yr  hwn  yr  ysgrifenodd  Moses  yn  y  gyfraith  a'r  prophwydi 
am  dano."  Fe  fu  farw  dros  eiii  pccliodau  ni  yn  ol  yr  ysgrythyrau : 
a'i  gladdu  a'i  gyfodi  y  trydydd  dydd  yn  ol  3'r  ysgrythyrau.  Yr  oedd 
^•sgrythyr  ar  ol  ysgrythyr  yu  cacl  oi  chyflawni  yn  boll  amgylchiadaii 
ei  iyivyd,  o'i  enedigaeth  hyd  ei  adgyfodiad  o'r  bedd.  Ac  wedi  gosod 
i554faeni  oi  deyrnas  yn  ei  fywyd  a'i  angau,  a  sefydlu  yr  orucbwyliaetli 
drwy  3'r  hon  y  niae  i  gael  ei  dwyn  i'w  gogoniant  ar  y  ddaear, — esgyn- 
odd  goruwcb  yr  boll  nefoedd,  a  hyny  fcL  y  c]iflan-nai  bob  pelli.  "  Yr 
hwn  sydd  raid  i'r  nef  ei  dderbyn  (medd  Pedr)  hyd  amseroedd  adferiad 
pob  peth,  y  rhai  a  ddywedodd  Daw  drwy  enau  ei  boll  sanctaidd 
brophwydi  erioed."  Nid  oes  dim  cyfnewidiad  i  fod  yn  ystdd  bresennol 
Crist  yn  y  nef,  nac  yn  yr  orucbwyliaetli  bresennol  3''  mae  yr  eglwys 
dani  ar  y  ddaear,  hyd  nes  y  b3'ddo  pob  peth  a  ddywedodd  Duw  trwy 
enau  ei  hoU  sanctaidd  brophwydi  erioed  wedi  ei  gyflawni.  Ac  fell3' 
yu  ebrw3xld  ar  ol  ei  esgyniad,  dcchreuai  ddw3'n  y  gwaith  yn  mlaen, 
"Wele  yr  Ysbryd  yn  cael  ei  dywallt,  a  I3uw  yn  decbreu  cymrDer3^d  o'r 
ccnbedlocdd  bobl  i'w  enw, — dygwyddiadau  ag  oedd  yn  dwyn  ymadrodd- 
ion  y  prophwydi  sanctaidd  gydtl  goleu  a  grym  i  feddyliau  yr  apostol- 
ion.  "Ac  a  hyn  "  (meddai  lago,  wedi  clywed  am  droedigaeth  y  con- 
hedloedd)  "  ac  a  hyn  y  cytuna  geiriau  y  prophwydi."  '■  Hyn  "  (meddai 
Pedr)  "  yw  y  peth  a  ddywcdwyd  trwy  y  prophwyd  Joel,  A  bydd,  yn  y 
dyddiau  diweddaf,  medd  Duw,  y  tywalltaf  o'm  Hysbryd  ar  bob  enawd  ; 
a'ch  meibion  chwi  a'ch  merched  a  brophwydant,  a'ch  gwyr  ieuainc  a 
Tvelant  weledigaethau,  a'ch  hynafgwyr  a  freuddwydiaut  freuddw3'dion  ; 
ac  ar  iy  ngweision  ac  ar  fy  llaw-forwynion  y  tywalltaf  o'm  H3'sbryd 
yn  y  dyddiau  hyny,  a  hwy  a  brophwydant."  Ond  er  mor  Imiod  oedd 
yr  oes  apostolaidd  am  gyflawniad  y  prophwydoliaethau  nid  oedd  y 
cwbl  ond  ernes  o'r  peth  mawr  sydd  yn  ol.  Ac  os  diweddodd  y  dydd 
apostolaidd  3'n  nhyw3'llwch  annghrist,  ac  i  oesoedd  basio  heb  un 
arwydd  y  byddai  i  wir  grefydd  lenwi  y  byd  yn  ol  y  prophwydoliaethau, 
nid  oedd  hyny  ddim  amgen  na  chyflawuiad  0  honynt.  Can3's  yr  oedd 
yr  Ysbryd  yn  eglur  yn  dywedyd  3'  byddai  amseroedd  enb3-d  3'n  y  dydd- 
iau diweddaf,  ac  mai  trwy  orthrymder  yr  amseroedd  hyny  yr  oedd  yn 
rhaid  i'r  Eglwys  fyned  i'w  gogoniant  ar  y  ddaear.  Megis  ag  yr  oedd 
3'mddangosiad  personol  Crist  yn  cael  ei  gyhoeddi  drwy  gynh3-rfiadau 
y  gwlcdydd,  felly  mae  yn  ddigon  teb3'g  y  bydd  i'w  deyrnas  ysbiydol 
gael  ei  sefydlu  yn  nghanol  cyff'roadau  cyffelyb.  Mai  Cristionogaeth 
a'i  gelynion  eisoes  fel  yn  ymfyddino  ;  wrth  bob  golwg  y  mao  ymladdfa 
fawr  gerllaw  ;  ond  gellir  gobeithio  nad  yw  y  naill  ond  gwiugo  wrth 
farw,  pan  y  mae  y  Hall  yn  casglu  ei  hymadferthoedd  i  feddianuu  y 
byd.  "  Ty  Jacob,  deuwch  a  rhodiwn  yn  ngoleuni  3'r  Arglwydd." 
Mae'r  dyddiau  wedi  d'od,  yn  y  rhai  y  bydd  i  Ysbryd  yr  Arglwydd  gael 
ei  dywallt  ar  bob  cnawd.  Mae  y  dyddiau  wedi  d'od,  yu  3'  rhai  y  mae 
mynydd  tj'  yr  Arglwydd  i  gael  ei  barotoi  yn  mhen  y  mynyddoedd,  ac 
i  fod  yn  ddyrchafedig  goruwcb  y  bryniau,  a'r  boll  genhedloedd  i  ddy- 
lifo  ato.  Mae  yr  amseroedd  wedi  d'od,  yu  y  rhai  y  mae  3'r  cilunod  i 
gael  eu  bwrw  ymaith  yn  hollol,  a  gwybodaeth,  sancteiddrwydd,   a 


104S  ATTODIAD. 

lieddwch  i  lenwi  v  ddaear  fel  y  toa  y  dyfroedd  y  m6r.  Mao  y  dyddiau 
wedi  d'od,  yn  y  rhai  y  mae  yr  heu  luddewou  i  ddycliwelyd  i  geisio  yi- 
Arglwydd  eu  I)uw,  a  Dafydd  eu  breuiu.  MaeT  dyddiau  wedi  d'od,  yn 
y  rhai  y  mae  yr  Efengyl  dragywyddol  i  gael  ei  i^hregetliu  gyda  goleu 
a  ucrth  megis  gau  augel  yu  nghanol  y  uef ;  a  Babilou  i  syrtbio,  a 
bwystfil  ar  ol  bwystfil  i  gael  ei  ddal,  nes  o'r  diwedd  ddal  y  ddraig,  yr 
heu  sarph,  yr  hou  yw  diafoi  a  Satau,  a'i  f^Yrw  i'r  pydew  diwaelod,  a 
chau  aruo,  a  selio  aruo  ef,  fel  na  thwyllo  y  ceuhedloedd  mwyach  ; 
pryd  y  bydd  saiut  ac  augyliou  yn  cauu  yr  anthem,  "  HaIcli^Yia,  aeth 
tejTuasoedd  y  bj'd  yn  eiddo  ein  Harglwydd  ni  a'i  Grist  ef ;  ac  efe  a 
deyrnasa  yu  oes  oesoedd."  Pa  brj'd  y  cyfiawnir  hyn,  a  plia  both  a 
ddygwydd  cyu  hyny  nis  gwyddom  ni ;  ond  y  mae  y  g\Yaith  eisoes  ar 
droed;  mae  gradd  o'r  Ysbryd  yu  cael  ei  roi,  a  Christionogaeth  yu 
ymdaeuu  ;  ambell  uu  o'r  heu  geuedl  yu  cael  ei  achub,  ac  yuysoedd 
cyfaiu  wedi  bwrw  ymaith  eu  heilunod  ;  a  rhagddo  yn  ddiau  yr  a  nes 
cyflawui  pob  peth  a  ddywedodd  Duw  trwy  enau  ei  holl  sauctaidd 
brophwydi  erioed. 

2.  Mae  y  gair  yu  daugos  fod  y  pyuphicj/doUaelhaii  hyn  i  gael  eu 
cyflawni,  a  llicydd  y  dyddiau  dhvcddnf  i  yael  ei  ddwyn  oddiamyylch  drwy 
oferynoldch  yr  Eghvys.  Mor  gysylltiedig  yw  yr  Eglwys  ag  aches  ei 
Phryuwr,  fel  y  mae  y  proplnvydoliaethau  yu  arddaugos  llwydd  ei 
deyruas  yu  y  dyddiau  diweddaf  fel  llwyddiaut  yr  Eglwys  ei  huu.  Y 
mae  undeb  mor  agos  rhwug  Crist  a'i  bobl,  a'r  fath  gyd-berchenogaeth 
rhyugddyut  a"u  gilydd,  fel  y  mae  achos  y  uaill  yu  achos  i'r  Hall ;  ac 
megis  y  buout  yu  cyd-ddyoddef  yuddo  yu  yr  oesoedd  a  basiodd,  bydd- 
aut  eto  yu  cael  eu  cyd-ogoueddu  ar  y  ddaear  yn  yr  oesoedd  a  ddaw. 
le,  hi  a  ddarlunir  yu  y  Beibl  fel  yu  llwyddo  yu  llwyddiaut  teyruas  yr 
Arglwydd  lesu.  Pau  y  mae  hen  eglwysi  adfeiliedig  yu  cael  eu  had- 
uewyddu,  a  gwledydd  auwar  a  didrefu,  a  fu  yu  drigfauau  trawsder  a 
diuystr,  yu  cael  eu  gwareiddio  a'u  hymgeleddu  drwy  yr  Efeugyl, 
"  Auialwch  S'ion  "  sydd  yu  cael  ei  drin,  a'i  hauughyfauuedd  leoedd  hi 
a  adeiledir  y  prydiau  hyuy.  Ac  megis  y  mae'r  ArglwjTld  yn  addaw 
gwneuthur  hyu  i"w  eglwys,  y  mae  hefyd  yu  addaw  ei  wueuthur  trwy- 
ddi  hi.  "  A  rhai  a  fyddaut  o  honot  ti  a  adeiladaut  yr  hen  ddifi'aeth- 
leoedd,  ti  a  gyfodi  sylfaeui  llawer  ceuhedlaeth  ;  a  tbi  a  elwir  yu  gauwr 
yr  adwy,  yu  gyweiriwr  llwybrau  i  gyfauueddu  ynddyut." 

Pan  y  mae  dychweledigiou  Crist  trwy  yr  Efeugyl  yu  lliosogi, — 
Siou,  wedi  bod  fel  gwraig  wrthodedig  ac  aumhlautadwy,  sydd  y  pryd 
hyuy,  drwy  gael  ei  iiadferu  i  ffafr  ei  phriod,  yu  esgor  ar  ei  meibion  ac 
ar  ei  merched.  Plant  Siou  ydyut ;  oblegid  drwy  ei  llafur  hi  y  maent 
yn  cael  dychwelyd:  gau  ei  gweiuidogiou  hi  y  maent  yu  cael  eu 
cenhedlu  yu  Nghrist  trwy  yr  Efengyl ;  ac  ar  frouau  ei  hordiuhadau  hi 
y  maent  yn  cael  eu  meithriu  mewn  saucteiddrwydd,  a'u  cymhwyso  i 
fywyd  a  gogoniaut  tragywyddol.  Mae  yr  addewidion  am  helaethiad 
teyruas  Crist  yu  y  byd  yu  cael  eu  britho  yu  fyuych  yu  yr  Ysgrythyrau 
ag  aunogaethau  effro  i'r  eglwys  i  ymarfer  a'r  moddion  drwy  ba  rai  y 
maent  i  gael  eu  cyfiawui.  "  Driug  rhagot,  yr  efengyles  Sion,  i  fyuydd 
uchel ;  dyrchafa  dy  lef  drwy  nerth,  0  efengyles  Jerusalem  ;  helaetha 


ATTODIAD.  104-9 

le  dy  babell,  estynaut  gortynau  dy  breswylfeydd  ;  nac  attal,  estyu  dy 
raffau,  a  sicrba  dy  boelion."  Helaetba  o  ardal  i  ardal,  ac  o  wlad  i  wlad  ; 
nac  attal  -weddi,  ffydd,  nac  ymdrccbiadan.  Ac  yna,  mewn  cysylltiad 
a'r  annogaetbau  byu  y  mae'r  darluniad  mwyaf  bywio^j  o  Iwyddiant 
crefydd  yn  dilyn.  Avddangosir  yr  Eglwys  fel  yn  tori  allan  ar  y  Haw 
ddebeu  ac  ar  y  Haw  aswy,  a'i  bud  yu  etifeddu  y  cenbedioedd.  Wedi  ei 
gorlenwi  li'r  ysbryd  cenbadol  y  mae  yn  tori  allan  fel  dyfroedd  cryfiou 
trwy  bob  attalfa,  yn  ymdaenu  dros,  ac  yn  fi'rwytbloni  wyneb  y  ddaear. 
Mae  pob  pant  yu  cael  ei  gj'fodi,  a  pbob  mynydd  a  bryn  yn  oael  eu 
gostwng.  y  gwyr  ei  wneyd  yn  uniawn,  a'r  anwastad  yn  wastadodd. 
Pregetbiad  nertbol  yr  Efengyl  yn  symmud  pob  rliwystrau,  ac  yn 
parotoi  ffordd  yr  Arglwydd  i  galonau  gwyrog  a  tbrofaus  pecbaduriaid ; 
a  gogoniant_ Crist  yn  cael  ei  ddadguddio,  a  pbob  cnawd  yn  ngbyd  yu 
dyfod  i'w  weled.  Mae  cyfiawnder  yr  Eglwys,  sef  y  cyfiawnder  yn  yr 
liwn  y  mae  yu  cael  ei  gwisgo  ei  bun,  a'r  bwn  y  mae  yn  offerynol  yn 
ei  ddadguddio  i  eveill,  yn  myned  allan  yn  ei  batbrawiaetb  a'i  bor- 
dinbadau  fel  dysgleirdeb,  a'i  biacbawdwriaeth  bi  fel  lamp  yn  llosgi. 
Mae"r  cenbedioedd  yn  dyfod  i  rodio  at  ei  goleuni,  a  brenbinoedd  at 
ddysgleirdeb  ei  cbyfodiad.  Ei  dycbweledigion,  mor  aneirif  a"r  gwlitb 
o  grutb  y  wawr,  yn  ymgasglu  ati  o  bob  partb,  megis  beidiau  mawrion 
o  golomenod,  ag  a  fa"i  fel  cwmwl  dudew  yn  tywyllu  yr  awyr  wrtli 
ebedeg  beibio  i'w  ffenestri. 

3.  Fel  y  mae  y  propbwydoliaetbau  byn  wedi  dangos,  felly  yr  ydym 
yn  cael  yr  Eylwys  o  dan  y  Testament  Newydd,  yn  cael  ei  chyfansoddi  a'i 
gosod  ar  yr  eyivyddor  yenhadol  gan  y  Pen  Manr. 

Yr  oedd  yr  ben  bropbwydoliaetbau  yn  awr  i  gael  eu  cyflawni,  a'r 
byd  i  gael  ei  ddycbwelyd  ;  am  byny  y  mae'r  Arglwydd  lesu  yn  seiydlu 
ei  eglwys  ar  yr  egwyddor  o  ymledaeniad.  Yr  oedd  yr  ycbydig 
ddyrnaid  a  gasglodd  efe  yn  ngbyd  yn  ngwlad  Judea  i  fod  yn  dystion 
drosto  "  byd  eitbaf  y  ddaear."  Mae'n  wir  iddo  ef  yn  bersonol  gael  ei 
anfon  at  ddefaid  cyfrgolledig  ty  Israel ;  oud  y  mae  mor  wir  a  byny  ei 
fod  yn  dangos  ei  fod  yn  sefydlu  Acbos  yn  y  wlad  bono  ag  oedd  i  ym- 
ledu  trwy  boll  wledj'dd  y  byd.  "  Yr  Efengyl  bou  am  y  deyrnas  (eb 
efe)  a  bregetbir  trwy  yr  boll  fyd,  er  tystiolaeth  i"r  boll  genbedloedd, 
ac  yna  y  daw  y  diwedd."  Ac  fel  y  dywed  un  g\Vr,  "  y  mae  Cristiou- 
ogaetb,  fel  y  llefarwyd  bi  gan  yr  Arglwydd,  ac  y  sicrbawyd  bi  i  ni  gan 
y  rbai  a'i  clywsant  ef,  wedi  ei  cbyfaddasu  i'w  derbyn  yn  gyfi'redinol 
fel  crefydd  yr  bil  ddynol  i  gyd.  Nid  oes  dim  lleawl  yn  pertbyn  iddi, 
— dim  lleoedd  sanctaidd — dim  ymprydiau  na  gwleddoedd  gosodedig — 
dim  llyfr  defodau  traffertbus — dim  arglwyddiaetb  ofl'eiriadol — dim 
tywalit  gwaed,  oud  eiddo  ei  Syifaenydd  a'i  dystion  ef — dim  ymgy- 
faddasiad  neillduol  i  ffurfiau  pennodol  o  lywodraetb  na  dulliau  neill- 
duol  o  fyw.  Yn  ei  boll  ranau  y  mae  yr  un  mor  gyfaddas  i  deuluoedd 
anwaraidd  yr  belwyr  yn  yr  anialwcb,  y  bugeiliaid  ar  y  mynyddoedd, 
y  dinasydd  moesgar,  y  g\Vr  caetb,  a'r  g\'vr  rbydd." 

Yr  oedd  teyrnas  nefoedd,  gan  ein  Hiacliawdwr,  fel  grouyn  o  bud 
mwstard,  "yrbwu  yn  wir  sydd  leiaf  o"r  boil  badau,  oud  wedi  iddo 
dyfu,  y  mwyaf  un  o'r  llysiau  ydyw,  ac  y  mae  efe  yn  myned  yu  breu,  fel 


1050  ATTODIAD. 

y  mae  adar  y  uef  yu  dyfod,  ac  yu  iiytliu  yn  ei  gaughau  ef."  Surdoes 
ydyw,  yr  hwn  wedi  ei  guddio  yn  y  blawd  sydd  yu  suro  y  cwbl.  Ni  a'i 
cawu  ef  ei  liunau  j'n  tori  dros  y  terfynau  i  Samaria,  yn  lioffi  ymrwbio 
yn  y  publicanod  a'r  pechaduriaid  ;  ac  os  deuai  rhywun  niwy  rhagorol 
na'ii  gilydd  ato  o  fysg  y  cenliedloedd,  cymmerai  ofal  i'w  ddaugos  fel 
gwystl  o'r  petli  oedd  i  gaulyn.  "  Yn  wir  meddaf  i  cliwi  (eb  efe)  daw 
llawer  o'r  dw,yrain,  ac  o'r  gorllewin,  ac  a  eisteddaut  gydag  Abraham, 
Isaac,  a  Jacob,  yn  nheyrnas  uefoedd."  Ac  yn  y  man  "  f e  ddattododd 
ganolfur  y  gwahaniaeth  rliwug  luddewou  a  Clienhedloedd,  ac  a 
ddirymodd,  trwy  ei  gnawd  ei  liun  y  gelyniaeth,  sef  deddf  y  gorcliym- 
ynion  mewn  ordeiniadau,  fel  y  creai  y  ddau  ynddo  ei  hun  yu  un  dyn 
newydd,  gan  wueuthur  heddwch.  Ac  fel  y  cymmodai  y  ddau  a 
Duw  yn  un  corph  trwy  y  groes,  wedi  lladd  y  gelyniaeth  trwyddi  hi." 
Eph.  i.  12 — 16.  Ac  yn  sefydliad  yr  oruchwj'liaeth  uewydd,  "  Efe  a 
ddaeth  ac  a  bregethodd  daugnefedd  i'r  rhai  pell  ac  i'r  rhai  agos." 
Wedi  adgyfodi  oddiwrth  y  meirw,  a  phau  ar  esgyn  i  ogouiaut,  efe  a 
orchymynodd  i'w  ddysgyblion,  "  Ewch  i'r  holl  fyd,  a  phregethwch  yr 
Efeugyl  i  bob  creadur."  "  Yna  yr  agorodd  efe  eu  deall  hwynt,  fel  y 
dealiant  yr  Ysgrythj-rau.  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt,  Felly  yr 
ysgrifeuwyd,  ac  felly  yr  oedd  raid  i  Grist  ddioddef,  a  chyiodi  o 
leirw  y  trydydd  dydd  ;  a  phregethu  cdifeirwch  a  maddeuaut  pechodau 
yu  ei  enw  ef  yu  mhlith  yr  holl  geuhedloedd,  gau  ddechreu  yn 
Jerusalem."  Luc.  xxiv.  45,  47.  Nid  oeddyut  o'r  blaen  yu  deall  yr 
Ysgrythyrau  am  alwad  y  cenhedloedd  ;  ond  y  mae  "  y  dirgelwch  oedd 
guddiedig  o  ddechreuad  y  byd  yn  Nuw,  a'r  hwu  yn  yr  oesoedd  ereill 
nid  eglurwyd  i  feibiou  dyniou,  yn  awr  yn  cael  ei  ddatguddio  i'w  sanct- 
aidd  apostoliou  a'i  brophwydi,  trwy  yr  Ysbryd  Glan,  y  byddai  y  cen- 
hedloedd yn  gydetifeddion  ac  yu  gydgyfrauogiou  o'i  addewid  ef  yn 
Nghrist  trwy  yr  efeugyl."  Ac  os  oedd  gormod  o  duedd  yuddynt  wedi 
hyuy  i  ymsefydlu  yn  Jerusalem,  fe'i  gwasgarai  trwy  erledigaeth  ar 
hyd  y  gwledydd.  A  dacw  y  rhai  a  wasgarasid  yn  dechreu  ar  eu  Uafur 
ceuhadol.  "  Hwy  a  dramwyasaut  gan  bregethu  y  Gair."  A  rhag 
iddyut  ddyfod  i  ail  nythu  yu  hen  aloiatcrs  y  deml,  wele  ef,  yn  mhen 
ychydig  amser,  yu  rhoi  yr  hen  nyth  ar  dan.  Dacw  Pedr  yn  cael  ei 
gymhwyso  ar  nen  y  ty  i  fyued  yn  Genhadwr  at  y  cenhedloedd ;  a 
Paul  yu  cael  ei  godi  o  bwrpas  i  fod  yu  vussionari/  yn  mysg  y  cenhedl- 
oedd. Fel  hyn  yr  oedd  yr  ysbryd  ceuhadol  yu  euuyuu,  a"r  gwaith 
ceuhadol  yu  myued  yn  mlaeu  ;  y  Cenhadau  yn  iledu  bauerau  y  groes, 
a'r  gwledydd  yu  surrendero  ;  y  newyddion  yn  ehedeg  i  Jerusalem,  a 
rhagfaru  yr  hen  fam  eglwys  yu  yichlio  ;—'■'■ 'Fe  roddes  Duw  gau  h3-uy 
(meddynt)  i'r  cenhedloedd  hefyd  edifeirwch  i  fywyd.'' 

Modd  hyn  yr  oedd  yr  Eglwys  Apostolaidd,  yu  ol  y  prophwydol- 
iaethau  a  gerddasaut  o'r  biaen  am  daui,  yn  milwrio  yuddynt,  neu 
drwyddynt,  lilwriaeth  dda.  Ymddengys  fod  cofio  yr  hen  brophwydol- 
iaethau  yn  eu  cymhell  yu  mlaeu.  Yr  oedd  Paul  yu  canfod  gorchym- 
yuion  iddo  ef  yn  yr  addewidion  i  Grist.  "  Wele  (eb  efe),  3'r  ydym  yu 
troi  at  y  cenhedloedd,  canys  felly  y  gorchymyuodd  yr  Arglwydd  i  ui, 
gau  ddywedyd,  Mi  a'th  osodais  di  yu  oleuui  i'r  cenhedloedd,  i  fod  o 


ATTODIAD.  10.')  1 

lionot  yn  iacliawdwriaetli  hyd  eithaf  y  ddaear."  ilae  yn  ymdJaugos 
fod  hen  eiriau  y  Beibl  yn  seinio  yn  ei  glustiau,  am  ahvad  y  cen- 
hedloedd,  ac  y  mae  yntau  yn  eu  rin[jio  hwynt  yn  nghlustiau  yr 
Eglwysi.  "Am  byny  y  cyffesaf  i'tli  enw  yu  mhlith  y  cenhedloedd. 
A  thracbefu,  llawenhewch  genhedloedd  gyda'i  bobl  cf.  A  tbracliefn, 
Molwch  yr  Arghvydd,  yr  lioll  genhcdloedd.  A  tbracbefn.  Fe  fydd 
gwreiddyn  Jesse,  a"r  hwu  a  gyfyd  i  lywodraetbu  y  cenhedloedd  :  ynddo 
ef  y  gobeithia  y  cenhedloedd."  Yr  ocdd  liyn  yn  peri  iddo  "  ym- 
orchestu  i  bregethu  yr  efengyl,  nid  lie  yr  enwid  Crist,  fel  uad  adeiladai 
ar  sail  un  arall ;  eithr  megis  y  mae  yn  ysgrifeuedig,  I'r  rhai  ni 
fynegwyd  am  dauo,  hwyuthwy  a'i  gwelant  ef :  a'r  rhai  ni  chlywsant  a 
ddealiant."  A'i  esgusawd  i  bawb  a'i  beient  oedd,  "  Wedi  i  mi  gael 
help  gan  Dduw,  yr  wyf  fi  yn  aros  hyd  y  dydd  hwn,  gan  dystiolaethu  i 
fychan  a  mawr,  ac  heb  ddywedyd  dim  amgen  nag  a  ddywedasai  y 
prophwydi  a  Moses,  y  delent  i  ben,  y  dioddefai  Crist,  ac  y  byddai  efe 
yn  gyntaf  o  adgyfodiad  y  meirw,  ac  y  dangosai  oleuni  i'r  bobl,  ac  i'r 
cenhedloedd."  Act.  xxvi.  22,  23.  Pan  y  collodd  yr  Eglwys  ysbryd 
efengyleiddio  y  byd.  hi  a  gollodd  yn  fnan  yr  efengyl ;  pan  gollodd  fod 
yn  Eglwys  Genhadol,  hi  a  gollodd  fod  yn  Eglwys  i  Grist,  ac  a  aeth 
yn  Aunghrist :  pan  y  peidiodd  hi  a  myned  allan  i  buro  y  byd,  mewn 
gwir  ysbryd  cenhadol,  fe  ddaeth  y  byd  i  mewn  iddi  hi,  ac  a  lygrodd  y 
cwbl. 

Ond  gadawaf  y  mater  hwn  bellach  i  sylwi  ycln'dig  ar  Ddyledmydd 
yr  Eyhcysfel  Eylwys  Genhadol. 

Giccddio  am  yr  Ysbryd  GUin  i'u  cymJuvyso  i'r  fiwaith.  Nid  ymaflodd 
V  Pen  Cenhadwr  mawr  yn  ei  waith  nes  cael  ei  eueinuio  o'r  newydd  a'r 
Ysbryd  Glan.  Er  ei  fod  yn  berson  dwyfol, — wedi  ei  genhedlu  o'r 
Y^sbryd  Glan  o  ran  y  cnawd, — 3^n  cynnyddu  ac  yn  cryfhau  yn  yr 
Ysbryd  o'i  febyd, — eto  ni  ymaflodd  ef  ddim  yn  ei  waith  cyhoeddus 
heb  ryw  eneiuniad  adnewyddol  a'r  Ysbryd  Glan.  "  Ysbr^'d  yr  Ar- 
glwydd  Dduw  sydd  arnaf  (eb  efe),  o  herwydd  iddo  fy  eneinnio  i ;  i 
bregethu  i'r  tlodion  yr  aufonodd  fi,  i  iachau  y  rhai  ysig  o  galon,  i 
bregethu  gollyngdod  i'r  caethion,  a  chaffaeliad  golwg  i'r  deiilion,  i 
cllwug  J  rhai  ysig  mewn  rhydd-deb,  i  bregethu  blwyddyn  gymmer- 
adwy  yr  Arglwydd."  Felly  yn  llawn  o'r  Ysbryd  yr  aeth  i'r  aniahvch  ; 
trwy  uerth  yr  Y^'sbryd  y  dychwelodd  efe  i  Galilea.  A  pha  beth  fa  y 
canlyniad  ?  "  Y  bobl  oedd  yn  eistedd  mewn  tywyllwch  a  welsant 
oleuni  mawr.  Aeth  son  am  dano  trwy  holl  wlad  .Judea,"  &c.  Y''r  un 
modd  yr  apostolion,  yr  oeddeut  yn  hollol  aunghymv/ys  i'r  gwaith  nes 
eu  bedyddio  a'r  Ysbryd  Glan.  Er  eu  bod  yn  dduwiol,  ac  wedi  eu 
galw  gan  Grist  ei  hun,  eto  yr  oeddynt  mor  anwybodus  am  natur  ei 
deyrnas — mor  ddaearol  eu  syniadau, — mor  hunanol, — mor  ofnus  yn 
ngwyneb  peryglon,  fel  y  dywedai  yr  Arglwydd  lesu  wrthynt,  "  Oddi- 
eithr  eicli  troi  chwi  nid  ewch  chwi  ddim  i  mewn  i  deyrnas  Dduw. 
Aroswch  yn  ninas  Jerusalem,  hyd  oni  wisger  chwi  a  nertli  o'r  uchel- 
der."  Ac  Oh  !  y  fath  gyfuewidiad  a  wnaeth  hyu  arnynt.  Oh  I  y  fath 
dreiddgarwch  oedd  yn  eu  medd^yliau, — y  fath  nefolrwydd  oedd  yn 
eu  serch. — y  fath  hyfdra  a  gwroldeb  oedd  ynddynt  yn  wyneb  pob 


1052  ATTODIAD. 

rbwystrau  a'u  cyfarfyddent !  Gau  fod  Duw  yn  defnyJdio  offerynau  o 
gwbl,  y  mae  yn  rhesymol  mcddwl  y  defuyddia  efe  offerynau  cymlnvys. 
Os  bydd  y  gwaith  yu  anarferol,  bydd  yr  offcryu  felly.  Nid  ydycli  i 
ddysgwyl  i  bregethwyr  tywyll  oleuo  y  byd,  a  pbregetliwyr  cysglyd  i 
ddeffroi  gwledydd.  O'r  ochr  arall,  os  bydd  yr  offeryu  o  ysbryd  anar- 
ferol, yr  ydycb  yn  dysgwyl  i'r  effcitbiau  gyfateb.  Nid  oedd  i'r  fath 
bregetbwyr  a  Wbitfield  a  Piowlauds  beri  y  fatli  gyffro  ond  petb  a 
allesid  ddysgwyl;  a  pha  bryd  bynuag  y  rbydd  Duw  i'w  Eglwys  ddyn- 
ion  o'r  uu  ysbryd,  fe  welir  yr  un  effeitbiau  eto.  0  Fetbodistiaid!  y 
mae  eisieu  cymbwysder  mawr  i  wneyd  gwaitb  mawr, — ysbryd  an- 
arferol i  waitb  felly.  Hwyracb  y  byddwn  i  eto,  ar  ol  ngaiu  mh-nedd 
o  lafur,  yn  gorfod  gofyu  tan  gywilyddio,  "  Pabam  ua  allasem  ni  ei 
fwrw  ef  allan  ?  " 

Y  mac  eisieu  dmciohleh  anarferol;  edifarbau  llawer,  edrycb  llawer  ar 
ogoniant  Crist ;  earn  llawer  arno.  Onid  dyma  yr  amser  y  byddwcb 
cbwi  am  wneyd  rbywbetb  dros  Dduw, — y  bydd  ysfa  ynocb  am  dreulio 
ac  ymdreulio,  pan  y  bydd  cariad  Crist  yn  eicli  cymbell  ?  Mae  y  gair 
a  ddywedir  yn  yv  ysbryd  bwn  yn  efi'eitbio  befyd.  Mae  pob  ysbryd  yn 
cynnyrcbu  ei  debyg.  Pan  y  byddocli  cbwi  yn  ngbwmui  dyn  duwiol 
iawn,  yr  ydycb  yn  profi  rbywbetb  o"i  agwedd  rasol  yn  ennyn  yn  eicb 
mynwes  eicb  bun.  Bod  yn  edifeiriol  iawn  yw  yr  agwedd  i  alw  y  byd 
i  edifeirwcb  ; — bod  yn  ngolwg  gogoniant  Crist  yw  j^r  agwedd  i'w 
ddyrcbafa  Ef  ger  bron  y  byd  ; — ei  garu  ef  yn  fawr  i  fod  yn  foddion  i 
ennill  ereill  i'w  garu. 

1'  viae  ysbryd  o  hunanymirndiad  a  gostynyeiddrwydd  yn  dra  anyen- 
rheidial.  Hollol  ymwrtbodiad  a'n  nertb  ein  bunain, — bollol  ymddi- 
byuiad  ar  Dduw.  Y  fatb  oedd  Paul,  y  mwyaf  llwyddiannus  ot 
apostolion,  y  g\Vr  a  ddywedai,  "  Nid  wyf  fi  ddim.  Nid  myfi,"  &c. 
Pryf,  a  Duw  yn  ei  arddel,  a  ddyrua  fynyddoedd.  Ail  eni,  creu  y  byd 
o  newydd  sydd  yn  eisieu.  Y  blaid  bono,  neu  y  dyn  bwnw,  a  aiff  allan 
i"r  gwaitb  cenbadol  yn  falcbaidd  a  bunan-dybus,  y  mae  yn  myned  er 
mwyn  rbywbetb,  nid  i  wneyd  y  gwaitb. 

Ysbryd  yiveddi  maicr  a  ddylai  fod  ysbryd  yr  Eglwys  Genbadol.  Tra 
yr  oedd  yr  Eglwys  yn  Antiocbia  yn  ymprydio  ac  yn  gweddio,  y  dy- 
wedodd  yr  Ysbryd  Glau,  "  Neillduwcb  i  mi  Barnabas  a  Saul."  A 
bwytbau  wedi  ymprydio  a  gweddio  a'u  gollyngasant  i'r  gwaitb.  Pan 
oedd  yr  Eglwys  oil  yn  gytun  yn  yr  un  lie,  ac  mewn  gweddi,  y  tywallt- 
wyd  yr  Ysbryd  Glan  ar  ddydd  y  Pentecost.  Ac  y  mae  ysbryd  gweddi 
bob  amser  yn  rbagredegwr  llwyddiaut.  -'Gweddi  ddyfal  "  a  ddylai 
fod  yn  yr  Eglwys  Genbadol ;  a  gall  pob  uu  gynnortbwyo  y  gwaith  yn 
hyn,  pa  fatb  bynnag  fyddo  ei  sefyllfa  a'i  amgylcbiadau  bydol. 

Ysbryd  o  ymgyscgriad  i'r  ywaith  a  ddylai  fod  ysbryd  yr  Eglwys 
Genbadol.  Pa  fatb  ddynion  oedd  y  dynion  a  wnaetbant  fwyaf  o'r 
gwaitb  Cenbadol '?  Dynion  nad  oedd  gauddynt  un  amcan  i'w  biecbyd, 
eu  bywyd,  eu  meddiannau,  eu  talentau,  eu  bamser,  ond  y  gwaith. 
Dynion  oeddent  yn  byw  i'r  gwaitb,  ac  wedi  darfod  ei  wneyd  ef  yn 
gweled  diben  byw  wedi  darfod,  ac  yn  dymuuo  marw.  0  gyfeillion  I 
onid  ocs  genym  ni  eto  lawer  o   is   amcanion  ?  onid  ydym  yn  byw 


ATTODIAD.  1053 

llawer  i  ni  eiu  huuaiu  ?  onid  ydyw  £;v>neydi  fortune  yn  llawer  uwch 
amcan  gan  lawer  na  gwneyd  daioni  ?  Pwy  sydd  yn  dyweyd  wrth 
ijlaims  amrywiol  y  byd,  "  Aroswcli  i  fjlaim  Mab  Duw  gael  ei  foddloni, 
a  chewch  chwithau  y  gweddill.  Caiff  y  ty  yclnvancg  o  ddodrefn 
yuddo,  a'r  plant  a  minnau  ragor  o  ddillad,  &c.,  wcdi  i  achos  Crist  gael 
y  jDeth  sydd  deilwng  iddo."  Mae  yr  eglwys  fydol  yn  rhoi  o"r  hyn 
sydd  yn  weddill  ganddi ;  oud  y  mae  y  Avir  Eglwys  Geuhadol  yn  rhoi 
mwy — "  yr  lioll  fywyd  sydd  ganddi."  Ac  y  mae"r  dyddiau  yn  dyfod 
pan  fydd  lliosogrwydd  y  mor  yn  cael  ei  droi  at  yr  Eghvys,  a  golud  y 
cenbedloedd  yn  dyfod  iddi ;  pan  fydd  Hiaws  y  camelod  yn  ei  gor- 
chuddio,  sef  cyflym  gamelod  Midian  ac  Ephah  ;  hwynt  oil  o  Scba  a 
ddeuant ;  aur  a  thus  a  ddygant,  &c.     Esa.  Ix.  5,  6. 

Mae  yn  ddyledswydd  hefyd  ar  yr  Eglwys  i  tccdd'io  am  lwi;ddiant  ar  y 
(livaiih.  Y  mae  hwu  yn  hollol  o  Dduw.  Mae  Duw  a"r  Eglwys  yn  ei 
briodoli  yn  gwbl  i"r  Ysbryd  Glan.  "  Kid  trwy  lu,  ac  nid  trwy  nerth, 
ond  trwy  fy  Ysbryd  i,  medd  yr  Arglwydd."    "  Cyfyd  drain  a  mieri  ar  dir 

fy  mhobl hyd  oni  tbywallter  arnom  yr  Ysbryd  ot  ucheldei'."    Pa 

fodd  y  dychelir  yr  hen  luddewou  annghrediniol  ?  "  Mi  a  dywalltaf 
(medd  Duw)  ar  dy  Ddafj'dd,  ac  ar  breswylwyr  Jerusalem,  ysbryd  a  gras 
a  gweddiau ;  a  hwy  a  edrychant  arnaf  fi  yr  liwn  a  wanasant,  galarant 
hefyd  am  dano  fel  un  yn  galaru  am  ei  unig-auedig,  ac  ymofidient  am 
dano  ef  megis  un  yn  gofidio  am  ei  gyntaf-anedig."  Duw  oedd  yn 
gwneyd  y  gwaith  o  hyd  gyda"r  apostoliou.  "  Yr  Arglwydd  a  agorodd 
galou  Lydia,  i  ddal  ar  y  pethau  a  ddywedwyd  gan  Paul."  "  Llaw  jt 
Arglwydd  oedd  yn  cydweithio,  a  nifer  mawr  a  gredodd,  ac  a  drodd  at 
yr  Arglwydd."  Y  dysgyblion  yn  llawn  o"r  Ysbryd  Glan  oedd  yn 
pregethu  felly,  fel  y  credodd  lliaws  mawr  o'r  luddewon  ac  o'r  Groeg- 
wyr  hef^'d.  Ac  unig  obaith  y  rhai  sydd  yn  wasgedig  am  achub  y  byd 
ydyw  bendith  Ysbryd  Duw,  a'i  Iw.yddiant  Ef  ar  ymdrechiadau  yr 
Eglwys  dros  ei  Phen.  Eiu  gweddiau  ninnau  yn  wastadol  a  fyddo  am 
dywalltiadau  helaeth  o'r  Ysbryd  Glan,  yn  ol  addewidion  grasol  yr 
Arglwydd,  trwy  gyfryngdod  ein  Harglwydd  lesu  Grist. 

NoDiAD  J,      Tudak'ii  525. 

Fo  ddylasai  y  Nodiad  hwn  hefyd,  o  ran  trefn  amseryddol,  fod  wedi 
blaonori  Nodiad  H.,  gan  iddo  gael  ei  gyhoeddi,  fel  y  gwelir  yn  y  tu- 
dalen  y  cyfeirir  ato,  yn  1853.  Pn  hauwyl  gyfaill,  y  Pjirch.  Owen 
Jones,  B.  A.,  o'r  dref  hon,  yr  ydym  yn  ddyledus  am  roddi  benthyg  i 
ni  gopi  o'r  rhifyn  o'r  "  Methodist,"  er  mwyn  argraffu  y  "  Cyfarchiad  "  yn 
^■n  yr  Attodiad  hwn  ;  fel  hefyd  y  gwnelsai  ar  "  Cij)i[fhor  "  blaenorol, 
yn  gystal  ag  mewn  rhan  a'r  "  Khagdraethawd." 

Cyfarchiad  y  Parch,  Henry  Rees  i  Aelodau  CYiiDEiinAS  Gwyr 
Ieuainc  Liverpool. 

Gyfeillion  Ieuainc — Fel  un  sydd  yn  caru  eich  llwyddiant  yn 
mhob  daioni,  ac  yn  enwedig  yn  yr  ymgais  presennol  i  ychwanegu  at 
eich  manteision  gwybodaethol  a  chrefyddol,  yr  ydwyf  yn  cyfodi  i"ch 


10o4  ATTODIAD. 

cj'farch  yn  brosGuiiol.  Ac  iiis  gwu  am  un  cyughor  addasaeh  i'w  rocldi 
i  cll^Yi,  ar  sefydliad  y  gymdcithas  hon,  na'r  hwii  sydd  yn  gynnwys- 
edig  yu  ngorchymyu  yr  Apostol  Paul  i  Titus, — "  Y  gwyr  ieuainc  yr 
uu  ffunud  cynghora  i  fod  yn  sobr."  Yn  yr  adnodau  o'r  blaeu,  fe'i 
dj'sgir  ef  i  gynghori  yr  hynafgwyr  a'r  hynafwragedd  i  fod  yn  sobr  ;  ac 
yma  i  gynghori  gwyr  ieuainc  yr  nn  ffunud  i  fod  yn  sobr.  Ac  os  yw  y 
cj-ngbor  yn  angenrheidiol  i  hen  bobl  sj'dd  a'u  natur  yn  adfeiliedig,  ac 
wedi  dyfod  trwy  lawer  o  demtasiyuau  yn  y  byd,  ac  yn  awr  ar  ebedcg 
o  bono  i'r  byd  tragywyddol,  y  mae  yn  ddiammheu  ei  fod  yn  llawer 
mwy  angenrheidiol  i  bobl  ieuainc.  0  !  na  buaswu  mewn  ysbryd  i 
ddyferu  gair  yn  etfeithiol  i'ch  meddyliau  am  hyn. 

Y  mae  y  sobrwydd  a  ddysga  yr  efengyl  yn  cynnwys  hunan-lywodr- 
aeth :  ein  bod,  yn  ofn  yr  Arglwydd,  yn  cadw  ein  blysiau  a'n  nwydau 
afreolaidd  o  dan  awdurdod  ac  mewn  trefn.  Yr  ydwyf,  gan  hyny, 
frodyr  ieuainc,  anwyl,  yn  eich  cyughori  i  fod  yn  sobr — 

1.  Oddiwrth  feddwdod.  "  Canys  y  rhai  a  gysgant,  y  nos  y  cysgant ; 
a"r  rhai  a  feddwaut,  y  nos  (mewn  cyflwr  o  dywyllwcli  ac  annuwioldeb) 
y  meddwant ;  eithr  nyni,  gan  ein  bod  o'r  dydd,  gwyliwn  a  byddwn 
sobr."  Yr  ydwyf  yu  llawenhau  yn  y  gobaith  fod  y  prif  demtasiynau 
i  wyr  ieuainc  i  annghymmedroldeb  yn  lleihau  yn  feunyddiol.  Yr 
oedd  yr  arferiad  o  yfed  y  diodydd  meddwol,  yn  nghyda'r  bri  a'r 
urddas  oedd  ar  yr  arferiad  bono,  yn  fagl  ddychrynllyd  i  lawer  o  ieu- 
euctyd.  0  herwydd  hyn,  gwelid  bechgyn  iselradd  a  chyffredin  yn  ami 
gyda'r  pot  a'r  bibell,  pryd  nad  oeddeut  yn  ei  hoffi  ;  ie,  yn  ymorchestu 
i'w  harfer,  pan  y  byddent  yn  eu  casau.  A'r  un  ffunud,  gwyr  ieuainc 
mewn  sefyllfaoedd  uwch,  a  gysylltent  wrth  bob  cyfeillacii  a'u  gilydd 
yr  arferiad  o'r  gwin  a'r  diodydd  cryfion  ;  a  hyny  i'r  dibeu  o  ymddwyu 
fel  gwyr,  a  dangos  eu  hunain  yn  ddynion.  A  pha  beth  fu  y  canlyn- 
iad  o  hyn  ?  A  gododd  hyn  yr  isradd  yn  nes  at  y  canolradd,  a'r 
canolradd  at  yr  uwchradd  ?  Yn  hollol  i'r  gwrthwyneb :  fe  wnaeth 
lawer  o  honynt,  mae  yu  wir,  yn  gydwastad  a'u  gilydd,  ond  i^a  fodd  ? 
Pa  fodd  hefyd,  ond  trwy  eu  gwneyd  oil  yu  gydwastad  a'r  llawr  !  Mao 
gormodedd  yn  yr  holl  arferion  cysylltiedig  wrth  y  diodydd  meddwol ; 
a  goddefweh  i  mi  eich  galw  i  sobrwydd  oddiwrthynt  oil.  Beth  ond 
diflyg  sobrwydd  sydd  yn  peri  i  ddynion  gyfrif  moethau  beunydd  yn 
hyfrydwch,  a  gwanc  a  banaeth  am  ogouiaut  iddynt  ?  Beth  ond  diftyg 
sobrwydd  sydd  yu  peri  i  ddynion  yfed  er  mwyn  yfed,  ac  yfed  ar  bob 
achlysur  ?  Ouid  diffyg  sobrwydd  mawr  yw  eistedd  wrth  y  gwin  wedi 
i  natur  gael  ei  digoni  ag  ymborth  ?  Fe  all  y  cwmni  fod  yn  aurhyd- 
eddus  a  chrefyddol,  ond  fe  ddywed  cydwybod  dyner  wrthych  fod 
annghymmedroldeb  ac  anweddeidd-dra  yn  yr  arferiad.  Ac  heblaw 
hyny,  y  mae  yr  arferiad  yn  arwain  i  feddwdod,  a  meddwdod,  yntau, 
yn  sicr  o  wneyd  dyn  yu  gaethwas  i'w  holl  iiysiau  anifeilaidd  a'i 
wyniau  dieflig  ;  ac  yna  ni  bydd  dim  arcliwaeth  at  bleserau  gwybod- 
aeth  a  chrefydd :  mae  darllen,  myfyrio,  a  gwedd'io,  yn  ymarferiadau 
hollol  ddiflas  i'r  cyfryw  ddyn.  Buan  y  newid  ef  y  llyfr  am  y  glass,  a'r 
llj'frgeil  am  y  dafaru  ;  a  buan  y  cyfyd  oddiwrth  y  bwrdd  lie  mae 
ariwy  i'r  meddwl,  i  chwilio  am  ddauteithiou  ues  at  ei  arcliwaeth  ar 


ATTODIAD.  1055 

fyrddau  y  caawd.  Mae  dootbiueb  yn  ihy  ncliel  iddo  ef  ag  sydd  fel  y 
llyffant  yn  cropiau  yu  -u-astadol  yn  ngwterydd  bryution  llygredigactli. 
0"r  ochr  arall,  pan  y  dechreuo  dyn  yi'cd  o  bleserau  crefydd  a  gwybod- 
aetb,  niae  yn  sicr  o  gael  ei  ddiddyfuu  oddiwrtli  bleserau  y  cnawd. 
Mae  crefydd  yn  dwyu  yr  enaid  i  gymdeitbasu  a  pherfifeithrwydd 
dwyfol ;  ac  felly  y  mae  yu  iirddasu  y  cymeriad,  yn  coetbi  yr 
arcbwaetb,  ac  yn  agor  fi'ynuonau  anbysbydd  o  byfrydwcb  ger  bron  y 
nieddwl,  nes  rboddi  difiasrwydd  ar  bleserau  cig  a  gwaed.  Pwy  oedd 
yn  ddeg  gwell  yn  mbob  doetbineb  na  boll  ddoethion  Babilon,  ond  y 
gwyr  a  fedrai  droi  oddiwrtli  ddanteitbion  brenbinol  at  ffa  a  dwfr  !  Pa 
fath  wr  oedd  Invnw  oedd  yn  gwybod  yr  Ysgrytbyr  Lan  er  yn  facbgen 
— yn  glynu  wrth  ddarllen,  j-n  myfyrio  ar  betbau  Duw,  ac  yn  aros 
ynddynt,  fel'yr  oedd  ei  gyunydd  yn  eglur  i  bawb  !  Onid  g\vr  ieuanc  a 
ddysgid  i  ffoi  oddiwrtb  cbwantau  ieuenctyd,  ac  un  iaa  arferai  byd  yn 
nod  ycbydig  uin  oud  wrth  gyfarwyddyd  anffaeledig  a  gorcbymyn 
dwyfol  ?  Fel  un  ag  sydd  yn  gwybod  i'r  diodydd  meddwol  ddii'wyuo 
cannoedd  o  "wyr  ieuaiuc  atbrylitlifaAvr  a  gobeitbiol,  mi  a  ddymunwn 
gan  yr  Arglwydd  pe  y  tueddid  cbwi  oil  i  fod  yn  ddirwestwyr. 

2.  Dymunwn  eicli  cyngbori  i  fod  yn  sobr  oddiwrtb  ysgafnder  ac 
oferedd.  Mae  y  Beibl  yn  tystio  fod  dynion,  dan  y  cwymp,  yn  rbodio 
yn  oferedd  eu  meddwl ;  ac  y  mae  yr  boll  fyd,  a  pbob  petb  sydd  o'i 
fewn  ef,  yu  profi  mai  gwir  yw  ei  dystioliaetb  ef :  oblegid  y  mae  yr 
oferedd  sydd  yu  meddyliau  dynion  yn  berwi  allan  i"w  boil  agweddau ; 
a'r  oil  a  ellwcb  cbwi  ddarllen,  ar  wisg,  ar  wedd,  ar  lygaid.  geiriau  ac 
ymddygiadau  llawer  o  bobl  ieuainc,  yw  ysgafnder  a  gwamalrwydd  ;  a 
lliaws  o  bonynt  sydd  yn  rbutbro  fel  gwallgofion  yn  wyneb  Duw,  eu 
rhieni,  a'u  cydwybodaa  eu  bunain,  i'r  lleoedd  mwyaf  llygredig  ac 
anuuwiol,  yn  unig  i  gael  portbi  oferedd  eu  meddyliau.  0  !  na  byddai 
i  ddifrifwch  awr  augeu,  arswyd  Duw,  a  pbarcb  i'r  efengyl,  eicli  cadw 
cbwi  rbag  rbodio  mvvyacb  fel  y  mae  ieueuctyd  eraill  yn  rbodio — yn 
oferedd  eu  meddwl.  Gwyliwcb,  frodyr  ieuainc,  rbag  y  cbwertbiniad 
ynfyd,  a'r  llygad  gwamal  :  gocbelwcb  Ij'gru  eicb  gilydd  ag  ymddydd- 
anion  ofer,  a  cboegddigrifwcb  ;  cofiwcb  "  mai  am  bob  gair  segur  a 
ddywcdo  dynion,  y  rboddant  gyfrif  yn  nydd  y  farn."  Ymgedwch 
oddiwrtb  bob  ysgafnder  ar  byd  yr  beolydd ;  ac  yn  enwedig  yu 
addoliad  Duw,  a  cbyda'i  air  a'i  ordinbadau  sanctaidd  ef.  Gocbelwcb 
gellwair  gyda  mercbed  ieuainc.  Ymgedwcb  yu  mbell  oddiwrtb  y 
cyfeillgarwcb  bwnw  na  ddylai  bytb  gael  ei  ddaugos  gan  wr  ieuanc  at 
yr  un  fenyw,  ond  yr  bon  a  fwriada  briodi,  a  byny  yn  uuig  yn  ngwydd 
eu  gilydd,  ac  megys  yn  ngwj-dd  Duw. 

Os  byddwcli  yn  siarad  yn  gyboeddus  ar  unrbyw  acbos,  gocbelwcb 
ysgafnder.  Na  cbeisiwcb  at  foddio  eicb  gwrandaSvwyr  yn  unig,  trwy 
ogles  eu  tcimladau  digrifol,  a  pbortbi  oferedd  eu  meddyliau.  Mae 
llawer  araetb  dda  o  ran  mater,  yn  adgas  i  arcbwaetb  sobr  a  duwiol, 
oblegid  fod  bias  yr  ben  (lask  o  ba  un  y  mae  yn  rliedeg,  ami — bunau 
ac  ysgafnder  ysbryd.  Myfyriwcb  a  tbraetbwcb  yn  sobr  ar  bob  petb  ; 
a  bydded  i  ddwysder  ysbryd  osod  argrafl'  sobr  a  syml  ar  eicb  dycbym- 
yg,  a'cb  ffraetbder,  a'cb  boll  ddouiau  areitbyddol. 


1056  ATTODIAD. 

Goboithiaf  mai  afraid  ydyw  i  mi  eicli  rhybuddio  cliwi  i  wylio  ar 
cicli  bywyd  rhag  y  clnvareudai,  y  dawnsiau,  y  cardian,  a'r  lioU  cliware- 
yddiaetlaau  llygredig  ag  sjxld  wedi  eu  gosod  gan  Satan  a'r  byd  yu 
bwrpasoi  i  ynfydu  raeddyliau  ofer  dynion.  Ni  bydd  byth  betrusder 
yn  eich  meddwl  am  ddrygioni  y  petbau  Lyu  nes  b"o  pob  grouyn  o 
sobrwydd  wedi  colli  o'r  ysbryd,  a  cbwithau  wedi  myned  yn  oferwyr 
gwamal.  Gweddiwch  ua  weloch  cliwi  byth  mo'r  dydcl  ag  y  byddo  eich 
cN'dwybodaii  wedi  myned  mor  galed  ag  y  medrocli  gyfodi  oddiwrth 
fwrdd  yr  Arglwydd  i  eistedd  ac  ymddifyru  wrth  ford  y  cythreuliaid. 
Llefwcli  am  feddyginiaeth  oddiwrth  oferedd,  trwy  adnewyddiad  eich 
meddwl  gau  yr  Ysbryd  Gliiu.  Na  lettywch  o'ch  mewn  goeg-amcauion  ; 
myfyriwch  ar  betliau  sobr  Duw  yn  fynych,  a  meddyliwch  nes  b'o  y 
meddwl  yn  cael  ei  sobri  trwyddynt  a'i  newid  i'w  delw ;  ac  felly  fe 
fydd  meddwl,  tymher,  sirioldeb,  a  phob  ymddygiad,  yn  cael  en 
hurddasu  a  chymedroldeb  sauctaidd  a  duwiol. 

3.  Goddefwch  i  mi  eich  cynghori  i  fod  yu  sobr  oddiwrth  falchder. 
Ffurfiwch  farn  sobr  am  danoch  eich  huuain.  "  Na  fydded  i  neb 
nchel  synied  yn  amgen  nag  y  dylid  synied,  eithr  synied  i  sobrwydd." 
Nid  yn  unig  gwyliwch  adael  i  neb  wybod  eicii  bod  yn  meddwl  yn 
uchel  am  danoch  eich  hunain,  ond  gwyliwch  wneyd  hyny.  Os  diauc 
y  meddwl  i  grwydro  mewn  dychymygiou  nchel  a  hunanaddolgar, 
gelwch  ef  yn  ol  i  ystyriaethan  cywir  a  sobr  am  danoch  eich  huuain  ; 
defi'rowch  ef  o'r  breuddwyd  hyfryd,  i  syllu  mewn  difrifwch  ar  eich 
gwir  garactcr,  a  gwuewch  iddo  eich  cyduabod  y  peth  ydych  mewn 
gwirionedd.  Gofynwch  yn  ami  i  chwi  eich  hunain,  Beth  j'dwyf  fi  ? — 
Beth  sydd  genyi"  fi  ? — 0  ba  beth  y  gallaf  fi  ymfalch'io  ?  ]\tae  y 
dynion  mwyaf  eu  galluoedd  a"u  manteision  yn  ami  yn  ostyngedig  a 
gwylaidd  ;  a  byddai  i  ui  dybied  rhywbeth  o'u  gwybodaeth  yn  ynfyd- 
rwydd  mawr.  Mae  yn  wir  y  gall  oferedd  huuauol  droi  trwy  feddyliau 
y  dyn  ieuanc  mwyaf  gostyugedig  ;  oud  pan  y  dygo  y  meddyliau  hyny 
ger  bron  ystyriaeth  sobr  a  barn,  y  mae  yn  barod  i  ymguddio  mewn 
cywilydd  rhagddo  ei  huu ;  ac  y  mae  adfyfyrio  ar  yufydrwydd  ei  galon 
yn  peri  iddo  fiieiddio  ei  hunau,  a  galaru  ger  bron  yr  Arglwydd.  Er 
fod  balchder  yuddo,  eto  uid  dyn  balcli  yw  efe ;  oblegid  y  mae  holl 
ferw  gWiig  y  meddwl  yn  gas  ganddo,  ac  yu  hoUol  groes  i'w  syniadau 
difrifol  a'i  farn  sobr  am  dauo  ei  huu.  Hefyd,  fe  ddichon  y  gostvug- 
eiddiaf  aw'yddu  yn  ddiniw^aid  am  gymmeradwyaeth  rhai  eraill,  a 
phrofi  yn  hyfryd  wrth  ei  fwynhau ;  ond  y  mae  eisieu  bod  yn  sobr 
lawu  yn  hyn.  Pan  elo  hyn  i  fod  yr  unig  gymhelliad  i  lafur,  ac  i"ch 
gyru  chwi  i  genfigenu  wrth  y  uaill,  a  diystyru  y  Hall,  ac  i  ymddigrifo 
yuoch  eich  hunain,  mae  yu  ddigou  sicr  o  fod  yu  afreolaidd  a  phech- 
adurus  iawu  :  eto  mor  ebrwydd  y  mae  yu  llygru  i  hyn  yma !  Ni 
ddarfu  i  chwi  erioed,  fe  ddichou,  geisio  rhagori  mewn  dim,  na 
phrofech  chwi  eiddigcdd  at  eraill  fel  cydymgeiswyr ;  a  llawer  mwy  o 
barodrwydd  yu  y  aueddwl  i  droi  at  ganmoliaeth  dynion  ua  chymer- 
adwyaeth  Duw,  fel  cynhyrfiad,  amcan,  a  gw-obr  i'r  holl  lafur.  0!  a 
ydyw  y  galon  byth  i  ferwi  allan  ei  hynfydrwydd  ?  A  oes  un  feddyg- 
iniaeth I'r  afreoleidd-dra  hwu  ?     Oes,  fy  nghyfeillion  ieuainc  — oes, 


ATTODIAD.  1057 

yn  nlirefn  rasol  Dmv.  'Mnc  dyfodfa  yn  ami  i'w  bresGnuoldeb  of,  ues 
profi  eiu  liunaiu  yn  diflauu  yu  ugohvg  ei  ragoriaetiiau  dwyfol,  a 
chofio  yno  i  ni  beclm  yn  ei  erbyn  a  cholli  ei  liafr,  a  gweled  y  Mawr- 
hydi  anfeidrol,  yn  lie  dial,  yn  ymost^Yng,  trwy  hvybr  rhyfcdd,  i 
faddeu,  a"n  dwyn  yn  ol  i"w  heddwch,  yn  effeithio  gwir  ostyngeidd- 
rwydd  yn  y  galon.  Mae  yr  israddoliaeth  a  deimhvu  wrtli  gydnihara 
cin  hunain  a'n  gilydd,  yn  barod,  lawer  tro,  i  ddeffro  ceufigcn ;  oud  gei" 
bron  Duw,  y  mao  yr  euaid  yn  gorwedd  yn  -u-irfoddol  yn  y  llwcb,  ac 
yn  darfod  a'i  ynfydrwydd — yma  ni  a  faddeuwn,  a  garwn,  ac  a  lawen- 
yclnvu  yn  llwyddiant  ein  gilydd  ;  yma  ni  a  edrycliwu  ar  ein  liuwch- 
radd  heb  geufigen,  a'n  hisradd  hob  ddiystyrwcli  ;  oblegid  yn  ei 
brcsennoldeb  ef  y  mac  pob  gwahaniacth  yn  colli,  a  phawb  yu  dyfod 
yn  gydwasta.d,  a'r  oil  yn  llai  na  dim. 

4.  Byddw'ch  sobr  oddiwrtli  wallgofrwydd  a  phenboethni.  Gochel- 
wcli  freuddwydio  am  ryw  baradwys  hyfryd  yu  y  byd  Invn,  a  ffugio  i 
cliwi  eicii  hunain  hapusrwydd  priodasol,  mawredd  a  llwyddiant 
bydol,  yn  hollol  afresymol  ac  ofer.  Moment  o  ystyriaeth  ddifrifol 
o'cli  amgylchiadau,  ac  o  gyflwr  trafferthus  y  byd  liwn,  a  brawf  i  chwi 
nad  oes  dim  o  hyn  yn  debyg  o  gael  ei  wirio  byth.  Pa  betb,  a  ydych 
ch\Yi  yn  eitbriad  vr  boll  ddaear  ?  A  anwyd  chwi  i  hapusrwydd 
digymysg,  pan  y  mae  holl  ddynion  yr  oesoedd  wedi  eu  geni  i  Hinder  ? 
Ai  er  eich  mwyn  chwi  y  gadewir  y  ddaear,  ueu  y  symudir  y  graig 
allan  o'i  lie  ?  Gobeithiaf  nad  oes  neb  o  honoch  yn  arfer  darllen 
ffugdraethiadau  (novels),  lie  y  mae  y  breuddwydion  hyn  yn  cael  eu 
porthi;  a  llawer  o  bob!  ieuainc  wedi  myned  mor  ffol  a'u  dysgwyl  i 
ben,  nes  syrfchio  o'r  gwallgofrwydd  i'r  pruddglwyf,  wrth  gael  eu  siomi ; 
ac  felly  dinystrio  llawer  o'u  gwir  hapusrwydd,  trwy  ddychymygu  am 
hapusrwydd  yn  ddisail. 

Llafuriwch  hefyd,  gyda  difrifwch  moddwl,  am  w^ybod  y  gwirionedd ; 
a  gwyliwch  j-r  ysbryd  penchwiban  sydd  yn  gyru  dynion  i  -wallgofi  am 
bethau  newydd  a  dieithr,  ac  i  gofleidio  pob  opiniwn,  uid  am  ei  fod  yn 
■wir,  ond  am  ei  fod  yu  newydd ;  i'r  rhai  y  mae  symlrwydd  y 
gwirionedd  yu  ddiflas,  tra  y  mae  eu  clustiau  yn  merwino,  a'u  meddyl- 
iau  yn  ynfydu  ar  ol  yr  anhygoel  a'r  anghyffrcdin.  Yn  wir,  pan  elo 
dynion  ieuainc  meddylgar  ac  awchus  am  wybodaeth  i  ymdrin  ji 
phethau  mawrion  Duw  er  porthi  cywreiurwydd  a  balcbder  eu  medd- 
yliau,  ac  yn  hollol  ddieithr  i  nerth  y  gair  yu  aduewyddu  y  galon  at 
Dduw  yu  Nghrist,  ni  bydd  ar  y  cyfryw  eisieu  dim  oud  temtasiwu,  na 
uewidiant  y  gwirionedd  am  gyfeilioruadau.  Ar  y  cyutaf,  fe  ddichon 
nad  yw  gwauc  y  meddwl  yn  galw  am  heresi,  am  fod  y  gwir  yn 
cynnw^ys  digon  o  gynhyrfiad,  o  herwydd  ei  fod,  eto,  yu  ymddangos  i'r 
meddwl  yn  newydd  a  dieithr;  oud  o  hir  wrandaw,  darlleu,  ac 
ymbyncio  yn  ei  gylch,  heb  weled  ei  ogoniaut,  na  phrofi  ei  nerth,  y 
mae  y  meddwl  yn  dcchreu  cynnefino  ag  ef  a  diflasu  arno.  Mae  yu 
rhy  blaeu,  yn  rhy  ddwl,  a  rhy  gyffredin ;  ac  yna  eir  i  Avibio  o 
weinidog  i  weinidog,  ac  o  blaid  i  blaid,  i  edrych  a  oes  dim  newydd  i'w 
gael,  mown  dull  ueu  fater,  er  boddio  y  clustiau  merwinllyd.  Ac  odid, 
pan  y  delo  y  demtasiwu  a  heresi  i'r  golwg,  a  gwaeddi,  "  Edrych  ar 
S  X 


10.58  ATTODIAD. 

liwn,  dyma  betli  uewydd,''  iia  bydd  meddyliau  y  cyfryw  ddyiiiou  yn 
barod  i'w  choileidio.  Fel  y  mae  ysfa  y  tcitbiwr  yn  ei  yru  i  grwydro 
drwy  y  ddaear  o  wlad  i  wlad.  ac  yn  y  diwedd  yn  peri  iddo  ocheneidio 
ua  b"ai  ganddo  fyd  newydd  i'w  chwilio  allan,  felly  mae  ysbryd 
cyfeiliorni  yn  gyru  rbai  dynion  o  gredo  i  gredo,  ac  o  bwnc  i  bwnc,  ac 
ysfa  y  meddwl,  wedi  y  cwbl,  yn  ddidor  am  newydd-beth,  ues  o'r 
diwedd  y  maent  yn  disgyn  o'u  byut  wailgof  i  drythyllwch  ncu  fydol- 
vwydd,  a  hollol  ddifaterwch  am  grefydd ;  ic,  fo  allai,  i  anffyddiaetli  ei 
bun.  0  !  fy  ngbyfeillion  icuainc,  "  Cliwiliwcb  yr  Ysgrytbyrau  ;  "  ond 
chwiliwcb  bwy  yn  ostyngedig,  ac  i  ddibenion  sanctaidd,  gan  weddio 
am  arweiniad  yr  Ysbryd  Glau.  Cbwiliwcb  liwy  i'r  dyben  o  adnabod 
Crist,  a  Duw  yn  Ngbrist,  nes  ei  ofni,  ei  garn,  ac  ymddiried  ynddo  ef. 
Cbwiliwcb  liwy  am  gyfarwyddyd  yn  mbob  dj-ryswch,  a  cbysur  yn 
mbob  trallod,  ac  i'r  dyben  o  wybod  betli  a  gais  yr  Arglwydd  geuycb 
yn  mbob  amgylcbiad.  A  cbwiliwcli  liwy  gyda'r  weddi  a'r  penderfyn- 
iad  duwiol  byuy,  "  Gwna  i  mi  ddeall,  a  cbadwaf  dy  gyfraitb  ;  ie,  a 
cbadwaf  bi  a'm  lioll  galou." 

5.  Byddwcb  sobr  oddiwrtb  byfdra  cnawdol  a  gwug-gywreiurwydd, 
Mae  petbau  mawriou  Duw  yn  boliol  ddieffaitb  i'r  rbai  sydd  yn  ymdrin 
a  bwy  yn  yr  ysbryd  liwuiw,  a'r  galon  yn  caledn  yn  feunyddiol. 
"  Mae'n  anbawdd  dycliymygu  (medd  un  g\vr)  fel  y  mae  ymofynion 
manylaidd,  a  dadleuon  dyuiou,  am  natur,  priodoliaetbau,  a  cbynglior 
Duw,  ^Yedi  caei  eu  llygru  a'u  gwneyd  yn  sycblyd  a  diles  trwy  wag- 
gywreinrwydd.  Pan  y  mae  dyfeisiau  dynion  ar  waitb  yn  y  fatli 
fyfyrdodau  a'r  rbai  byn,  nid  yw  Duw  yn  eu  boll  feddyliau  ;  lO  pan  y 
mae  eu  lioll  feddyliau  bwy  am  dano  ef."  0 !  mor  arswydus  yw 
gweled  pryfyn  dwl  yu  bylldremu  yn  iiofn  ar  y  Mawrbydri  dwyfol, 
— yn  yspio  yn  gywreinddoetb  i  ddirgelion  dyfnion  y  Drindod,  ac 
arfaetbau  Duw — yn  cecru  yn  iacb  a  diarswyd  yn  ugbylcb  dioddef- 
iadau  y  Gwaredwr — yn  beirniadu  yn  feistrolaidd  ar  y  ddamuedigaetb 
sy'n  gorwedd,  fe  ddicbon,  y  funud  bono  ar  ei  bersou  ef  ei  bun,  ac  yn 
cerdded  yn  ddigyubwrf,  fel  pJtilosopher,  drwy  fro  distryw,  pan  nad  oes 
ond  yr  anadl  frau  rbyngddo  a  bod  yn  un  o'r  trigolion  !  0  !  y  fatli 
ddaeargryn  a  gerddai  drwy  enaid  y  creadur  pe  safai  am  funudun 
mewn  myfyrdodau  difrifol  uwcb  ben  y  petbau  y  mae'n  cbwareu  ;l  bwy 
mewn  notions  cywrain  a  geiriau  celfydd.  Mae  dull  byf  a  digryn 
llawer  o  bouoni  yn  siarad  am  betbau  Duw  yu  ddigon  i  yru  iasau 
arswydol  drwy  gorpb  ac  enaid  dyn  duwiol.  0  !  frodyr  ieuainc, 
geiriau  gwirionedd  a  sobrwydd  yw  geiriau  Duw ;  yu  sobr  iawn  y 
byddocb  cbwitbau  wrtb  feddwl  a  siarad  am  dauyut  bwy.  Boed  eich 
meddyliau  am  y  Duw  mawr  yn  gyfryw  ag  a  fo  yn  gwasgaru  sobrwydd 
yn  wastad  Avwy  y  galon  fel  y  byddo  efe  jn  ofn  ac  yu  arswyd  i  cbwi. 
Mynwcb  feddwl  yn  ami  am  gyflwr  coliedig,  y  faru,  a'r  byd  tragy- 
wyddol,  nes  y  byddo'r  enaid  yn  sobri  trwyddo.  A  myfyriwch  yu 
fynycb  ar  y  gwersi  rbyfedd  sydd  yn  ymddangos  yu  ngbuawdoliaetb  a 
tiioddefiadau  y  Cyfryngwr,  nes  y  b'o  gwag-gywreiurwydd  yn  colli 
mewn  sobrwydd,  syndod,  a  diolcbgarv»'cb. 

Nid  oes  neb  a  feddwl  fel  byn  am  Dduw  a'i  betbau,  na  pbrofaut 


ATTODIAD.  1059 

lesacl  ranwi"  drwy  hyny  yn  \vfistad  :  oblegid  y  n;ae  rayfyrio  gytLi 
gwylder  ac  ofu  dmviol  am  Dduw  yn  Isghrist,  yu  foddion  i  ddwyn 
rhinwedd  sancteiddiol  oddiwrtho  i"r  euaid  ;  ac  y  mae  pob  meddwl 
gwylaidd,  drwy  yr  liwn  yr  ydycli  cbwi  yu  ei  saucteiddio  ef,  yn  sicr  o 
fod  yn  fendithiol  i'cli  saucteiddio  cliwithau.  Y  mae  ein  meddyliau  ui 
wedi  aumll^Yyllo  yn  fawr  trw}'^  becliod  ;  nid  oes  ueb  o  honom  a  \vyr,  y 
funud  bon,  faint  o  ausobrwydd  sy'u  rbedeg  drwy  ein  lioU  syniadau 
am  bob  peth  :  mor  anhawdd  yw  ofni,  awyddu,  tristau,  na  llawenycliu 
yu  sobr.  Ond  y  mae'r  Arglwydd  yn  cymbwyso  ei  orucbwyliaethau 
yu  rbyfedd  yu  ei  ras  a'i  ragluuiaetb,  i  adferu  meddyliau  ci  bobl  i'w 
biawu  bwyil.  Mae  yu  cymedroli  ac  yn  cyfaddasu  eu  cysurou  a'u 
trallodiou,  ac  yu  gosod  y  naill  megis  i  gydbwyso  y  Hall,  er  cadw  eu 
meddyliau  mewu  gwastadrwydd  sobr.  Fel  hyu  y  mae  yu  eu  dwyn  i 
lawcnbau,  ac  i  laweubau  mewu  dycbryn, — i  nesau  ato  gyda  hyfdra, 
ac  iaefyd  gyda  gwylder  a  pbarcbedig  ofu.  Mae  y  blynyddau  sydd  o"cb 
blaeu  yu  sicr  o  ddysgu  sobrwydd  i  cbwitbau,  fy  ugbyfeillion  ieuaiuc  : 
a  pbe  cyfarfyddech  yu  feibion  banner  can'  miwydd  a'r  becbgyu  deu- 
uaw  (y  petb  ydych  heddyw),  priu  yr  adnabyddech  eicli  liuuaiu  :  fe 
fydd  eich  boll  syniadau  a'cb  teiinladau  wedi  newid  cymmaiut  fel  na 
byddwch  cbwi  yr  un  dyniou.  D^'ged  yr  Arglwydd  chwi,  drwy  y  cwbl, 
i  aduabod  yr  liwu  sj'dd  "  ddoe  a  beddyw  yr  un,  ac  yu  dragywydd." 
Petb  sobr  iawu  yw  crefydd  a'i  boll  ymarferiadau.  Petb  sobr  lawn  yw 
argyhoeddi,  edifarbau,  a  cbredu.  Petli  sobr  iawu  yw  gweddio:  pecb- 
adur  enog  yn  mj-ned  beibio  i  bawb,  yn  uuiongyrcbol  at  y  B6d  tragy- 
wyddol, — yu  siarad  iVr  Purdeb  dwyfol  yu  ugbyleb  ei  becbodau, — yu 
cyduabod  cyfiawnder  ei  gosb,  ac  yn  gofyu  ei  fywyd !  Ac  er  fod  gauddo 
ddadl  ddigouol,  eto  y  mae  mater  bono  y  petb  sobraf  a  fu  erioed  o  fewn 
creadigaetb  Duw — "  luanvolacth  ti  Fab  ef!" 

•'  Byddwcb  sobr,  gwyliwcb,  oblegid  y  mae  eicb  gwrtbwyuebwr 
diafol  megis  Hew  rbuadwy  yn  rbodio  oddiamgylcb,  gau  geisio  y  ueb  a 
alio  ei  lyncu."  Byddwcb  sobr  yu  eicb  boll  ymdriuiaetb  a'r  byd 
twyllodrus  a  tbrancedig  bwu  ;  canys  y  mae  pob  petb  sydd  ynddo  ef 
yn  gwasauaetbu  i  cbwantau  y  galon,  ac  yn  sicr  o  droi  allan,  yn 
euwedig  i'r  ausobr,  yn  "  wagedd  a  gortbrymder  ysbryd.''  Ac  ebrwydd 
y  byddwcb  cbwi  yn  darfod  ag  ef  am  bytb  ;  "  Canys  diwedd  pob  peth 
a  nesaodd,  am  byny  byddwch  sobr  a  gwyliadwrus  i  weddiau."  "  Wyl- 
wcb  megis  beb  wylo  ;  llaweuhewch  megis  beb  laweubau  ;  arferwcb  y 
byd  bwu  megis  beb  ei  gamarfer  ;  canys  y  mae  yr  amser  yn  fyr,  a  dull 
y  byd  bwu  sydd  yn  myned  beibio." 

Mae  pob  cam  sydd  geuych  cbwi  i'w  roddi,  wrtb  fj-ned  drwy  y  byd, 
yu  gamrau  sobr  iawu  i  gyd.  Peth  sobr  yw  troi  allan  oddiwrth  r'leui 
i"r  byd  traffertbus ;  peth  sobr  yw  priodi ;  petb  sobr  yw  myned  trwy 
wg  a  gweu  y  byd  :  ac  os  edrychwcb  cbwi  yu  mlaeu,  sobracb,  sobracb, 
y  mae  hi  yu  myued  o  byd.  Yn  mlaeu  y  mae  y  dyddiau  bliu,  a'r 
blynyddau  yu  y  rhai  y  dywedwch  nad  oes  i  cbwi  ddim  dyddanwcb 
ynddynt.  Y'u  mlaeu  y  mae  augau,  a'r  faru,  a'r  byd  tragywyddol — 
amgylchiadau  ag  y  bydd  pob  ysgafnder  a  gwallgofrwydd  wedi  diflanu 
o  feddyliau  dyuion,  a  pbawb  yn  sobr  bytb  !     A  bendigedig  fyddo  13uw, 


lOnO  ATTODIAD. 

fod  y  "  gras  sydd  yn  dwyn  iachawdwriaetli  wedi  ymddaugos  i  bob 
dyu  ;  gan  eiu  dysgu  ui  i  wadu  annuwioldeb  a  clnvautau  bydol,  a  byw 
yu  sobr,  yn  gytiawu,  ac  yn  dduwiol  yu  y  byd  sydd  yr  awr  liou." 

NODIAD    Iv. 

Nid  yw  y  Nodiad  hwn  yu  cyfeirio  at  uurbyw  dudalen  yn  y  "  Cojiant,'' 
am  y  rheswm  nad  oes  gair  o  grybwyliiad  ynddo  am  y  Traetbawd  y 
mae  yn  dal  perthynas  ;ig  ef.  Eyw  bryd,  yn  ystod  y  fi^Yyddyn 
1857,  fe  gyboeddodd  Mr.  T.  Williams  (Hafrenydd),  Llanidloes, 
gyfieitliiad  i'r  Gymraeg,  o  Draetbodyu  gAvertlifawr  o  eiddo  y 
Parch.  Howard  Malcolm,  D.D.,  Gweiuidog  gyda'r  Bedyddwyr,  ac 
Atliraw  Duwiuyddol  yu  Athrofa  Lewisburg,  America,  ar  "  Y  liheol 
Grhtionofjol  am  Briodas ; "  ac  fe  Iwyddodd  i  gael  gan  Mr.  Kees 
ysgrifeuu  rhai  Sylwadau  Arweiniol  iddo,  er  ei  gyflwyno  i  sylw  y 
Cymry  ;  a'r  syhvadau  liyny  ydyw  cynnwysiad  y  ISiodiad  presenuol. 
Fe  anfonwyd  y  llyfryn  yr  ymddaugosasant  ynddo  yu  wreiddiol,  gau 
ryw  nu  o  Lauidloes,  Mr.  Williams  ei  liunan,  fe  ddichon,  i  Mr.  Davies, 
Trebortb,  yr  bwu  yn  garedig  a'i  hanfonodd  i  ninuan  ;  ac  y  mae  yn 
dda  iawn  geuym  allu  cyfiwyno  Cyfarchiad  Mr.  Eees  yu  gyflawn  i"n 
darlleuwyr. 

Teimlwu  ar  y  cyntaf  yn  liollol  anmbarod  i  wneutbur  dim  at  godi  y 
traetbawd  hwn  i  sylw  fy  ugbydwladwyr,  o  herwydd  nad  oeddwn  yn 
gydnabyddus  a'r  Awdwr,  na"r  gwaith  yn  yr  iaith  yr  ysgrifenwyd  ef. 
Ond  wrth  fwrw  golwg  dros  Gopi  o'r  cyfieithiad,  enuillwyd  fi  i  feddwl 
fod  ynddo  uir  icerth  a  rhar/omldeb,  ac  y  gallai  ei  gyboeddi  yn  yr  iaith 
Gymraeg  fod  o  feudith  fawr  i  ienenctyd  eiu  Heghvysi.  Nis  gall  dim 
fod  yn  fwy  o  rwystr  i  ledaeniad  crefydd  bur  yn  y  byd,  nae  i'w  meith- 
riniaeth  mewn  teuluoedd,  nac  ychwaitli  i  gynnydd  a  cbysur  crefyddol 
y  gwir  Gristiou  yu  bersonol,  nag  ydyw  ymuno  meivn  priodas  a'r  rhai 
aunuwiol  a  digred.  Trwy  eu  hannghydfi'urfiad  a'r  rhai  digrefydd,  y 
mae  crefyddwyr  i  fod  yu  lialeu  y  ddaear,  a  goleuni'r  byd,  ond  y  mae 
eu  gweled  yn  ymgyfatln-achu  a  hwy  mew^u  i^riodas  yu  brawf  sicr  fod 
eu  hannghydffurfiad  hwuw  wedi  ei  golli,  ac  ymgymmysgiad  yr  Eglw^ys 
a'r  byd,  yu  mhob  peth  wedi  cyrhaeddyd  i'r  graddau  mwyaf.  Coruwyd 
yw  hwn  nad  yw  byth  yu  tori  allan  yn  gyffrediu  ar  gorpli  yr  Eglwys, 
ond  pan  y  bydd  ei  holl  waed  wedi  llygru,  a  myned  yn  afiach  trwy 
anughrefydd  ac  ysbryd  y  byd.  Pan  y  mae'r  Ysbryd  Glan  yn  dangos 
adfeiliad  yr  Eglwys  cyn  y  diluw,  yr  unig  esiampl  y  mae  yn  ei  roddi  o 
hono  ydyw,  gwaith  crefyddwyr  yn  ymbriodi  a  had  y  rhai  drygionus  ; 
nid  am  nad  oeddj^nt  wedi  ymlygru  mewu  pethau  eraill,  ond  y  mae  yn 
nodi  hyu,  am  ei  fod  yn  eughraifi't  uwchaf  o'u  llygredigaeth,  ac  yn 
ddigon  i  brofi  eu  cyd-ffnrfiad  a'u  hymgymmysgiad  a'r  byd  yu  mhob 
peth  arall.  Nid  yw  Cristiouogaeth  yu  ddiau  j-n  gwahardd  uu  pleser 
diniwed,  nac  yu  gosod  dim  rhwymau  afreidiol  ar  ei  deiliaid  ;  a  chan 
fod  y  fath  neillduolrwydd  yn  perthyn  i'r  saint,  mae'n  ddiammheu  fod 
ei  sefydliad  o  berthynas  i'w  priodas,  yu  auhebgorol  i'w  cysur  a'u 
diogelwch,  ac  mor  augenrheidiol  i'w  cadw  hwy  ar  wahau  oddiwrth  y 


ATTODIAD.  lOGl 

byd,  ng  yw  priodns  ei  liunan  i  gadw'r  byd  rhng  adfeilio  i  st:id  yr 
unifiiil.  Mae'n  ymddaugos  i  ni  liefyd,  nad  yv;  ei  gosodiad  ar  y  pen 
Invn  ond  rliyw  arddulliad  neillduol,  cymhwys  at  amgylchiad  nodcdig 
y  Cristion,  o'r  egwyddor  gyliVcdin  ag  sydd  yn  rhedeg  drwy  bob  dos- 
bartb  arall  o  grcadigaeth  JDuw.  Os  cdrychwn  i  biitli  y  creadnriaid 
direswm,  yr  ydym  yu  canfod  yr  liwn  a'u  gwnacth  wrtli  eu  rhyw- 
ogaethau  gwahaiiol  yu  y  dechreuad,  wedi  cyfyngu  pob  creadur,  drwy 
aniaii-ddeddf  ei  natur  at  ei  rywogaeth  neillduol  ei  liun.  Yu  mysg 
dyuion  drachefn,  er  eu  bod  oil  wedi  eu  gwneyd  o'r  un  gwaed  ;  eto,  y 
luae  gwahaniaeth  mor  fawr  rbyugddynt  a'u  gilydd  ar  lawer  o  gyfrifon, 
heblaw  fel  credinwyr  ac  anngbrediuwyr,  fel  y  mae  yn  anmbosibl 
iddyut  fed  yu  ddisylw  o  bono  yu  eu  priodas,  heb  osod  trais  ar  natur- 
iaetb  ei  huu:  Mae'n  liawdd  casglu,  tybygem  ui,  oddiwrtli  natur  a 
dibeu  priodas,  fod  yr  liwu  a'i  sefydlodd  yn  gwabardd  i"r  fatli  undeb 
gael  ei  fi'arfio  un  amser  rbwng  pleidiau  anngbymbwys  i'w  gilydd,  pa  uu 
bynuag  ai  oedran,  dj'giad  i  i'ynu,  ai  ynte  teimladau  crefyddol  sy'u 
gwueyd  y  gwabauiaeth  ag  sydd  yn  achos  o'r  anngliymliwysder  liwnw. 
Ac  felly  y  mae  y  ddeddf  sydd  yn  gwabardd  priodasau  anughymharus, 
ac  yu  dysgu  dyuion  i  ymgyfatbrachu  a'a  cyfi'elyb,  mewa  rliyw  ystyr 
yu  cyrbaedd  pob  dyn  yn  gystal  a'r  credadyn  ;  a  pbwy  bynnag  a'i 
troseddo  y  mae  yu  sicr  o  ddwyn  ei  gosbedigaetb  trwy  ymddil'adrwydd 
o  gysur  y  stad  briodasol.  Yn  awr,  os  yw  yr  Arglwydd  yn  gwabardd 
i  ddynion  yn  gyffrediu,  wrtli  ymbriodi  i  fod  yn  ddisylw  o'r  gwabau- 
iaeth bychau  a  diflanedig  sydd  rbyngddynt  a'u  gilydd  yu  y  fuchedd 
hon ;  pa  faint  mwy  y  gallasem  ddysgwyl  iddo  wabardd  i'r  credadyn, 
wrth  ti'urfio  y  fath  gyfatbracb,  i  fod  yn  ddisylw  o'r  gwahaniaeth  au- 
feidrol  ei  bwys,  a  thragywyddol  ei  ganlyuiadau  ag  sydd  rhwug  y  rhai  a 
anwyd  o  Dduw,  a'r  rhai  sydd  yn  gorwedd  mown  drygioui.  Y  tlawd 
a'r  cyfoethog  a  gydgyfari'yddaut ;  mae  y  rhai'u  er  mor  wahauol  eu 
hymddangosiad  yu  gydwastad  mewu  llawer  mwy  o  bethau,  a 
phethau  llawer  mwy  pwysig,  na  dim  sydd  yn  eu  gwahaniaethu  ; 
ac  yn  fnan  fe  fydd  pob  gwahaniaeth  rbyngddynt  a'u  gilydd  ar 
y  cyfrif  hwu,  wedi  darfod  am  byth.  Ond  y  mae  y  gwahaniaeth 
sydd  rbwng  credadyn  ac  auugbredadyu  yu  wirioueddol,  ac  nid 
mewn  ymddangosiad  yn  y  dyuion  eu  huuain,  ac  nid  yu  eu  hamgylch- 
iadau,  yu  anuhraethol  yn  ei  natur  a  thragywyddol  ei  barhad.  Nid 
yw  cyfiawnder  a  drygioui,  goleuui  a  thywyllweh,  Crist  a  Belial,  ddim 
croesach  nag  yw  y  rhai'u  mewn  character,  tueddiadau,  bywyd,  a  rhan. 
Mae  dal  i  fyuu  y  terfyn,  a  chyffesu  yn  ddigywilydd  y  gwahaniaeth 
sydd  rbwng  credadyn  ac  annghredadyu,  yu  wastad  yn  anhawdd  ;  ond 
OS  yw  yn  fwy  anhawdd  ar  rai  prydiau  na'u  gilydd,  y  mae  felly  yn 
gymhwys  yu  yr  amgylchiadau  hyuy  ag  y  mae  yu  fwyaf  augenrheidiol 
ei  wueyd  ; — sef  yu  yr  amseroedd  ag  y  mae  yr  Eglwys  a'r  byd  wedi 
nesu  at  eu  gilydd,  ac  felly  mewu  perygl  o  gydymgymmysgu.  Mewn 
oes  debyg  i'r  ocs  Apostolaidd,  pan  oedd  yr  efeugyl  yn  gweitbio  yn 
rymus  o  fewu  yr  Eglwys,  ac  heb  dori  allau  dros  ei  muriau,  i  uewid 
dim  ar  foesau  bryutiou  y  byd,  yr  oedd  gwahaniaeth  mor  fawr  rbyng- 
ddynt a'u  gilydd,  fel  y  gallesid  meddwl  ei  fed  yu  ddigou  i    attal  pob 


10G2  ATTODIAD. 

cyfeillacli  wirfoddol  rliwiig  y  uaill  a'r  Hall.  Oni  buasai  fod  yr 
Epistolau  yn  dangos  i"r  gwrtlnvyueb,  buasem  ni  yu  tybicd  fod  yu  au- 
mhosibl  i  gredadyu  yu  y  cyfryw  amgylcliiadau,  lai  na  chanfod  nad 
oedd  iddo  ef  im  ran  gyddg  anughredadyn,  uac  im  gymdeithas  i  fod 
rhyngddynt  a'u  gilydd,  oud  y  cyfryw  ag  oedd  yu  anuocheladwy  heb 
fyned  allau  o'r  byd.  Ond  y  mae  yr  amgylchiadau  yu  bur  -wahanol 
mewu  amseroedd  tebyg  i'u  haraser  ni.  Pan  y  byddo  yr  Eghvys  trwy 
adfeiliad  wedi  nesu  at  y  byd,  a'r  byd  yntau  o  dau  ej&'eithiau  cyliVedino'l 
yr  efeugyl  wedi  nesu  ati  hitliau,  y  mae'r  naill  mewu  ymddangosiad 
mor  debyg  i'r  Hall,  fel  ag  y  mae  yu  gofyn  ysbrydolrw3'dd  i  ddiruad,  a 
gwroldeb  i  gyffesu  y  gwahaniaetli  ag  sydd  yu  parbau  o  byd  rhyng- 
ddynt a"u  gilydd.  Ond  gwybydder  fod  yn  mhob  oes,  a  than  bob  cyf- 
uewidiad  aunbraetliol  ragoriaetli  rlnvng  credadyu  ac  anngbrcdadyu. 
Mae  y  naill  o  Dduw,  a"r  Hall  o  ddiafol.  Mae  pob  dyn  pa  mor  agos 
bynnag  at  grefydd,  tra  iieb  ei  aileni,  yu  gorwcdd  mewu  drygioni,  a 
than  farn  Duw.  Ac  y  mae  yu  ddiammbeu  pe  cedwid  y  gwirionedd 
liwn  bob  amser  yn  fyw,  yn  syniadau  credinwyr,  y  byddai  yu  wrth- 
weitbydd  efi'eithiol  i  bob  temtasiwu  i  ymbriodi  a'r  rbai  digred. 

Mae  3'u  dra  sicr  fod  ieuo  anngliydmarus  yn  groes  i  orcbymyu  pendant 
Duw,  ac  yu  dra  dinystriol  i  brif  amcauion  y  sefydliad  priodasol  yn 
mysg  ei  bobl.  Uu  o  ddibenion  Duw,  ot  decbreu  yu  ordeinio  priodas 
ydoedd,  i  fod  yn  gysur  i  ddyn,  "  Gwnaf  iddo  ymgeledd  gymbwys." 
Oud  y  mae  i  gredadyu  ymbriodi  ag  annghredadyu  yn  rhwystr  mawr 
i'r  amcan  liwn,  oblegid  uid  ydynt  yu  gymbwys  i'w  gilydd  (am  byny 
gelwir  ef  ieuo  yu  anngliydmarus),  ac  y  mae'u  rbaid  fod  cj-mhwysder 
cyn  y  dicbon  fod  cysur  ac  ymgeledd.  Mae'u  wir  uad  yw  priodasau 
anngbydmarus  yu  wastad  yu  amddifad  o  bob  cysur,  na'r  uaill  ddim 
mor  aungbysurus  a'r  Hall ;  ond  y  maeut  yu  wastad  yu  amddifad  o 
gysur  crefydd.  Os  bydd  y  pleidiau  o'r  uu  arferion  a  tbymherau  da, 
liwy  allant,  o  bosibl,  fwynbau  cysur  y  petbau  liyu  yu  eu  gilydd.  Ond 
y  mae  yn  anmbosibl  i'r  Cristion  fwyuhau  cysur  gwir  grefydd  yn  y  di- 
grefydd,  ac  mor  afresymol  iddo  ddysgwyl  mwyubau  pleser,  cyfoetb, 
dysg,  ueu  ledneisrwydd  tymber,  mewu  person  uad  yw  yu  meddu  dim 
o'r  petbau  byny.  le,  ac  uid  anfynycli  y  mae  bod  yu  groes  i'w  gilydd 
mewu  crefydd,  yu  chwerwi  pob  petb  arall  befyd.  Y  mae  gwabaniaetb 
arcbwaetb  mewu  petbau  llai  na  byny  wedi  aumbaru  cysur  priodas 
lawer  gwaitb.  Hyd  yu  nod  yu  eiu  cyfeilliou  cyfi'redin,  medd  Hannah 
More,  onid  ydym  yu  boffi  cyfeillachu  a'r  rbai  sydd  wedi  bod  yu 
dilyn  yr  uu  amcauion  a  uinuau,  ac  wedi  darlleu  3'r  uu  llyfrau  ?  Mor 
ddwl  y  teimlwu  pan  y  byddo  gweddeidd-dra  yn  eiu  gorfodogi  i  dreulio 
oud  uu  diwruod  gyda  dyn  annysgedig  ?  Ac  onid  ymbyfrydwu,  yute, 
yu  ughyraeddiadau  cytfelyb  cyfeilles  mwy  botf!  Oni  lawenychwu 
mewu  cydymaith  bywyd  ag  sydd  wedi  bod  yn  yfed  o'r  uu  fi'ynnonau 
cyfoetbog  a  ni  eiu  bunain  ?  Er  uad  yw  dysgeidiaeth  yu  boHol  angen- 
riieidiol,  eto,  os  bydd  gan  wr  0  ddysg  wraig  auwybodus,  uid  all  ef 
ddim  yu  ei  cbwmni  hi  feddwl  ei  feddyliau  ei  bun,  ua  siarad  ei  iaith  ei 
huuau,  rbaid  iddo  o  byd  fod  yn  egluro,  ac  yu  iselu  ei  syniadau  er 
gwueyd  ei  bun  yu  ddealladwy.     Efe  a  wna  byu  mae'u  wir  er  mwyu 


ATTODIAD.  1063 

yr  un  y  niae  yn  ei  garn,  eto  wrth  ei  wucuthur  ni  bydcT  yn  bapus.  A'r 
wraig  yr  liou  nis  gall  gael  ei  clifyru  trwy  ei  ymadroddiou  ef,  ni  fyu  ei 
haigyliooddi  drwy  ei  rosymau.  Ac  o'r  diwedd  y  mae  yu  profi  fod  yn 
llai  o  draft'crth  iddo  ef  ostwng  ei  fesur  at  yr  eiddo  hi,  nac  ymdreulio 
yn  ofer  i  geisio  codi  hwuw  at  yr  eiddo  ei  liun. 

Yn  awr,  os  yw  dysgcidiaeth  ddynol  yn  coctlii  cymmaint  ar  yr  arch- 
waeth,  fel  nas  gall  y  dysgedig  dreulio  diwruod  yn  liapus  yn  ughwm- 
ni'r  diddysg,  oni  raid  fod  gwir  grefydd  yr  hon  sydd  yn  agor  y  byd 
anweledig  o  ilaen  y  meddwl,  ac  yu  cynuyrchu  gobaith  a  llaweuydd 
yn  y  galon,  nad  oes  lui  berthynas  rhyngddynt  a  phetliau'r  llawr,  oni 
raid,  mcddwn,  fod  hon  yu  coetlii  holl  enaid  y  Cristiou,  nes  ei  wneyd 
yn  gwbl  angliymhwys  i  fyw  yn  hapus  gyd;l  dyn  anianol  fel  cydym- 
aitli  ei  fywyd  ?  Onid  yw  yntan  yn  hoffi  cyfeillacliu  a'r  rliai  sydd  yn 
dilyn  yr  un  ameanion,  yn  darllen  yr  nu  llyfr,  ac  yn  yfed  o'r  nn  ffyu- 
nonau  bywiol  ag  ef  ei  hun  ?  A  all  y  credadyn  feddwl  ei  feddyliau  ei 
liun,  a  siarad  ei  iaith  ei  hun,  yu  nghwmni  anughredadvu  '?  Na  !  nid 
oes  dim  cymuudeb  rhyugddyut  a'u  gilydd  yu  mbrif  bethau  hapus- 
rwydd.  Mae'r  gwabauiaeth  a  effeithia  gras  yu  y  meddwl  yn  annbraetli- 
ol  fwy  na  dim  a  gyrhaeddir  drwy  lafur  a  mauteision  dynol.  Pe  byddai 
ffydd  yu  cadw  enaid  y  Cristiou  i  edrycb  yn  gyson  ar  y  petbau  ni  welir, 
fe  gynnyrcbai  yn  fuan  deimladau  mor  bur  a  dyrcbafedig  yn  ei  galon, 
fel  na  byddai  raid  iddo  bytli  wrth  boll  rym  egwyddoriou  ei  enaid,  i 
orcbfygu  y  demtasiwn  i  ymbriodi  a'r  aunuwiol : — fe  fyddai'r  meddwl 
yn  annyoddefol :  yn  groes  nid  yn  unig  i'w  gydwybod,  ond  i  dymber 
goetbedig  ei  ysbryd  ;  ac  nid  oes  un  arwydd  sicracb,  fod  arcbwaeth 
calou  proffeswr  wcdi  ei  llwyr  lygru  oddiwrtb  yr  efengyl,  naill  ai  drwy 
fcyfi-daudod  temtasiwu,  neu  ddwfn  adfeiliad  mewu  crefydd,  na'i  weled 
mown  pwyll  ac  arafwcli  yn  ymgysylltu  dros  ei  fy wyd  a  gelyn  Duw.  Mae 
cariad  yu  baufodol  i  gysur  priodas  ;  ond  y  mae  cariad  i  olygu'r  medd- 
wl yn  gystal  a'r  corpii.  A  pba  fodd  y  gall  y  Cristiou  ymboffi  mewu 
meddwl  He  na  cbanfydda  ddim  o  brydfertbwcb  sancteiddrwydd  ? 
Fe  ddiclion  na  pbair  y  diffyg  o  byny  iddo  ef  deimlo  dim  ond  tosturi; 
ond  yn  ddiddadl,  y  mae  yu  ddigou  i  leitbio  petli  ar  y  sercbiadau 
priodasol,  ac  i  luddias  y  galon  i  lonyddu  mor  drwyadl  yu  ei  cbariad  ; 
uc  felly  i  anmbaru  cysur  y  stad.  Mae  llawer  wedi  profi  nad  oes  dim 
i'w  gydmaru  i  ymarfer  duwioldeb  at  felysu  a  meithriu  y  cymuudeb 
priodasol.  Mor  fynych  y  teimla  gwyr  a  gwragedd  duwiol  eu  bysbryd- 
oedd  yn  cydymgymmysgu,  ac  yn  toddi  y  naill  i'r  Hall  trwy  ffydd  i'w 
gilydd  !  Mae'r  Cristiou  pan  y  gwel  rasau  yr  Ysbryd  yn  ei  briod,  yn 
barod  i  ddywedyd  fel  yr  Arglwydd  lesu : — "  Dygaist  fy  ngbalon,  fy 
cbwaer  a'm  dyweddi ;  dygaist  fy  ugbalon  ag  un  o'th  iygaid,  ag  uu 
gadwyu  wrtli  dy  wddf." 

Mae  priodas  liefyd  o'r  dechreuad  wedi  ei  hordeiuio  i  gyfodi  bud  i'r 
Arglwydd.  "  Quid  un  a  wnaetli  efe"  (medd  Malacbi  ?)  "  a'r  ysbryd  yn 
ngweddill  gauddo.  A  pba  bam  uu  ?  I  geisio  bad  duwiol !  "  Ac  y  mae'r 
Proplnvyd  yn  dywedyd  y  gair  liwn  er  argyboeddi  yr  luddewou  eu  bod 
drwy  ysgar  a'u  gwragedd,  a  phriodi  merciied  duw  dieitbr,  yu  dyrysu 
dibeu  priodas,  yr  byn  sy'u  daugos  fod  ceisio  bad  duwiol  yu  amcan 


10G4  ATTODIAD. 

eto  i  briocuas  yu  mysg  y  saint,  a  bod  cu  gwriith  yn  ymbriodi  d'r  an- 
nuwiol  yn  ddinystriol  i'r  amcan  hwnw.  Mae"n  wir  uad  y\v  priodas 
yu  a^Y^  yn  cynnyrchu  bad  dawiol  yr  un  niodd  a  cbyn  y  cwymp,  yr 
oedd  Gin  rbieni  cyntaf  ai:  ddehv  Duw,  a'u  priodas  a'u  gilydd  wedi  ei 
hordeinio  i  drosghvyddo  y  natur  ddynol  felly  drwy  genbedliad  naturiol 
I'w  lioll  had.  Ond  y  mae  dyn  yn  bresennol  ^Yedi  colli  delw  Daw,  ac 
yn  ceuhedlu  meibion  ar  ei  ddelw  ei  liun ;  y  maent  wedi  en  llunio 
mewn  anwiredd,  a  beicbiogi  arnynt  mewn  pecbod.  Ond  er  byny,  yn 
gymmaiut  a  bod  Duw  wedi  bwhadu  sancteiddio  miloedd  o  lionynt  yn 
nbrefn  gras,  a  dwyn  y  rbai  liyuy  gan  mwyaf  y  naill  drwy  Iwynau  y 
Hall  i'r  byd,  y  mae  wedi  sefydlu  priodas  eto  yn  mblitli  ei  bobl  i'r  un 
dibeu.  Nid  yw  en  sancteiddrwydd  mae'n  wir,  yn  dyfod  mwyaoh, 
yn,  a  thrwy  genbedliad  naturiol,  eto  y  mae  yn  rbedeg  yn  y  daucl 
bono  yn  fynycb,  yn  gymmaint  a  bod  yr  Arglwydd  wedi  bwriadu,  ac 
addaw  bod  yn  liduw  i'w  bobl  ac  i'w  bad.  Am  byny  mae'r  Apostol 
yn  dywedyd  fod  y  gwr  digred  yn  cael  ei  sancteiddio  drwy  y  wraig,  sef 
y  wraig  sydd  yn  credu,  byny  yw,  ei  sancteiddio  i  ateb  diben  priodas 
vn  raysg  y  saint,  sef  i  godi  bad  i'r  Arglwydd  ;  "  Pe  amgen  "  (nieddai) 
"  aflan  yn  ddiau  fyddai  eu  plant,  eitbr  yn  awr  sauctaidd  ydynt." 
Gan  byny,  os  yw  byn  yn  ddiben  priodas  yn  mysg  y  saint,  y  mae'n 
rbaid  fod  y  Cristion  wrtb  ymbriodi  a'r  annuwiol,  yn  gosod  ei  bun  yn 
yr  amgylcbiadau  mwyaf  anfanteisiol  i'w  gyrbaeddydo  A  all  ef 
ddysgwyl  mor  byderus  am  fenditb  yr  Arglwydd  ar  undeb  a  ffurfir  yn 
groes  i  orcbymyn  pendant  ei  air  ?  Nid  yw  ef  yn  ddyledwr  i  ni  na'n 
plant ;  ac  os  y w  wedi  amlygu  ei  ewyllys,  i  gerdded  yn  ei  ras  mewn 
rbyw  ffordd  yn  fwy  neillduol  na'i  gilydd,  diau  nad  doetbineb  yn  y 
Cristion  yw  troi  mymryn  o'r  fi'ordd  bono,  ar  aswy  nac  ar  dde.  Ai 
petb  bacb  i  dduwiolion  yw  gweled  eu  bad  yn  codi  o  gydmariaid  ag 
y  mae  eu  baddysg  a'u  besiamplau  drygionus  yn  peryglu  dwyn  mell- 
ditb  arnynt ;  yn  lie  bod  megis  li'rydiau  yn  tarddu  o  ft'ynnonau  ag 
sydd  eu  bunain  yn  fendigedig,  ac  wedi  eu  bordeiuio  yr  un  model 
drwy  eu  bymari'eriadau  cluwiol  i  drosglwyddo  benditli  yr  addewid 
arnynt  bwytbau  befyd. 

Mae'n  wir  fod  yr  Apostol,  yn  y  gair  a  grybwyllwyd,  yn  dywedyd 
fod  yr  anngbredadyn  yn  cael  ei  sancteiddio  drwy'r  credadyn  i  godi 
bad  sanctaidd.  Ond  y  mae  mor  wir  befyd,  ei  fod  yn  dywedyd  byny 
wrtb  rai  ag  oeddyut  wedi  priodi  eisoes,  yn  amseroedd  eu  banwybod- 
aetb  ;  y  rbai  a  gafodd  rbagluniaetb  ddwyfol  yn  y  sefyllfa  bono  pan  eu 
galwyd  drwy'r  efeugyl.  Er  cysuro  y  cyfryw  mae  yr  apostolion  yn 
dangos,  gan  fod  yr  Arglwydd  drwy  gynddeddf  priodas  yn  eu  rbwymo 
i  drigo  gyda'r  anngbredadyn,  ei  fod  befyd  yn  estyn  iddynt  gyn-fraint 
priodas  drwy  ei  ras,  yr  un  modd  a  pbe  byddent  yn  briod  a  cbredin- 
wyr.  Ond  y  mae  yn  ymddangos  fod  ofnau  am  danynt  bwy  yn  yr 
acbos  ;  ac  y  mae'r  Apostol  yntau  wrtb  eu  symmud,  cystal  acbydnabod 
nad  oeddynt  yn  gwbl  ddisail.  "  Pe  amgen  "  (meddai)  pe  na  byddai 
yr  Arglwydd  yn  sancteiddio  yr  anngbredadyn,  trwy'r  credadyn  i  godi 
bad  iddo  ei  bun — "  aflan  yn  ddiau  a  fyddai  eicb  plant,  eitbr  yn  awr 
sauctaidd  vdvnt."     Ond  rbag  i  un  credadyn  ag  oedd  eto  beb  briodi, 


ATTODIAD.  1065 

wneyd  cam-ddefnydd  o  hyo,  y  mae'u  gofiilu  am  wueyd  rheol  priodas 
y  cyfryw  yu  ddigou  amlwg  ; — '•  Maou  rhydd  i  briodi  y  neb  y  myno, 
yn  umg  yn  yr  Arglwydd."  Yn  awr,  ui  byddai  i  broffeswr  gymmeryd 
achiysur  oddi\Yrth  y  rhagorfraint  uchod.  i  droseddu  rheol  mor 
bendaut,  ddim  gwell  na  tbroi  gras  ein  Duw  ui  i  drytbyllwcU  ;  ac  ni 
ddylai  y  Cristiou  a  fyddo  mor-  ryfygus  a  gwneuthur  hyuy,  ddim 
rhyfeddu  os  bydd  yu  cael  ei  argyhoeddi  eto  trwy  auuuwioldeb  ei 
blaut,  ei  fod  ef  drwy  droseddu  y  rheol  ^Yedi  colli'r  fraiut  ag  sydd  yn 
perthyn  i  briodas  crediuwyr.  A  all  ef  gymmeyd  yu  chwith,  os  nad 
yw  ei  briodas  yu  ateb  dibeu,  uad  oedd  gauddo  iiu  gohvg  aruo  wrth 
lyned  iddi  ?  Fe  ddichou  iddo  gael  y  pethau  a  geisiodd  wrth  briodi ; 
a  phe  buasai  yu  gwueuthur  meithriu  teulu  yu  addysg  ac  athra^u-iaeth 
yr  Arglwydd,-  yu  amcau  ei  briodas,  nid  hwyrach,  drwy  ei  fendith  ef,  ua 
chawsai  hyuy.  Tra  bu  meibiou  Seth  yu  ymgadw  ar  wahau  oddiwrth 
y  byd,  yr  oedd  crefydd  yu  para  yu  ei  phurdeb,  gorllif  drygioui  yu 
cael  ei  attal,  ac  yr  oeddyut  yn  haleu  y  ddaear.  Ond  pan  yr  aethaut 
i  ymgyfathrachu  a  had  y  rhai  drygiouus,  wele  briodas  a  ordeiuiwyd  i 
geisio  had  duwiol,  yu  troi  i  gynuyrchu  cawri  rhyfygus  mewu  drygioui, 
Fe  gollwyd  yr  eglwys  yu  y  byd, — fe  lauwyd  y  ddaear  a  thrawsder, — 
ac  ie  seliwyd  tyuged  pob  cuawd !  Mae'r  byd  a'r  Eglwys  fel  dwy 
geuedl.  Os  byddaut  yu  ymgyfathrachu  yu  gyffrediu  mewu  priodas, 
maeut  bron  yu  sicr  o  doddi  i"w  gilydd,  er  uad  yw  crefydd  (mwy  nac 
iaith,  neu  arferion  ceuedl)  yu  darfod  yu  y  persouau  a'r  oes  sy'n 
dechreu  yr  ymgymmysgiad,  eto,  y  mae'n  adfeilio  yu  raddol,  "ac 
o"r  diwedd  yn  ditlauu  yu  gwbl  o  blith  eu  hiliogaeth.  Ar  ryw 
gyfrif,  nid  yw  mor  ryfedd  fod  proifeswyr  ieuaiugc  mor  barod 
yn  fynych  i  beryglu  eu  tragywyddol  oil  er  mwyu  cyrhaeddyd  rhyw 
fwyuiaut  trancedig.  Mae'r  auwydau  yn  gryfiou,  a  swyniou  y  byd 
yu  syfrdanllyd,  ar  cwbl  yu  ymrithio  mewu  gwedd  mor  drwsiadus 
i'r  meddwl  drwy  gyfrwug  y  dyehymyg,  ues  ynfydu'r  galou  ag 
sydd  eto  heb  brofiad  o  wagedd  y  byd.  Oud  pa  beth  a  ddywedwu 
dros  rieui  crefyddol ;  y  rhai  y  mae  eu  dull  diofal  yn  magu  eu  plant 
yn  eu  gwueyd  yn  ysglyfaeth  barod  i'r  cyfryw  demtasiynau.  Pa 
beth  yu  amgen  a  ddysgwylid  oddiwrth  y  rhai  sydd  yn  cael  eu  gadael 
o'u  bedydd  i'w  priodas,  fel  geifr  gwylltiou  y  creigiau,  i  ymlygru  gyda 
phob  cwmui,  iaith,  ac  arferion  trythyll :  tra  y  mae  eu  rhieui, 
ysgatfydd,  yn  gofidio  o  herwydd  cydymfi'urfiad  d"r  byd  fel  y  mae'u 
tori  allan  yn  ymddygiadau  a  gwisgoedd  plant  eu  huwchafiaid ! 
Ond  y  mae  hyu  hefyd,  cofier,  yu  gydymfi'nrfiad  a'r  byd,  a  hyuy 
mewn  pethau  mor  fryution,  fel  na  fyuai  llawer  o'r  byd  eu  huuain 
ddim  i'w  plant  gydymti'urio  ag  ef  yuddyut,  ac  yu  debyg  lawn  o  arwaiu 
nid  yn  unig  i  briodasau  auughydmarus,  oud  hefyd  i  briodasau  gwar- 
thus  ac  auuiwair. 

O'r  ochr  arall,  y  mae  peryglou  neillduol  yn  nglyn  a  sefyllfa  y  rhai 
sydd  uwch  yu  y  byd.  Frodyr,  beth  bynag  yw  eich  mauteisiou  daearol, 
y  mae'r  efeugyl  yu  eich  gadael  mewu  llawu  fwynhad  o  houynt  oil,  ac 
o'r  cwbl  sydd  yn  arwyddion  o  houyut  mewu  tai,  dodrefu,  a  gwisgoedd, 
addas  i'ch  seiylifa.     Ond  gwybyddwch,   os  bydd  y  pethau  hyn  yu 


10G6  ATTODIAD. 

eich  arwaiii  i  wneyd  cyfeillion  o  gyfoethogiou  y  byd,  ac  i  ymddieithro 
oddiwrtli  eicli  brodyr  tlodiou  yu  yr  cghvys,  eich  bod  \n  dysgu 
eich  plant  o'u  mebyd,  i  ddewis  y  uaill  o  flaeu  y  Hall ;  ie,  i  edrych  yn 
ddiystyrllyd  ar  dduwioldeb  mewn  cysylltiad  a  thlodi  a  gwacledd  ;  ac 
yn  ddiniwed  ar  amiuwioldeb  os  bydd  wedi  ei  oreuro  a  niawrcdd  byd- 
ol.  A  ydych  chwi  yu  rhyfeddu  eu  gweled  yn  dibrisio  eu  rhagorfreint- 
iau  crcfyddol  fel  y  maent  yn  dyfod  i  oedran  ?  Pa  both  arall  a  ddys- 
g-^vyliech,  pan  yr  oeddech  yn  arfer  rhoddi  bri  ar  fawredd  y  byd  yu  eu 
gwydd  ;  a  diystyru,  hwjTach,  y  rhai  a  ofnant  yr  Arglwydd,  drwy 
ymgadw  oddiwrthynt  o  herwydd  eu  tlodi,  a  chywilyddio  arddel  eich 
per  thy  n  as  grefyddol  a  hwy  ger  bron  y  rhai  digred  ?  Onid  oeddych  yn 
ofni  drwy'r  blyuyddoedd,  i  berthyuas  eich  plant  a'r  eglwys  fod  yu 
rhwystr  i'w  dyrchafiad  j'u  y  byd  ;  ac  yn  teimlo  yn  fwy  anesmwyth 
at  bob  ar\\ydd  o'u  hymlyniad  wrth  y  duwiol  digyfoeth,  nac  wrth  y 
cyfoethog  digrefydd '?  Onid  gydu'ch  cymmeradwyaeth  yr  oeddynt 
yu  gwneyd  cyfeillion  mynwesol  o'u  cyfoedion  annuwiol,  ac  yu  mab- 
Avysiadu  y  uaill  ar  ol  y  Hall  o'u  harferion  wrth  dyfu  i  fynu  ?  Pa  sawl 
gwaith  y  clywsaut  chwi  j'u  condemnio  priodasau  rhai  o"u  cyfoedion 
crefyddol,  pan  y  byddai  yn  amlwg  eu  bod  wedi  priodi  "  yn  yr  Argl- 
wydd," ac  yu  canmol  rhai  ereill,  fel  -wedi  priodi  yu  dda,  pan  y  byddai 
yr  un  mor  amlwg  eu  bod  wedi  ymbriodi  a  rhai  hollol  ddigrefydd  ? 
•'  Nid  oes  dim  wedi  clwyfo  fy  meddwl  yn  fwy  (medd  Hauuah  More) 
•'  yu  yr  ychydig  sylw  wyf  wedi  ei  wneyd  ar  y  mater  o  briodas,  ua  di- 
ofalwch  myuych  rhieui  yu  ughylch  moesau,  ac  yn  euwedig  cymeriad 
crefyddol  y  gwr  ag  a  fyddo  yn  cyuuyg  ei  hun.  Bod  teulu,  bri,  a  sef- 
yllfa  i  gael  ei  lie  dyladwy,  sydd  hawdd  geuyf  gydnabod,  cud  eu  bod 
byth  yu  brif,  ac  yu  ami  yu  unig  sail  cymmeradwyaeth,  sydd  yr  ydwyf 
yn  addef,  wedi  iselu  plant  dynion  yn  fy  ughyfrif  yu  fwy  hollol, 
bron  nac  un  esiampl  arall  o  falchder,  cybydd-dod,  a  daearoldeb.  Bod 
geuethig  ieuange  heb  ei  haddysgu  yu  ofalus,  yn  cael  ei  dal  gau  fan- 
teision  persouol,  a'i  hynfydu  gau  orwychder,  uid  yw  mor  ryfedd. 
Oud  fed  rhieui  ag  sydd  wedi  profi  auuigouolrwydd  cyfoeth  i  happus- 
rwydd  yn  awyddus  i  ymadael  a  phleutyu  hoft',  a  fagwyd  mewn  cariad, 
(os  uad  mewn  doethiueb)  i  ddyn  ag  y  mae  gauddyut  uu  amheuaeth  am 
ei  grefydd,  a  dim  oud  cyfrif  bychau  o'i  syuwyr,  sydd  yu  beth  nas 
gallaf  ei  ddiruad.  Ac  eto  mor  aufyuych  y  gwrthodir  uurhyw  gyuuyg- 
lou  ar  gyfrifou  fel  hyu  ! "'  0  !  rieui,  os  ua  fyuech  i'ch  plant  erthylu 
yn  y  mater  pwysig  hwu,  daugoswch  bob  amser,  wrth  eu  magu,  mai  y 
peuaf  peth  yw  duwioldeb.  Boed  i  grefvdd  gadw  dieithrwch  rhyngoch 
chwi  a  hwythau  a'r  byd  ;  oud  ua  oddefwch  I'ch  manteision  aliauol 
attal  dim  ar  gyfeillgarwch  cariad  rhyngoch  chwi  a'r  aelod  distadlaf  yu 
y  frawdoliaeth  sauctaidd.  Mae'n  ddigon  gweddus  i  ciiwi  a'ch  plant 
wisgo'r  ymddaugosiad  a  berthyn  i'ch  sefyllfa,  oud,  gadewch  iddynt 
wybod  fod  eich  calon  yu  diystyru  y  cysgod  gwag,  yu  yr  hwu  yr  ydych 
yu  rhodio,  ac  uad  ydych  byth,  mor  hapus  a  phau  y  byddoeh  yu  dyfod 
ailan  o  huno  i  gyd-laweuhau  a'ch  brodyr  tlodion  yn  ordinhadau  Duw  ; 
He  y  mae  pob  gwahaniaeth  wedi  ei  aunghofio,  a  phawb  yn  uu  yn 
Nghrist  lesu.     Ac  er  y  dichou  fod  gweddeidd-dra  yu  fyuych  yn  eich 


ATTODIAD.  10G7 

rhwymo  i  ei?tcdd  gyda  Deifas  yu  y  parlwr,  eto,  eicli  gwii-  elfcu  fyddo 
gyda  Lazarus  •UTth  y  porth.  Mae'r  Eghvysi  Cymreig  wedi  bod  yu  dra 
gwahanol  i'w  gilydd,  ac  fe  ddichon,  yu  wabauol  i'r  Eghvysi  Cristion- 
ogol  yu  gyffrcdiu  o  rau  eu  golygiadau  ar  leuo  yn  auughydmarus.  Mae 
rbyw  ddospartb  o  bonynt  wedi  sefyll  yu  fwy  gwrol  yu  erbyu  yr  arfer- 
iad,  bwyracb  nag  uu  gyfran  arall  o  Eglwys  Crist :  tra  mae  dospartb 
arall  wedi  yruollwug  yu  fwy  llwyr  : — Nid  yu  uuig  i  addef  yx  arferiad, 
ond  befj'd  (o  leiaf  mewu  rbai  esiamplau)  i'w  esrjusodi  a'i  aiijiaivnhau. 
Nid  ydym  ui  yu.gwybod  i  byn  ddygwydd  \n  un  man  ond  Cymru.  Pa 
fodd  byuuag,  fe  wel  ieuengctyd  eiu  gwlad,  ond  darllen  y  traetbawd 
hwn,  uad  ruympwy  ua  pbertbyna  ond  i  ryw  blaid  ueu  ddwy  o  Grist- 
ionogiou  yn  Ngbymru,  ydyw  gwrtb-sefyll  leuo  yu  augbydmarus. 
JMaer  Eglwysi  Cristionogol  trwy'r  boll  fyd  yu  gruddfau  o'i  blegid,  ac 
yn  arllwys  eu  teimladau  gofidus  mewn  tystiolaetbau  cryfiou  i'w  erbyn. 
trwy  eu  gweiuidogion,  a"u  cyuddrycbiolwyr  mewu  cymmaufaoedd 
cylioeddus,  Mae  cedyru  fi'yddlouiaid  Israel,  ben  a  diweddar  yu 
Mrydaiu  ac  America,  a  liyny  yu  mysg  yr  boll  enwadau  uuiou-gred, 
yn  ei  gyd-gybocddi  fel  difwyuwr  egiu  grawnwiu  eu  gwiuUauoedd,  ac 
fei  yr  arwydd  mwyaf  sicr  o  adfeiliad  grym  duwioldeb  yu  eu  mysg,  a"r 
moddiou  mwyaf  eti'eitbiol  i  ddwyn  yr  adfeiliad  bwnw  yn  mlaeu  byd 
Iwyr  ddifianiad  gwir  grefydd.  Dicbcu  y  bydd  y  darllenydd  yn  syuu 
na  buasem  yn  dyweyd  mwy  o"u  barn  ar  y  Llyfr  a  gynygir  i'w  sylw  yn 
byn  o  rbaglitb ;  ond  yr  oeddym  yn  dewis  yn  bytracb  dywedyd  gair  ar 
y  pwugc  a  drinir  ynddo,  gan  adael  y  traetbawd  i  dystiolaetbu  am 
dauo  ei  bun. 

KoDiAD  L.     Tudalen  729. 

Yr  ydym  yn  dywedyd  ar  y  tudalen  y  cyfeirir  ato  uad  oeddym  yn  cael 
i  Mr.  Eees  fod  allan  o  Liverpool,  ar  ol  y  Sabbotb  y  buasai  yu  y 
Dyfi'ryn,  byd  y  Sabbotb,  Awst  10.  Ni  a  dderbyniasom,  pa  fodd 
bynnag,  yr  bysbysiad  canlyuol  oddiwrtb  y  Parcb.  David  Samuel 
Joues,  Gweinidog  yr  Anuibyuwyr  yu  Cbwilog,  gerllaw  Pwllbeli,  am 
yr  bwn  yr  ydym  yn  dra  diolcbgar. 

"  Dicbou  y  dylid  bysbj'su  iddo  fod  yn  Ngbaer  yu  urddiad  ei  nai, 
Mr.  Henry  Piees,  yn  awr  o  Fryugwrau,  Mun,  a  byny  ddydd  Llun, 
Gorpbenaf  Tied,  18G2.  Ac  fel  byu  y  bu.  Aetb  Mr.  Henry  Kees 
ieuanc  i  dy  ei  ewytbr  enwog,  i  geisio  ganddo  ddyfod  i'w  ordination,  i 
draddodi  iddo  y  Cynrjlwr  arferol  ar  y  fatb  acblysur  pwysig.  Erbyn 
iddo  fyued  i'r  ty,  yr  oedd  y  Parcbedig  Henry  Piees,  wedi  myued  i 
Vestrij  Capel  Cbatbam  Street,  er  mwyn  caei  mwy  o  lonyddwcb  gyda'i 
fyfyrdodau  dwysion  a  nefol.  Aetb  y  g\vr  ieuanc  yno  ar  ei  ol,  a  gosod- 
odd  ei  gais  ger  brou  ei  ewytbr,  a  dywedodd  yntau, — '  I  ba  beth  y 
dcuaf  fi  yno  ?  ac  beblaw  byny,  nid  oes  genyf  fi  ddmr  yn  barod.' 

"  Ymbiliai  y  g\vr  ieuanc  yu  daer  arno  ddyfod,  oblegid  yu  uu  petb, 
mai  efe  oedd  yn  traddodi  y  Cyugbor  i'w  dad  yu  Mostyu.  O'r  diweud 
addawcdd  fyned  ;  ac  efe  a  aetb,  ac  a  bregetbodd  oddiar  y  geiriau — 
•  Yna  y  dysgaf  dy  fi'yrdd  i  rai  anwir  :  a  pbecbaduriaid  a  droir  atat.' 
Pan  yr  oedd  ef  yu  pregetbu,  yr  oedd  y  lie  yn  oinadwy  mewu  gwir- 


IOCS  ATTODIAD. 

ionedil.  Wecii  i'r  bregeth  fyued  drosodd,  djwedodd  y  Proffesor 
J.  Morris,  D.D.,  Aberhouddn,  — '  I  never  heard  anytliiwj  more 
intense.'  " 

NODIAD    M. 

Xid  yw  y  Xodiad  liwn  yu  cyfeirio  at  nurhyw  dudalen  neillduol  yii  y 
"  Cojiant,"  am  y  rlieswm  nad  oeddem  pan  yn  ei  ysgrifenu  yn  gwybod 
dim  am  jt  liyn  a  fuasai  yu  achlysur  y  syhvadau  a  geir  ynddo.  Eyw 
bryd,  rai  blynyddoedd  cyn  marw  Mr.  Kees,  fe  ddarfu  i  ]\[r.  Charles, 
ieuengaf,  ^vneutlllu•  casgliad  bycliau  o  ''  DdetJwUon  o  Ysfpifeniadau'' 
ei  dad,  y  diweddar  Barch.  David  Charles,  Caerfyrddin  ;  ac  fe  Iwydd- 
odd  i  gael  gau  Mr.  Eees  ysgrifenu  ychydig  eiriau  fel  Ehagdraeth 
iddynt.  Y  mae  y  "  DethoUon  "  wedi  eu  cylioeddi  yn  llyfrj-n  bychau 
destlus,  gan  y  Meistri  Hughes,  Wrexham,  am  y  pris  isel  o  chwe"- 
cheiniog  ;  ac  nid  oes  eisieu  dywedyd  y  ceir  yuddynt  eughreifftiau 
Jawer  o"r  gwreiddioldeb,  y  treiddgarwch,  yr  arucheledd,  a"r  tynerwch, 
a  hynodcnt  y  meddyliwr  ma^\'r,  Mr.  Charles  o  Gaerfyrddiu.  Yr  ydym 
yn  cyflwyuo  y  "  Rhagdraeth  "'  gan  Mr.  Eees  yn  gyflawn  ger  bron 
ein  darllenwyr  : — 

Mae  yn  gofiis  genyf  glywed  yr  hybarch  Ebenezer  Eichards  uuwaith, 
wrth  ymddyddan  mewu  cymdeithasfa  am  bwysigrwydd  gweinidogaeth 
yr  efeugyl,  yu  dosbarthu  pregethwyr  a  phregethau  yr  oes  i  dri  dos- 
barth  neillduol.  Am  y  math  cyntaf  o  bregethwyr,  dywedai  eu  bod  yn 
cyhoeddi  y  gwirionedd  yn  ei  burdeb  a'i  symlrwydd  priodol  ei  hunan  ; 
a  bod  eu  pregethau  fel  ebran  pur,  yr  hwn  a  nithiwyd  a  gwyntyll  a 
gogr.  Ac  am  bregethau  rhai  ereill  drachefn,  nid  oedd  dim  cymmaint 
o  le  i  achwyn  aruyut ;  ar  yr  uu  pryd,  er  bod  yuddynt  gyfran  ddyladwy 
o  bethau  gwir  dda  a  buddiol,  eto  yr  oeddynt  heb  eu  nithio  cystal,  ac 
felly  yr  oedd  y  grawn  a  gyunwysent  yu  gymmysgedig  a  llawer  o  us. 
Ond  am  y  trydydd  math,  meddai,  ^'u  Avir  mae  arnaf  ofu  eu  bod  bron 
yu  lis  i  gyd.  Faint  bynnag  o  gywirdeb  oedd  yu  mam  ein  cyfaill 
trancedig  o  bartli  i  ausa^vdd  y  pulpud  Methodistaidd  yu  yr  adeg  houo, 
mi  dybiwn  y  galhvu  ui,  heb  fod  yn  euog  o  ddim  gweniaith,  osod  preg- 
ethau y  diweddar  Barch.  D.  Charles  o  Gaerfyrddiu  yu  y  dosbarth 
uwchaf  a  nodir  yn  ei  ddarluuiad  ef  o  houo.  Ac  os  nad  ^vyI  yn  cam- 
gofio,  yr  oedd  Mr.  Eichards  ei  hunan  ar  y  pryd,  yn  dwyn  ei  dduU  ef  o 
bregethu,  yu  nghyda'r  eiddo  y  diweddar  John  Thomas  o  Aberteifi,  fel 
esiamplau  o'r  symlrwydd  neu  y  purdeb  hwuw  am  yr  hwn  yr  ydoedd 
yu  Son,  a'r  hwn  y  dymunai  i'w  ■\veiuidogaeth  ei  hunan  a'i  holl  frodyr 
ibd  yn  fwy  cyflawn  o  houo.  Sicr  yw,  mai  dyma  ydoedd  uu  o  brif 
ragoriaethau  gweinidogaeth  Mr.  Charles.  Er  fod  61  darlleu  yr  hen 
ddifeiuyddiou  i'w  weled  arni  yn  awr  ac  yu  y  mau,  eto,  os  nad  wyf  yu 
camgymmeryd  yn  fawr,  firwyth  ei  feddyliau  ef  ei  hunan,  gau  mwyaf, 
oedd  ei  bregethau.  Kid  dan  ddarlleu  ac  astudio  yu  gymmaiut  y 
cyfausoddai  hwyut,  ond  yu  hytrach  dan  fyfyrio  wrtho  ei  hun,  a  than 
ymddyddan  a'i  galon  ac  a  Duw.  0  leiaf,  felly  y  byddaf  fi  yu  llithro  i 
feddwl  am  dauo  ef,  pau  yu  darlleu  ambell  uu  o"i  bregethau.     Ym- 


ATTODIAD.  10G9 

rithia  i'm  dycbymyg,  pan  yu  ei  chyfausoddi  hi,  fel  a'i  lygaid  yn 
gauedig,  yu  cerdded  ol  a  blaen  ar  hyd  yr  ystafell — iieu,  os  yn  cyflawni 
rhyw  orchwyl  cyffredin,  yn  gwneyd  liyny  megis  wrth  synwyr  ei  fawd, 
fel  y  dywedir,  tra  yr  oedd  ei  fyfyrdodau  draw  yn  mlieil,  wedi  cu 
Uyncu  i  fynu  gan  bethau  ereill.  Bod  mesur  o  wirionedd  yn  hyu  sydd 
sicr  genyf.  Ac  o  ganlyniad,  pan  yr  elai  Mr.  Chai-los  i'r  pulpud  i 
bregethu,  byddai  gauddo  nid  yn  imig  gyflawndcr  o  ddefnyddiau  at  ei 
uasauaetb,  ond  byddai  y  defnyddiau  hyny  befyd  wedi  eu  berwi  yn  dda 
ganddo,  ei  feddwl  wedi  eu  meddiaunu  hwy  yn  drwyadl ;  ac  felly  deu- 
eut  oddiwrtbo  ef  fel  ei  bethau  ei  bun,  gyda  gradd  helaeth  o  sicrwydd 
a  newydd-deb,  ac  weithiau,  yr  wyf  yn  deall,  gyda  nerth  mawr.  Hwyr- 
acb  nad  oedd  gauddo  ond  ychydig  o  allu  i  fod  yn  ami  eiriog  ;  pa  fcdd 
bynuag,  mae  yu  sicr  nad  oedd  ganddo  ddim  ewyllys  i  hyuy.  Y  mater 
\Ti  ei  noethder  oedd  hynodrwydd  ei  bregetli  ef,  a  dim  corph  iddi  ond 
yn  unig  yr  hyn  ag  oedd  yn  augeurheidiol  i  ysbryd  y  mater  hwnw  i 
ddyfod  i'r  golwg  ynddo.  Byddai  ei  ddywediadau  j'u  gyuuwysfa-\vr, 
ond  yn  gj'ffredin  yn  fyriou  ;  a'r  j'chydig  eiriau  a  arferai  yn  syml  a 
sathredig.  Y  mae  yn  rhaid  i  mi,  gan  hyny,  gyfaddef  fy  mod  yn  profi 
i  raddau  yn  siomedig  ar  y  cyntaf,  pan  y  clywais  fod  ei  fab  yn  bwriadu 
gwueutiiiir  rhyw  ddetbolion  allan  o  bregethau  y  fath  bregethwr  a'i 
dad.  Buaswu  yn  dysgwyl  yu  hytrach  iddo  gyhoeddi  y  cwbl,  ac  nid 
pigo  o  fysg  ereill,  ryw  uifer  o'i  feddyliau  ac  o"i  ddywediadau  ef,  a 
chyhoeddi  y  cyfryw  wrthynt  eu  hunain.  Gan  fod  yr  ebran  trwyddo, 
fel  y  dywedai  Mr.  Richards,  mor  bur,  teimlwn,  wrth  osod  fy  hunau 
yn  lie  y  detholydd,  y  buasai  yn  anhawdd  i  mi  farnu  pa  beth  i'w 
ddewis,  na  pha  beth  i'w  adael  allan.  Ar  yr  un  pryd,  yr  wyf  yn  cyd- 
nabod  fy  mod,  ar  ol  ail  edrych  dros  ei  bregethau  ef,  yn  newid  fy 
mcddwl  i  raddau.  Fe  ellir,  yr  wyf  yn  argyhoeddedig,  grynhoi  pigiou 
gwir  fuddiol  allan  o  honyut.  Nid  nad  yw  yr  oil  o'i  waith  yn  dda  ; 
ond  y  mae  yn  mysg  yr  hoU  bethau  da  ereill  a  gynnwysa,  lawer  o 
feddyliau  ag  sydd  yn  rhagori  mewn  daioni  a  gwerth.  Yr  ydym  yu  ei 
gael  ef  yn  fynych  wedi  ei  dryfritho  o  ddywediadau  ag  sydd  yn 
gyflawn  o  feddwl  a  doethineb  ;  a  plia  rai,  debygid,  a  oddefant  eu  tynu 
allan  o'u  cysylltiadau  gwreiddiol,  a'u  cyhoeddi  arnynt  eu  hunain,  heb 
niweidio  dim  ar  eu  hystyr,  na'u  gwneyd  mewn  un  modd  yn  llai  budd- 
iol  i'r  darllenydd.  "Yn  wir,  ac  edrych  arno  fel  cyfansoddiad,  mae  yn 
haws  debygid,  gwneyd  detholiadau  felly  allan  o  waith  Mr.  Charles, 
nag  o  waith  Uawer  o  ysgrifenwyr  ereill.  Oblegid  yn  un  peth,  y  mae 
ei  feddyliau  a'i  ddywediadau  ef,  a'u  hystyried  ;j)nlcbjnt  en  huuain,  yn 
wir  gynnwysfawr ;  tra  nad  ydynt,  o'r  ochr  arall,  yn  y  dilyniad  o 
honynt,  mor  fpjfan  a  clvjmhletltedifi  an  fjihjdd,  fel  ag  i'u  gorfodi  i 
deimlo  fod  yn  rhaid  i  ni  naill  ai  eu  cymmeryd  hwy  yn  gwbl,  neii  fod 
heb  ddim.  I'r  gwrthwyneb,  y  maent  wedi  eu  crynhoi  yn  nghyd  mewn 
dull  rhydd  a  diofal ;  ac  un  achos,  debygid,  o'u  bod  yn  gymmaiut  felly 
ydyw.  ei  fod  ef  pan  yn  eu  crynhoi  ac  yn  eu  hysgrifenu  hwynt,  yn 
gwneuthur  hyny  yn  unig  iddo  ei  bun,  heb  un  bwriad  i'w  cylioeddi. 
Ond  bydded  a  fyddo  am  gysylltiad  a  threfn  ei  ddrychfeddyliau  ;  nid 
oes  dim  dadl  am  eu  rhagoroldeb.     Mae  vn  sicr  am  bob  meddwl  arno 


1070  ATTODIAD. 

ei  liuuan,  ei  fod  yn  cacl  ei  ddiruad  yn  glir ;  a  pliob  im  liofyd  yn  cael 
ei  adrodd  me^YU  dull  eglur  a  cliynuwysfawr.  Yu  fynych  iawn  ni  a 
gawu  ei  ddywediadau  ef,  yn  gyffelyb  i  ddiarhcbion  Solomon,  y  naill 
ran  o'r  ymadrodd  wedi  ei  osod  mewn  cyferbyniad  a  rhau  arall  o  liono, 
tra  mae  pob  nn  yn  gyflawu  o  ystyr,  ac  ystyr  pob  xm  yn  gytlawn 
ynddo  ei  hun. 

Yu  awr,  fe  addefir  yn  gyffredinol  fod  i'r  dull  bwn  o  weinyddu 
addysg  grefyddol,  ryw  fanteision  ag  sydd  yn  neillduol  iddo  ei  hun. 
Mae  dywediadau  byrion  o'r  fatb.  bob  amser  yn  darawiadol  iawn  ar  y 
darllenydd  ;  ac  o  duedd  i  gynbyrfu  a  meitbrin  pwyll  ac  adfyfyriadau 
yn  y  galou.  Maent  yn  bawdd  i"w  cymmeryd  i  mewn  i'r  meddwl,  ac 
yn  bawdd  i'w  dal  yn  y  c6f ;  tra  maent  yr  un  mor  bwylus  a  pbarod 
dracbefu,  ar  bob  acblysur  priodol,  i'w  dwyn  allan  fel  testyuau  ym- 
ddyddanion.  Nid  oes  geuyf  fi,  gan  byuy,  wrtb  ddiweddu,  ond  dymuno 
pob  llwyddiant  i'r  detbolydd  yu  y  gwaitb  mae  wedi  ei  gymmeryd  arno 
ei  buu.  Hyderaf  y  caiff  lawer  o  ddoetbiueb  a  dyfalwcb  i  gerdded  dros 
ben  faesydd  benditbiol  ei  dad,  ac  i  grynboi  oddiar  eu  bwyneb  bwy 
bob  tywysen  fraisg  a  mwy  addfed  na'u  gilydd,  ac  yn  enwedig,  od  oes 
yn  ei  feddiant,  ryw  ysgrifeniadau  o'r  eiddo  ef,  nad  ydynt  eto  wedi  eu 
cyboeddi,  gobeitbiaf  yn  fawr  y  bydd  iddo  ofalu  am  lotfa  y  rban  bono 
o'r  maes,  yn  arbenig,  yn  fanwl  ac  yn  llwyr ;  ie,  ua  wabardded  iddo  ei 
bunan  i  gymmeryd  petb  o'r  ysgubau  befyd.  Cauys  nis  gallaf  fi  lai  na 
meddwl  na  byddai  yn  ymddwyn  yn  annbeilwug  tuag  at  ei  dad,  ac  yn 
anngbyfiawn  tuag  at  ei  genedl,  pe  gadawai  i'r  un  o'i  eiriau  ef  syrtbio 
i'r  ddaear. 

NoDiAD  N.     Tiidalen    9G6. 

Ye  ydym  yn  teimlo  yn  ddiolcbgar  iawn  fod  yn  eiu  gallu  osod  ger  brou 
ein  darllenwyr  y  sylwadau  canlynol  o  eiddo  ei  frawd,  y  Parcb. 
William  Kees,  D.D.,  ar  rai  o'r  elfenau  a  gyfansoddent  ragoriaetbau  Mr. 
Eees  fel  pregetbwr.  Yr  oedd  Dr.  Rees  yn  amlwg  yn  amcanu  i'r  sylwad- 
au fod  yn  rban  o'r  Cofiant,  ag  y  bwriedid  uuwaitb  ei  ddwyn  allan  gan 
y  Parcb.  Eoger  Edwards  ac  yntau.  Ond  gan  i'r  amcan  bwnw  fetbu, 
fe  gadwodd  Dr.  Rees  y  sylwadau  yu  ei  law  ei  bunan  ;  ac  ni  wyddem 
ni  eu  bod  bwy  yn  bod,  byd  nes  yr  anfonwyd  bwynt  gan  ei  fab  bynaf, 
Mr.  Ebenezer  Kees,  i  ni.  Am  byuy  derbynied  ein  diolcbgarwch 
mwyaf  diffuaut : — 

Cyfeiriwyd  yu  acblysurol  yn  y  tudaleuau  blaeuorol,  at  rai  o'r 
elfenau  a  gyfausoddeut  ragoriaetbau  Gwrtbddrycli  ein  Cofiant  fel 
pregetbwr,  gyda'r  bwriad  o  neillduo  cyfran  dracbefu  i  gydgryuboi  y 
petbau  byny,  a  pbetbau  ereill,  er  gwneyd  arluu  mwy  cryno  a  cbyf- 
lawn  o  bouo  ;  a  byuy  a  geisiwu  ei  wueyd  yu  y  beunod  bou.  Gwydd- 
om  cyu  decbreu  nad  allwn  foddloui  ein  bunau  yn  y  cyflawniad  o'r 
dasg,  nac  yu  sicr  lawn  foddloui  y  darllenydd  cratfiis  cbwaith  ;  ond  os 
na  bydd  ein  darlun  yn  gyflawu,  ac  yn  berffaitb,  ni  a  byderwu  y  ceir 
ef  5'u  gywir  yn  ei  brif  liunellau.  Gwnaed  yr  uu  cynuyg  arno  droiou 
o'r  blaen  :  uu  yn  y  Traethodijdd  flynyddau  yn  ol ;  ac  uu  arall  yu 
ddiweddaracb  yn  Y  Lienor,  a  cblywsom  am  ereill  ua  ddygwyddodd  i 


ATTODIAD.  1071 

ni  en  gweled.  Mae  yr  Arluniau  yn  y  Tiriethodijdd  a'r  Lienor  yn  profi 
Ijod  eu  hawchvyr  yn  nieadu  bob  nn  ar  lygacl  cedd  yn  gwelcd,  ac  j-n 
adnabod  cu  Gwrthddrych,  ac  a'r  palou  yn  cydymdeimlo  ag  ef ;  ac  yn 
gystal  a  liyny,  ar  law  gyfarwydd  i'w  bonreiadu,  ond,  "  eto  y  mae 
lie  ;  "  ac  felly  yn  ddian  y  dywcd  llawer  darllenydd  wedi  iddo  edrych 
ar  y  darlun  a  osodir  o'i  flaen  ymn. 

Mewn  cyfeiriad  at  Henry  Recs,  debygem.  y  dywed  Awdwyr 
Buchdraeth  y  diweddar  Barch.  J.  Hughes,  Livei-pool  (tudal.  135). — 
"  Gyda'r  parch  mwyaf  i'r  hen  Wroniaid  a  fuant  ar  y  maes,  yr  ydyra 
yn  auturio  dyweyd  fod  y  mwyaf  o  bregethwyr  y  Methodistiaid  er  y 
ticchreuad,  yn  fyw  heddyw."  Nid  ydym  am  geisio  profi  ua  gwadu 
gwirionedd  y  dystiolaeth  hon ;  ond  hyn  a  ddywedwn — y  cyfrifid 
Henry  Eees,  gan  y  cyiiVedin  3'n  mysg  pob  en  wad  yn  Nghymrn,  "fel  un 
o"r  prcgethwyr  penaf  yn  ei  oes  ;  ac,  ond  odid,  mewu  uurhyw  oes,  yn 
y  Dywysogaeth. 

Os  gofynir  yn  mha  beth  neu  bethait  yr  cedd  cuddiad  cryfder  ei 
ragoriaeth  fel  pregethwr  yn  gynnwysedig — Ai  yn  nghryfder  a  grymmus- 
der  ei  alln  dealltwriaethol  ?  Yr  ydym  yn  ateb,  Nage  ddim.  Ai  yn 
angerddolder  a  threiddgarwch  ei  athrylith  gynhenid  yute  ?  Nage. 
Ai  yn  nghyflawnder  ei  dalentan,  ei  arabedd,  a'i  ddawn  j-madrodd — ei 
lais,  a'i  areithyddiaeth  ?  Yr  ydym  yn  ateb  yn  nacaol  eto.  Y'r  oedd 
ei  allu  dealltwriaethol  yn  wir  yn  gryf;  ond  nid  yn  annghyfl'redin 
chwaith  ;  ac  yn  fwy  drwy  feithriniad  gofalus,  nac  yn  naturiol  gyn- 
henid felly.  Yr  oedd  yn  feddiannol  ar  athrylith,  ond  im  araf,  mewn 
cymhariaeth,  ydoedd.  Ki  allai  ei  Ih-gad  hi  dreiddio  megis  ar  un 
ergyd  drwy  ddj'rys-bwnc,  a  gweled  rw  waelod,  ac  i  ba  le  yr  oedd  yn 
arwain,  fel  y  gwna  ambell  un ;  ond  llygad  syml,  sefydlog  oedd  yr 
eiddo  hi,  a  ddaliai  i  edrych  a  syllu  ar  y  pwynt ;  symudai  yn  bwyllog 
ac  arafaidd,  gan  deimlo  y  tir  yn  ofalus  dan  ei  thraed  ar  bob  cam  ;  ac 
ni  roddai  i  fyny  ues  ymweithio  i  oleuni  boddlonrwydd  meddwl  arno. 

Yr  oedd  mwy  o  anian  yr  Ych  arafaidd  a  diwyd,  nac  o  yni  llym- 
dreiddiol  yr  ErjT,  yn  ei  ddealltwriaeth  a'i  athrylith  naturiol  ef.  Am 
ei  allu  a'i  dalentau  areithyddol,  yr  oeddeut  yn  wir  o  radd  uchel,  fel  y 
cawn  achlysur  i  grybwyll  eto  ;  er  nad  o  radd  mor  uchel  a'r  eiddo 
Elias  o  Fon,  ac  fe  allai  rai  ereill  o'i  frodyr  yn  yr  un  euwad,  ac 
enwadau  ereill. 

Yn  nyfnder  a  dwysder  ei  dduwiolfrydedd  fel  Cristion,  debygem  ni 
yn  sicr,  yr  oedd  cuddiad  y  cryfder  yr  ydym  yn  son  am  dano."  Wrth 
sylwi  ar  hanes  rhai  o'r  dynion  sanctaidd  a  lefarasant  megis  y 
cynhyrfwyd  hwynt  gan  yr  Ysbryd  Glau,  ni  a  welwn  fod  rhyw  elfenaii 
neillduol  yn  rhoddi  delweddiad  gwahanol  ar  dduwioldeb  ymarferol  y 
naill  a'r  Hall,  fel  efi'aith  yr  amlygiadau  neillduol  a  roddasai  Duw  o 
houo  ei  huuan  i  bob  un ;  a'r  amgylchiadau  gwahanol  mewn  ystyr 
dymhorol  ac  ysbrydol,  y  daethent  trwyddynt;  ond  ni  allwn  olrham 
y  syniad  hwn  yn  mheilach,  rhag  i  ni  wyro  yn  rhy  bell  oddiar  eiu 
llwybr  priodol. 

Yr  oedd  duwiolfrydedd  ein  Gwrthddrych,  yn  hytrach  yn  feuywaidd 
mewu  ystyr,  os  goddefir  yr  ymadrodd, — nid  ar  gyfrif  gweudid,  ond  ar 


1072  ATTODIAD. 

gyfnf  tynenvch,  lleclneisrw3'dtl,  a  gwyleidd-dra  oi  ausawdd.  Ni 
fillasai  efe  -wncyd  Lutiior  o  ddiwyg-iwr.  Nid  oedd  fawr  o"r  eofudra 
llewaidd,  na  dim  o'r  gerwindra  beiddgar  oedd  yu  y  Diw^ygiwr  ruawr 
bwnw,  yn  ei  yspryd  ef ;  yr  oedd  yu  llawer  mwy  o  Felanctou  nag  o 
Luther,  iieu  Knox.  Ac,  yn  wir,  ni  allasai  efe  byth  ddangos  cym- 
maint  o'r  naws  yma,  ag  a  ddaugosai  ei  Atliraw  dmvinyddol,  Dr. 
Owen,  weitliiau  ;  yn  enwedig  yn  ei  ddadleuon  a'r  pabydd,  awdwr  y 
"  Fiat  Lux,"  a  Samuel  Parker,  a  George  Vernon,  yr  uchel-eglwyswyr, 
ac  a  Daniel  Cawdrey,  y  Presbyteriad,  lie  yr  ysgytia  efe  ei  wrtliwyneb- 
wyr  yu  lied  erwiu,  weithiau.  Nid  oedd  Henry  Eees  yn  amddifad  o 
allu  bratheiriog  ;  yu  wir,  gallasai  wueyd  defnydd  mawr  o'r  Arf  miniog 
InYuw,  pe  y  mynasai ;  ond  gwaharddai  Uedneisrwydd  ei  dduwiol- 
frydedd  iddo  wneyd  oud  ymarferiad  cynnil  lawn  o  liono.  Ni  allesid 
byth  ei  lusgo  ef  allan  i  faes  dadleuaeth  gyhoeddus  :  er  hyny,  yr  oedd 
yn  mhell  o  fod  yn  dditfygiol  mewn  gwrolfryd  raoesol.  Safai  yn 
anuhyblyg  dros  yr  hyn  a  gredai  fel  gwiriouedd  ac  iawnder.  Ni 
phallai  wrthwynebu  yn  ei  wyneb,  neb  pwy  bynnag,  a  gredai  nad  oedd 
"  yn  iawn  droedio  at  wirionedd  yr  efengyl."  Ni  allesid  byth  bryuu  ei 
blaid  a'i  fi'afraeth  trwy  hud  a  gweuiaitli ;  ac  ni  pharai  ofn  colli  ft'afr 
y  cyfeillion  penaf,  iddo  ymattal  rhag  amlygu  ei  feddwl  a'i  faru  yn  gryf 
ac  yn  groyw  yn  eu  herbyn,  pan  gredai  ef  fod  achos  yn  galw  am  hyny  ; 
a'r  gonestrwydd  hwn,  yu  un  peth,  a  ennillodd  y  fath  barch,  ymddir- 
ied,  a'r  dylanwad  mawr  ag  oedd  iddo  yn  mysg  ei  frodyr  ac  yu  yr 
eglwysi. 

Nodweddion  arbenigol  ei  ysbryd  duwiolfrydig  ef,  oeddeut : — 

1.  Argyhoeddiad  dwfn,  trylwyr,  a  pharhaol,  o  higredujaeth  ei  natur, 
nsu  a  defnyddio  ei  ymadrodd  ef  ei  hunan  am  dano, — twyll,  pla,  a 
drygedd  ei  galon.  Yr  oedd  swu  yr  argyhoeddiad  a'r  ymdeimlad  invn 
i'w  glywed  yn  wastadol  yn  ei  weddiau  a'i  ymddyddanion.  Nid  rhyw- 
beth  am  unwaith,  yn  yr  ystafell  hono  yn  Amwythig  ydoedd  ;  ac  nid 
rhywbeth  yn  myned  ac  yn  dychwelyd,  yn  achlysurol,  yn  awr  ac  eil- 
^Yaith  cliwaith,  ond  peth  yn  aros  yn  barhaus  yu  ei  feddwl.  Yr  oedd 
y  ilygrodigaeth  hwn  ger  ei  frou  yn  wastad,  yu  ddrwg  preseuuol  yn  ei 
ymwybodolrwydd  a'i  deimlad  o  hono  ;  cadwai  ei  lygad  aruo  bob 
dydd,  gan  ymdrech  ac  ymladd  yn  ei  erbyn  : — 

"  Y  mae  pechod  wedi  byv^  cyhyd  a  minnau  '  (medd  efe  yn  ei  adgof- 
"  ion  am  helyntiou  boreu  ei  oes  yn  Nhrysorfa  y  Plant)  '  ac  yn  bygwth 
"  byw  hyd  y  diwedd.  Eto  y  mae  rhyw  aeddfedrwydd  a  iieddwch  yn 
'•  bosibl  i'r  Cristion  tua  diwedd  ei  oes — '  Yr  yd  yn  11a wu  yn  y 
"  dywysen.'  Mi  a  wu  yn  dda  beth  yw  newid  ystad  y  serchiadau  am 
"ystad  o  ymdrech.  Dymunol  bellach  fyddai  gwybod  ychwaueg  am 
"  oruchafiaeth  Iwyrach  ar  holl  nwydau  terfysglyd  y  galon,  a  dyfod 
"  trwodd  o'r  ystad  o  ymdrech  i  ystad  o  dawel  sylliant  a  meddylfryd 
"  ysbrydol.     Ond, 

'  Swn  y  rhyfel, 
*  Sy'ii  y  wlad  rwy'  cto'n  byw.'  " 

2.  Elfen  arbeuig  avail  yn  ei  dduwiolfrydedd  fel  Cristion,   ac  yn 


ATTODIAD.  1073 

ngbyfansoddiad  ei  ragoriaeth  fel  pregethwr,  oedd,  ei  fod  fel  y  dywed  y 
Sahnydd,  yii  "  gosod  j-r  Arglwydd  bob  amser  ger  ei  fron,"  yn  mawredd 
a  gogouiant  ei  hanfod  a'i  briodoliaetbau  ;  ac  yn  neillduol  ei  gyfiawn- 
der,  ei  burdcb,  a'i  sancteiddrwydd  aufeidrol.  Cafodd  weledigaeth 
gyffelyb  yn  ei  feddwl  ar  ddecbreu  y  cyfuod  newydd  hwnw  yn  ei  fywyd 
fel  Cristion  a  plirogetbwr  y  souia  efe  am  dano,  ag  a  gawsal  Esaiab 
pan  welodd  efe  '•'  Jeliofa  yn  eistedd  ar  eisteddfa  ucbel  a  dyrchafedig,  a'i 
odre  yn  llenwi  y  deml,  a"r  Serapbiaid  yn  llefain,  Sanct,  Sanct,  Sanct, 
yw  Arglwydd  y  lluoedd,"  gau  guddio  eu  liwynobau  yn  ngbysgod  eu 
badouydd  mewn  gwylder  ger  ei  frou.  Arosodd  y  weledigaetb  bono 
megis  o  flaen  ei  feddwl  yntau  yn  barliaus  trwy  ei  fywyd.  Yr  hyn  a'i 
llanwai  a  "  gwyldor  a  pbarcbedig  ofn."  Yr  oedd  y  gwylder  parcb- 
edig  bwn  yn  nawseiddio  ton  ei  lais,  bob  amser  y  crybwyllai  efe  enw  y 
^' Brenhln  Mawr," — yr  ymadrodd  a  ddefnyddiai  efe  agos  bob  amser 
yn  ei  ymddyddanion.  Y''r  olwg  bon  ar  ogoniant  Duw  yn  ei  burdeb  a'i 
sancteiddrwydd,  a'i  dygodd  fel  y  propbwyd,  i  ymdeimlad  o  lygredigaetb 
a  balogrwydd  ei  galon  ei  bun,  ac  i  waeddi  fel  yntau,  "  Gwae  fi,  darfu 
am  danaf.''  Yr  oedd  yr  olwg  ar  ddrwg  pecbod  yn  y  goleuni  bwn,  yn 
cynnyrcbu  adgasrwydd  dwfu  yn  ei  enaid  tuag  ato,  ac  yn  peri  iddo 
ddybeu  am  ymwared  oddiwrtbo,  yn  fwy  fel  y  mae  yn  fawrddrwg  yn 
erbyn  Duw,  nag  fel  y  mae  yn  dwyn  cosb  a  dinystr  tragywyddol  ar  y 
pecbadur. 

Y  mae  yr  elfen  bon  yn  rbedeg  trwy  boll  weitbiau  duwinyddol 
ac  ymarferol  ei  ben  ddysgawdwr,  Dr.  Owen.  Yr  oedd  cysgod  o 
wabaniaetb,  ni  a  dybiwn,  rbwng  duwiolfrydedd  Owen,  a'i  gydoeswr 
enwog  Kicbard  Baxter.  Edrycbai  Baxter  yn  benaf,  bwyracb,  ar 
ddrwg  pecbod  yn  nrycb  y  golledigaetb  a'r  trueni  andwyol  a  ddwg  ar 
y  pecbadur,  yr  byn  a  barai  iddo  ymdoddi  mewn  tosturi  trosto,  a  llosgi 
gan  eiddigedd  ac  awyddfryd  am  ei  acbubiaetb.  Edrycbai  Owen 
yntau  arno  yn  benaf,  fel  sarbad  ysgeler  yn  erbyn  natur  a  pbriodol- 
iaetbau  Duw ;  yr  byn  a  gynnyrcbai  ynddo  yr  adgasedd  cryfaf  ato,  ac 
eiddigedd  gwresog  tros  enw,  bawliau,  a  gogouiant  y  Gorucbaf.  Pell 
ydym  o  feddwl  fod  Baxter  yn  ddifater  am  ogoniant  Duw,  nac  Owen  yn 
ddifater  am  iacbawdwriaetb  dynion  ;  ond  fod  y  uaill  elfen  yn  fwy 
dynodol  yn  un,  a'r  Hall  yn  yr  un  arall ;  tybiwn  ni  befyd  fod  y  ddwy 
elfen  yn  fwy  cydbwys  a  gogyfartal  yn  Jubn  Howe. 

Yr  oedd  mwy  o'r  Owen  nac  o'r  Baxter  yn  Henry  Eees,  yn  y  cyfnod 
cyntaf  o'i  oes  weinidogaetbol  o  leiaf ;  ond  daetb  yr  elfen  arall  yn  fwy 
dynodol  yn  ei  fiynyddau  diweddaf.  Cofus  genym  am  ymddyddan  a  fu 
rbyngom  yn  ei  dy  yn  Amwytbig  un  tro,  ar  ragoriaetb  cymbariaetbol 
yr  ben  dduwinyddion  puritanaidd.  Dadleuem  ni  dros  roddi  y  flaen- 
oriaetb  i  Jobu  Howe,  ac  yntau  dros  Jobn  Owen.  "  Nid  wyf  fi  yn 
gallu  cael  rby w  gymmaint  yn  Howe  ag  a  fuaswn  yn  ddysgwj-1  oddiwrtb 
yr  byn  a  ddywed  Hall  o  Bristol  ac  ereill  am  dano  "  meddai.  Daetb 
Howe  yn  uwcb  yn  ei  olwg  wedi  byny.  Un  o"r  troion  olaf  y  bu  yn  ein 
ty  ni,  sylwai  ar  ryw  acblysur, — '^  Pitij  na  buasai  Jobu  Howe  wedi 
ysgrifeuu  esboniad  ar  y  Beibl.  Y  mae  rbywbetb  nice  iawn  yn  ysbryd 
y  dyn  bwnw,  fel  un  yn  cymmeryd  y  Beibl  fel  v  mae  o,  beb  geisio  ei 
3  Y 


1074  ATTODIAD. 

droi  at  wasciurveth  un  system  o  cTduwiuj'ddiaetli  mwy  na'u  gilydd,  ond 
dwyn  aliau  wir  feddwl  yr  ysgrythyr,  gau  gymnieryd  ei  arwaiu  yn 
gwbl  gauddi  in."  Ond  iiyd  y  diwedd,  i  Oweu  y  cadwai  efe  gadair  y 
Tachmoniad,  peuuaetb  y  tywysogiou  ;  ui  fynai  i  ueb  ond  tywysog 
duwinyddol  ei  ieuenctyd  eistedd  yu  bono. 

Ond,  i  ddycbwelyd  at  ein  testyu.  Y  drydedd  elfeu  yu  ngbyfansodd- 
iad  y  Cristion  a'r  prcgetbwr,  oedd  y  datguddiad  belaetb  a  gafodd  o 
ogouiant  a  cbyflawudev  aufeidrol  yr  Arglwydd  lesu  Grist  fel  Gwared- 
wr  boll-ddigonoi  iddo,  i  3-mddiried  ynddo  yu  wyneb  lioll  drueni  ei 
gyflwr,  a  llygredigaetJi  ei  natur.  Yr  oedd  yr  ymdeimlad  gwastadol 
hwnw  a'i  drueni  a'i  lygredigaetli  fel  peebadur,  a'r  syniadau  ucliei  a 
pbarliaus  oedd  ganddo  am  burdeb  a  saucteiddrwydd  Duw,  yu  ei  gadw 
mown  ymlyniad  sefydlog  wrtb  y  Gwaredwr,  fel  y  gellir  dyweyd  yn 
ddibetrus  ei  fod  ef  yn  by w  ac  yu  aros  yn  Ngbrist,  a  Cbrist  yn  byw  ac 
yn  aros  ynddo  yntau. 

4.  Elfen  arall  yn  ngbyfansoddiad  ei  gryfder  a'i  ragoriaetli  fel 
pregetbwr,  oedd,  ei  ymgysegriad  llwyr  a  gwastadol  i  waitb  y  wein- 
idogaetb.  fel  prif  ac  uuig  amcan  ei  fywyd.  Yr  oedd  yu  byw  mewn 
ymlyniad  parbdol  wrtb  ddarlleu,  myfyrio,  a  gwedd'io.  Yn  y  gair,  a'r 
efengyl,  yr  oedd  ei  ewyllys  a'i  fyfyrdod  yn  aros  ac  yn  cartrefa  ddydd 
a  nos.  Ni  ragorodd  nn  dyn  erioed  i  raddau  ucbel  ac  anngbyffredin 
mown  gwybodaeth  neu  wyddawr,  neu  gelfyddyd,  betb  bynnag  fyddai 
cryfder  naturiol  ei  alluoedd  meddyliol,  a  esgeulusai  gyssegru  y  gallii- 
oe'dd  liyny,  a  dwyn  allan  eu  hoU  egnion  i  ymarferiad  cyson,  a 
pberffeitiiio  ei  liuu,  yn  y  wyddawr  neu  y  gelfyddyd.  Ac,  o"r  tu  arall, 
cyrbaeddodd  ami  un  beu  pinael  rnagoriaetb  ac  enwogrwydd,  nad 
oedd  yn  meddu  ar  alluoedd  naturiol  uwcblaw  y  cyffredin  o  ddyuion, 
yn  unig  drwy  ymroddiad  a  dyfal  barbad,  yn  ymarfer  y  galluoedd 
oedd  ganddo  i  gyrcbu  at  y  nod  a  osodasai  o'i  flaen.  Dywedwyd 
am  ami  bregetbwr  y  gallasai  wneyd  petbau  mavrriou,  pe  iawn 
ddefnyddiasai  ei  amser,  ei  alluoedd,  a'i  gymmwysderau  naturiol ; 
ond  ddarfod  iddo  wneyd  mawr  gam  ag  ef  ei  bun,  drwy  ddiofalwch  ac 
esgeulusdra.  Ond  am  y  pregetliwr  hwn,  cytuna  pawb  a'i  badwaen- 
ent  i  ddwyn  y  dystiolaetb  anrbydeddus  bono  am  dano,  "  yr  byn  a 
allodd  hwn,  efe  a'i  gwnaetb."  Gwnaetb  y  goreu  o  bob  talent  a 
dderbyniasai  gan  ei  Arglv/ydd,  meitbrinodd  ac  ymarferodd  boll 
alluoedd  ei  feddwl ;  gosododd  iau  dj'Sgyblaetb  fauwl  ar  ei  hoU  natur, 
gan  ddarostwng  ei  bunau  yn  gaetb  dan  deyrnged  i  gyraedd  nod  ac 
amcan  oedd  wedi  dwyn  ei  fryd,  a  dyfod  yn  fwy  o  wertb  nag  ef  ei 
hunan  yn  ei  ohvg.  Betb  a  fuasai  pe  cawsai  addysg  foreuol  dda,  a'i 
drwytbo  W'edi  byny  yn  olew  dysgeidiaetb  y  Coleg,  a'r  Brif-ysgol,  nid 
awn  i  geisio  dyfalu  ;  betb  bynnag,  gwnaetb  lawer  o'r  difiyg  bwnw  i 
fyny  drwy  ei  lafur  a'i  ddybewyd  i'w  faetbu  ei  kunan.  Yn  ngeiriau 
Jesus,  mab  Siracb, — "  dyfrhaodd  ci  ardd  oreu,  a  mwydodd  ci  ardd-webj 
yn  dda  ;  ac  u-cle,fe  aeth  ei  nant  yn  a/on,  a'i  ofon  ynfvr  "  (Eccles.  xxiv.  31). 

Heblaw  hyn  oil,  yr  oedd  gweddusder  ymddangosiad — ei  ddyn 
oddiallan  yn  rboddi  iddo  hawddgarwcb  yn  ngolwg  y  bobl.  O 
daldra  uwcblaw  y  cyffrediu,  ac  beb  ddim  diffyg  na  gwrtbuni  ynddo : 


ATTODIAD.  1075 

■wyneb  crwn,  talceu  iluuiaidcl,  llygad  caruaidd.  Yr  oedd  olew  ei 
dduwiolfr\'dedd,  neu,  a  defuyddio  geiriau  y  pregetliwr, — "  Doethineb 
gwr  a  lewyrcha  ei  w_yneb,  a  uerth  ei  wyneb  ef  a  newidir," — yu  peri 
i'w  wyneb  ddysgleirio  a  uewid,  yn  neillduol  yu  ei  flynyddau  diweddaf ; 
yn  gymmaint  felly,  fel  y  tynai  sylw  cyfeilliou  ac  estroniaid  :  "  The 
most  licavenhj  countenance  I  ever  beJichl,^'  ebai  Germauwr  unwaith  wrth 
edrych  arno. 

Bu  ei  Dad  uefol  yn  diriou  iawn  o  bono  yu  ei  ragluuiaeth  drwy  ei 
oes.  Mwyubiiodd  radd  ddymuuol  o  iecbyd  trwy  ei  fywyd,  ac  os  oedd 
yu  ymddangos  yu  "  eitbaf  tywyll  arno  am  fwyd  i  \v  fwyta,  a  dillad 
i"w  gwisgo,"  fel  y  dywcd  ef  ei  bun,  pan  oedd  yn  gadacl  pob  galwed- 
igaetb  fydol,  i  gwbl  ymroddi  at  waitb  y  weinidogaetb,  goleuodd  arno 
yn  fuan,  a  gosodwyd  ef  mewn  sefyllfa  ag  oedd  uwcMaw  cyrhaedd  pob 
j)ryder  yn  ngbylch  y  petb  bwnw.  Ycbydig  o  brofedigaetbau  a  tbrallod- 
lon  cyfi'redin  bywyd  dyn,  a  aduabu  ac  a  brofodd  efe  wrth  fyned  trwy 
y  byd.  Yr  oedd  mor  dawel  a  dedwydd  5-n  ei  gysylltiadau  teuluaidd, 
ag  y  gallasai  ddymuuo  bod.  Ni  phrofodd  efe  ddim  o"r  ystormydd  o 
erlidiau  a  brofasai  llawer  o'i  dadau  yu  y  weiuidogaeth.  Yr  oedd  y 
"  gauaf  wedi  myned  beibio,  a"r  gwlaw  wedi  pasio, — y  blodeu  ar  y 
meusydd,  a  llais  y  durtur  yn  y  wlad,"  pan  aetb  efe  aliau  gyntaf  i'r 
maes  ;  mewn  gair,  cafodd  bob  mantais  a  allasai  rbagluniaetb  dirion 
roddi  iddo  i  ddilyn  ei  fyfyrdodau,  a  chyflawni  y  gwaitb  y  rboddasai 
boll  feddylfryd  ei  galon  arno  ;  a  gwnaetb  y  defnydd  goren  o'r  manteis- 
ion  bjmj-. 

Doder  yr  boll  betbau  a  grybwyllwyd  yn  ngbyd  ;  ac  uid  rbyfedd,  fe- 
ddyliem,  oedd  i'r  fatb  Gristion  dwfu-brofiadol ;  y  fath  3'mg.ysegriad 
ac  yraroddiad  llw3-r  a  pbarbtiol  i  ddarllen,  myfyrio.  a  gweddio  ;  a'r 
fatb  fywyd  rbydd  oddiwrth  ofalon,  trafi'ertbion,  a  pbrofedigaetbau 
tymborol  y  byd,  gynuyrcbu  y  fatb  bregetbwr  dibafal  ag  oedd  efe. 
Caniataer  i  ni  gymmbwyso  y  petbau  byn  yn  fyr  eto,  at  amcau  y 
bennod  bon. 

.  Yn  1.  Y  dwfu  argyboeddiad  a'r  aduabyddiaetb  o  lygredigaeth  a 
pbla  ei  galou  ei  bun  y  soniwyd  am  danyut,  a'i  cyunysgaeddodd 
megis  ag  allwedd  i  agor,  ac  a  lamp  i  daflu  goleuni  i  mewn  i  bob 
calon  arall  y  deuai  i  gyffyrddiad  a  hi.  Os  teinilid  ei  fod  ef  jm  myned 
yu  ddyfuacb  i  ddirgelion  y  fynwes  nac  odid  un  pregetbwr  arall,  y 
dirgelwcb  oedd, — ei  fod  wedi  ymsoddi  yn  ddyfnacb  i  ddirgelion'  ei 
fynwes  ei  bun.  Dyma  fel  y  desgrifia  ei  Arlunydd  yn  y  Traethodydd 
ef ; — 

"  Y  mae  yu  decbreu  siarad  yu  araf,  fel  pe  byddai  yu  llusgo  ei  fraw- 
"ddegau  bu-iou  allan  yu  erbyu  eu  bewyllys  ;  ond  fel  y  m°ae  y  pwuc 
"yn  lefeiuio  ei  feddwl,  ac  yn  meddiaunu  ei  enaid,  gwelir  ei  law  yu 
"decbreu  llifio  yr  awyr,  ai  gorph  yn  ymddolenu  fel  ccdrwyddeu  o 
"  flaeu  yr  awel;  ac  y  mae  gwres  ei  deimlad  yn  peri  iddo  ymbyfbau 
"  ues  yr  auturia  edrych  yn  awr  ac  eilwaith  yn  wyueb  y  gynuulleidfa  • 
"  ac  y  maent  oil  yn  teimlo  golwg  ei  lygad  fel  tywyuiad  mellteu.  Nid 
"  oes  gyffro  mawr  i'w  ganfod  yuddo ;  ui  waedda  ac  ni  ddvrchafa  ei 
"  lef ;  ond  rywsut,  yn  ddiarwybod  i  cbwi  eicb  bun,  y  mae  weVti  mvued 


1076  ATTODIAD. 

"  i'r  ystafoll  bellaf  yn  eicb  calon,  ac  y  mae  yn  darlleu  dirgeloedd  bono 
" — yn  eich  dangos  i  chwi  eicli  huu,  yn  difynio  egwyddorion  cudd- 
"iedig  y  meddwl,  nes  peri  i  chwi  newid  eich  barn  am  lawer  o'ch 
"gweithredoedd  ;  ac  os  oedd  ffynuon  o  ddagrau  yn  eich  mynwes,  ond 
"odid,  wrth  fyned  lieibio,  na  thorodd  efe  y  sel  oedd  ar  bono  nes  peri 
"  iddyut  fwrlymu  allau  yn  llif." 

Do,  ac  ond  odid  fawr  hefyd  nad  oedd  ami  i  bechadur  yn  y  gynuull- 
eidfa  yn  gwrido,  ac  yn  synu  pa  fodd  y  gallasai  efe  ddarllen  ei  ddirgel- 
oedd  ef  mor  gywir,  ac  yn  digio  wrtho  am  aflonyddu  tawelwch  ei  gyd- 
wybod,  a'i  orfodi  i  ddirgel  gyhoeddi  barn  gondemniol  arno  ef  ei  hun 
yn  ll}-s  bono.  Gofynodd  llawer  im  ynddo  ei  buuan  wrth  ei  wrando, 
— Sut  y  gall  o  wybod  fy  nghalon  i  fel  byn  ?  Ni  allasai  neb  ddyweyd 
am  dani  wrtho,  oni  buasai  i  mi  fy  bun  fynegi  iddo  ;  ac  eto  y  mae  yn 
fy  narlunio  yn  llawer  gwell  nag  y  gallaswn  i  fy  bunan  wneyd  ! 

Ond  nid  i  ddirgeloedd  y  galon  annychweledig  yn  unig  y  gallai  efe 
fyned,  ond  i  ddirgelion  belynt,  profiad,  a  rhyfel  ysbrydol  calon  y  cred- 
adyn  yn  gystal  a  byny  ;  oddiar  brofiad  o'r  ymdrecb  gwastadol  rbwng 
yr  ben  ddyn  a'r  dyn  uewydd  yn  ei  fynwes  ei  bun,  fel  y  dywed 
Theomempbus  : — 

"  Hwy  wedi  credu  eu  hunaiii  yu  aruaiu  eieill  syJd, 
Trwy'r  unrliyw  faith  auialwch,  at  wertlifawr  gadani  HydJ; 
Yn  'nabod  lie  mae  creigydd,  yu  'maflyd  j'li  eu  Haw, 
A'u  tywys  rhwng  y  llbsydd,  yu  gyuil  ynia  a  thraw. 

Ac  wedi  bod  eu  hunaiu  yu  ugrym  y  'stormydd  niawr, 
Yn  cael  eu  euro  gau'waith,  gau  duuau  gwyllt  i  lawr  ; 
'N  awr  wedi  dysgu'rlhvybr,  yu  gwybod  uerth  y  don, 
Yn  medru  arwaiu  Israel  a  gwialen  ac  a  tfon." 

2.  Yr  olwg  wastadol  oedd  ganddo  ar  fawredd  a  pburdeb  anfeidrol 
Daw,  a  gynnyrcbai  y  dwysder  a'r  difrifoldeb  dwfu,  a  pba  un  y  ilefarai 
eiriau  Duw  wrth  ddyniou,  yn  yr  byn  yr  oedd  efe  mor  nodedig.  Llef- 
arai  bob  amser  "  megis  o  Dduw  yn  ngwydd  Duw." 

"  Yr  oedd  syniad  uchel  ei  feddwl  duwiolfrydig  ef  ei  buuan  am  sanct- 
"  eiddrwydd,"  medd  ysgrifenydd  yn  y  Di/sr/cdi/dd,  Ebrill,  1869,  am  dano, 
"  yn  peri  na  fynai  er  dim  ostwng  y  safon.  Arswydai  rhag  i  ddynion 
*'  wneyd  crefydd  o'u  teimladan,  a  chamsynied  gogleisiad  dawn  y  dyn 
"  am  weitbrediadau  Y'sbryd  Duw.  Nid  aungbofiwn  byth  y  difrifwch 
"  oedd  mewn  darn  o  bregeth  a  draddodwyd  ganddo  uuwaitb  mewn 
"  Capel  newydd  ar  foreu  ei  agoriad.  Nid  oedd  j'no  gynnulleidfa  fawr ; 
"  ond  yr  oedd  yn  cael  y  boreu  i  gyd  iddo  ei  bun,  ac  yr  oedd  yn  un  o'i 
"  bwyliau  hapusaf.  Nid  yr  bwyliau  mawr  a  fyddai  yn  ei  gael  weitb- 
"  iau,  nes  ysgwyd  cynnuilcidfa  o  ddeng  mil,  a  pheri  iddynt  deimlo 
"  difrifoldeb  y  farn,  pan  fyddai  efe  fel  dyn  Duw  yn  traetbu  iddynt, — 
"  clywsom  ef  felly,  ond  ni  cbynnygiwn  ddarlunio  yr  olygfa  ;  ond  y 
"  tro  yma,  bapus  a  bamddenoi  ydoedd.  Ei  destyu  oedd,  Salm  cxii. 
"  Y  desgrifiad  o'r  dyn  duwiol — elfenau  ei  gymeriad.  Dicbon  na 
*'  buasai  efe  ei  bun,  ac  na  buasai  llawer  o'i  wraudawwyr,  yn  ei  chyfrif 
"  yn  bregeth  fawr  ;  ond  yr  oedd  gwir  fawredd  yuddi,  ond  mai  mawr- 


ATTODIAD.  1077 

♦' edd  mewu  symledd  j'doecld.  Wrth  ymdrin  a'r  elfeu  'ofniDuw,' 
"  daetb  yn  csmwyth  a  naturiol  at  y  parch  sydd  yn  gweddu  i  dy 
*'yr  Arglwydd — '  Mor  ofnadwy  yw  y  lie  hwu  ! '  Tynodd  ddarluii 
"  byw  o  gyunulleidfa  ar  foreu  Sabboth  ;  ac,  ysywaetb,  yr  oedd  y 
*'  darlun  yu  rby  gywir  o  lawer  cyimulleidfa.  Mae  yn  eu  desgrifio  yn 
"  myned  i  mewn  yn  drystfawr,  brysiog,  a  diweddar — y  darlleu,  y 
"  gweddio,  a'r  canu  yn  auuefosiynol, — y  gynuulleidfa  ar  adeg  y  bregetb, 
"  rbai  yn  pendrymu,  ereill  yn  llygadrythu,  ereill  yn  darllen,  &c.  Mae 
"  y  pregethwr  yn  y  pulpud  yn  llawn  egui  ac  ymadfertboedd  corpborol, 
"  yn  estyn  ei  freicbiaii,  yn  can  ei  ddyruau,  yn  euro  y  Beibl,  fel  mewn 
"  digter ;  yn  gwaeddi  ac  yu  bloeddio  yn  ddiystyr  a  diamcan,  hwyr- 
"  acb.  Oud  nid  yw  dwysder  yr  efengyl  yn  tyueru  ei  lais — nid  mellt 
*'  Duw  sydd  yn  flflamio  yn  ei  lygaid,  nid  yw  disgleirdeb  yr  efengyl  yn 
"  tywynu  yn  ei  wyueb,  ac  nid  yw  ei  gras  hi  wedi  ei  dywallt  ar  ei 
"  wefusau, — swn  y  fen  wag  yn  clonciau  ar  balmant  yr  heol  ydyw  y 
"  cwbl.  Pe  deuai  dyn  duwiol  a  fyddai  yn  brofiadol  o  addoliad  ysbrydol 
"  i'r  drws,  oud  odid,  nad  y  peth  cyntaf  a  ddywcdai  wrth  weled  agwedd 
'^  y  gwraudawwyr  ac  ystum  y  pregethwr  fyddai, — '  Yn  ddiau,  nid  oes 
"  ofn  Daw  yu  y  lie  hwn.'  Bobl  auwyl !  ni  theimlasom  ddim  erioed 
"  yn  fwy  llym  a  niiniog,  yr  oedd  fel  yn  halltu  a  haleu  a  than,  ac 
*' yntau  yn  berfl'aith  ddigyuhw^rf,  heb  ddyrchafu  na  Haw  na  llais,  a'i 
*'  eiriau  fel  hoeliou  wedi  eu  sicrhau  gan  feistr  y  gyunulleidfa." 

8.  Yr  oedd  ei  ymgydnabyddiaeth  wastadol  k  gwirioueddau  yr 
efengyl  drwy  barhaus  a  dwys  fyfyrdod  arnynt,  a'r  profiad  o  houyut 
yn  ei  enaid  ei  bun,  yn  gymhwysderau  neillduol  yuddo  i'w  dwyu  allau, 
a'u  cymhwyso  at  augen  cyflyrau  ei  wraudawwjT,  yn  saint  a  phechad- 
uriaid.  Yr  oedd  ei  weiuidogaeth  yn  llawu  o'r  "Balm  o  Gilead  rydd 
iachad."  Os  oedd  "  fel  cleddyf  dau  finiog  yu  treiddio  hyd  w^ahaniad 
yr  enaid,  a'r  ysbryd,  y  cymmalau  a'r  mer,  yn  barnu  meddyliau  a 
bwriadau  y  galon  ;  "  yr  oedd,  yn  gystal  a  hyuy,  yn  olew  a  gwiu  i 
feddygiuiaethu  yr  archollion,  a  llaweuhau  y  galon.  Meddai  ar  "  dafod 
y  dysgedig,  a  fedrai  lefaru  gair  yn  ei  bryd  wrth  yr  ouaid  difiygiol,'' 
nes  peri  i  glust  hwuw  ei  feudithio.  Pan  yu  efengylu,  byddai  yu 
gyjffelyb  i  Efawjelius  yn  Jlicoincinplni.'i : — 

"  Yn  adseinio  fel  lulgoin  aur  i  maes, 
Ogoniant  bryn  Calfaiia,  hoU  eg\v\"cldorioii  gras  ; 
A'i  wyncb  fel  y  wawrddydd,  yn  creu  math  o  hedd, 
O  fewu  y  fyuwes  ofnus,  with  edrych  ar  ei  wedd." 

Oedd,  yr  oedd  yn  efengylu  calon  yr  efengyl  o'i  galon  ei  huu,  i  galon 
y  pecbadur. 

Yr  oedd  ei  areithyddiacth  fel  yr  awgrymwyd  o'r  blaeu,  o  radd  uchel, 
er  nad  o'r  radd  uchelaf.  Gwyddis  am  bregethwyr,  pregethwyr  rhag- 
orol  hefyd  mewn  gwirionedd,  oud  er  hyuy,  yn  yr  areithyddiacth  y 
b3'ddai  mawr  uerth  y  bregetb  yn  beuaf.  "VVedi  y  tynid  y  bregetb  o'i 
gwisgoedd  areithyddol,  byddai  i  raddau  yn  debyg  i  Samson  wedi 
cueifio  ei  wallt ;  a  phrin  yr  adwaenai  yr  hwn  a'i  clywsai  yn  y  tradd- 
odiad  hi,  wrth  ei  darlleu  mewu  argraff.     Y  hi  ydoedd  yu  y  llyfr,  ac 


107S  ■  ATTODIAD. 

nid  y  hi  chwaitb.  Yr  oedd  ei  phethau  yno,  ond  yr  oedd  y  nerth,  y 
grym,  a"r  dylanwad,  wedi  colli  o  honyiit  i  raddau  helaetli.  Yr  areitli- 
yddiaeth  a  roddasai  y  petiian  byny  yuddi  yn  y  pulpud  ;  ac  ni  allasai 
y  pin  drosglwyddo  bono  o'r  pulpud  i'r  papur.  Ond  fel  arall  yr  oedd 
y  pregetbwr  bwn  ;  y  bregetb  oedd  yu  rhoddi  nertb  a  bywyd  yn  ei 
areitbyddiaetb  ef ;  a  tbeimlir  fod  cymmaiut  o  fywyd  a  nerth  ynddi 
Avrth  ei  darlleu  yu  mron,  ag  oedd  yuddi  wrth  ei  gwraudo,  Dywedai 
Williams  o'r  "Wern  am  dano  uuwaith,  mewn  cyferbyniad  a  phregethwr 
enwog  arall, — "Llais  a  dull  bwn  a  bwn,  sydd  yn  rho'i  ton  a  nerth  yn 
y  bregetb,  ond  pregeth  Henry  Ehys,  sydd  yn  rho'i  tun  a  nerth  yn  ei 
lais  ef." 

Wedi  i  ni  ysgrifeun  y  tudaleuau  blaenorol,  derbyniasom  obebiaeth 
oddiwrth  ei  hen  gyfaill,  a'i  gydlafurwr  am  o  ddwy  flyuedd-ar-bymtbeg 
yn  Liverpool, — y  Parch.  J.  Ffoulkes,  yn  awr  o  Eutbiu.  Y  raae 
ganddo  ef  bawl  i  iefaru,  ac  y  mae  yn  hyfrydwch  geuym  gyfleu  y  deth- 
olion  caulynoi  o"i  lytbyr  ar  fater  y  Beuuod  hou  : — 

"  Y^r  oedd  Mr.  Eees  yn  weinidog  cymhwys  y  Testament  Newydd 
"  yn  ystyr  helaethaf  yr  ymadrodd.  Pregetbwr  ydoedd,  a  phregetbwr 
"  mawr,  ie,  a  chymmeryd  pob  peth  i  sylw,  y  pregetbwr  mwyaf  yn 
*'  Mrydaiu.  Cymmwyswyd  ef  i  fod  felly — euaid  mawr,  deall  bywiog, 
"  athrylitb  gref,  corpli  cryf,  cof  cryf,  llais  gwanaidd,  eto  treiddgar  a 
"  soniarus  ;  a  phrofiad  belaeth  o  bethau  yr  efeugyl.  Cafwyd  ganddo 
"  weinidogaeth  bynod,  yn  ffrwyth  llafur  mawr  mewn  darllen, 
"  meddwl,  a  gweddio.  Ac  oil  yn  fanwl  iawn,  ac  er  byny  yu  Uawu 
"o  eglurdeb  syml.  Marchnataodd  am  wer  ar  standhuj  yr  hen 
'•  buritauiaid,  Owen,  Howe,  ac  ereill,  yr  bwn  a  doddid  ganddo, 
"  ac  a  fwrid  i'w  fold  ei  bun,  ac  a  geid  yn  ganhwyllau  rbagorol.  lesu 
"  Grist  oedd  sylwedd  mawr  ei  bregethau,  a  chael  dynion  ato  oedd  ei 
"  amcan.  Gellir  dyweyd  fod  ei  fateriou  yu  amrywiol,  ei  astudiaeth 
"  yu  ddiofn^  yr  ymdriniaeth  yn  fanylaidd,  eto,  ceid  ynddynt  ryw 
"  eglurdeb  ac  agosrwydd  cymhwysiadol,  a  fynai  afael,  nid  yn  unig 
"  yn  sylw,  ond  yn  ngbydwybodau  y  lliaws.  Teimlai  pawb  nad 
"  cellwair  fyddai  y  bregetb  bono.  Bum  lawer  gwaith  wrth  wrando 
"  ereill  yn  synu,  a  rhyfeddu,  weitbiau  at  symlrwydd,  bryd  arall  at 
" hyawdledd,  neu  floedd,  uit,  neu  ehediadau  barddonol ;  ond  wrth  ei 
"  wrando  ef,  dygid  ni  yu  benaf  i  ryfeddu  gan  odidowgrwydd  y  pethau 
"  a  ddygai  efe  allan  o'i  drysor,  a'r  effaith  sancteiddiol  a  adawent  ar 
"  eiu  hysbryd.  Codai  hyu  yu  ddiau  o  dduwioldeb  mawr  ei  ysbryd,  a 
"  chymdeitbas  agos  a  I)uw,  a'r  mwyuhad  gwastadol  o'r  efeugyl  a 
"  brofai  ei  yspryd  ei  bun.  Gellir  dyweyd  yn  ddibetrus  iddo  Iwyr 
"  ymroddi  i  amcau  gweinidogaeth  yr  efengyl.  Y  weinidogaeth  a'i 
"  hamcau,  a  wnaeth  yutau  yu  amcan  mawr  ei  fywyd.  Yr  oedd  ei 
"feddwl  wedi  ei  euuiU  i  gartrefu  mor  sefydlog  ar  bethau  yr  efeugyl, 
"  fel  nad  oedd  berw  heolydd  Lerpwl,  a  thron;/  y  Fcrr;/  Boats,  na  thwrf 
*'  y  liaihcay  yu  lluddiais  llawer  ar  ei  fyfyrdodau.  Nid  man  of  politics 
"  oedd  Mr.  Eees,  er  ei  fod  yu  eu  gwylio  yu  fanwl,  ac  yn  eu  deall  yu 
"  dda.  Nid  oedd  yu  Man  of  Lectures,  er  y  galiasai  byny  yu  dda; 
"  canys  yr  oedd  ynddo  ddigon  o"r  bardd,  yr  uauesydd,  a'r  dynwaredol, 


ATTODIAD.  1079 

"  i  fod  yn  ddarlitbydd  rhagorol.  Na,  cysegrodd  ef  ei  boll  ymadfcrth- 
'•  oedd  ar  hyd  ei  oes  i'r  pnlpnd,  a  diau  y  bydd  ganddo  dyrfa  yn 
"  llawenydd  ac  yn  goron  iddo  yn  nydd  Crist."' 

XoDiAD  0.      Tudalen  96G. 

Byddai  yn  anfaddcuol  ynom  bcidio  rboddi  cyfleusdra  i'n  darllenwyr,  i 
ddyfod  i  gyfarfyddiad  a  Sylwadau  Dr.  Edwards,  ar  gymeriad  gwrtb- 
ddrycb  anrbydeddus  ein  "  Co/iant."  Ac  felly  yr  ydym  yn  dodi  i  mewn 
yma  yr  Ertbygl  a  gawn  yn  ei  "  Draethodau  DiiKinijddol"  ef,  ar 
""  Breoethau  y  'i'arch.  Hcnrij  'llecs  '''  {Tudat.  G58— 669). 

Pregethau   y   Parch.    Henry   Piees. 

Yn  mba  ■v\-edd  bynnag  yr  edrycbir  ar  y  pregetbaii  bj^n  o  eiddo  y  di- 
weddar  Henry  Kees,  ai  fel  ycbwanegiad  gwertbfawr  at  lenydd- 
iaetb  y  Cymry,  neu  ynte  fel  moddion  i  ebangu  ein  syniadau  am  wir- 
ioneddau  yr  efengyl,  ac  i  feitbrin  teimlad  gwir  grefyddol,  y  mae  yn 
destyn  llawenydd  fod  cynuifer  o  bonynt  ar  gael,  wedi  eu  bysgrifenu 
mor  gyilawn  ganddo  ef  ei  bun.  Y  mae  yn  anbawdd  amgyffred  y 
llafar  meddwl  oedd  yn  ofynol  i  gynnj-rcbu  dwy  gyfrol  o'r  fatb  gyfan- 
soddiadan,  a  byuy  yn  ngbauol  tcitbiau  mynycb  i  wabanol  gyfarfod- 
ydd,  a  gofal  dwys  am  yr  boll  eglwysi,  yr  byn  oedd  yn  cymmeryd 
llawer  o'i  amser,  ac  yn  peri  iddo  bryder  nid  bycbau.  Er  efallai  ei 
fod  yn  myned  yn  fwy  analluog  i  lafurio  fel  yr  oedd  yn  beneiddio,  yr 
oedd  byny  yn  effeitbio  yn  fwy  ar  nifer,  nag  ar  ansawdd,  ei  bregetbau 
olaf,  y  rbai,  yn  lie  dangos  y  gradd  lleiaf  o  eiddilwcb,  ydynt  yn  profi 
yn  bytracb  ei  fod  yn  para  byd  y  diwedd  yn  dirf  o  ran  gallu  meddyliol, 
yn  gystal  ag  yn  iraidd  o  ran  agwedd  ei  ysbryd.  Os  oedd  gwabauiaetb, 
yr  oedd  yn  myned  o  byd  yn  fwy  ieuangaidd,  ac  \n  sier  yn  fwy  nefol- 
aidd.  Y  mae  cofio  pa  fatb  un  ydoedd  yn  peri  i  mi  deimlo  parcb  a 
gwylder  wrtb  feddwl  am  wueutbur  ycbydig  sylwadau  ar  y  pregetbau 
byn,  nid  i  gynnyg  eu  beirniadu,  ond  i  geisio  tynu  rbai  addysgiadau 
oddiwrtbynt,  a  allaut  fod  yn  lies  i  mi  fy  bun  ac  i'm  darllenwyr. 

Ar  ol  aros  ycbydig  i  edmygu  yr  argrali'waitb,  ac  i  roddi  teyrnged  o 
gfinmoliaetb  i'r  argraffydd  am  ei  ofal  a"i  fedr,  yr  byn  sydd  yn  gyntaf 
yn  denu  ein  sylw  yn  y  pregetbau  byn  ydyw  coetbder  yr  iaitb,  yr  bon 
sydd  Gymraeg  ddiledryw.  Ac  o  acbos  bod  cryn  lawer  o  fiblineb  w^edi 
ei  ddywedyd  a'i  gyboeddi  o  bryd  i  .bryd  am  yr  byn  a  elwir  yn  arddull 
Gymreig  mev/n  ilefaru  ac  ysgrifenu,  dicbon  mai  nid  anfuddiol  fyddai 
ymofyn  yn  fanyiacb  i  byn  o  fater,  er  ei  fod  mown  ystyr  yn  israddol. 
Cymmerir  yn  ganiataol  gan  lawer  mai  arddull  Gymreig  ydyw  iaitb 
larpiog,  fongieraidd  ;  y  perwyddiad  yn  sefyll  beb  un  enwedigaetbydd, 
a'r  enwedigaetbydd  beb  un  perwyddiad  ;  neu  y  ddau  yn  cbwilio  am  eu 
gilydd  mewn  anialwcb  o  eiriau  annosbartbus.  Neu  os  nad  eir  cyn 
belled  a  byn  yn  bollol,  tybir  fod  gradd  o  byn,  a  dywcdyd  y  lleiaf,  yn 
anbebgorol  tuag  at  gyfansoddi  arddull  Gymreig  :  ac  mai  pra^Yf  o 
arddull  Seisnigaidd  ydyw  llitbrigrwydd  a  tbrefnusrwydd  ymadrodd. 
Cymbwysir  yr  un  rcol  at  y  dull  o  bregetbu,  a  beruir  fod  un  yn  efelycbu 


1080  ATTODIAD. 

y  Saeson  os  bydd  yn  sefyll  yn  weddol  syth,  ac  yn  ceisio  ymgadw  oddi- 
wrtli  bob  gwrthuui  mewu  agwedd  ac  ystum.  Yu  ol  y  rlieol  lion  ni  fu 
neb  erioed  yn  i'wy  Seisnigaidd  na  John  Elias.  Ond  cam  dirfawr  a  ni 
I'el  cenedl  ydyw  tybied  mai  nod  anghen  y  Cymry  a'r  Gymraeg  ydyw 
aflerwch.  Y  mae  afiunieiddrwj'dd  mewn  iaith  ac  ystum  i'w  gael  yn 
Lloegr  yn  gystal  ag  yu  Nghyraru  :  ac  os  yw  llawer  o'r  Saeson  yn 
myned  yu  furseuaidd  wrth  geisio  bod  yu  drefnus,  y  mae  hyu  yn 
tarddu  o  ddiff3-g  synwyr,  yn  fwy  nag  o  im  arddull  ceuedlaethol ;  ac  y 
mae  y  pregethwyr  goreu  yn  Lloegr,  fel  yn  Nghymru,  yu  berfi'aith  rydd 
oddiwrtho.  Ond  ein  mater  yn  fwyaf  neillduol  yn  awr  yw  cyfansodd- 
iad  y  pregethan.  yu  hytrach  ua'r  dull  o'u  traethu  :  ac  os  gofyn  neb  pa 
beth  ydyw  arddull  Cymraeg  mewn  cyfausoddiad,  nis  gellir  rhoddi 
gwell  ateb  na'i  gyughori  i  ddarllen  pregetbau  Mr.  Eees.  Y"  mae  yn 
angenrheidiol  galw  sylw  at  byn  yn  arbenig ;  oblegid  er  yr  addefa 
pawb  fed  materion  ei  bregethau  ef  yn  odidog,  uid  ydj^nt  mor  barod  i 
gydnabod  ei  ragoriaeth  fel  ysgrifenwr,  ac  yu  euwedig  rhagoriaeth  ei 
iaith  fel  cynllun  o  arddull  gwir  Gymreigaidd.  Ac  eto  os  eir  i  gym- 
liaru  yr  awdwyr  hyny  a  gyduabyddir  fel  yr  ysgrifenwyr  goreu  yn  yr 
iaith  Gymraeg,  megis  awdwr  y  "  Bardd  Cwsg,"  ac  Edward  Samuel, 
ceir  eu  bod  oil  yu  arfer  iaith  ramadegol  a  threfnus.  Mae  yn  wir  fod 
rhai  geiriau  isel  yn  y  '•  Bardd  Cwsg ;  "  oud  nid  ei  Gymreigyddiaeth 
oedd  yr  achos  o  hyny ;  oblegid  yr  oedd  geiriau  mor  isel  yu  arferedig 
yu  yr  oes  bono  gan  lawer  o  awdwyr  goreu  y  Saeson. 

Ond  OS  ydyw  rhai  j-n  myned  yu  rhy  bell  wrtli  ddadleu  dros  iaith 
aflerw  fel  arddull  priodol  y  Gymraeg,  y  mae  ereill  yu  myned  mor  bell 
yr  ochr  arall  wrth  arfer  iaith  ry  gelfyddydol :  ac  y  mae  darlleu  y 
pregetbau  hyu  ^'u  debyg  o  wrthweithio  pob  tuedd  at  yr  eithafnod  hwu 
yu  gystal  a'r  Hall.  Er  mwyn  egluro  pa  beth  a  feddylir,  rhodder  cau- 
iatad  i  ddyfyuu  ychydig  eiriau  o'r  llyfr  a  elwir  "  Cyfrinach  Beirdd 
Ynys  Prydaiu,"  yr  hwu  a  gymmerwyd  gan  lolo  Morganwg  o  ddwy  hen 
ysgrif,  a'r  hwu  yn  ddiau  sydd  waith  gorchestol,  ac  a  gyfrifir  gan  lawer 
yu  gynllun  o  Gymraeg  bur  ac  ardderchog.  Y''n  tudal.  11,  dywedir  fel 
hyu:  "  Ys  ef,  o  chauer  Mawlgerdd,  bydded  y  Iaith  yu  uchelgyrch, 
eonfalch,  i'w  chyflawu  ag  helaethgyrch  ymadrodd,  heb  iselwael  a 
thrymbwl  eiriau,  o  fasder  Iaith  ac  ymadrodd.  0  chenir  Serchgerdd, 
bydded  y  Iaith  yu  diriouber,  finber,  ystyrbell,  eglurbwyll,  yu  ilawu 
hynawsder,  a  phereiddlwys  feluslais,  a  thiriondeg  feddwl :  yu  lefu 
wastadber,  gerddedlwys."  Wedi  hyny  y  mae  yr  hen  awdwr  hybarch 
yu  rhoddi  rhybudd  i  beidio  rhyarfer  gormod  a  geiriau  cynghlwm. 
Felly  gellid  meddwl  ei  fod  yu  amcauu  rhoddi  eughraift't  nodedig  o'r 
hyu  y  mae  yn  ei  feio  ;  oblegid  uid  yn  fynych  y  cyfarfyddir  a  chyuuifer 
o  eiriau  "  cynghlwm  "  yu  yr  un  ymadrodd  ag  a  welir  yma.  Dyma  yr 
hyu  a  eilw  rhai  yu  iaith  odidog  ;  ac  y  mae  yu  rhaid  addef  fod  ynddi 
ryw  gyfaddasrwydd  i  ddifyru,  ac  i  dynu  sylw.  Ond  yu  lie  bod  yu 
rhiuwedd,  y  mae  hyu  yn  fai ;  oblegid  ni  ddyJai  iaith,  mwy  na  gwisg, 
dynu  sylw  ati  ei  hun.  Fel  y  dywedodd  yr  Archesgob  Whately,  pan  y 
mae  y  lleuad  yu  llewyrchu,  y  mae  pawb  yu  rhyfeddu  at  brydferthwch 
y  lleuad  ei  hun  ;  ond  pau  ddaw  yr  haul  i"r  golwg  nid  ydym  yu  sylwi 


ATTODIAD.  lOSl 

cymmaint  arno  ef  ag  ar  y  gwrthddrychau  a  ddaugosir  ganddo.  Felly 
tebyg  i  oleuui  y  lleuad,  ac  iiid  i  oleuni  yr  haul,  y\v  yr  iaitli  iiouo  sydd 
yn  peri  i  ni  ryfeddu  at  ei  godigowgrwydd.  Gall  ymddaugos  ar  y  cyiitaf 
yu  gref ;  ond  mewu  gwirionedd  gwan  ydyw.  Y  mae  liiosowgrwydd 
o  ausoddeiriau  yn  gwauhau  yr  ymadrodd  bob  amser,  oblegid  enwau 
gweiuiaid  ydyut ;  ac  y  mae  cysylltu  dau  enw  gwau  i  ffurfio  un  gair  yu 
gwneuthur  y  gwendid  yn  fwy.  Os  mynir  daugos  unrhyw  beth  yn 
rymus,  y  mae  yn  rhaid  dewis  y  gair  goreu  i'w  osod  allau,  a  dim  ond 
yr  un  liwnw :  oblegid  y  mae  ycliwauegu  geiriau  ereill  yn  tywyllu  yr 
ystyr,  fel  y  mae  lliaws  o  wahauol  argraffiadau  ar  y  c\Vyr  yn  peri  nad 
jw  yr  un  o  bonynt  yn  eglur. 

Os  trown  at  bregetbau  Mr.  Eees,  ceir  pob  petb  yn  lioUol  fel  arall. 
Gellir  eu  darllen  lieb  feddwl  unwaith  am  yr  iaith  ;  a  dyua  paham  yr 
wyf  yn  galw  sylw  ati,  gan  nad  yw  hi  yn  gahv  sylw  ati  ei  hun.  Y  mae 
y  gyfrol  yn  agor  yn  tudalen  337  ;  ac  ni  raid  myned  yn  mbeilach  i 
chwilio  am  eughreifftiau.  Ond  wrtli  fyned  heibio,  dymunwu  ofyn  ai 
nid  camargraffiad  yw  y  gair  tnedd  yn  y  frawddeg  hon  ;  "  ac  nid  yw  ei 
gymwynasau  allanol  ond  y  tuedd,  megis,  o  fewn  yr  hwn  y  mae  yn 
cyflwyno  iddynt  ei  gariad  a"i  ewyllys  da."  Ai  nid  tiidded  yw  y  gair  i 
fod,  yn  arwyddo  covering  1  Gwyddom  fod  Mr.  Rees  yn  hoff  o  hen  eirian 
Cymraeg  da  o'r  fath  yma.  Ond  i  fyned  yn  mlaen,  ni  a  gawn  yn  yr  un 
tudalen  y  frawddeg  a  ganlyn :  "  Tra  y  mae  lliaws  o'i  chydryw  yn 
gwibio  am  y  naill  gynhyrfiad  ar  ol  y  Hall,  neu  yn  ol  arfer  y  dyddiau 
hyn,  fel  y  gog  o  Iwyn  i  Iwyn  yu  cauu,  ues  bron  auughofio  eu  nythod, 
mae  hi,  o"r  ochr  arall  yn  ymroddi  i'r  rhinwedd  uwch,  a  mwy  am- 
meuthyn,  o  warchod  y  t}^  ac  arfer  duwioldeb  gartref,  a  thalu  y  pwyth 
i'w  rhieni."  Gellid  cyfeirio  at  amryw  deithi  yn  y  frawddeg  hon,  megis 
y  digrifwch  diniwed,  yr  Jnimour,  oedd  yu  llawn  yn  Mr.  Rees,  fel  yn  y 
rhan  fwyaf  o  ddynion  athrylithgar.  Gwelir  hefyd  ychydig  o'r  gallu 
desgrifiadol  oedd  mor  amlwg  ynddo.  Ond  yr  hyn  sydd  geuyf  i  alw  sylw 
ato  yn  awr  y  w  coethder  a  symledd  yr  iaith,  heb  un  gair  yn  rhy  isel,  nac 
un  yn  rhy  uchel.  Nid  oes  yma  yr  un  gair  llanw,  yr  hyn  sydd  yn  llawn 
mor  gyffredin  mewn  rhyddiaith  ag  mewu  barddoniaeth,  ac  yn  llav\-er 
mwy  annesgusodol.  A  thybier  eiu  bod  yu  ycliwauegu  ausoddeiriau 
mawreddus  at  y  geiriau  syml  yu  y  dyfyuiad  uchod,  po  fwyaf  souiarus 
fyddai  y  geiriau,  mwyaf  yr  effeithient  i  wauhau  j-r  ystyr.  Ac  nid  yw 
y  dyfyuiad  hwn  ond  enghraifi't  o  iaith  gyfi'rediu  y  pregethau  hyn,  yr 
hon  sydd  bob  amser  mor  dryloew,  fel  nad  yw  yn  dangos  ei  hun,  ond 
yn  dangos  y  materiou. 

Ac  yn  awr  i  fyned  at  y  materiou.  Y  mae  parch  dau-ddyblyg  yn 
deilwng  i'r  dyuion  hyny  sydd  wedi  dechreu  cyfuod  newydd  mewn 
gwlad.  Ni  ddymuuwn  fyned  i  eithafoedd  ;  ac  am  hyuuy  ni  cheisiaf 
ddadleu  fod  Mr.  Eees  yn  mliob  ystyr,  nac  ychwaith  mewn  llawer  ystyr, 
yn  gyfuod-wnouthurwr.  Nid  oedd  efe  yn  un  o'r  rhai  hyny  a  gychwyn- 
odd  ymdrochion  mawrion  :  ac  efallai  y  byddai  yn  anhawdd  meddwl 
am  lawer  o  olygiadau  newyddion  ar  y  gwirionedd  y  bu  efe  yn  offeryn 
i'w  dwyn  i'r  amlwg.  Er  hyny  yr  oedd  ei  ymddaugosiad  ef  yu  gread 
cyfuod  newydd  yn  Nghymrn,  o'r  hyn  llciaf  yu  mysg  y  Methodistiaid 


10S2  ATTODIAD. 

Calfiuaidd.  Yr  hyn  oedJ  yu  hoUol  newydd  oedd  cyfauiad  cyflawiider 
o  faterion  mewn  pregeth  a  pherft'eithrwydd  cyfansoddiad  ;  yr  liyn  sydd 
yn  peri  fod  ei  bregethau  yn  agos  mor  dda  i'w  darllen  ag  oeddent  i'w 
gwrandaw.  Adroddir  am  Fox  yr  arferai  ddywedyd  nad  oedd  lui  araeth 
yu  dda  i'w  darllei],  os  byddai  yn  dda  i'w  gwraudaw ;  ac  o'r  ochr  arall, 
uad  oedd  uu  yn  dda  i'w  gwraudaw,  os  byddai  yu  dda  i'w  darllen.  Yr 
oedd  hyn  yn  wir  am  yr  oes  liouo,  ac  am  y  cyffredin  o  areithwyr  yn 
mbob  oes.  Oud  y  mae  eithriadaii :  nn  o  houynt  yw  Mr.  Bright,  ac 
un  arall  oedd  Mr.  Eees.  Ac  y  mae  hyn  yn  dwyn  i'm  c6f  y  noswaitli 
y  bn  Mr.  Eees  a  minnau  yn  myned  i  wrandaw  Mr.  Bright,  pan  ddaeth 
i  lawr  i  Liverpool  ar  gais  y  Cymry,  ac  i  ddangos  ei  barch  i'r  Cymry. 
Lied  anesmwyth  oedd  Mr.  liees  hyd  ues  y  cododd  Mr.  Bright ;  ond 
wedi  hyny  gwraudawodd  yn  y  model  mwyaf  astud.  Ychydig  iawn  o 
debygrwydd  oedd  rhyugddynt  yn  en  dull  o  lefaru :  oud  mewn  ystyr- 
iaethau  eraill,  gallesid  gweled  llawer  o'r  naill  yn  y  Hall.  Dywedir 
fod  pob  im  o  honynt  yn  cymmeryd  llawer  iawn  o  boen  a  thrafferth  i 
barotoi.  Ac  fel  ffrwyth  eu  llafur,  ceid  gauddynt  fwy  na  rheswm,  a 
mwy  na  theimlad.  Byddai  eu  rheswm  a'u  teimlad  yn  ymddyrchafa, 
ac  yn  ymwisgo  mewn  crebwyll,  fel  y  mae  y  cymmylau  yn  gwisgo  am 
dauyut  oleuui  y  ffurfafeu. 

Ond  OS  yw  y  ddau  yma  yu  eithriadau,  y  mae  yu  bur  sicr  fod  y  rheol 
yn  aros  ;  mai  gwaith  rhy  auhawdd  yw  rhagori  fel  areithwyr,  ac  fel 
ysgrifenwyr.  Trwy  aunghofio  y  rheol  hou,  y  mae  llawer  o  bregethwyr 
ieuainc  yu  diuystrio  eft'eithioldeb  eu  pregethau  wrth  geisio  efelychu  Mr. 
Eees.  Y  maeut  yu  parotoi  traethodau  meithiou,  ac  yua  yn  cu  tradd- 
odi  i'r  gyunulleidfa  heb  deimlad  na  llewyrch.  Ni  fyuuwn  ddywedyd  dim 
a  fyddo  yu  arwain  yr  uu  dyu  ieuauc  i  beidio  llafurio  :  oud  y  mae  yn 
bwysig  i  bob  uu  ofalu  na  fyddo  yu  llafurio  yu  ofer ;  ac  i'r  diben  hwn 
y  mae  yu  angeurheidiol  iddo  ystyried  pa  beth  a  all.  Yn  y  lie  cyntaf, 
nid  oes  galwad  ar  bawb  o  honom  i  bregethu  yn  faith.  Ac  yu  y  lie 
nesaf,  nid  pawb  sydd  yn  alluog  i  uuo  lliaws  o  faterion  yn  y  fath  fodd 
ag  y  dichou  i'r  cyifredin  o  feddyliau  dynol  en  cofio.  Ac  yn  drydydd, 
y  mae  meithder  heb  fater  yu  fwy  anuyoddefol  na'r  cwbl.  Er  hyuy,  da 
i'yddai  pe  codid  rhai  eto  yn  debyg  i  Mr.  Rees  a  Mr.  Bright,  neu  yn 
meddu  rhyw  gymmaiut  o'r  iin  rhagoriaethau.  A  chyn  y  gellir  bod  yn 
debyg  iddyut  mewn  uu  gradd,  y  mae  yu  rhaid  cyfraunogi  i  ryw  fesur 
o'r  uu  ysbryd.  Yr  oeddent  hwy  o'r  dechreu  yu  i'eddiannol  ar  helaeth- 
rwydd  o'r  gallu  liwnw  a  gyfrifir  gau  rai  fel  y  nod  penaf  o  wir  athrylith, 
sef  gallu  diderfyu  i  gymmeryd  poen.  Ond  ui  fuasai  hyn  yu  ddigou  heb 
ailu  arall,  sef  y  gallu  i  daflu  yr  holl  euaid  i'r  hyn  a  ysgrifenid,  neu  a 
leferid  gauddynt.  Y  mae  rhai  yn  cymmeryd  llawer  iawn  o  boen  i 
ysgrifenu  yu  fauwl  a  chywir  ;  oud  nid  oes  un  euaid,  na  rhan  o  euaid, 
yn  yr  holl  ysgrif.  Ac  heblaw  hyn,  y  mae  yu  angeurheidiol  tailu  yr 
euaid  i'r  ysgrif  wrth  ei  thraddodi,  onide  y  mae  yu  marw  wedi'r  cwbl — 
nid  y  deall  heb  y  teimlad,  ac  nid  y  teimlad  heb  y  deall ;  ac  nid 
unrhyw  gyneddf  ar  wahau,  oud  yr  holl  euaid  yn  un  gallu  aunorchfyg- 
ol.  "Cyfuniad  yr  holl  gymmhwysderau  hyn  a  enwogodd  Mr.  Eees  a 
Mr.  Bright. 


ATTODIAD.  10S3 

Yr  oedd  y  ddau  hefyd  yn  dcbyg  i'w  gilydd  yn  y  llafar  dwfn  a  dwys 
a  gymmevodd  y  naill  a"r  Hall  i  efrydu  gwaith  rhyw  un  awdwr  arbeuig. 
Os  nad  wyf  yn  camgoiio,  yr  awdwr  a  ddarlleuwyd  gaii  Mr.  Bright 
trosodd  a  throsodd  laworoedd  o  weithian  ydyw  Shakespeare  :  a  dywedir 
yr  un  peth  am  y  dyn  hynod  hwnw,  Kossuth,  un  o'r  rhai  tebycaf  i  Mr. 
Bright  fel  areithiwr,  Nid  wyf  yn  deall  fod  Mr.  Kees  erioed  wedi  cael 
llawer  o  flas  ar.  Shakespeare,  nac  ar  neb  arall  o'r  beirdd  enwocaf. 
Dichon  fod  y  diffyg  o  addysg  foreuol  yn  achos  o  hyn  ;  oblegid  nid 
oedd  efe  yn  rhy  gyfyug  ei  syniadau  i  ddarllen  a  gwerthfawrogi  awdwyr 
y  tu  allan  i'w  gylch  crefyddol  ef  ei  bun.  Yr  oedd  ei  barch  i  bawb  a 
iyddent  o  ddifrif  yn  peri  iddo  hofti  Dr.  Arnold,  ac  amryw  o  ysgrifeu- 
iadau  Thomas  Carlyle,  er  fod  rhai  o  ddy wediadau  yr  olaf  yn  ei  ofidio, 
ac  er  ei  fod  yii  cael  traft'erth  i'w  ddeall  weithiau,  gan  ei  fod  mor  llawii 
o  gyfeiriadau  at  bethau  y  tu  allan  i  rediad  yr  ysgrif.  Rhoddodd  hefyd 
ddarlleniad  pwyllog  i  "Ecce  Homo;"  ac  yr  oedd  yn  hoffi  rhanau  o  bono, 
er  yn  petruso  uwchben  y  lleill,  ond  yn  gobeithio  yr  ysgrifenai  yr  awdwr 
gyfrol  arali  i  adgyflenwi  y  diffygiou.  Un  o"r  pethau  oedd  yn  synu  ei 
gyfeillion  oedd  ei  barodrwydd  i  dalu  sylw  i  lyfrau  newyddiou,  os  byddai 
ynddynt  ryw  ailu,  ac  yn  euwedig  os  byddent  yn  traethu,  fel  y  mae  llawer 
o  ysgrifeniadau  Arnold  a  Carlyle,  ar  agwedd  y  deyrnas,  ac  ar  y  ffordd 
i  wella  cyflwr  y  bobl.  Ond  gwyr  pawb  o'r  Cymry  mai  ei  hoff  awdwr,  a 
bron  na  ellir  dywedyd  mai  ei  unig  awdwr  yn  mlynyddoedd  cyntaf  ei 
weinidogaeth,  oedd  Dr.  Owen.  Yr  oedd  efe  felly  yn  perthyn  i  restr  y 
dynion  hyny  y  dywedodd  un  gwr  mawr  am  danynt,  nad  oedd  aruo  ofn 
neb  ond  hwy,  sef  dynion  yr  un  llyfr.  Y  mae  yma  fantais  ac  anfantais  : 
oblegid  fel  mewn  peirianwaith,  yr  hyn  a  ennillir  mewn  amser  a  gollir 
mewn  gallu,  a'r  hyn  a  ennillir  mewn  gallu  a  gollir  mewn  amser  ;  felly 
mewn  efrydiaeth,  yr  hyn  a  ennillir  mewn  ehangder  a  gollir  mewn  dyfn- 
der,  a'r  hyn  a  ennillir  mewn  dyfnder  a  gollir  mewn  ehangder.  Ychydig 
iawn  ydyw  nifer  y  rhai  sydd  yn  alluog,  fel  Leibnitz,  i  uno  y  ddau. 
Efallai  mai  y  tl'ordd  oreu  i  ddyn  ieuauc  yw  dilyn  Mr.  liees,  trwy 
gysegru  rhai  blynyddoedd  i  ryw  un  awdwr,  ac  efrydu  hwnw  yn  gyntaf 
trosodd  a  throsodd,  trwyodd  a  thrwyodd  ;  a  myned  yzi  mlaen  wedi  hyny 
at  lyfrau  eraill,  ond  nid  heb  fyued  yn  ol  yn  fyuych  at  yr  awdwr  cyntaf. 
Ac  OS  gofynir  pa  un  a  ddylai  yr  un  awdwr  hwnw  fod,  nid  oes  genyf 
ond  cyfeirio  eto  at  hanes  Mr.  Kees,  a'r  dewisiad  a  wnaeth  efe  o  Dr. 
Owen.  Un  o  ragoriaethau  Dr.  Owen  ydyw  ei  fod  yn  ein  dysgu  i  gyr- 
haedd  y  gallu  gwerthfawr  y  souiwyd  am  dano,  y  gallu  i  gymmeryd  poen. 
Ond  ni  raid  i  ni  boeni  yn  ofer,  ac  am  ddim  ;  oblegid  wrth  fyned 
yn  mlaen  yr  ydym  yn  cael  fod  "y  budd  yn  lladd  y  boen :  "  ac  o  ran 
hyny,  y  mae  budd  yn  y  boen ;  oblegid,  yn  annibynol  ar  y  wybodaeth 
a  ennillwn,  y  mae  dysgu  yr  arferiad  o  ymboeni  yn  werthfawr  ynddo  e.i 
hun,  ac  yn  sicr  o  effeithio  yn  dda  ar  weddill  yr  oes.  Ond  prif  ragor- 
iaeth  Dr.  Owen  ydyw  cyfoeth  ei  dduwinyddiaeth.  Wrth  ddywedyd 
hyn,  ni  feddyiir  fod  ei  ysgrifeniadau,  er  mor  helaeth  ydynt,  yn  cyuuwys 
y  cwbl  sydd  yn  y  Beibl.  Buddiol  i  bob  un  sydd  am  ddeall  y  llyfr  dwy- 
fol  fyddai  ymgydnabyddu  a  rhai  o'r  Piiritaniaid  ereill,  megis  Howe,  a 
Goodwin,  a  Baxter  ;    ac  li'r  prif  awdwyr  yn  Eghvys  Loegr  ;    ac  a'r 


lOS-i  ATTODIAD. 

goreuon  o'r  Tadau,  a"r  Hen  Dcliwygwyr;  ac  ni  ddylai  wrthod  unrliyw 
oleiini  a  ellir  ei  gael  oddiwrth  ymclnviliadaii  yr  oes  liou.  Oud  cyn 
dechreu  ^vyuGbu  arnyut,  b3'ddai  yn  dda  ei  fod  wedi  ei  wreiddio  yn 
ddwfu  yn  lunviiiyddiaeth  Dr.  Owen  ;  oblegid  yr  atlirawiaetliau  y  mae 
efe  yn  dadleu  drostynt  ydyw  calou  a  bywyd  yr  efeugyl  wedi'r  cwbl. 
Ac  y  mae  yn  syndod  pa  fodd  y  mae  rhai  o  brif  awdwyr  y  dyddiau  hyn 
yn  cymmeryd  yn  ganiataol  fod  cyfnod  yr  athrawiaethau  hyn  wedi  dar- 
fod,  ac  nad  oes  iddynt  ddylanwad  mwyach  ar  feddyliau  dynion.  Mae 
yn  debyg  nad  ydynt  yn  cyfrif  y  rhai  hj-ny  yn  ddynion  sydd  yn  gwran- 
daw  Spurgeon  bob  Sabboth,  a  chaunoedd  o  rai  cyffelyb  iddo,  ac  yn 
darllen  yr  argraffiadaii  newyddion  o  weithiau  Calvin  a'r  Puritaniaid. 
Y  gwiriouedd  ydyw,  mai  yr  athvawiaethau  hyn,  neu  rai  yn  tarddu  o'r 
un  gwreiddyn  o  gadwedigaeth  trwy  ras,  yw  yr  unig  rai  sydd  yn  ateb  i 
angheniou  y  natnr  ddyuol,  ac  hebddynt  y  mae  yn  rhwym  o  syrthio 
yn  raddol  i  ddefodaeth  neu  anft'yddiaeth. 

Y  mae  61  y  darlleniad  dyfal  hwi]  o  ysgrifeuiadau  Dr.  Owen  i'w  weled 
yn  amlwg  yn  mhregethau  Mr.  Kees  mewn  dau  beth  yn  neilldnol.  Y 
cyntaf  ydyw  yr  hyn  a  elwir  eneiimiad.  Y  mae  rhai  awdwyr  Pabaidd  yn 
dwyn  yn  mlaen  y  diffyg  o  hyn  fel  rheswm  yn  erbyn  Eglwys  Loegr,  gan 
mai  ychydig  iawn  o"r  eneinuiad  sydd  yn  perthyn  i'w  hawdwyr  goreu, 
oddieithr  Leighton,  yr  hwn  ocdd  wedi  ei  ddwyu  i  fynu  gyda'r  Puritan- 
iaid.  Ond  y  maent  yn  gorfod  addef  fod  y  rhagoriaeth  yma  yn  perthyn 
mewn  modd  arbenig  i'r  hen  Buritauiaid,  a'r  Annghydiiurfwyr  ;  ac  yn 
sicr  ni  fu  neb  yn  fwy  llawn  o  liono  na  Dr.  Owen  a  Henry  Eees.  \' 
rhagoriaeth  arall  ydyw  ciiflaivnder :  ac  yn  hyn  eto  y  mae  tebygrwydd 
mawr  rliwng  y  ddau.  Ond  rhag  syrthio  i  gamolygiad,  y  mae  yu 
angenrheidiol  cofio  fod  dau  fath  o  gyflawnder,  sef  cyflawnder  dyhys- 
byddol,  a  chyflawnder  awgrymiadol.  Yn  y  cyntaf  arweinir  ni  trwy 
olygfa  gyfoethog,  a  dangosir  hi  yn  ei  hyd  a'i  lied,  ac  ni  orphwysir  heb 
ein  gwneyd  yn  gydnabyddus  a  hi  yn  ei  holl  ranau.  Ond  yn  yr  ail, 
cymmerir  ni  heibio  i  greigiau,  a  thrwy  gilfachau  sydd  yn  ymagor  wrth 
i  ni  fyned  iddynt,  nes  dyfod  at  fynyddoedd,  y  rhai,  wedi  i  ni  esgyn  i'w 
penuau,  sydd  yn  dangos  mynyddoedd  ereill  nas  gellir  eu  dringo,  ac  nas 
gellir  dywedyd  o  ganlyniad  pa  beth  sydd  tu  hwnt  iddynt.  Y  mae  yr 
olygfa  olaf  yu  ymddangos  i'r  lliaws  yn  anorphenedig  :  ac  y  mae  felly 
mewn  rhyw  ystyr  ;  oblegid  yr  ydym  yn  teimlo  fod  mwy  o'r  golwg  na'r 
cwbl  a  welir.  Dyma  y  teimlad  sydd  yn  ein  meddiannu  wrth  ddarllen 
Shakespeare  a  Hooker,  neu  wrth  edrych  ar  un  o  arluniau  Turner. 
Ond  ar  ol  darllen  un  o  draethodau  Dr.  Owen,  neu  un  o  bregetliau 
Mr.  Eees,  yr  ydym  yn  barod  i  ddywedyd,  Dyna  y  mater  yna  wedi  ei 
ddyhysbyddu  ;  nid  oes  dim  ychwaueg  i'w  ddywedyd  arno.  Yr  ydym 
wedi  bod  ar  ben  Pisgah,  ac  oddiyno  wedi  gweled  yr  holl  wlad  hyd  ei 
chyrau  eithaf.  Nid  oes  achos  penderfynu  pa  un  ai  y  dyhysbyddol,  ai 
yr  awgrymiadol  yw  y  rhagoriaeth  uchaf :  oblegid  y  mae  pob  un  yn 
dda  yn  ei  le,  y  naill  yu  fwy  cymhwys  i  un  dosbarth,  a'r  Hall  i  ddos- 
barth  arall ;  ond  gan  fod  yr  awgrymiadol  yn  fwy  anhawdd  i'w  ddeall, 
ac  yu  fwy  agored  i'w  gam-ddeall,  y  mae  yn  ddiau  mai  y  dyhysbyddol 
yw  y  cymhwysaf  i'r  dosbarth  Ihosocaf.     Y  mae  gwahanol  ddoniau 


ATTODIAD.  1085 

yn  bod,  ac  i  fod  ;  a  dylem  ofalu  rhag  i'u  parch  i  ryw  awdwr  ncillduol 
ein  iiarwaiu  i  osod  hwnw  i  fynii  fel  safou  i  faruu  pob  awdwr 
arall. 

Ond  cumsyniad  dirfawr  fyddai  meddwl  fod  Mr.  Eees  yn  ddyledus  am 
yr  oil  ag  ydoedd  i  Dr.  Owen.  Bu  llawer  o'i  flaen  ef,  ac  ar  ei  ol,  yn 
darlleu  Dr.  Owen,  heb  ddyfod  byth  trwy  hyny  i  safle  uwch  na  dynion 
eraill  yn  gyffredin.  Er  planu  y  ddracnen  a"r  wernen  yn  yr  un  tir  a'r 
dderwen,  ac  er  iddynt  dyfu  yn  yr  nn  hiusawdd  a  liitbau,  etc  draenen 
fydd  y  naill,  a  gwernen  fydd  y  Hall.  Ond  derwen  fuasai  Mr.  liees  pe 
heb  ddarllen  Dr.  Owen  ;  oblegid  derwen  ydoedd  cyn  gadael  Llansan- 
nan,  pan  nad  oedd  wedi  darllen  dim  ond  ycliydig  lyfrau  Cymraeg,  ac 
uwchlaw  y  cwbl,  ei  Feibl  Cymraeg.  Yr  oedd  wedi  estyn  ei  wreiddiau  yn 
ddyfniou  i  wirioneddau  yr  efengyl  pan  yn  ieuanc,  mewn  teimladau 
dwysion  ac  mewn  myfyrdodau  dyfal  ar  ei  ben  ei  hun  :  a  dyma  yr  hyu 
fel  moddiou  a"i  gwnaeth  y  peth  ydoedd.  Wedi  hyny  cafodd  les  mawr 
wrth  ddarllen  Dr.  Owen,  mewn  ehaugiad  gwybodaeth,  a  meithriuiaeth 
iV  ysbryd  :  ac  yn  mhen  rhai  blynyddoedd  derbyniodd  ddiwylliaut 
pellach  i'w  feddwl  wrih  ddarllen  John  Howe,  Robert  Hall,  Dr.  Arnold, 
ac  eraill.  Er  hyny  ni  phetrusaf  ddywedyd  fod  y  pregethau  hyu  mor 
wreiddiol  a  nemawr  bregethau.  Nid  oes  im  dyn  mor  wreiddiol  nad, 
yw  yn  derbyn  yn  barhaus  trwy  ddarllen  ac  ymddyddau;  ac  efallai  mai 
y  dyn  mwyaf  gwreiddiol  sydd  yn  derbyn  fwyaf.  Ond  yr  oedd  Mr.  Eees 
yn  fwy  o  feddyliwr  nag  o  ddarlleuwr ;  ac  y  mae  hyny  i'w  ganfod  yn 
amlwg  yn  ei  bregethau.  Anfynych  y  mae  pregethau  wedi  costio  mwy 
o  lafur  mewn  myfyrdodau  a  gweddian,  ac  wedi  tarddu  yn  fwy  uuion- 
gyrchol  o  ddyfnder  calon  y  pregethwr. 

Heblaw  hyny,  y  mae  yn  wiriouedd  diammheuol  am  awdwr  y 
pregethau  hyn,  er  uad  yw  yn  ogyfuwch  a  Dr.  Owen,  na  dim  yn  debyg, 
mewn  rhai  pethau,  etc  ei  fod  yn  rhagori  arno  mewn  pethau  eraill.  Y 
mae  yn  llawer  mwy  trefnus  :  ac  yn  enwedig  y  mae  yn  rhagori  arno 
mewn  teimlad  barddonol,  a'r  crebwj'll  y  soniwyd  am  dano  eisoes.  Nid 
oes  neb  yn  meddwl  chwilio  am  farddoniaeth  yn  Dr.  Owen  :  ond  y  mae 
y  pregethau  hyn  yn  llawn  o"r  hyu  ydyw  enaid  barddouiaeth.  Bydd  y 
dywediad  liwu  yn  dywyll  i  lawer,  am  nad  ydynt  wedi  ystyried  yu 
gywir  pa  beth  ydyw  barddouiaeth.  Yr  hyu  sydd  yn  gwneuthur 
pregeth  yu  farddonol,  yu  eu  tyb  hwy,  ydyw  dychymygion  a  chyffelyb- 
laethaa.  Y  mac  dychymyg  yu  dda  yn  ei  le  ;  ond  nid  yw  yn  grebwyll, 
uac  yn  farddoniaeth.  Y  mae  cyffelybiaethau  hefyd  yu  wasauaethgar, 
OS  byddant  yn  rhai  da ;  a  dedwydd  y  w  y  dyn  sydd  yu  medru  eu  cyn- 
nyrchu  pan  fyddo  eisieu,  a'u  triu  yn  feistrolaidd  ar  ol  en  cyuuyrchu. 
Er  hyny,  gallant  fod  heb  farddoniaeth  ;  a  gall  barddouiaeth  fod  heb- 
ddynt  hwythau.  Ni  fu  ysgrifeuiadau  neb  yn  fwy  llawn  o  gyti'elyb- 
iaethau  hapus  na'r  eiddo  yr  Archesgob  "Whately ;  ac  eto  nid  yw  yn 
ymddaugos  fud  yr  un  wreichionen  o  farddoniaeth  yn  ei  uatur.  Ac  o'r 
ochr  arail,  nid  llawer  o  gyffelybiaethau  sydd  gan  Dr.  Newman  ;  tra  y 
mae  barddouiaeth  guddiedig,  fel  siw^gr  toddedig,  yn  rhedeg  yn  fyuycli 
trwy  ei  frawddegau ;  a  phan  ddefuyddia  gyfi'elybiaeth,  y  mae  bono 
gan  mwyaf,  nid  yu  uuig  yu  egluro.  fel  y  mae  cyffelybiaethau  Whately, 


1086  ATTODIAD. 

oud  yu  rhoddi  rliyw  cfymmaint  o  liw  bardtiouol  i'r  ymresymiad.  Oud 
i  gymmeryd  enghrcifi'tiau  o"n  liiaith  eiu  liunain,  y  mae  dwy  liuell  fol 
y  canlyu  gau  Gorouwy  Oweu  yu  Ngliywydd  y  Fani : 

Cyilfydd  y  fail  u'i  gallawr, 
Car  leeliu  yii  y  fagddu  fawr. 

Nid  -wyf  yn  gwybod  fod  dwy  lincll  fwy  barddonol  wedi  ymddangos  yu 
yr  iaith  Gymraeg :  ac  eto  uid  oes  yma  im  dycliymyg  ua  cliyfl'elyb- 
iaeth  ;  ond  y  mae  yma  grebwyll  cryf,  gau  fod  y  bardd  yu  creu  goh-gfa 
sydd  yu  effeithio  yu  uerthol  ar  y  meddwl.  Yr  ydym  yu  gweled  uu  a 
lieriodd  yr  Hollalluog,  ac  a  feiddiodd  ofyu  i  Fab  Duw  syrthio  i  lawr, 
a'i  addoli  ef,  yu  ymgymmodi  a'i  garchar  yu  liytrach  uag  ymddangos 
ger  brou  taubeidrwydd  gogouiaut  y  Baruwr.  Yr  hyu  sydd  yu  au- 
liebgorol  i  wir  farddouiaeth  ydyw  creu,  bydded  me\vu  iaitb  rwym,  ueu 
mewn  iaith  rydd ;  a  pba  iiu  byuuag  a  wueir  hyuy  trwy  gyffelybiaetli, 
ueu  yute  heb  gyffelybiaetb.  Ceir  cyfl'elybiaetbau  ar  rai  acblysurou 
yn  y  pregethau  byn  ;  ac  y  maent  bron  bob  amser  yu  Avir  farddouol, 
megis  yn  y  dyfyniad  a  ganlyu  o  ddiwedd  y  bregeth  gyntaf : 

"  Pan  y  byddom  yn  rhodio  weitbian,  ar  fiu  y  mor,  wedi  euciliad  y 
'  l]au^Y,  yr  ydym  yu  caufod  ei  geiilauau,  a  godreu  y  myuyddoedd  oddi- 

•  amgylch  iddo,  yu  llawu  ogoi'eydd  a  tbyllau  cilfacbog,  oil  a'u  safuau 
'  yn  agored  a  gwag  o  ddwfr,  a'r  ymlusgydd  adgas  yu  troi  yu  y  cwter- 

•  ydd  lleidiog.  Oud  yu  y  mau  dracbefu,  yr  ydym  yu  gweled  y  llauw 
'  yn  dycbwelyd,  yn  uawsio  i  mewu,  yu  wylaidd  megis  ar  y  cyutaf, 
'  drwy  y  rbigolau  dirgel,  ac  yu  lleuwi  y  uaill  ageu  ar  ol  y  Hall ;  ac 
'  yn  ebrwydd  b3'dd  pob  g\vrthuni  wedi  ei  guddio,  a  pbob  cilfacb  yu 
'  llawu,  y  cyfau  wedi  ei  ordoi  a  chyflawnder  dyfroedd.  Y'u  gyfi'elyb  i 
'  hyu  y  mae  y  Cristiou  Avedi  profi.     Heb  Dduw,  yr  oedd  ei  galou  yu 

•  wag  ac  afreolaidd  ;  ac  mor  auuigouol  ydoedd  pethau  y  byd  hwu  i 
'  allu  lleuwi  ei  ddymuniadau  ag  ydyw  yr  aberig  lechau,  yr  hou  sydd 

•  yn  colli  yu  y  t\'wod,  i  leuw^i  gw^ely  yr  eigion.  Oud  beudigedig  a 
'  fyddo  Dnw  !  mae"r  tide  megis  wedi  troi ;  y  cyllawuder  Dwyfol  erbyn 
'  hyu  yu  treiddio  trwy  ysbryd  y  credadyu.  Beth  oedd  ei  aileui  ef, 
'  debygech  cbv/i,  oud  y  llauw  yma  yu  dechreu  dyfod  i  me\vu  ?  Beth 
'  ydyw  ei  gyfiawui  ef  o  laweuydd  ac  o'r  Ysbryd  Glau,  o  ffrwythau 
'  cyfiawnder,  ac  o  -wybodaeth  ewyllys  Duw  yu  mhob  doethiueb  a  deall 
'  ysbrydol  ?  beth  hefyd,  oud  y  llauw  yu  dyfod  i  mew'u,  y  dyfroedd 
'  bywiol  megis  yn  chwyddo  fwy-fwy,  ac  yu  dycbwelyd  gyda  uerth  i'w 
'  heu  sianel !  O'r  diwedd  daw  yn  ben  llau^Y.  Bydd  holl  augheuion 
'  a  dymuniadau  y  credadyu  wedi  eu  cyfla^vni  am  bytli ;  ei  euaid  yn 
'  llawn  o  ^vybodaetll  yr  Arglwydd,  megis  y  mae  y  dyfroedd  yu  toi  y 
'  mor.  Yn  yr  banes  olaf  sydd  geuym  am  dauo  yu  y  Beibl,  mae  wedi 
'  cyrhacddyd  hwut  i  augau  a'r  bedd,  ac  yu  cael  ei  adacl  \-n  y  cyflwv 
'  hwuw  ag  y  bydd  Duw  iddo  mwyach  oll  yn  oll." 

Oud  uid  llai  barddonol  yw  y  dyfyniad  caulyuol  o'r  drydedd  bregeth, 
er  uad  oes  yuddo  yr  uu  gyffelj'biaeth  : — 


ATTODIAD.  1087 

"  Lu"m  weithiau  Avrth  feddwl  am  eiriau  Pcdi-,  a'u  cyffelyb  mc'wn 
"  lleoedd  creiil,  '  Y  ddacar  a'r  gwaith  a  fydd  ynddi  a  losgir,'  yn  dyweyd 
*'  ynof  fy  liuu  mewu  ffordd  o  gyfarchiad,  Wei,  yr  heu  ddaear,  pa  fodd 
♦'  bynnag  yr  ymdarcwi  wedi  y  llosgiad  mawr,  ti  a  fyddi  yn  dragy- 
*'  wyddol  yn  fy  nghof  i !  mi  a  gofiaf  ddaear  Cymru,  y  Ihvybrau  i  hen 
"  Gapel  Llausaunan,  a"r  ccrdded  dros  fynyddoedd  i  lieu  Gymdeithasfa- 
*'  oedd  y  Bala,  am  dragywyddoldeb  ! ' 

Hawdd  fyddai  lliosogi  eugbrcifftiau  o'r  fath  yma  :  oud  gall  y  darlleu- 
ydd  wueyd  byn  drosto  ei  iiun  gyda  mwy  o  fuddioldeb.  Os  awn  i  chwilio 
am  eu  cyffCiyb  yn  ngweitbiau  yr  ben  Anugbydfiurfwyr,  y  mae  yn  rbaid 
i  ni  droi,  nid  at  Jobn  Owen,  ond  at  Jobn  Howe,  .y  mwyaf  mewu  rbyw 
ystyr  o  bon}mt  oil.  Y  mae  rbyw  ucbeledd  ac  ebangder  j'u  ei  ysgrif- 
eniadau  ef,  nad  ydynt  i'w  cael  yn  neb  o'i  i'rodyr.  Ac  nid  yw  yn 
annbebygol  fod  darllen  rbai  o"i  weitbiau  ef,  mewu  cysylltiad  a  chyf- 
eillacb  y  diweddar  Mr.  Hugbes,  wedi  bod  yn  foddiou  i  ebaugu  golyg- 
iadau  Mr.  Eees  i  ryw  fesur  am  atbrawiaetbau,  yu  gystal  ag  am 
bersonau,  nid  trwy  beri  iddo  roddi  i  fynu  yr  byn  a  gredai  o'r  blaeu, 
ond  trwy  ei  dueddu  i  ycbwanegu  rbai  gwirioneddau  newyddiou. 

Ond  OS  ymofynir  am  y  fi'ynnonell  wreiddiol  o'r  bon  y  tarddodd  y 
pregetbau  bj'u,  y  mae  yn  rbaid  myned  beibio  i  bob  awdwyr  dynol  at 
lyfr  y  llyfrau.  Dyma  "  yr  uu  llyfr  "  a  wuaetb  Mr.  Eees  yr  byn  ydoedd ; 
nid  trwy  ei  ddarllen  yn  unig,  oblegid  y  mae  llawer  wedi  ei  ddarllen  yu 
gyson  bcb  ddyfod  i  euwogrwydd ;  ond  trwy  ddarllen  a  myfyrio ;  ac 
nid  trwy  ddarllen  a  myfyrio  yn  imig,  ond  trwy  dreiddio  yn  ddwfn 
iddo.  Hyn  a'i  gwnaetb  yn  bregetbwr  ysgrytbyrol  yn  yr  ystyr  oreu. 
Ac  wrtb  yr  ystyr  oreu  y  meddylir  rbywbetb  mwy  nag  adrodd  llawer  o 
adnodau  mown  pregetb  ;  oblegid  nid  oes  eisieu  un  ysgrytbyr  i  brofi 
ysgrytbyr  arali ;  ac  nid  yw  cbwilio  am  restr  o  adnodau,  a  pbregetbu 
ycbydig  ar  bob  un  o  bonynt,  yu  ddigon  i  wneyd  pregetb  yn  bregetb 
ysgrytbyrol.  Ond  yma  eto  y  mae  dau  fatb  o  ragoriaetbau,  y  rbai  y 
dylid  eu  gwabaniaetbu,  rbag  i  ni  ddyrebafu  uu  matb  o  bregetbu  ys- 
grytbyrol ar  draul  darostwug  y  Hall.  Yn  y  lie  cyutaf,  gellir  preg- 
etbu  yn  ysgrytbyrol  trwy  aros  gydag  aduod  y  testyn,  a  dwyn  i'r 
golwg  yr  byn  a  gynnwysir  ynddi,  a'i  gymbwyso  at  ystyriaetb  y 
gwraudawwyr.  Dicbou  i  bregetbu  o'r  fatb  yma  fod  mor  ysgrytbyrol 
ag  uu  matb  arall,  byd  yn  nod  pe  na  cbofl'eid  un  aduod  o'r  decbreu  i"r 
diwedd  oud  aduod  y  testyn  :  oblegid  os  na  fydd  dim  ond  ysgrytbyr  yn 
sylfaen,  y  mae  yr  boll  adeilad  yn  ysgrytbyrol  o  augeurbeidrwydd.  Pe 
buasai  amlcdd  o  ysgrytbyrau,  a'r  rbai  byny  yn  cael  eu  coffau,  nid 
mown  fiordd  o  wrtbwynebiad,  ond  gyda  rbyw  fatb  o  barcb,  fel  profion 
o  wirionedd  yr  byn  y  dadleuir  drosto,  yu  ddigon  i  wneyd  traetbawd 
yu  draetbawd  ysgrytbyrol,  buasai  yn  aubawdd  cael  un  mwy  ysgrytb- 
yrol na'r  "  Lefiatban  "  o  waitb  Hobbes  ;  yr  bwn  er  byny  sydd  yn 
ceisio  dadsylfaenu  pob  crefydd  a  tbeimlad  o  gyfrifoldeb.  Yr  byn  a 
ddylai  fod  yn  brif  ymofyuiad  ydyw,  pa  un  a  yw  y  sylfaen  yu  ys- 
grytbyrol ;  a  pba  un  a  yw  yr  adeilad  yu  gorpbwys  yn  deg  ac  yu  gywir 
ar  y  sylfaen.     Ac  beblaw  byny,  gellir  yn  fynycb  gael  digcn  o  feiui  i 


1088  ATTODIAD. 

orpbeu  y  gwaith  yu  y  lie  y  sylfaenir  yr  adeilad.  Dilyuid  y  cynllun 
liwn  ar  rai  amserau  gau  Ebenezer  Morris,  a  Michael  Koberts,  gydap 
efi'aitli  ma"tt'r.  Arosent  gyda  rbai  o'r  geiriau  mwyaf  pwysig  yn  adnod 
y  testyii,  nes  y  byddai  y  geiriau  byny  wedi  llenwi  yr  boll  bobl  li 
dychryu,  fel  pe  buasent  wedi  dyfod  "  at  y  myuydd  teimladwy  sydd  yu 
llosgi  gau  dau,  a  cbwmwl,  a  tbywyllwcb,  a  tbymbestl."  Ac  yua. 
efallai  y  cymmereut  i  fymi  rai  o'r  geiriau  ereill  yu  y  testyu,  y  rbai 
wrtb  sylwi  arnynt  a  ymagoreufc  ac  a  ymeaugeut  fel  gwlad  yr  addewul 
o  flaeu  y  gynuulleidfa.  Oud  yu  yr  ail  le,  y  mae  matb  arall  o  bregetbu 
ysgrytliyrol,  yr  liwu  uid  yw  yu  llai  buddiol,  a'r  bwu  y  ceir  eugbreifftiau 
ueillduol  o  bono,  yn  ycbwauegol  at  y  Hall,  yu  y  defnydd  bapus  o  ad- 
uodau  a  wneir  yu  y  pregetbau  byn  i  egluro  geiriau  y  testyu,  neu  rai 
o'r  materion  a  godir  o  bono :  ac  nid  byuy  yu  unig,  ond  y  mae  crebwyll 
yr  awdwr  yu  daugos  prydfertbwcb  newydd  yn  fyuycb  yu  yr  adnodau  a 
ddyfyuir.  Fel  prawf  cymmerer  yr  byn  a  gaulyn  allau  or  bregetb 
gyntaf  yu  y  gyfrol  :— 

"  Yr  ydym  yn  darlleu,  pan  aetb  Samuel  i  Betblebem  gynt,  beb  ei 
"  ddysgwyl,  ddarfod  i  beuuriaid  y  ddinas  gyfodi  i'w  gyfarfod,  a  gofyn 
"  iddo  yn  ddycbrynedig,  '  Ai  beddycblawn  dy  ddyfodiad  di  ?  '  '  Hedd- 
••ycblawu,'  meddai  y  propbwyd  ;  'mi  a  ddaetbum  i  abertbu  i'r  Ar- 
"  glwydd.'  Ond  wele  un  mwy  na  Samuel  yu  Bethlehem  beddyw,  Ai 
'=  beddychlawu  dyfodiad  bwu  yno  ?  A  ddaeth  efe  i'r  byd  i  ddamnio  y 
"  byd,  ai  ynte  fel  yr  acbubid  y  byd  trwyddo  ef  ?  i  ddiuystrio  eneidiau 
"  dyniou  ynte  i'w  cadw  ?  Oud  cyn  i  ni  ofyu,  mae  y  Gwaredwr  wedi 
"  ateb,  Heddycblawu,  beddychlawu  !  '  Mi  a  ddaetbum  fel  y  caeut 
"  fywyd,  ac  y  caent  ef  yu  helaetbacb.'  Daetbum  i  abertbu  i'r  Ar- 
"  glwydd  :  '  i  ddibeuu  camwedd,  ac  i  selio  pecbodau,  ac  i  wueutbur 
"  cymmod  dros  auwiredd,  ac  i  ddwyn  cyfiawnder  tragywyddol." 

Yn  ddiau  yr  oedd  awdwr  y  pregetbau  byn  yn  gofalu,  uid  yu  unig 
am  i'r  cwbl  orphwys  ar  sylfaen  ysgrytbyrol,  ond  hefyd  am  adeiladu  ar 
y  sylfaen  bono  feini  gwertbfawr,  ac  am  osod  y  meini  byuy  i  fynu  yu 
y  modd  mwyaf  destlus.  Yr  oedd  pob  gwaitb  a  wnelai  yn  fater  cyd- 
wybod  gauddo,  ac  am  byny  yr  oedd  ei  ofal  yn  cyrhaedd  at  bob  rbau 
or  gwaitb.  Ac  uid  oedd  gwaitb  cryf  yu  ei  foddio,  beb  iddo  ei  gael  yn 
brydfertli  hefyd,  trwy  ei  addurno  byd  eitbaf  ei  allu.  A  tbra  y  mae 
ysgrifeniadau  rbai  o'r  ben  dduwiuyddion  wedi  myned  erbyn  byn  yu 
"liinderus  i'w  darllen,  o  berwydd  amlder  y  dyfyniadau  sydd  yuddyut  o'r 
awdwyr  clasurol,  gellir  dysgwyl  i'r  pregetbau  byn  fod  yn  gyfaddas  i 
bawb  yn  mbob  oes,  gau  mai  eu  hadduruiadau  peuaf  ydyw  dyfyniadau 
o'r  gair  hwnw  "  s  dd  yu  aros  yu  dragywydd." 

Y  mae  llawer  o  honom,  ar  ol  colli  y  pregethwr  byglod  bwu,  wedi 
bod  yn  barod  i  lefain,  "  Fy  uhad,  fy  nbad,  cerbyd  Israel,  a'i  farcbog- 
ion.''  Gau  ua  chawn  weled  ei  wyneb  ef  mwy  byd  loreu  yr  adgyfodiad, 
gwuawn  yu  fawr  o'i  bregethau,  yu  y  rhai  y  mae  efe  "  wedi  marw  yn 
llefaru  eto." 

Y  mae  Dr.  Edwards  yu  ycbwanegu  y  Nodiad  canlynol,  yn  tudalen 
706  o'r  "  Traethodaii  Dmvinijddol,"  at  yr  Ysgrif  ucbod  :  — 


ATTODIAD.  1089 

Pan  oedd  y  sylwadau  ar  Bregothau  y  Parch.  Houry  Piees  yn  myucd 
trwy  y  uasg,  uid  oeddwii  wedi  daiileu  yr  ertliygl  ar  Hyawdledd 
Seneddol  yn  y  Quarterhj  Eevicw.  Yu  ol  yr  erthygl  houo,  ymddeugys 
mai  hoff  lyfr  Mr.  Bright  yw  Coll  Oinjnfa.  Teimlaf  yn  sicr  i  mi 
weled  yn  rhywle  mai  i  Shakespeare  y  mae  efe  yu  ddyledus  am  ei 
arddull  Sacsonaidd  :  oud  gallasai  gael  hyu  trwy  ddarlleu  (jnll 
Gwynfa,  gan  fod  iaith  Milton  yn  liynod  o  Sacsonaidd  j'u  y  llyfr 
liwnw,  yn  llawer  mwy  felly  nag  yn  ci  weithiau  rhyddieithol ;  pa 
beth  bynnag  all  fod  yr  aclios,  pa  un  ai  gwir  ucheledd  ei  farddon- 
iaeth,  ai  addfedrwydd  oedran.  Gellid  meddwl  mai  y  cyntaf  yu 
beuaf,  gan  fod  graddau  o'r  un  symledd  i"w  weled  yu  ei  farddon- 
iaetli  foreuaf.  Oud  bvaidd  ua  feddyliwu  fod  rhy  ychydig  o  sylw 
wedi  ei  rbddi  wrth  sou  am  iaith  Mr.  Bright,  i  efi'aith  y  darlleuiad 
cyson  o'r  Beibl  yn  y  cyfieithiad  Saesneg,  fel  yr  oedd  effaith 
cydnabyddiaeth  a'r  Beibl  Cyraraeg  i'w  ganfod  yn  iaith  goeth  Mr. 
Kees.  Ac  uid  at  iaith  y  ddau  yn  nuig  yr  oedd  hyu  yu  cyrhaedd ; 
oblegid  ui  fyddent  byth  yn  iwy  hapus  nag  yn  y  defuydd  a  wuaeut 
o  ryw  liaues  ueu  ymadrodd  ysgrythyrol.  Cof  gau  y  darilenydd 
ond  odid  y  cyfeiriad  a  wnaeth  Mr.  Bright  yn  Birmingham,  wrth 
siarad  am  ei  aumharodrwydd  i  gymmeryd  rhan  yn  y  weinyddiaeth, 
at  y  geiriau  hyny  yn  '2  Bren.  iv.  13,  "  a  oes  a  fynech  di  ei 
ddywedyd  wrth  y  breuiu,  neu  wrth  dywysog  y  ilu  ?  Hithau  a 
ddywedodd,  Ynghanol  fy  mhobl  yr  ydwyf  fi  yn  trigo."  Ceir 
cyfeiriadau  llawu  mor  hapus,  a  hyny  yn  fynych,  j'u  y  gyfrol  a 
gyhoeddwyd  o  bregethau  Mr.  Bees. 

NoDiAD  P.     Tudalen  966. 

Yn  y  "  Dnjsorfa  "  am  Mai,  1876  (tndal.  161—169),  fe  ymddangosodd 
ysgrif  nodedig  o  alluog  ar  "  Bregethau  y  Parch.  Henry  Bees,"  gau  y 
Parch.  Griffith  Parry,  D.D.,  yr  hon  yn  dra  charedig  a  aufouwyd 
ganddo  i  ni,  i'w  chyhoeddi  yn  yr  "  Attodiad  "  hwn  i'n  "  Cofiant.'' 

Pregethau  y  diweddar  Barch.  Henry  Bees. 

Nid  lieb  radd  o  betrusder  yr  addawsom,  ar  gais  y  Golygydd 
parchedig,  ysgrifenu  ychydig  ar  y  testun  uchod  i'r  iJri/soi'fa.  Parai  y 
testun  ei  liunan  i  ui  betruso,  gan  mor  fawr  ydoedd.  Ond  fel  y  mae 
mawredd  yn  cynnyrchu  ofn  a  chariad,  teimlem  tra  yn  cilio  oddiwrtho 
fod  grym  ei  attyniad  aruom  yr  un  pryd.  Petrusem  hefyd  wrth 
ystyried  fod  mwy  nag  un  o  brif  ddynion  y  genedl  wedi  bod  yn  tynnu 
portruad  o  awdwr  y  pregethau  hyu.  Nid  oes  eisieu  dyweyd  dim  am 
y  portri-adau  hyny  ;  y  maent  yu  llefaru  drostyut  eu  hunain.  Eto, 
teimlem  fod  pregetlnvr  fel  Mr.  Bees,  a  Phregethau  fel  yr  eiddo  ef,  yu 
debyg  i  rai  o  olygfeydd  gwychaf  natur — mynyddau  yr  Alps  ueu  raiadr 
y  Niagra,  yn  feddiaut  cyffredin  ac  o  ddyddordeb  parhnus,  fel  nas 
gellir  peidio  eu  hedmygu  a'u  darlunio  gan  y  naill  ar  ol  y  Hall,  pob  un 
yn  ei  dduU  ei  hun  ac  yu  ol  yr  argrafSadau  a  wnacthaut  ar  ei  feddwl 
8  z 


1090  ATTODIAD. 

ef  ei  linnan,  er  i'r  arlnuwyr  i^euaf  foci  wcdi  eu  darluuio  o'i  flaen. 
Gellir  clnvanegu  fod  \mddangosiad  yr  Ail  Gyfrol  o'r  Pregcthaii  hyn 
yu  agor  cyfleiisdra  naturiol  i  alw  sylw  atj'ut  o  newydd, 

Megis  y  mae  yr  efengyl  ei  hunan  yu  ddirgehvch,  felly  y  mae  y 
cyhceddiad  o  houi  yu  y  £t"urf  o  hrer/ethu  yu  ddirgelwch  mawr.  Ac  y 
mae  y  dirgelwch  ueilldnol  hwn  yu  tarddu  o  im  mwy  cyffredinol,  sef  y 
dirgelwch  a  bertbyu  i  iaith.  Ehyfedd  yw  uerth  geiriau  !  Pwuc 
llawu  o  ddirgehvch  yw  iaith  ddyuol.  Dolen  gysylltiol  yw  iaith  yu 
gyutaf  rhwug  ysbryd  a  ehuawd,  ac  yua.  trwy  y  cnawd,  rhwug  ysbryd 
ac  ysbryd.  Tardda  iaith  o'r  ddwy  ffaith  fod  dyu  yn  ysbryd,  a  bod  yr 
ysbryd  mewu  cuawd ;  a  chymmoda  y  ddwy  ffaith  a"u  gilydd,  'l 
gnawd  yu  uuig,  nid  yw  iaith  yu  bosibl,  fel  y  gwelir  yu  yr  auifail ;  i 
ysbryd  yu  unig,  uid  yw  iaith  yu  augenrheidiol,  fel  yr  ymddengys  am 
yr  augel.  Y  mae  yr  auifail  islaw  iaith,  a"r  augel  uwchlaw.  Am  iaith 
ddyuol  yr  ydym  j'u  sou  ;  nis  gwyddom  ddim  am  iaith  augeliou. 
Uudeb  ysbryd  a  ehuawd  sydd  yu  gwueuthur  iaith  yn  bosibl  ac  yu 
augenrheidiol.  Ac  y  mae  y  dirgelwch  sydd  yu  yr  nudeb  hwn  yn  ei 
gyfrannu  ei  hunan  i  iaith — ffrwyth  yr  uudeb  ac  ammod  cymdeithas. 
Y  mae  yu  rhyfedd  fod  dyniou  yu  cael  eu  cludo  yn  ngherbydau  y 
rheilffordd  o  for  i  for  ar  draws  cyfaudir  America.  Ond  rhyfeddod 
fwy  ydyw  fod  meddyliau  yu  cael  eu  cludo  yn  ngherbyd  geiriau,  trwy 
byrth  y  synwyrau,  yn  llwythog  o  ddaioni  neu  uiwed,  o  bleser  neu 
boen,  o  ysbryd  y  naill  ddyn  i  ysbryd  y  Hall.  Yn  y  dydd  y  dadguddir 
dirgelion  Amser,  gwelir  mai  hyn  fydd  uu  o'r  pethau  rhj^feddaf  mewn 
byd  llawn  o  ryfeddodau — north  geiriau.  Y  mae  ychydig  eiriau  yn  abl 
i  gyuueu  y  galon  mewn  serch,  ueu  ei  chythruddo  i  ddigofaint,  ac  i 
''  osod  troell  naturiaeth  yn  fflam."  Gall  gair  gyfodi  yr  ysbryd  i 
ehedeg  mewn  llaweuydd,  neu  ei  daro  megis  ag  ergyd  i  ddyfuder 
galar.  Gall  ychydig  eiriau  newid  syniadau  y  meddwl  a  theimladau  y 
galon.  Y  mae  geiriau  wedi  rhoddi  fi'urf  a  chj'feiriad  newydd  i  holl 
fywyd  dynion.  Y  mae  gair  wedi  peuderfynu  tyuged  teyrnasoedd,  a 
newid  cwrs  Hanesyddiaeth.  Dyna  sydd  j'u  myned  yu  mlaeu  yn 
barhaus  yn  hanes  naturiol  ein  byd  ni,  gyda'r  pethau  mwyaf  a  lleiaf ; 
meddyliau  yn  gweithredu  ar  eu  gilydd  trwy  gyfrwug  geu-iau,  er 
daioui  neu  ddrwg,  er  dedwyddwch  neu  drueui. 

Ond  yn  hanes  ysbrydol  y  byd  y  mae  north  geiriau  i'w  weled 
ryfeddaf.  Megis  ag  yr  oedd  gair  Crist  yu  cyfodi  y  marw  naturiol  o'i 
fedd,  y  mae  geiriau  Duw  eto  o  enau  dynol  yn  gwneyd  gwyrth  fwy — 
yu  bywhau  eneidiau  o'r  farwolaeth  ysbrydol.  Y  mae  geiriau  yn  creu 
chwyldroad  moesol  yn  eneidiau  dyniou,  o'u  cymharu  a'r  hwn  nad  yw 
chwyldroadau  mwyaf  teyrnasoedd  y  byd  ond  dygwyddiadau  dibwys. 
Goleuni  y  faru  yu  uuig  a  ddengys  beth  a  fa  dylanwad  geiriau  yn 
ffnrfiad  tynged  dragywyddol  plaut  dyniou.  "  Fe  welodd  Duw  yn 
dda  trwy  fl'olineb  pregethu  gadw  y  rhai  sydd  yn  credu."  "Ffydd 
sydd  yn  dyfod  trwy  glywed,  a  chlywed  trwy  air  Duw."  0  ran  offer- 
ynoliaeth  moddiou,  uu  o'r  dirgelion  mwyaf,  fel  y  sylwa  Viuet,  yw  y 
trefuiad  Dwyfol  trwy  ba  im  y  mae  tragywyddoldeb  y  naill  ddyn  wedi 
ei  osod  i  ymddibynu  ar  la  is  dyn  arall. 


ATTODIAD.  1091 

Pcnnod  ddyddorol  mewn  Hanesyddiaetli  Eglwysig  ydyw  hanes 
pregethu.  Difyr  ac  addysgiadol  yw  olrhain  cynnydd  graddol  y 
bregetb,  o  ran  ei  ffurf  a"i  lie  yn  ngwasanaeth  cylioeddus  crefydd,  o'r 
mynegiad  noeth  ac  awdurdodol  o  ft'eithiau  yr  efengyl,  yn  ngweinidog- 
aeth  yr  Apostolion,  at  yr  Homiliau  byriou  ar  athrawiaethau  Crist- 
ionogaetb,  a'r  cynghorion  ar  amryw  ddyledswyddau  buchedd  dduwiol 
yn  nmser  Tadau  yr  Eglwys  ;  ac  yn  mlaen  at  y  ffurfiau  byuod  a 
digrifol  yn  fynych  a  geid  ar  bregethu  yn  y  canol-oesoedd  ;  hyd  at  y 
ffurf  fwy  gorphenol  a"r  lie  mwy  pwysig  a  gymmerodd  y  bregetb  yn 
raddol,  mewn  canlyniad  i  adfywiad  cyffredinol  llenyddiaetb  yn  y 
bymthegfed  a'r  unfed-ganrif-ar-bymtheg,  a'r  adfywiad  crefyddol  tiia 
yr  iin  adeg  trwy  y  Diwygiad  Protestanaidd,  yn  mlaen  at  gewri  y 
pulpud  yn  oes  y  Puritaniaid,  ac  at  bregethwyr  mawr  Eglwys  Loegr 
a'r  Ymneillduwyr  yn  y  ddwy  ganrif  ddiweddaf.  Y  mae  Prydain  wedi 
bod  yn  hynod  fel  magwrfa  pregethu,  a  Chymru  yn  neillduol :  a  diau 
fod  llwyddiaut  Ymneillduaeth,  a  llwyddiant  Cyfundeb  y  Methodistiaid 
yn  beuodol,  yn  Ngbymru,  i'w  briodoli  mewn  rban  fawr  i'r  lie  pwysig 
sydd  wedi  bod  i  bregetbu  yn  ein  plitb  o'r  decbreu.  Ni  ddymunem 
arfer  gormodiaetb  ;  cud  yr  ydym  yn  credu  y  byddai  yn  anbawdd  cael 
nemawr  engbreifftiau  gwell  yn  boll  banes  pregetbu,  os  ceido  gwbl,  o'r 
bregetb  yn  ei  ffurf  fwyaf  perffeitbiedig  a  llafurfawr  fel  cyfansoddiad, 
ac  ar  yr  un  pryd  yn  cyfuno  rbagoriaetbau  ucbaf  pregetbu  o  ran  mater, 
ysbryd,  ac  arddull,  nag  a  geir  yn  Mbregetbau  Henry  Piees. 

Nis  gellir  ysgaru  y  bregetb  oddiwrtb  y  pregetbwr.  Yr  ydym  yn 
teimlo  fod  darlJen  y  Pregetbau  byn  yn  debyg  i  rodio  trwy  erddi,  nid 
.yn  unig  prydfertb  mewn  blodau  oud  goludog  mewn  fl'rwytb.  Teim- 
Iwn  yn  barod  i  ddyweyd  yn  iaitb  llyfr  y  Caniadau  : — "  Blodeuodd  y 
pomgranadau  .  .  .  .  y  mandragorau  a  roddasant  arogledd,  ac  wrtb 
ein  drysau  y  mae  pob  rbyw  odidog  ffrwytbau,  newydd  a  ben."  Wrtb 
edrycb  arnynt,  anbawdd  ydyw  peidio  ymofyn, — Yn  mba  ryw  ragor- 
iaetbau  cudd  a  dwfn  yn  enaid  y  pregetbwr  y  darfu  iddynt  wreiddio  ? 
Dan  ba  ammodau  y  cynnyrcbwyd  y  fatb  ffrwytb  ?  Trwy  ba  fatb 
ammaetbiad,  a  tban  ba  fatb  ddylanwadau  y  darfu  iddynt  addfedu  ? 
Gellir  crynboi  yr  ateb  i  byn,  feddyliem,  mewn  tri  gair :  natur,  fjras,  a 
llafur.  Yr  oedd  cuddiad  cryfder  y  pregetbwr  mawr  bwn,  nid  mewn 
dim  o'i  neillduolion  personol,  ond  yn  y  cyfuniad  i  raddau  anngbyff- 
redin  c'r  cymbwysderau  anbebgor  sydd  yn  cyfansoddi  mawredd 
pregetbu  yn  mbob  oes  a  gwlad — dynoliaetb  ucbel,  duwioldeb  dwfn  yn 
ngljn  a  douiau  y  weiuidogaetb  mewn  mesur  belaetb,  a  cbysegriad 
talentau  ac  amser  i  waitb  y  weiuidogaetb,  ac  yn  arbenig  i  bregetbu 
yr  efengyl  fel  y  rban  bwysicaf  o'r  gwaitb. 

1,  Natur  sydd  o  angenrbeidrwydd  yn  mlaenaf  o  ran  trefu  yn  byn, 
fel  mewn  petbau  eraill  yn  y  trefniadau  Dwyfol :  "  Eitbr  nid  cyntaf  yr 
ysbrydol,  ond  yr  auianol,  ac  wedi  byny  yr  ysbrydol."  Natur  yw  sail 
gras.  Gan  mai  yr  uu  yw  Awdwr  natur  a  gras,  buasai  yn  rbesymol 
dysgwyi  yn  mlaen  Haw,  yr  byn  befyd  sydd  yn  cacl  ei  wirio  yn  banes 
crefydd  dan  bob  gorucbwyliaetb,  fod  y  dynion  y  mae  yr  Argl- 
wydd  yn  eu  cyfodi  o  bryd  i  bryd  yn  ei  eglwys  i  wneyd  gwaitb  mawr 


1092  ATTODIAD. 

drosto,  ac  i  roddi  symmudiad  pw5'sig  yn  mlaen  i  deyrnas  nefoedd  ar  y 
ddaear,  yu  ddyniou  vedi  eu  cyunysgaeddu  a  chymhwysderauneill- 
duol  i'r  gwaith  yn  ngalhioedd  cyuhenid  eu  natur.  Yn  y  dijn  y  mae 
sylfaen  naturiol  y  Cristion  a'r  pregetliwr.  Ac  y  mae  yn  rbaid  i 
gadernid  y  sylfaen  gyfateb  i  bwysau  yr  adeilad  a  gyfodir  arni.  Ehaid 
i  beiriant  o  allu  mawr  gael  gwaelod  cadarn  i  ddal  ei  weitbrediad. 
Sonia  yr  Apostol  am  '•  ei  weitbrediad  Ef,  yr  bwn  sydd  yn  gweitbio 
ynof  fi  yn  nertbol."  Yr  oedd  yn  Mr.  Eees  weitbrediad  Dwyfol  o  ras 
a  dawn,  yr  bwu  oedd  yn  gweitbio  ynddo  jmtau  yn  nertbol.  A  gofal- 
odd  ei  Greawdwr,  yr  bwn  a'i  "  badnabu  "  ac  a'i  "  sancteiddiodd,"  fel 
Jeremiab,  "  cyn  ei  lunio  ef  yn  y  grotb/'  ac  a'i  "  neillduodd  "  fel 
Paul,  o  "  grotb  ei  fam,  ac  a'i  galwodd  trwy  ei  ras,  i  ddadguddio  ei  Fab 
ef  ynddo,  fel  y  pregetbai  ef  "  yn  mblitb  ei  gydgenedl — gofalodd  am 
osod  sail  dda  i'r  nertbol  weitbrediad  bwn  yn  ngbyfansoddiad  naturiol 
ei  gorpb  a'i  feddwl. 

Yr  oedd  ganddo  ddynoliaetb  o  tijjje  ucbel.  Meddai  gorpb  tal,  llun- 
iaidd,  ac  eto  cymbesur  a  cbadarn.  Yr  oedd  ei  olygon  yn  dreiddlym, 
a'i  edrycbiad  yn  dywysogaidd,  yn  ei  nodi  allan  fel  un  a  anwyd  i  fod 
yn  "  frenin  dynion,"  ac  eto  yn  wylaidd  a  gostyugedig ;  yr  oedd  ar  un- 
waitli  yn  urddasol  ac  yn  bynaws.  Ac  wrtb  droi  at  alluoedd  ei  feddwl, 
gwelem  eu  bod  yn  cyfateb  i'w  berson  oddiallan.  Cyuuysgaeddwyd  ef 
a  '•  syuwyr  cyffredin  "  o'r  fatb  oreu,  o  ran  ansawdd  a  swm — y  llyw 
sydd  i  gyfeirio  a  rbeoli  gweitbrediad  yr  boll  alluoedd,  Ceid  ynddo 
gyfuniad  nodedig  o  nertb  a  pbrydfertbwcb — cadernid  ac  ystwytbder. 
Y  mae  rbai  wedi  gwneyd  y  syiw  fod  y  meddylwyr  mwyaf  yn  uno  i 
raddau  ragoriaetbau  neiUduoi  y  ddau  ryw,  a  bod  adlewyrcbiad  o'r 
cyfuuiad  bwnw  yn  y  wynebpryd — nertb  a  pbrydfertbwcb  Buom  yn 
tybied  wrtb  graft'u  ar  ddarluniau  dynion  mawr  fod  y  sylw  bwn  yn 
cael  ei  wirio  yu  fynycb,  er  nad  bob  amser,  Yr  oedd  ei  feddwl  yntau 
ar  un  Haw  yn  nodedig  o  wr-aidd  {masculine)  ;  yr  oedd  y  "  gwr  Duw  " 
bwn  yn  "  wr  "  i  ddecbreu,  mewu  pellder  mawr  oddiwrtb  bob  gwendid 
iiul  a  pblentynaidd — yn  "  \vr  "  mewn  cyferbyniad  i  '"blautos  "  o  bob 
oed,  a  "gwrageddos"  ot  ddau  ryw.  Oud  yn  uglyn  tl  byny,  meddai 
lawer  o  ddillynder  coetb  a  cbyffyrddiad  delicate  y  rbyw  arall.  Buasai 
yn  ddyn  mawr  ar  gyfrif  ei  ddoetbineb — ei  synwyr  cryf  a'i  farn  bwyllog 
ac  addfed,  byd  yn  nod  pe  ua  buasai  yn  bercben  yr  un  arall  o  elfenau 
mawredd.  Y  mae  Foster  yn  gwneyd  y  sylw  canlyuoi  am  Fox  fel 
areitbiwr : — 

"  It  is  needless  to  say  tbat  Fox  possessed  in  a  higb  degree  wit  and 
fancy ;  but  superlative  intellect  was  tbe  grand  distinction  of  bis 
eloquence  ;  tbe  pure  force  of  sense,  of  plain,  downrigbt  sense  was  so 
great,  tbat  it  would  bave  given  a  cbaracter  of  sublimity  to  bis 
eloquence,  even  if  it  bad  never  once  been  aided  by  a  bappy  image  or 
a  brilliant  explosion.  Tbe  grandeur  of  plain  sense  would  not  bave 
been  deemed  an  absurd  pbrase,  by  any  man  wbo  bad  beard  one  of 
Fox's  best  speecbes." 

Yr  oedd  mesur  o'r  un  petb  yn  wir  am  Mr.  Eees.  Gwelid  byn  nid 
yn  unig  yn  ei  Bregetbau,  ond  yn  ei  areitbiau  ar  acblysuron  neillduol, 


ATl'ODIAD.  1093 

a  pban  y  cyfodai  i  draelliu  ar  unrbyw  fatcr  yn  ngbynhadlecltlau  y 
Gymdeitbasfa.  Nodweddid  ei  ymadroddion  bob  amser  gau  urddas 
gwir  ddoetbiueb.  Cymmerai  ohvg  cang  yn  gystal  a  manwl  ar  y  mater. 
Mynai  ddeall  pob  acbos  iw  waelod.  ac  edrj'cbai  arno  o  bob  ocbr.  Y 
mae  yn  wir  ei  fod  yn  selog,  a  cbariai  ei  sel  ef  yn  bell  weitbiau.  Gall- 
em  feddwl  ei  fod  o  dymber  uaturiol  yn  tueddu  at  fod  yn  brysur  a 
tbanllyd,  yr  byu  a  wnai  yn  fwy  rbyfedd  ei  bod  wedi  ei  dysgyblu  mor 
Iwyr  gan  dJoetbineb  a  gras.  Cynneuid  ei  eiddigedd  gan  nertb  ei  ar- 
gyboeddiadau  a'i  gydwybodolrwydd  i'r  gwirionedd,  gyda  phob  petb  a 
ystyriai  efc  yn  bvv-ysig  ;  ond  er  fod  ei  natur  yn  llawn  o  dan  cuddiedig 
(ac  nid  cuddiedig  bob  amser),  liyuod  fel  y  cymmedrolid  ei  sel  gan 
arafwcli  a  pinvyll,  gan  synwyr  da  a  barn  addfed,  a  cban  yr  ehaugder 
meddwl  a  cbalon  a  allai  gymmeryd  i  mewn  y  ddwy  ocbr  i'r  cwestiwn. 
Ilwyracb  mai  yr  byn  a  eilw  Foster  yn  "  furpcrlative  intellect  "  yw  sail 
pob  rbagoriaetb  meddyliol  o  radd  iicliel.  Yr  oedd  byn  yn  ddiau  gan 
Mr.  Eees,  ond  mewn  cyfuniad  nodedig  a  rbagoriaetbau  ucbel  ereill. 
Y"r  oedd  ei  feddwl  yn  gryf :  ar  unwaitb  yn  dreiddgar  ac  yn  eang,  yn 
cynnwys  manylrwydd  deall  i  wabaniaetbu,  a  nertb  ac  ebangder 
rbeswm  i  gyfuuo.  Yn  ycbwanegol  at  byn,  yr  oedd  yn  bercben  darfel- 
ydd  a  cbrebwyll  barddonol  o  gyfoetb  a  pbrydfertbwcb  mawr,  yn  rbin- 
w^edd  yr  bwn  y  dyrcbefid  casgliadau  y  deall  a'r  rbeswm  i  diriogaetb 
uwcb,  ac  a  barai  i'r  golenni  uwcb-ddaearol  liwnw  nas  gellir  ei  ddes- 
grifio  gyfodi  arnynt — y  golenni  bwnw  fel  y  dywed  "Wordswortb,  "  na 
tbywynodd  erioed  ar  for  na  tbir." 

I  wasanaethu  y  galluoedd  dysglaer  byn,  fel  ag  i"w  troi  i'r  defnydd- 
ioldeb  mwyaf,  yr  ydoedd  wedi  ei  gynnysgaeddu  a  mesur  belaetb  o 
ddawn  ymadroddi.  Hwyracb  na  feddai  y  llitbigrwydd  ymadrodd  sydd 
yn  bynodi  yr  areitbiwr  naturiol ;  ond  meddai  ddawn  bwysicacb  i  breg- 
etbwr — y  medr  i  roddi  am  ei  feddyliau  y  wisg  oreu,  i'w  baufon  allau 
ar  eu  neges  yn  yr  ymadroddion  mwyaf  priodol,  grymus,  ac  effeitbiol. 
Xis  gwyddom  am  neb  a  edrycbai  gyda  mwy  o  ddiystyrwcb  nag  efe  ar 
yr  byn  a  alwyd — "  the  glib  facilitj/  o/talkinii,''  y  gallu,  neu  yn  bytrach, 
y  gwendid  o  siarad  llawer  beb  ddyweyd  ond  ycbydig  neu  ddim. 
Byddai  efe  ei  ban  yn  arfer  dyweyd  fod  "  gallu  ar  ymadrodd  "'  yn  un  o 
ddoniau  y  weinidogaetb,  yn  ddawn  i  weddio  am  daui  ac  i  gynnyddu 
ynddi.  Yr  oedd  yn  amiwg  fod  y  gallu  bwn  ynddo  ef  fel  dawn  y  wein- 
idogaetb mewn  mesur  anngbytfredin  ;  ond,  yn  sail  flaenorol  i  byny, 
yr  oedd  y  gallu  ynddo,  debygem,  fel  dawn  naturiol  i  draetbu  ei  feddwl 
gydd  goleuni  a  nertb  mawr.  Nid  ydym  yn  tybied  y  cawsid  dim  rbag- 
oriaetb neillduol  yn  swm  ac  ansawdd  naturiol  ei  lais,  pe  buasai  modd 
ei  feirniadu  arno  ei  bunan,  er  ei  fod  yn  dreiddgar  a  soniarus.  Ond 
fel  rban  o  bono  ef,  teimlid  ei  fod  yn  gymbwys  bollol  i'r  byn  a  draetbid 
ag  ef.  Nid  ydoedd  yn  nertbol  i  floeddio  ;  nid  oedd  "  yn  rymus  fel  y 
daran,"  ond  yr  oedd  "yn  effeitbiol  fel  y  gwlaw  " — yn  cyrbaeddyd 
trwodd  i  gelloedd  dirgelaf  y  galon.  Derbyniai  ei  lais  ei  boll  bynod- 
rwydd  or  dyfnder  difrifwcb  o"r  bwn  y  cyfodai,  ac  o'r  dwysder  teimlad 
a  pba  un  y  lleuwid  ef.  Ond  gwuai  byn  y  llais  yn  bynod, — mor  bynod 
fel  y  darfu  i  un  o  weinidogiou  Eglwys  Bresbyteraidd  yr  Iwerddon,  ar 


109 -i  ATTODIAD. 

ol  ei  wraudo  yu  Nghymdcitliasfa  Baugor  tua  deng  mlyuedd  yii  ol,  er 
lieb  ddeall  gair,  gymll^Yyso  ato  ddywediad  y  Ffrancwr:  '■  Yr  oedd 
dcifirau  yn  ci  lais  !  " 

Nid  adnabnom  ueb  yn  meddu  ar  chwaeth  fwy  dillyn  a  choetli — bur 
liyd  at  lymder,  ac  yu  cynuyddu  i  fwy  o  burdeb  a  symledd  liyd  y 
diwedd.  Yr  oedd  pob  peth  garw,  aflednais  inewu  ysbryd,  iaitli,  ac 
ymddy'giad,  yu  auuioddefol  gauddo.  Desgrifia  Euskiu  y  llimiedydd 
auugbelfydd,  isel-chwaetb,  yu  uu  Lyf,  amddifad  o  barcb  a  gwylder  yn 
mbresennoldeb  natur  a'i  dirgeliou  o  fawredd  a  phrydferthwcb,  ond  yu 
rbutbro  i  bob  cysegr,  yn  dwbio  lliwiau  cryiiou,  ac  yn  cipio  pobpetb  o 
bob  man  a  ddaw  yn  ei  tfordd  yn  ei  ymegniad  i  gynnyrcbu  efi'aitii  ar  yr 
auwybodus.  Ar  y  Haw  arall  darlunia  efe  y  gwir  luuiedydd,  percben  yr 
atbrylitb  gelfyddgar,  yn  cerdded  yn  araf,  ac  yn  diosg  ei  esgidiau  oddi- 
am  ei  draed  gan  deimlo  natur  yn  ddaear  sauctaidd,  yn  llawn  or  ofu 
sydd  yn  ffrwytb  parcb,  yn  gweitbredu  ymattaliad  a  huuan-Iywodraetb, 
ac  felly  yn  gymmedrol  yu  ei  liwiau,  nes  y  mae  nerth,  y  darluu  yn  cael 
ei  leddfu  a'i  cbwauegu  i'r  pryd  gan  dyuerwcli.  Y  mae  y  dillynder 
coetb  hwn  yn  dyfod  i'r  golwg  yu  nodedig  yn  arddull  Mr.  Eees.  Y 
mae  hi  nid  yu  unig  yn  bur,  ond  yn  brydfertli  liefyd.  Y  mae  yn  wir  fod 
purdeb  ei  hunan  yu  brydi'ertbwcb,  ac  i'r  cliwaetli  fwyaf  ysbrydol  y 
prydfertliwcli  nchaf  o'r  cwbl  feallai  mewu  ystyr  lenyddol,  megis  mai 
*'  prydfertbw^cli  sancteiddrwydd  "  ydyw  yr  uchaf  mewu  ystyr  foesol. 
Ond  yr  oedd  ei  arddull  ef  yn  sefyll  brou  ar  ei  plieu  ei  bun  am  y  cyfun- 
iad  liynod  oedd  ynddi  o  burdeb  ac  addurn,  o  gynnildeb  ymadrodd  a 
cbyflawnder  myuegiant.  Buom  lawer  gwaith  yn  rbyfeddu  at  y  cy- 
fuuiad  liwu.  I  feddwl  mor  gyfoetbog  yn  boll  ddefnyddiau  addurn,  y 
mae  purdeb  ei  arddull  yu  rbyfeddod,  ac  yu  dystiolaetb  i  uertli  yr 
liunan-attaliad  a  fi'urfar  gan  goethder  cbwaetb  ac  arferion  o  ddysgybl- 
aeth  meddyliol.  Diau  fod  purdeb  ucliel  ei  cbwaeth  yu  ymyiu  ar,  os 
nad  weitbiau  yn  croesi  drosodd  i,  orlymder  [fastidiousness). 

Gellid  meddwl  fod  Mr.  Eees  o  ran  ei  dymher  naturiol  yn  tueddu  i 
fod  yn  dawedog,  i  ymgilio  iddo  ei  hunan — ei  fod  yn  caru  neillduedd  a 
syn-fyfyrdod  pruddaidd.  Gallesid  meddwl  ar  uu  olwg  fod  llawer  o 
gydnawsedd  rhwng  ei  dymher  naturiol  a  bywyd  meudwyaidd,  a  phe 
buasai  yn  byw  yu  y  cauol-oesoedd,  y  buasai  yu  fyuach  wedi  ymgladdu 
yn  ei  gell,  neu  yn  feudwy  o'r  arferion  mwyaf  llymdost,  yu  treulio  ei 
ddyddiau  mewu  unigedd  i  ddarllen,  myfyrio,  a  gweddio,  ac  i  ddysgyblu 
ei  hunan  i  fywyd  uwch-auianol,  trwy  "  gosbi  ei  gorph  a'i  ddwyu  yu 
gaeth."  Ond  fel  y  mae  y  dyu  mawr  yn  fyuych  yu  ddammeg,  yu 
llawu  o  wrthddywediadau  ymddaugosiadol,  fell}',  ar  olwg  arall,  hwyr- 
ach  y  buasai  gwrthddrych  y  nodiadau  hyu  o  bawb  yr  annghymhwysaf 
i'r  fath  fywyd.  Er  mor  uefolfrydig  ydoedd,  nid  oedd  ueb  yn  fwy  byw 
i  bwys  a  gwerth  mwyuderau  cyfreithlawn  y  ddaear  yn  eu  lie  ac  i'w  di- 
benion  eu  hunain.  Nid  oedd  neb,  fe  allai,  mewu  mwy  o  anghen  nag 
efe,  tuag  at  fyw  y  bywyd  nefol,  uchel,  yr  oedd  efe  yn  ei  fyw,  am  bob 
cymhorth  oddiwrth  bethau  goreu  y  ddaear — cysurou  natur,  dedwydd- 
wch  teuluaidd,  a  chyfeilliou  siriol  a  chydnaws.  Tra  nad  oedd  neb  yn 
fwy  cynnil,  a  chydwybodol  ochelgar  gyda  phob  fi'urf  o  fwyniaut,  na 


ATTODIAD.  1095 

mwy  gofalus  rhag  gwueycl  y  niwed  lleiaf  uid  yu  unig  iddo  ei  himan, 
ond  i  ereill,  yu  enwedig  i'r  ieuauc  trwy  ddim  tebyg  i  esiampl  a  allasai 
gael  ei  cbamddefnyddio, — nid  oedd  gau  neb  ar  y  Haw  arall  lai  o 
amynedd  gydag  uurhyw  rodres  o  fi'ug-ddifrifwcb,  na  ft'ug-burdeb,  nag 
iinrhyw  tiurf  o  "  ewyllys-grefydd  " — crefydd  y  mae  d5'u  yn  ei  gwneyd 
iddo  ei  huuan,  ac  nid  yu  cael  ei  rhoddi  iddo  gau  Dduw,  yn  gv/reiddio 
yn  ewyllys  dyu  ac  nid  yn  ewyllys  Daw.  Yr  oedd  yn  ormod  o  "wr" 
— yn  rby  ddyuo],  i  oddef  tfug  na  rhodres  o  un  math  ;  ac  yr  oedd  ei 
feddwl  wedi  ei  fantoli  mor  gywir,  ei  holl  alluoedd  yn  y  fath  gymesur- 
edd  a  cbydgord,  fel  y  gwelai  bobpeth  yn  eu  gwir  faintioli  ac  yn  eu 
gwir  gyfartaledd,  ac  o  ganlyniad  nas  gallai  gydymdeimlo  a'r  rliai  a 
redeut  i  eitliafion  gwyllt  o  sOl  gyda  dim. 

Er  ei  fod  y  llawnaf  o  ddifrifwcb,  yr  oedd  gauddo  lawer  o  allu  i 
fwynbau  a  cbyunyrcbu  digrifwch  dini^Yed.  Y  mae  yn  hen  sylw  fod 
dagrau  a  gwenau — wylo  a  chwerthiu,  yn  ymyl  eu  gilydd,  ac  yn  troi 
i'w  gilydd  yn  ebrwydd.  Gwelwyd  eughvaifft  nodedig  o  hyn  yu  y 
Parch.  W.  H.  Brookfield,  un  o  gaplauiaid  y  Frenhines,  pregethau 
yr  hwn  a  gyhoeddv/yd  yn  ddiweddar,  gyda  chofiaut  gau  Arglwydd 
Lyttleton.  JJywedir  ei  fod  yu  uu  o'r  dynion  mwyaf  pruddglwyfus  pan 
wrtho  ei  huuan ;  ac  y  mae  yu  hawdd  credu  hyuy  wrth  edrych  ar  ei 
ddarhm  :  y  mae  yu  uu  o'r  wyuebau  mwyaf  dwys-ddifrifol  a  phrudd- 
aidd  ei  fyuegiaut  a  welsom  erioed.  Ac  eto  i  gyd,  yr  oedd  arabedd  y 
gwr  hwn,  ei  allu  i  ddyuwared  ereill,  nid  yn  unig  o  ran  y  llais  a'r  don 
a'r  holl  ystum,  ond  o  ran  y  syniadau  a'r  ymadroddion  nodweddiadol  o 
honynt,  a'i  ddawn  o  ddigrifwch,  yn  rhywbeth  na  welwyd  ei  gyffelyb 
yn  fyuych.  Tystiai  Prifathraw  Trinit]i  Colleije,  Prifysgol  Caergrawut, 
mewn  llythyr  at  ei  fywgraffydd,  ei  fod  ef  wedi  gweled  nifer  o  gyfeill- 
ion,  oil  yu  gorwedd  ar  lawr  yr  ystafell  yn  ddiymadferth  gau  chwerthiu, 
tra  yr  oedd  Brookfield,  y  pryd  hwnw  yu  efrydydd  ieuauc,  yn  cynual 
ymddyddau  dychymygol,  gyda'r  difrifwch  mwyaf,  rhwug  cymeriadau  a 
adwaeuent  yn  dda,  ac  yu  dynwared  i  berffeithrwydd  neillduoliou  pob 
un  0  ran  mater  a  dull.  Eughraifft  eithafol  oedd  hon.  Ond  yr  oedd 
hyd  yn  nod  Mr.  Eees,  y  mwyaf  dwfu-ddifrifoi,  yu  uu  o'r  rhai  mwyaf 
siriol  a  hapus  gyda  chyfeilliou  cyduaws  ;  yu  meddu  llj'gad  cyfiym  i 
weled  y  chwerthiuus  mewn  person,  gweithred,  nou  ddywediad ;  yn 
gallu  adrodd  hauesyu  gwir  ddigrifol  yn  dda,  ueu  ei  wraudaw  a'i  fwyn- 
hau  yn  dda  oddiwrth  arall ;  yu  llawu  o  arabedd,  ac  o  arabedd  (fel  y 
sylwa  Dr.  Edwards  yu  ei  "  Adgofion  "  am  dano),  yn  ei  tfurf  fwyaf 
coethodig  o  humour.  Y  mae  yn  auhawdd  rhoddi  darnodiad  o'r  gallu 
rhyfedd  hwn  ;  ond  y  mae  yu  ffaith  fod  llawer  o  bono,  bx'ou  yu  ddi- 
eithriad,  yu  pertbyu  i'r  meddylwyr  mwyaf,  a  mwyaf  difrifol.  Hwyr- 
ach  mai  y  fiurf  guddiedig,  ddirgel-chwareus,  o  arabedd  ydyw.  Gellid 
meddwl  ei  fod  yu  cael  ei  wneyd  i  fynu  o  ddigrifwch,  barddouiaeth,  a 
dyddordeb  cariadus  mewn  pethaxi  cyffrediu  ac  isel.  Dywed  Carlyle 
fod  y  dyu  sydd  hebddo,  betli  byunag  yw  ei  ddoniau  ereill,  heb  ddim 
ond  banner  meddwl.     Dyma  ei  ddarnodiad  ef  o  hono  : — 

"  Humour  is  properly  the  exponent  of  low  things  ;  that  which  first 
renders  them  poetical  to  the  mind.    The  mau  of  humour  sees  common 


1096  ATTODIAD. 

life,  even  mean  life,  under  the  new  light  of  sportfuluess  and  love ; 
whatever  has  existence  has  a  cliarm  for  him.  Humour  has  justly 
been  regarded  as  the  finest  production  of  poetic  genius.  He  who 
wants  it,  be  his  other  gifts  what  they  ma}',  has  only  half  a  mind  ;  an 
eye  for  what  is  above  him,  not  for  what  is  about  him  or  below  him." 

Yr  oedd  Mr.  Eees,  pa  fodd  bynnag,  yn  llawn  o  bono,  er  y  cedwid 
ef  yn  wastad  ganddo  ef  mewn  awenau  tynion,  rhag  rhedeg  o  bono 
ymaitli  yn  rhy  bell  at  derfynau  ysgafnder  pechadurus.  Ond  heb  i  ni 
ymhelaethu  fel  hyn,  gallwn  ddyweyd  fod  Mr.  Eees  wedi  ei  gynnysg- 
aeddu  a  dynoliaeth  gref  a  chyfoetljog,  gyflawn  a  chymhesur,  wedi  ei 
haddurno  yn  helaeth  a  doniau  a  grasau  uatur,  ac  felly  yn  cyfansoddi 
sail  nodedig  o  gymhwys  i  gymeriad  crefyddol  a  gweiuidogaethol  na 
welwyd,  debygem,  un  amser  ond  ychydig  yn  gyffelyb  iddo. 

2.  Gras  wedi  y  cwbl  a  wnaeth  y  fath  Gristion  o'r  dijn,  a'r  fath 
weinidog  o"r  Cristion.  Gras  a  adnewyddodd  y  galhioedd  naturiol, 
ac  a'u  coronodd  a  doniau  goruwchnaturiol  y  weinidogaeth,  gan 
gysegru  y  cwbl  i  amcanion  mawr  yr  efengyl.  Yr  oedd  duwioldeb  Mr. 
Eees  nid  yn  unig  yn  ddiammheuol,  ond  yn  ddysglaer,  ac  nid  yn  unig 
yn  ddysglaer,  ond  o  tupe  nodedig  o  ucliel.  Megis  yr  ydoedd  fel  dyn, 
yn  Saul,  "  uwch  o'i  ysgwyddau  i  fyny,"  na  dynion  yn  gyfiredin,  felly  yr 
oedd  hefyd  fel  Cristion  yn  Joseph,  "  yr  hwn  a  neillduwyd  oddiwrth  ei 
frodyr.''  Yr  oedd  mawredd  arbenig  arno  fel  dyn  ac  fel  Cristion. 
Ac  ar  y  sylfaeni  cedyrn  hyn  yr  adeiladwyd  ei  fawredd  gweiuidog- 
aethol. 

Ein  cred  yw  fod  hanes  yr  Eglwys  Gristionogol  yn  dangos  fod  y  medd- 
ylwyr  dyfnaf,  a'r  Cristionogion  dyfnaf  mewn  profiad  o  grefydd  bersonol 
yn  cael  eu  cynnyrchu  gan,  neu  yn  naturiol  yn  ymgymmeryd  a'r  ffiirf 
iiono  o  athrawiaeth  a  adnabyddir  wrth  yr  enw  "  athrawiaeth  gras," 
yn  yr  hon  y  rhoddir  arbenigrwydd  dyladwy  i'r  ochr  Ddicyfol  yn  uhrefn 
yr  efengyl, — yn  yr  hon  y  delir  i  fyny  y  "  gwirioueddau  gwrthgyfer- 
byniol "  o  hollddigonolrwydd  yr  lawn,  "  auchwiliadwy  olud  gras  "  ar 
gyfer  y  penaf  o  bechaduriaid,  cyffredinolrwydd  a  didwylledd  galwad 
yr  efengyl,  holl  gyfrifoldeb  a  holl  ddyledswydd  dyn,  ar  y  naill  law, 
ac  ar  y  Haw  arall  y  cyduabyddir  y  gwirionedd  mawr  sylfaenol  i'r  cwbl 
— fod  "  pobpeth  "  iachawdwriaeth  "o  Dduw,"  mai  "  o  bono  ef  a 
thrwyddo  ef  ac  iddo  ef  y  mae  pob  peth,"  a  bod  "  Duw  oil  yn  oil  "  yn 
iachawdwriaeth  pechadur.  Ar  gynllun  yr  hen  athrawiaethau  stern  a 
grand,  cedyrn  a  gogoneddus  hyn,  athrawiaethau  Paul  a'r  Apostoliou  ; 
Awstin,  Anselm,  a  Calvin  ;  Turretin  a  Witsius  ;  Dr.  Owen,  Jonathan 
Edwards,  a  Chalmers  ;  Puritaniaid  Lloegr,  Cyfammodwyr  Scotland,  a 
Thadau  Methodistiaeth  Cymru — ar  yr  hen  linellau  mawrion  hyn  y 
lluniwyd  Mr.  Eees  fel  Cristion  ac  fel  pregethwr.  Yr  oedd  yr  arbenig- 
rwydd a  gdi  y  gwirioneddau  hyn  yn  ei  weinidogaeth  yn  cyfateb  ac 
yn  ganlyniad  i  nerth  a  dyfnder  ei  brofiad  o  honynt  yn  hanes  ei 
grefydd  bersonol,  tra  yr  oedd  yr  arbenigrwydd  hwnw  ar  y  Haw  arall 
yn  troi  yn  feithriniad  gwastadol  i'r  profiad.  Yr  oedd  ganddo  ef,  i 
raddau  nodedig,  yr  hyn  a  ehir  yn  briodol  ei  ystyried  yn  ammod 
cyutaf  crefydd  ddofn  yn  gystal  a   duwinyddiaeth  ddofu — golyyiadau 


ATTODIAD.  1097 

di/fniun  ar  hcchod.  Darluniai  crchylldra  ei  ddrwg  a'i  drueui  yu 
Bghyflwr  presennol  a  thynged  dragywyddol  yr  euaid  collcdig,  ac  hefyd 
nerth  ei  ymweitbiad  a  tliwyll  ei  droellau  dirgel  yu  natur  y  credadyn, 
gydu  mauyhvch  a  grym  na  chlybuwyd  braidd  ci  gyffelyb — fel  pe 
meddyliem  am  ardduU  veKlifttic  yr  ysgol  o  arlunwyr  a  adnabyddir  fel 
y  Prc-lutphadite  School  wedi  ei  buuo  ag  im  fwy  ysbrydol  Raphael  neu 
Eembrandt,  i  ddarlunio  y  byd  ysbrydol  oddifewu  yn  gystal  ar  un 
mawr  dyfodol  oddiallan.  Meddai  hefyd  ammod  arall,  y  mwyaf 
hanfodol  o'r  cwbl,  er  cyfansoddi  mawredd  mewn  gras  a  gweiuidog- 
aeth  :  dirnadaeth  ddofn  a  chlir  o  drefii  yr  efeucjijl,  y  drefn  i  gyfiawnhau 
pechadur  trwy  fifydd  yn  Nghrist,  a"r  ffydd  houo  yu  adnewyddu  yr  hoU 
uatnr  i  gariad  a  sancteiddrwydd — i  ufudd-dod  llwyr  a  pharod  i  holl 
ewyllys  ddadguddiedig  Duw.  Yr  ydoedd,  yn  ein  tyb  ui,  wedi  deall  ac 
yn  gallu  darluuio  y  tu  hwnt  i  uemawr  neb,  le  neillduol,  neu  ymag- 
weddiad  ac  actau  y  gras  o  ff\idd  yn  y  cyfiawnhad,  ac  fel  offeryn 
bywiol  saucteiddhad  trwy  holl  yrfa  y  credadyn,  yn  Avyneb  holl 
wirioneddau  a  dyledswyddau  crefydd,  a  holl  amgylchiadan  bywyd. 
Yr  oedd  ei  feddwl  a'i  galon  wedi  eu  sefydlu  yu  ngwirioneddau  neill- 
duol yr  efeugyl.  I  ddefnyddio  uu  o'i  aduodau  mawr  a  hoff  ef  ei 
hunan, — yr  oedd  ei  galon  wedi  ei  "  chysuro.  a'i  chydgysylltu  mewn 
cariad,  ac  i  bob  golud  sicrwydd  deall,  i  gydnabyddiaetli  dirgelwch 
Duw  a'r  Tad,  a  Christ."  Cyfiwr  colledig,  cyflawnder  Crist  a'r 
iachawdwriaeth,  gogouiant  person  a  gwaith  yr  Emmanuel,  graslon- 
rwydd  yr  holl  ddarpariaeth  a'i  thelerau — dyma  y  gwirioneddau  mawr 
ag  oeddent  wedi  meddiannu  ei  holl  enaid,  wedi  trwytho  ei  ysbryd,  a 
rhoddi  ffurf  a  naws  neillduol  i'w  holl  weiuidogaeth.  Oblegid  hyn  yr 
oedd  efe  y  pregethwr  mwyaf  efenrpjlakld,  ond  odul,  a  glywsom  erioed. 
Yr  oedd  gauddo  fi'ydd  ddiysgog  yn  yr  cfengyl ;  yr  oedd  ei  galon  yn 
ymddigrifo  ynddi ;  ac  yr  oedd  ei  holl  euaid  dan  yr  ymdeimlad  mwyaf 
bywiol  o'r  "  angenrhaid  "  a  osodasid  arno  i'w  phregethu  fel  yr  oedd 
yn  foddion  iachawdwriaeth  y  byd  a  saucteiddiad  yr  Eglwys.  Mewn 
treiddgarweh  deall  i'r  efeugyl,  sefydlogrwydd  ei  galon  ynddi,  a  naws- 
eiddiad  ei  holl  ysbryd  ganddi,  yr  oedd  yu  dwyn  mwy  o  ddelw  Dr. 
Owen,  debygem,  na  ueb  arall.  Ac  yr  oedd  yn  deioycach  iddo  hefyd 
na  neb  a  welsom  yn  yr  hyn  a  ellir  ei  alw  yu  ddi/i/niad  ysbrydol 
(spiritual  anatomy/ J :  mewn  mauylwch  a  medr  diail  bron  i  elfeuu  dirgel 
weithrediadau  pechod,  a  gras  yu  y  galou  ddynol.  I  ffurf  y  Dr.  Owen 
yn  benaf  y  bwriodd  ei  hunan,  mewn  edmygedd  dwfn  ac  efrydiaeth 
ddyfal,  yn  ngwres  blyuyddoedd  boreuaf  ei  lafur ;  a  daeth  allan  wedi 
cyfranogi  yn  helaeth  o'i  ddelw — yn  mater,  dull,  ac  ysbryd  ei  weiuidog- 
aeth. Dygai  ei  ddelw  hefyd  yn  nodedig  yu  ieithwedd  ei  bregethau. 
Ac  etc  nid  oedd  neb  pellach  o  fod  yu  ddynwaredwr.  Yr  oedd 
grym  naturiol  ei  feddwl  yn  diogelu  ei  wrciddioldeb  a'i  annibyniaeth. 
Ond  yr  oedd  ei  debygrwydd  yn  hyuod  i  Dr.  Owen,  ei  gynllun  mawr, 
yn  mater  efengylaidd  ei  bregethau,  ac  yn  euwedig  mewn  diuvinyddiaeth 
ddofn  dan  ddw/n  enneiniad.  Y  mae  yn  debyg  fod  ei  weiuidogaeth  ef  y 
fwyaf  eneinniedifj  a  wraudawwyd  yn  Nghymru  erioed.  Wedi  bod  yn 
byw   0   ran   ei   fyfyrdodau   a'i   serchiadau   yn  mhalasau  "ivori"  y 


1098  ATTODIAD. 

gwirioneddau  am  Grist  a"i  ogouiaut,  deuai  allau  o  iiouyut  ag  "  arogl 
myrr,  aloes,  a  cliassia  "  ar  lioU  wisgoedd  ei  gyfiawuiadau  cyhoeddus. 

Heblaw  seiliau  iiaturiol  ei  fawredd,  arosiad  gwastadol  ei  ysbryd  yn 
nghysegr  saucteiddiolaf  gwirioneddau  yr  efeugyl,  yu  mlireseuuoldeb 
dirgeliou  gogoneddus  iachawdwriaeth  yr  eglwys  trwy  lawu  a  chyfryug- 
dod  Crist,  a  tfurfiodd  ei  fawredd  neillduol  fel  Cristion  ac  fel  preg- 
etlnvr,  Ac  fel  prawf  byw  o'r  gwirionedd,  y  dadleua  yr  Apostol  Paul 
drosto  gyda'r  fatli  eiddigedd,  i'od  atlirawiaeth  gras,  yu  lie  arwain  i 
beurliydclid,  yr  uuig  ailu  i  gyunyrchu  saucteiddrwydd,  yr  oedd  safou 
crefydd  Mr.  Kees,  yn  bersonol  ac  yu  ei  weiuidogaeth,  o'r  math  uchaf 
a  mwyaf  ysbrydol  a  welwyd  uu  amser.  Yr  oedd  ei  ymsyuiad  o'r 
mawredd  a'r  purdeb  Dwyfol,  ac  o  fanylrwydd  y  ddeddf  a  gofyniou 
saucteiddrwydd  efeugylaidd — yr  eiddigedd  duwiol  a  pha  un  y  gwyliai 
boll  ysgogiadau  ei  feddwl  ac  ausawdd  ei  ysbryd — y  teimladrwydd  byw, 
y  se)isUiveiiess  ysbrydol,  a  pha  uu  y  byddai  yn  ymwrando  a  phob  ym- 
ymweithiad  o  lygredd,  pa  un  byunag  ai  yu  y  ffurf  o  dracbwantau 
cuawdol  neu  becliodau  ysbrydol  o  falchder  a  Imnaugais, — yr  oedd  y 
pethau  hyn  deb,ygem,  y  rliai  o  ran  yr  egwyddor  yn  ddiau  ydyut  yu  han- 
fodol  i  wir  grefydd  yu  mhawb,  eto  yu  y  graddau  aungliyfiVedin  yr 
oeddyut  yuddo  ef,  yu  peri  i'w  grefydd  gyfranogi  o'r  uodwedd  o  hjmder. 
Oni  bae  eiu  bod  yu  ofui  gwueyd  yn  hyf  ar  un  mor  fawr  niewn  sauct- 
eiddrwydd, auturiem  ddyweyd  eiu  bod  weithiau  brou  a  nieddwl  fod  ei 
grefydd  o  ii'arf  rhy  fewnol  (subjective) — fod  yna  radd  o'r  liyn  a  ellid  ei 
alw  yn  morbid  introspection,  y  sylw  yn  cael  ei  droi  i  mewu  yn  ormodol 
i  ymwraudo  a'r  curiadau  ysbrydol,  fel  y  mae  dyn  nervous  j^n  ymwrando 
gormod  a'i  deimladau  corphorol,  nes  y  mae  y  dychymyg  yn  cliwyddo 
peth  bychan  i  bwysigrwydd,  a  bod  effaith  gytfelyb  yn  cael  ei  chyu- 
nyrcliu  yn  y  naill  achos  a'r  Hall, — difuddio  o  lawenydd  cyfreithiawn, 
a'r  ysbryd  yn  cael  ei  orchuddio  gan  brudd-der.  Tybiem  weithiau  fod 
crefydd  Mr.  Kees  o  gyuUun  neu  tijjw  mor  uefol,  nes  bod  brou  yn  fwy 
augylaidd  na  dyuol ;  fod  ei  safon,  o  ran  llymder  ysbrydolrwydd,  bron 
yn  auymarferadwy  i  ysbryd  yu  byw  mewn  cnawd  ar  y  ddaear.  Nid 
ydym  yn  anturio  dyweyd  mai  felly  yr  oedd  ;  ond  rhedai  drwy  eiu 
meddwl  ambell  dro  ei  bod  yu  tueddu  i'r  cyfeiriad  yna.  Ond  pe  buasai 
hynyua  yn  bod,  ouid  yw  y  cyhuddiad,  pe  buasai  gyhuddiad  hefyd, 
yu  uu  gogoneddus  ?  Mor  briu  yn  mhob  oes  y  w  y  rhai  y  gellir  ei 
gymhwyso  atynt  !  Y  mae  i'r  gair  "  sauct  "  ystyr  gyffredin  a  neill- 
duol. Yn  ystyr  gyffredin  y  gair,  y  mae  pob  dyn  duwiol  yn  sauct. 
Ond  y  mae  rhai  mewn  gwahauol  oesoedd  wedi  ymwerthu  yn  y  fath 
fodd  i  fywyd  o  dduwioldeb  a  huuau-aberthiad,  nes  y  mae  eu  heglwys 
wedi  cysegru  eu  henwau  fel  "  seiutiau  "  allau  o  blith  saint  cyfl'rediu. 
Yr  oedd  ysbrydolrwydd  a  uefolfrydedd  Mr.  Eees  yn  gyfryw,  a'i 
rodfeydd  uchel  o  saucteiddrwydd  a  chymundeb  a  Duw,  yn  gystal  a'i 
ymaberthiad  llwyr  dros  eneidiau  yn  llafur  y  weiuidogaeth,  fel  y  bydd 
ei  goffadwriaeth  wedi  ei  "  seiutio  "  yn  ystyr  oreu  y  gair,  yu  Nghymru 
am  oesoedd,  a  chylch  o  ddysgleirdeb  yu  aros  o  amgylcli  ei  enw  tra 
parhao  Eglwys  y  Methodistiaid  Calfiuaidd  Cymreig. 

Wrth  adaei  hyn,  dylem  syiwi,  gyda'r  uuig  eithriad  a  awgrymasom, 


ATTODIAD.  1099 

pe  eitbriad  befyd,  fod  crefydd  Mr.  Rees  o'r  nodwedd  gryfaf  a  mwyaf 
iaclius.  Uu  o'r  petliau  hynotaf  yuddo  oodd  y  cyfimiad  bwu  :  ar  un 
Haw,  uefoleidd-dra  ac  ysbrydolrwydd  ei  feddwl,  ac  ar  y  Haw  arall,  ei 
nodwedd  ymarfcrol — craffder  ei  sylw  ar,  a  nertb  ei  ddyddordeb  yn 
mbob  petb  uaturiol,  yu  lioll  belynt  amrywiol  "[ilant  dynion,  ac  yn  am- 
gylcbiadau  eu  bywyd  bcuuyddiol  ar  y  ddaear.  Yr  oedd  gauddo  y 
liygad  mwyaf  crafi'  i  weled,  a'r  dyddordeb  mwyaf  bywiog  i  ymdeimlo 
a  natur  yn  ei  boll  agweddau,  yn  euwedig  a"r  natur  ddynol,  a  boll 
ffeitbiau  dynoliactb,  ac  a  boll  belynt  y  bywyd  dynol.  Dywed  Carlyle 
am  Scbiller  ei  fod  yn  edrycb  i  fynu,  oud  uad  oedd  yn  edrycb  o'i  am- 
gylcb.  Yr  oedd  Mr.  Eees  yu  "  edrycb  i  fynu  "  yn  anad  neb  ;  ond 
ycbydig  oedd  yn  fwy  galluog  i  edrycb  o'u  bamgylcb  befyd.  Yr  oedd  o 
feddwl  rby  ddynol  a  gwr-aidd  i  adael  i'w  grefydd,  er  mor  ddwys- 
ddifrifol  ydoedd,  ddirywio  i  feddalwcb  gordeimladol  {sentimental). 
Nid  oedd  neb  pellacb  oddiwrtb  bobpetb  o'r  fatb,  nac  oddiwrtb  bob 
ffug,  cant,  neu  rodres  grefyddol  mewn  ymddyddan,  ac  yn  ei  boll 
gyflawniadau  crefyddol.  Yr  oedd  ei  feddwl  o'r  nodwedd  fwyaf 
masculine.  Gellid  nodi  amryw  betliau  a  brofent  byn.  Cyfeiriwyd  yn 
barod  at  graft'der  ei  sylw  ar  natur  a  dynoliaetb,  a'i  ddyddordeb  j'n  boll 
agweddau  y  bywyd  dynol.  Pertbynai  yn  agos  i  bynyna  ei  ddoetbineb 
ryfeddol  wrtb  ymdrin  ag  acbosion  o  ddysgyblaetb  eglwysig,  ac  bef^'d 
ei  ddawn  a'i  fedr  i  drin  pob  mater  o  fusi)iess  o'r  cylcb  cartrefol  i  fynu 
at  y  Gymdeitbasfa.  Treiddiai  i  galon  y  mater,  betb  bynnag  a  fyddai ; 
a  dangosai  galliueb  ymarferol  yn  ei  ymwneyd  ag  ef,  beb  fod  yn  ail  i 
neb  o  "  blant  y  byd  bwn."  Engbraifl't  arall  o'r  cryfder  g\Vr-aidd  bwn 
ydoedd — nad  oedd  dim  yr  ofnai  gyffwrdd  ag  ef,  os  barnai  byny  yn 
angenrbeidiol.  Ni  wuai  ffug-wylder  bytb  ei  attal  rbag  gwneyd  cyfeir- 
iadau  eglur  at  y  petbau  mwyaf  dirgel  yn  ngbysegroedd  natur,  yu 
ngl^'U  a  ffeitbiau  mawr  dynoliaetb  ;  yr  byn  befyd  sydd  wir  am  y 
Beibl  ei  bun,  ac  am  y  meddylwyr  mwyaf,  megis  Milton  a  Sbakespeare, 
&c. ;  ond  deuai  y  gnir  wylder  i'r  golwg  yn  y  lledueisrwydd  coetb  a 
pba  un  y  gwisgai  y  cyfeiriadau  byn,  ac  yn  mburdeb  y  diben,  a 
defuydd  ymarferol  y  cyfeiriad.  Buom  yn  sylwi  ar  yr  un  petb  yn  ei 
ddewisiad  o  beunillion  i'w  canu.  Buasai  ei  dduwiolfrydedd  yu  ein 
harwain  i  feddwl  mai  efe,  o  bawb,  a  fuasai  yn  caru  morio  yu  mben- 
uiliion  mwyaf  bwyliog  a  gorfoleddus  Williams  neu  Aun  Grifiitbs, 
megis  y  penuill  hwuw  er  esiampl : — 

"Bryd,  fy  Nliad,  caf  yfed  dyfroedJ— 

Dyfroedd  gloew  sy'ii  iachau, 
Pob  ihyw  bleser  wedi  darfod 

Oud  yn  uuig  dy  fwynhau  ? 
Puyso'm  heuaid  ar  dy  fymves 

Edrycli  ar  dy  wyneb  lion, 
Caru  nes  annghofio'r  oriau 

Sy'  imi  ar  y  ddaear  hon  !  " 

Buasai  sylwedydd  arwynebol  yn  tybied  fod  penniil  fel  yna  bron  wedi 
ei  wueutbur  er  ei  fwyn  ef,  gan  fel  yr  oedd  yn  cyd-daro  a'i  nefol-fryd- 
edd.     Ond  camsvuied  a  fuasai  bvuv.     Buom  vn  ei  wraudo  er  pan 


1100  ATTODIAD. 

oeddyin  tua  deg  oed,  ac  nis  gallem  beidio  craft'ii  ar  bob  gair  ac  ysgog- 
iad  o"i  eiddo,  ac  ar  bob  peuuill  a  roddai  allan.  A  sylwasom  lawer 
gwaitli  y  byddai  yn  cadw  yu  glir  oddiwrtli  beunillion  o'r  ddelw  yna — 
rliai  sotsuous,  er  maiut  y  swyn  sydd  yuddyut  i"r  rhau  fwyaf,  ac  yu 
rlioddi  blaeuoriaetli  amhvg  i'r  symledd  mwy  aruchel  a'r  ysbrydolrwydd 
purach  fyth  sydd  yu  Salmau  Edmund  Prys.  A  pbau  y  rhoddai  allan 
beuuilliou  ^Yilliams,  y  rhai  syml  a  thawel  a  ddewisai  y  rhau  arulaf, 
ac  nid  y  rliai  ptT-lewygol  {ecstatic).  Gallai  llawer  o  honom  deimlo 
tuedd  i  gilio  oddiwrtli  y  rhai  olaf  hyu,  am  uad  ydym  wedi  cyrhaedd 
eto  i'r  profiad  sydd  yuddyut ;  oud  credwu  y  byddai  efe  yu  eu  gadael, 
fe  allai,  heb  uu  bwriad,  am  ei  fod  wedi  myued  y  tu  draw  iddyut,  yn 
nes  at  grefydd  y  -'gn-r"  perffaith,  i  raudu- uwch,  dawelacb,  a  mwy 
ysbrydol.  Gwelid  mesur  o'r  uu  peth  yn  ei  ddetholiad  o  aduodau  y 
Beibl.  Nid  aduodau  cyffredin  tcimlad  crefyddol  a  gymmerai  yn 
destyuau,  uac  a  ddyfynai  amlaf,  oud  aduodau  yu  cyunwys  egwyddor- 
iou  mawr  a  gwirioueddau  aruchel  ar  uu  Haw,  neu  ynte  y  rhai  mwyaf 
ymarferol  ar  y  Haw  arall.  Fel  eughraifft  arall  o'r  cyfuniad  uodedig 
hwu  ynddo  ef — crefydd  o'r  type  uchaf  a  mwyaf  ysbrydol,  ac  eto  iaehus, 
gref,  wr-aidd,  a  phell  oddiwrth  ordeimladrwydd  egwau,  gallwn  nodi 
sylw  a  welsom  mewu  mwy  uag  uu  o'i  lythyrau  cyhoeddedig : — 
myuegai  awyddfryd  cryf  i  gael  esgyn  o  ran  ei  brofiad  crefyddol  uwch- 
law  y  rhi/jti  parhaus  rhwug  saucteiddrwydd  a  liygredd,  ie,  uwchlaw 
teiinladan  augerddol,  debygid,  gorfoledd  achlysurol,  i'r  rhaudir  uwch, 
berffeithiach,  o  "  dcuvchijUiant'  addolgar,  mewn  mwyuhad  pur  a 
sefydlog,  ar  wrthddrychau  a  gwirioueddau  ysbrydol ! 

3.  Llafur  a  drodd  ddouiau  cyfoethog  uatur  a  gras  ynddo  ef  i'w 
defuydd  priodol,  nes  cynnyrchu  y  pregethwr  mawr — un  o'r  rhai 
mwyaf  ei  oes,  os  nad  y  mwyaf— un  a  gyfododd  safou  pregethu  yu  ei 
amser,  yn  uwch,  mewn  rhai  pethau  o  leiaf,  ua  dim  a  fuasai  cyn  hyuy 
yn  mhiith  ei  gydgeuedl.  Nid  oes  lie  nac  augheu  i  ymhelaethu  ar  ei 
iafur.  Cryuhtiwyd  y  dyfroedd  i'r  un  siauel,  yr  hyn  a  welid  yn  amhvg 
yn  uerth  a  dyfuder  y  li'rwd.  Gwuaeth  bregethu  yn  nod — yn  uchel- 
gamp  ei  fywyd.  Dyn  "  un  peth  "  ydoedd.  Ac  nid  gormodiaith  ond 
gwirionedd  syml  yw  dyweyd,  ddarfod  iddo  yu  yr  un  peth  hwuw  gyr- 
baedd  y  graddau  uchaf  o  ddefnyddioldeb  ac  enwogrwydd. 


NoDiAD  Q.      Tudah'ii  18G. 

Dylasai  y  Nodiad  hwu  ymddaugos  yn  llawer  iawn  cynt  yu  eiu  Hattod- 
iad.  Y  mae  yn  cyunwys  y  "  C>j»rihor''  gwerthfawr  a  draddodwyd  gan 
Mr.  Kees  i'w  frawd  ar  adeg  ei  urddiad  i'r  weiuidogaeth,  fel  y  ceir  yr 
hanes  yn  y  tudalen  o'r  "  Cqfiant,"  y  cyfeirir  ato.  Fe'i  hargraffwyd 
gvutaf  yu  y  "  Dn/sor/ir,"  am  lonawr  a  Chwefror,  188i  ;  a  hyuy,  fel 
yr  vdyni  yn'tybied,  allan  o  law-ysgrif  Mr.  Eees  ei  huuau  o  houo.  Ac, 
er  fod  yu'hawdd  gweled  nad  oedd  efe  wedi  cymmeryd  y  fath  drafferth 
gvdag  "ef,  ag  a  gymmerasai  pe  buasai  ei  huuau  yn  ei  fwriadu  i'r  Wasg, 
a'i  fod  vu  vmddangos  felly  yu  llawer  llai  gorphenedig  ua'r  cyfausodd- 


ATTODIAD.  1101 

iadau  a  ddygwyd  allan  ganddo  ef  ei  liunau  ;  eto,  oblegid  y  rhagoriaeth 
gwirioueddol  a  berthyu  iddo,  ac,  yn  neillduol,  oblegid  dyddordeb  yr  am- 
gylchiad  ar  yr  liwu  y  traddod\V3'd  ef,  y  mao  yu  ddiammeu  geuym  y 
bydd  yu  dda  gan  nifer  mawr  on  darlleuwyr  ei  gael  fel  liyu  yn  eu 
cyrhaedd. 

Sylwedd   y  Cyxghok 

A  draddodwijd  gan  y  dlweddar  Barchedig  Henry  Eees,  ar  Ordeiniad  ei 
frawd,  y  diweddar  Barchedig  Dr.  William  Rees,  yn  Mostyn,  Gwener 
y  Groglith,  Ebrill  20,  1832. 

lOAN  xix.  34,*  35  :  •'  Oncl  un  o'r  milwyr  a  wanodd  ei  ystlys  ef  a  gwaewfFon  ;  ac  j'n 
y  fan  daeth  allan  waed  a  dwfr.  A'r  liwn  a'i  gvvelodd  a  dystiolaethodd,  a  gwir  yw  ei 
dystiolaeth  :  ac  efe  a  wyr  ei  fod  yn  dywedyd  gwir,  fel  y  credoch  chwi." 

Y  MAE  petbau  o  bwys,  pan  eu  hammheuir,  yn  galw  am  bob  ymdrech 
i"w  gwneuthur  yn  sicr  a  diddadi.  Cant  eu  cadarnhau  trwy  dystion 
o"r  nifer  liosocaf,  a  tbystion  o'r  cymeriad  uchaf,  a  tbrwy  dystiolaetbau 
o'r  fatb  gadarnaf.  Nid  oes  un  petb  o  gymmaint  pwys  a'r  dystiolaeth 
a  dystiolaethodd  Duw  am  ei  Fab.  "  A  bon  yw  y  dystiolaeth  :  roddi 
o  Dduw  i  ni  fywyd  tragywj'ddol ;  a'r  bywyd  hwn  sydd  yn  ei  Fab  ef." 
A  thystiolaetbir  mai  lesu  o  Nazareth  yw  y  Crist,  Mab  y  Duw  byw,  ie, 
y  gwir  Dduw,  a'r  bywyd  tragywyddol.  Nid  oes  un  dystiolaeth  yn 
cael  mwy  o'i  gwadu,  a  llai  o'i  gwir  gredu.  Ac  am  hyny  ceir  llawer  i 
dystiolaethu :  Tri  yn  y  nef,  a  thri  ar  y  ddaear.  A  dyma  hwy  o'r 
cymeriad  uchaf.  "  Os  tystiolaeth  dynion  yr  ydym  yn  ei  derbyn,  y 
mae  tystiolaeth  Duw  yn  fwy."  A  thystiolaetbir  yn  y  modd  cadarnaf : 
yn  eglur,  yn  fynych,  mewn  cyfammod,  gyda  sul,  a  tbrwy  1\V,  a  tbrwy 
wystlon. 

Yn  y  testyn  cawn  un  o'r  offerynau  a  ddefnyddiodd  Duw  i  arddangos 
y  sicrwydd  yn  dwyn  ei  dystiolaeth  yn  y  modd  mwyaf  pennodol 
(emphatic).  "  A'r  hwn  a'i  gwelodd  a  dystiolaethodd."  Felly,  medd 
efe,  ar  ol  hyn,  "  Yr  hyn  a  glywsom,  yr  hyn  a  welsom  .-Vn  llygaid,  yr 
hyn  a  edrychasom  arno,  ac  a  deimlodd  ein  dwylaw  am  Air  y  bywyd 
— yr  ydym  yn  ei  fynegi  i  chwi."  Ac  yr  oedd  efe  dan  ddylanwad  a"u- 
ffaeledig  wrth  dystiolaethu,  a  chanddo  y  dystiolaeth  ynddo  ei  hun  er 
y  boddlonrwydd  mwyaf.  Yr  oedd  efe  yn  tystiolaethu  fel  hyn  yn  y 
testyn  i  ddangos  gwirionedd  marwolaeth  Crist.  Gan  mai  prif  bwnc 
yr  Apostol  a'i  frodyr  oedd  gosod  allan  fod  adgyfodiad  Crist  yn  profi 
fod  dibeniou  neillduol  ei  farwolaeth  wedi  eu  hateb,  wele  loan  yn 
cofnodi,  yn  rccordio,  yr  hyn  a  welodd  efe  wrth  y  groes,  i  sicrhau  y  bu 
yr  lesu  farw  yn  wir.  Yr  oedd  yn  tystiolaethu  fel  hyn,  hefyd,  i 
ddangos  gwirionedd  Messiaeth  Crist.  Yr  oedd  propbwydoliacthau 
am  y  Messiah,  a  chysgodau  o  bono,  yn  cael  eu  cytlawui  yn  amgylch- 
iadau  ei  farwolaeth.  Gallesid  meddwl  mai  damwain  oedd  i'r  milwyr 
beidio  tori  ei  esgyrn  ef,  pryd  y  gwnaed  hyny  i'r  rhai  a  groeshoeliasid 
gydag  ef.  Nage,  medd  loan,  "  canys  y  petlaau  hyn  a  wnaethpwyd  fel 
y  cyflawnid  yr  ysgrythyr,  Ni  thorir  asgwrn  o  bono."    Damwain,  ynte, 


1102  ATTODIAD. 

oedd  trywanu  ei  ystlys.  Nage,  medd  loan  eto  :  "  A  thracbefn,  ys- 
gvythyr  arall  sydd  yn  dywedyd,  Hwy  a  edrychant  ar  yr  Hwu  a 
wtiuasant."'  Ac  yr  oedd  efe  yn  tystiolaethu  i  ddangos  y  dirgelwch 
mawr  oedd  yn  gorwedd  yn  guddiedig  yn  y  pethaii  liyn.  Efe  a  ddy- 
wed  yn  ei  Epistol  Cyutaf,  "Dyma  yr  bwn  a  ddaeth  trwy  ddwfr  & 
gwaed,  sef  lesu  Grist ;  nid  trwy  ddwfr  yn  unig,  ond  trwy  ddwfr  a 
gwaed.  Y  mae  tri  yn  tystiolaethu  ar  y  ddaear  :  yr  Ysbryd,  y  dwfr, 
a'r  gwaed."  Arferid  dwfr  a  gwaed  wrtli  gysegru  yr  offeiriaid,  ac  wrth 
lanliau  y  gwaliauglwyfus.  Yn  y  ddau  wlybwr  yn  dyfod  aUan  o'r  un 
arcboU  yu  yr  un  ystlys,  dangosir  yn  arwyddocaol  fod  trefn  cyfiawnbad 
i  symmudyr  euogrwydd,  a  sancteiddbad  i  lanbau  oddiwrtb  yr  balog- 
rwydd,  yn  gysylltiedig  a  Cbrist,  yu  dyfod  trwy  ei  augau  ef.  Hyn  a 
ddangosir  yn  y  ddau  sacrament,  ac  a  gymbwysir  yn  ngbyd  gan  Lan 
Ysbryd  Duw.  "  Cliwi  a  sancteiddiwyd,  cbwi  a  gyfaawnbiiwyd,  yn 
enw  yr  Arglwydd  lesu,  a  tbrwy  Ysbryd  ein  Duw  ni." 
Ar  yr  acblysur  bwn,  edrycbwn  ar  eiriau'r  testyn, 

I.       FeL   Y    3IAEXT  YN  GOSOD   ALLAN    GYNNWYSIAD    MAWK   GWEINIDOGAETH 

YR  EFENGYL :  "  y  gwaed  a'r  dwfr — y  petbau  byn  a  wnaetbpwyd." 

Ystyriwn  y  Gwrtbddrycb  y  mae  loan  yn  edrych  arno,  yr  amgylcb- 
iad  y  mae  yn  ei  weled  ynddo,  a'r  benditbiou  y  mae  yn  eu  gweled  yn 
dyfod  drwyddo,  a  cbanfyddwu  yma  gynnwysiad  rbyfedd  yr  efengyi, 

1.  Dyma  wrtbddrycb  mawr  yr  efengyi:  yr  Arglwydd  lesu  Grist. 
Crist  yw  Alpba  ac  Omega  y  weiuidogaetb.  Nid  pob  petb  yn  rbyw 
betb,  na  rbyw  betb  yn  bob  petb,  ond  "  pob  petb  yn  mbob  petb  "  yw 
Crist.  Pan  ddaetb  Duw  ei  bun  i  bregetbu  i  Eden,  Hwn  oedd  y 
testyn  a'r  mater.  Pan  y  pregetbodd  augylion  uwcb  meusydd  Betb- 
lebem,  Crist  oedd  y  bregetb  ;  a'r  antbem  ar  ddiwedd  yr  oedfa  oedd 
am  dano  ef.  Cyfanswm  gweinidogaetb  yr  apostoliou  oedd  efe.  A 
gwaitb  yr  Ysbryd,  pan  yn  peri  i'r  pregetbau  fod  yn  effeitbiol,  yw 
gogoneddu  Crist,  a  cbymmeryd  o'r  eiddo  ef.  le,  pan  oedd  Duw  yn 
bentbyca  tafod  dieitbr  a  gelynol  iddo,  rbagddywedyd  am  Grist  yr 
oedd  Balaam  ddewin.  Os  byddi  di,  fy  mrawd,  yn  pregetbu  am  Dduw 
allan  o  Grist,  cofia  ddywedyd  mai  tan  ysol  ydyw.  Os  cyfeiri  at 
becbadur  allan  o  Grist,  daugos  ei  fod  yn  ddamuiol  ar  ei  dir  goreu. 
Os  dygi  Dduw  a  pbecbadur  yn  ngbyd,  nac  auugbofia  ddyfod  a  Cbrist 
fel  Cyfryngwr  i'r  adwy.  Dywed  pwy  oedd  efe  :  "  Duw  oedd  y  Gair." 
Yna  ti  a  ddangosi  ddirgelwcb  mawr  duwioldeb  :  "  y  Gair  a  wnaetb- 
pwyd yn  gnawd."  Wele  efe  yn  awr  yn  fra^vd  i'r  dreigiau,  yu  gj^faill  i 
gywion  yr  estrys  ;  dyn  yn  gymbwys  i  ddioddef  dros  ddynion,  a  Duw 
yn  abl  i  ddal  y  digofaint  Dwyfol.  Os  bydd  efe  yn  edrych  dros  breg- 
ethau  dy  oes,  gwel  ar  iddo  allu  esbonio  y  petbau  am  dano  ei  bun 
ynddynt.  Ac  os  bydd  Crist  o  byd  yu  dy  bregethau,  yn  ngbanol 
ilawer  o  ysbwrial,  bydd  ynddynt  yr  aur  goreu  a'r  perl  gwerthfawrocaf. 

2.  Dyma  yr  amgylcbiad  y  mae  gweinidog  yr  efengyi  i  edrych  ar 
Grist  yn  wastad  wrth  bregetbu  :  yn  groesboeliedig.  Hyn  oedd  gan 
Paul  ar  ddechreu  ei  weiuidogaetb  :  '•  Mi  a  draddodais  i  cbwi  ar  y 


ATTODIAD.  1103 

cyntaf,  yr  hj'ii  liefyd  a  clcleib3-niais,  farw  o  Grist  dros  eiu  pechodau;"' 
a  cbyda  hyu  yr  oedd  yu  aros  yu  barhaus  :  "  iS'i  fernais  i  mi  wybod 
dim  yn  eich  plith  ond  lesu  Grist,  a  bwnw  wedi  ei  groesboelio,"  Fel 
arluniwr  medrns,  dyma  destyu  ei  bortread.  Dywed  am  y  Galatiaid  y 
bu  yn  pregetbii  iddyut,  "I  ba  rai  o  flaeu  eu  Dygaid  y  portreiadwyd 
lesu  Grist,  wedi  ei  groesboelio  yn  eicb  plitli."  Saf,  fy  mrawd,  yn 
ymyl  ei  groes  ef.  a  gwaedda,  "  Felly  y  carodd  Duw  y  byd,  fel  y  rbodd- 
odd  efe  ei  uuig-anedig  Fab,  fel  na  choller  pwy  bynnag  a  gredo  yuddo 
ef,  ond  caffael  o  bono  fywyd  tragywyddol."  Edrycli  ar  fawredd  y 
Person  mewn  cysylltiad  ar  darostyngiad  aruo  :  "  Yr  Ilwn  ag  efe  yn 
fi'urf  Duw,  ni  tbybiodd  yn  drais  fod  yn  ogyfuwch  a  Duw,  eitbr  efe  a'i 
dibrisodd  ei  bun,  ac  a  wnaed  mewn  cyffelybiaetb  dynion  ;  a"i  gael  mewn 
dull  fel  dyn,  "efe  a"i  darostyngodd  ei  buu,  gan  fod  yn  ufudd  byd  angau, 
ie,  angau  y  groes."  Edrycb  oddiyma  ar  ddrwg  pecbod  :  "  Efe  a  ar- 
chollwyd  am  ein  camweddau  ni,  efe  a  ddrylliwyd  am  ein  banwireddau 
ni."  Os  cyfarfyddi  a  pbecbadur  yn  rbedeg  ar  ol  ei  cbwant,  tro  ei  wyneb 
at  y  groes,  a  gofyn  iddo,  "  Os  gwuaut  liyn  yn  y  pren  ir,  pa  betii  a  wneir 
yn  y  crin  ?"  Os  deui  ar  draws  yr  bunan-gyfiawn,  dywed  wrtbo,  "  Os  o'r 
ddeddf  y  mae  cyfiawndei*,  yna  bu  Crist  farw  yn  ofer."  Os  cyfarfyddi 
a'r  argyboeddedig  o  ddrwg  a  pberygl  cyflwr  aunuwiol,  cyboedda  iddo, 
**  Crist,  pan  oeddem  ni  eto  yn  weiniaid,  mewn  pryd  a  fu  farw  dros  yr 
annuwioi." 

3.  Dj'ma  y  benditbion  sydd  i"w  cyboeddi  yn  dyfod  trwy  groes  Crist : 
y  cyfiawnbau  trwy  ei  waed  ef,  a'r  glanbau  d'r  olcbfa  ddwfr  a  darddodd 
allan  ar  y  bryn." 

II.  Edrycbwn  ar  eiriau  y  testyn  fel  y  aiaent  yn  dysgkifio  cyjihwys- 

DEK  ANGENEHEIDIOL  I  WEIXIDOGION  YR  EFENGYL  :    "  Yr   hwn  a'i  gwelodd." 

Y'r  oedd  loan,  yr  efengylwr  a'r  duwinydd,  wedi  gweled  croesboeliad 
Crist  yn  yr  boll  amgylcbiadau  a  llygaid  ei  gorpb,  ac  befyd  wedi  gweled  y 
dirgeiwcil  arwyddocaol  yu  byuy  a  llygad  ei  feddwl.  Y'r  oedd  y  ddau  weled 
yn  angenrbeidiol  i'r  Apostolion.  Kbaid  oedd  iddynt  trwy  eu  synwyrau 
corpborol  weled  a  gwybod  am  gnawdoliaetb,  marwolaetb,  ac  adgyfod- 
iad  Crist,  er  mwyn  gwneyd  yr  eglwys  yn  sicr  am  wirionedd  y  ffeitbiau. 
"  Yr  ydycb  cbwi  yn  dystiou  o'r  petiiau  byn,"  ebe  lesu  Grist  wrtbynt 
ycbydig  cyn  ei  esgyniad  i'r  nef.  Hwytbau,  wrtb  ddecbreu  ei  bregetbu, 
a  ddywedent,  *'  Yr  lesu  bwn  a  gyfododd  Duw  i  fynu,  o'r  byn  yr  ydym 
ni  oil  yn  dystion."  Pedr  yn  ei  bregetb  yn  nby  Cornelius  a  fynegai, 
"Nyni  ydym  dystion  o'r  petbau  oil  a  wuactli  efe  yn  ngwlad  yr 
luddewon,  ac  yn  Jerusalem,  yr  bwn  a  laddasaut  ac  a  groesboeliasa'nt 
ar  breu."  Ac  yr  oeddyut  yn  gweled  yn  ysbrydol,  gweled  trwy  oleuni 
ysbrydol,  ddirgelwcb  duwioldeb  y  croesboeliad,  yn  gystal  a'r  cuawdol- 
iad.  Fel  byn  wrtb  ddarllen  yr  Efengylau,  cawn  dystiolaetb  llygaid- 
dystion  o'r  petbau  am  Grist ;  ac  wrtb  ddarllen  yr  Epistolau,  yr  ydym 
yn  cael  gwybod  eu  deall  bwy  yn  nirgehvcb  Crist. 

Y  mae  eisieu  gwybod  y  petbau  byn  ar  weinidogion  yv  efengj'l  eto. 
Y  mae  gwybodaetb  naturiol  am  byn,  yr  bon  y  galiwn  ei  cbyrbaeddyd 
fel  dynion.     Gall  enaid,  byd  yn  nod  beb  ei  sancteiddio,  weitbredu 


1104  ATTODIAD. 

yu  uatnriol  ar  bethaii  ysbrydol,  a  deall  yr  efeiigyl  megis  y  bydd 
yn  deall  rhyw  science  arall ;  meddu  ffydd  byuciol,  iianesiol,  vu 
mbethau  jt  YsgrytbjTau.  Dylai  gweinidog  yr  efengyl,  fel  un  sydd  i 
ddysgu  ereill,  ragori  aruynt  liwy  yn  ei  syuiadau  deallol  a"i  wybodaeth 
atbrawiaetbol.  Oud  y  mae  gwybodaetli  ysbrt/dol  i'w  cbael,  derbyniad 
o"r  hou  sydd  yn  gwneyd  dyn  yn  dduwiol.  Galwn  lion  yn  ysbrydol, 
am  ei  bod  yn  dyfod  o  Ysbryd  Duw  i  ysbryd  dyu,  er  ei  ddwyu  i  dderbyn 
l^ethau  ysbrydol.  "Dyn  auianol  uid  yw  yn  derbyn  y  petbau  sydd  o 
Ysbryd  Duw;  canys  fl'olineb  ydynt  ganddo  ef ;  ac  nis  gall  eu  gwybod, 
oblegid  yn  ysbrydol  y  beruir  hwynt."  "  Efe  a  roes  i  ni  feddwl,  fel  yr 
adnabyddom  yr  Hwn  sydd  gywir," 

Mae  y  wybodaeth  ysbrydol  yu  ennill  yr  boll  enaid  i  gymmeradwyo  ac 
ymorphwys  ar  drefn  cadwedigaeth  drwy  Grist,  tra  uad  yw  y  wybodaeth 
arall  ond  rhywbeth  syniadol  [notional)  yn  mhen  dyn,  heb  fod  ei  feddwl 
yu  gweled  gogoniant  pethau  yr  efengyl,  na'i  serch  yu  eu  caru,  na'i 
ewyllys  yn  eu  cymmeradwyo  ;  cyffelyb  i  ddyn  yn  dysgu  morwriaeth 
yn  ei  ystafell,  ac  heb  wybod  dim  am  fordeithio.  Oud  y  mae  gwybod- 
aetli iachawdwriaeth  yn  un  brofiadol  i'r  duwiol.  Dygwyd  ef  o 
esmwythder  i  gyfyngder,  pan  y  gwelai  ei  enaid  yn  nesau  i  fedd 
dystryw.  Ond  yn  y  cyfyngder  daeth  y  lladmerydd,  ac  a  ddangosodd 
iddo  drefn  yr  lawn,  yn  rhoddi  gogoniant  yu  y  goruchaf  i  Dduw,  a 
thangnefedd  iddo  yutau  ;  trefu  yn  dwyn  anrhydedd  i'r  priodoliaethau 
Dwyfol,  ac  yn  argraffu  delw  Duw  ar  gyuneddfau  dyuol ;  yu  llon'd 
gofyuiou  y  ddeddf,  ac  yn  llon'd  anghenion  yr  enaid.  Ac  yr  oedd  y 
gweled  hwn  yn  ei  swyno  o'r  hen  gyfammod  i'r  uewydd,  ac  o  iioiio  ei 
hun  at  Grist.  "  Pob  un  a  glywodd  gan  y  Tad,  ac  a  ddysgodd," 
medd  yr  lesu,  "  sydd  yu  dyfod  ataf  fi."  Bellach  efe  a  saif  yn  y 
pethau  ei  dysgwyd  gan  yr  Ysbryd  Glau  ;  nid  fel  yr  efengylaidd  ei 
ben  ond  deddiol  ei  galon  na  fedr  aros  yn  y  gwirionedd  ;  ond  gyda 
threfn  yr  efengyl  y  saif  i  fyw  ac  i  farw.  Beth  debygi  di,  fy  mrawd, 
am  y  drefn  hou  ?  A  welaist  di  hi  yu  deilwug  o  Dduw,  ac  yn  weddus 
i  tithau  ?  a  drosglwyddaist  di  dy  hun  i  Dduw  ynddi  ?  ac  ai  ynddi  hi 
yr  wyt  yn  gorfoleddu  ! 

Ac  y  mae'r  wybodaeth  ysbrydol  yn  newid  yr  enaid  i  ddelw  yr 
efengyl.  Mac  y  wybodaeth  naturiol,  ymbynciol,  yu  gadael  dyn,  naill 
ai  gyda  ei  chwantau,  neu  gyda  ei  hunan-gyfiawnderau  ;  'ie,  y  mae  yn 
ei  lygru,  fel  y  dywed  Judas  yr  Apostol  am  y  gau-athrawon :  "Pa 
bethau  bynuag  y  maeut  yu  auianol,  fel  anifeiliaid  direswm,  yn  eu 
gwybod,  yn  y  rhai  hyny  ymlygru  y  maeut."  Ond  y  mae  gwybod 
gras  Duw  mewn  gwirionedd  yu  beth  sydd  yn  dwyn  ffrwyth  ;  y  ft'rwyth 
yn  sancteiddrwydd  ;  yr  edrych  ar  ogoniaut  yr  Arglwydd  yu  urych  yr 
efengyl  yn  newid  yr  enaid  i'r  unrhy  w  ddelw.  A  fydd  golwg  ar  Grist  yu 
yr  efengyl  yn  x^eri  i'th  galon  galed  doddi,  ac  i  chwant  ansanctaidd 
farweiddio  ?  A  wyddost  ti  am  ei  gariad  ef  yn  enuyn  a  chryfhau  dy 
gariad  di,  a'r  maddeuant  oddiwrtho  yu  dy  wueyd  dithau  yn  faddeu- 
gar  i  ereill.     Dyna  newid  i  ddelw  gogouiaut  yr  Arglwydd. 

Y  wybodaeth  hou  yw  sylfaeu  a  mater  y  doniau  ysbrydol,  trwy  ba 
rai  y  gwueir  gweiuidogiou  o  dduwioliou.     Beth  yw  natur  y  doniau 


ATTODIAD.  1105 

liyn  ?  Golenni  a  tlini.itLieth  dreiddgar  ac  eglur  yn  rahethau  Duw,  a 
medr  i  dJwyu  y  ddirnadaotii  hono  i  weithrediad  er  adeiladaeth  yr 
eglwys  mewn  ymadrodd.  Mae  yma  wybodaetli  yii  nirgelwch  Crist — 
doethiueb  er  cymhwyso  y  wybodaetli  hono  at  bob  amgylchiad — ac 
yna  ymadrodd  clir,  hyf,  priodol,  nertliol,  i  roddi  allan  y  wybodaetli 
yu  y  modd  mwyaf  buddiol  i  fyd  ac  eglwys.  "  Egliirhad  yr  Ysbryd  a 
roddir  i  bob  un  er  lleshad  ;  cauys  i  un  trwy  yr  Ysbryd  y  rhoddir  ym- 
adrodd doethiueb,  ac  i  arall  ymadrodd  gwybodaeth  trwy  yr  un 
Ysbryd."  *'  Myfi,"  medd  Crist  wrth  ei  ddysgyblion,  "  a  roddaf  i  cliwi 
euau  a  doethineb."  Y  wybodaeth  hou  a  wua  weision  yr  Arglwydd  yn 
llawu  llygaid  i  weled  i  mown  i  agweddau  a  thneddiadau  gwlad  ac 
eglwys,  ac  yn  euwedig  i  dreiddio  i  mewn  i  ddirgeledigaethau  yr 
efengyl.  Trwy  hyn  y  berwir  eu  serchiadau,  ac  y  gwneir  hwy  yn 
llawn  geiriau,  a'r  rhai  hyny  yn  wir  briodol.  "  Yr  ydwyf  yu  llawn 
geiriau,"  medd  Elihu  ;  "  y  mae  yr  ysbryd  sydd  yuof  yn  fy  ughymhell 
i."  Ac  medd  y  Salmydd,  "Traetha  fy  ughalou  beth  da,"  neu,  "  Fy 
nghalou  a  ferwa  allau  fater  da ;  dywedyd  yr  ydwyf  y  pethau  a 
wnaethum  i'r  Breuiu,"  sef  yr  hyn  a  gyfausoddodd  yu  y  gan  hon  i'r 
Messiah,  Brenin  y  saint ;  "  Fy  nhafod  sydd  fel  pin  ysgrifenydd  buan  ; " 
Ysbryd  Duw  yn  ysgrifenydd,  ac  yntau  fel  pin  ysgrifeuu  yn  ei  law. 
Nid  yw  y  cynnorthwyon  ysbrydol  hyn  yn  cau  allan  adduruiadau 
naturiol  y  meddwl :  grym  c6f,  bywiogrwydd  deall,  ehediadau  pryd- 
yddol,  mauteision  dysg  ;  bydd  y  douiau  ysbrydol  fel  impin  i'r  rhai 
hyn,  y  nodd  yn  newid  eu  naws,  ac  yn  eu  troi  yn  gysegredig  i'r 
Arglwydd. 

1.  Trwy  y  doniau  hyn  y  mae  Crist  yu  anfon  ac  yn  cymhwyso  i 
waith  y  weinidogaeth.  Nid  yw  duwioldeb  yn  ddigonol  ynddi  ei  huu 
i'r  gwaith  hwn.  Yr  oedd  Moses  yn  Dduwiol ;  ond  nid  oedd  i  wneuthur 
pabell  yr  Arglwydd  heb  dderbyn  y  portreiad  oddiuchod.  Yr  oedd 
Aaron  yu  dduwiol ;  ond  yr  oedd  raid  ei  gysegru  a'i  wisgo  i'r  offeiriad- 
aeth.  Yr  oedd  Bezaleel  yu  dduwiol ;  ond  rhaid  oedd  ei  lanw  ag 
Ysbryd  Duw  mewn  doethineb,  deall,  a  gwybodaeth  tuag  at  gywrein- 
waith  y  tabernacl.  Dyna  Paul  ai  frodyr  yu  gallu  dyweyd  am  Dduw, 
"  Yr  hwn  a'n  cymmododd  ui  ag  ef  ei  hun  trwy  lesu  Grist."  Maent 
fel  yna  yn  gymhwys  i  fyned  trwy'r  byd  i  bregethu.  Na,  cymhwysach 
ydyut  i  fyned  o"r  byd  i  ymddedwyddu.  Khaid  cael  ychwaneg  i  wein- 
idogaethu.  Yr  oedd  y  cymmod  yn  eu  gwneyd  yn  gyfeillion  Duw  ; 
ond  yr  oedd  peth  arall  yn  eisieu  i'w  gwneyd  yn  geuhadon  dros  Dduw. 
"Ac  a  roddodd  i  ni  weinidogaeth  y  cymmod — wedi  gosod  ynom  ni 
air  y  cymmod."  "Pa  un  bynnag  ai  prophwydoliaeth,"  medd  yr 
apostol,  "  prophwydwn  yn  ol  cysoudeb  y  li'ydd  ;  ai  gweinidogaeth, 
byddwn  ddyfal  yn  y  weinidogaeth  ;  neu  yr  hwn  sydd  yn  athrawiaethu, 
yn  yr  athrawiaeth  ;  neu  yr  hwn  sydd  yn  cynghori  yu  y  cj-nghor." 
Paham  yr  ydych  chwi  i  wueyd  hyny  ?  Welc,  cawsom  ddoniau  at  eu 
gwneuthur :  "  gan  fod  i  ni  amryw  ddoniau  yu  ol  y  gras  a  roddwyd  i 
ni."  Nid  oedd  yr  apostoliou  i  ymgymmeryd  a'r  gwaith  o  bregethu 
edifeirwch  a  maddeuant  pechodau  yn  enw  Crist  yn  mhlith  yr  hoU 
geuhedloedd  ncs  eu  cynnysgaeddu  a'r  doniau  hyn.  "  Aroswch  chwi 
4  A 


HOG  ATTODIAD. 

yu  uinas  Jerusalem  iiycl  oui  -^-isger  cliwi  a  uerth  o'r  ncliekler."  Fel 
mai  rhyfyg  a  fydclai  sefydlu  swydd  heb  awdurdod  Crist,  rliyfyg  yv  uu 
modd  fyddai  rhoddi  dyu  yu  y  swydd  a  osododd  efe  heb  ei  ddonio 
ganddo  iddi. 

2.  Dyma  yw  boll  ragoriaeth  y  gwir  weinidogion  yu  y  gwaith. 
Gwelwyd  llawer  gyda  phob  adduruiadau  dyuol  gauddyut ;  oud  pau 
ymafleut  yu  ugwaith  y  weiuidogaeth,  gwelid  fod  rhy^Ybetla  mawr  yu 
ddiffygiol  yuddyut,  tra  yr  oedd  yu  aml\^-g  am  ereill,  yu  ughauol  llawer 
o  waeleddau,  fod  rhywbeth  gyda  eu  gweiuidogaeth  hwy  uas  gallasai  y 
byd  mo"i  greu  :  goleuui,  gwres,  uyfder,  awdurdod,  a  uerth.  Y  mae'r 
dawu  Duw  hwu  yu  beth  i'w  euuyu  ai  ail-euuyu,  ac  felly  yu  cael  ei 
ddilyu  gau  "ysbryd  uerth,  a  chariad,  a  phwyll."  Do,  fe  welwyd 
ambell  greadur  hwyrdrwm,  egwau  ei  ymadrodd,  oud  a'i  galou  wedi 
ehaugu,  a'i  feddwl  yu  ymagor  i  dderbyu  rhyw  amgyffred  hwut  iddo  ei 
buu,  ues  yr  oedd  ei  eiriau  yu  dyfod  allau  fel  bwledi  poethiou  ueu 
saethau  llymiou,  a  thrwy  eglurhad  y  gwiriouedd  yu  ei  gaumawl  ei 
huu  wrth  bob  cydwybod  dyuiou. 

3.  Y  mae  cael  y  fath  weiuidogiou  a  gweiuidogaeth  yu  ymddibyuu 
yu  hollol  ar  gael  yr  Ysbryd  Glau.  Efe  sydd  yu  cymhwyso  iddi,  ac 
jn  gweithio  drwyddi.  "  Eiu  digouedd  ui  sydd  o  Dduw,  yr  hwu  hefyd 
a'u  gwuaeth  ui  yn  weiuidogiou  cymhwys  y  testameut  uewydd.  Nyui 
a  dderbjmiasom,  uid  ysbryd  y  byd,  oud  yr  Ysbryd  sydd  o  Dduw,  fel 
y  gwypom  y  pethau  a  rad-roddwyd  i  ui  gau  Dduw ;  y  rhai  yr  ydym 
yu  eu  llefaru  hefyd,  uid  ;Vr  geiriau  a  ddysgir  gau  ddoethiueb  ddyuol, 
oud  a  ddysgir  gau  yr  Ysbryd  Glau."  Beudigedig  fyddo  Duw  !  mae 
efe  wedi  addaw  ei  Ysbryd  i'w  Eglwys  dros  byth.  "  Miuuau,  dyma  fy 
ughyfammod  a  hwyut,  medd  yr  Arglwydd ;  Fy  Ysbryd,  yr  hwu  sydd 
aruat,  a'm  geiriau,  y  rhai  a  osodais  yu  dy  euau,  ui  chiliaut  o'th 
euau,  uac  o  euau  dy  had,  uac  o  euau  had  dy  had,  medd  yr  Arglwydd, 
0  hyu  allau  byth." 

III.  Edrychwu  ar  eiriau  y  testyu  fel  y  maent  yn  aeddaxgos  dyled- 

SWYDD     GWEINIDOGION    YS    EFEXGYL,     a"k     GOECHWYL    PWYSIG    Y    MAEXT    i'w 

GYFLAwxi :  ttjstiolaetJiu  y  pethau  hyu. 

1.  I  dystiolaethu  y  maeut  wedi  eu  daufou  a'u  cymhwyso.  Ehoed 
gras  iddyut  er  eu  hachub,  a  douiau  iddyut  er  eu  defuyddio  i  achub 
ereill.  Gras  oedd  yu  eu  dwyu  i  gorph  Crist,  a  douiau  sydd  j-u  eu 
gwueyd  i  fod  fel  llygaid  ueu  law  yu  y  corph  hwuw.  Petli  mawr  yw 
fod  awdurdod  Duw  yu  eu  gogwj'ddo  at  ei  waith  ef.  Caut  Aveithiau  eu 
gwrthwyuebu ;  a  gallaut  hwythau  eu  huuaiu  fod  ar  amserau  yu 
digaloui,  ueu  yute  j'u  difateru.  Gadawer  i'r  lloi  frefu  ;  augeurhaid 
yw  myued  ag  arch  Duw  adref.  Ehaid  iddyut  bregethu ;  oud  y 
rhwymau  sydd  rwymau  cariad.  "  Y  mae  cariad  Crist  yu  eiu  cymhell 
ni."  Yr  oedd  cuawd  a  uatur  yu  Jeremiah  yu  ei  dueddu  i  roddi  ei 
swydd  i  fyuu,  gau  y  gwawdio  a'r  gwaradwyddo  oedd  aruo  ;  oud  yr 
oeddv  yr  ystyriaeth  ei  fod  yu  dyst  dros  Dduw  yu  peri  iddo  drachefu 
dystiolaethu  i'r  bobl.  "  Dywedais,  Ni  souiaf  am  dauo  ef,  ac  ui 
lefaraf  yu  ei  euw  ef  mwyach  ;  oud  ei  air  ef  oedd  yu  llosgi  o  fewu  fy 


ATTODIAD.  1107 

Eghalon  fel  tan,  wedi  ei  gau  o  fcwu  fy  esgyi'D,  a  mi  a  fliuais  yu  ym- 
attal,  ac  ui  alhvu  beidio." 

2.  Yr  hyn  sydd  i'w  dystiolaethu  yw  gair  y  Gwirionedd,  gair  Crist, 
ei  efengyl  ef.  Nid  yw  gv/einidogaeth  yr  efeugyl  yn  ddim  oud  modd- 
ion  0  urefuiad  Duw  i  gymliwyso  gwirioneddau  y  Beibl  at  feddyliau 
dynioD.  Dyma  yr  iidgoru  mawr ;  ac  lulgauu  ynddo  yw  pregethu  y 
gair.  "  At  dy  safn  a'r  udgorn  liwu,"  fy  mrawd.  Fel  y  ddau  udgoru 
arian  yn  yr  anialwcli  i  alw  y  gynnulleidfa  yn  nghyd,  ac  i  beri  i'r 
gwersylloedd  gychwyn,  mae  eisieu  yr  udgauu  i  gynliyrfu  ein  gwersyll- 
oedd  niunau  y  dyddiau  liyu.  Dyma  y  bwa  y  mae  yn  rliaid  ei  iawn 
driu,  i  anelu  at  y  nod.  Dyma  y  cleddyf  yr  ydym  i'w  wregysu  ar  ein 
clun,  ac  i  archolli  ag  ef  elyniou  y  Lrenbin.  Dyma  y  gorflwcli 
euaint :  pan  ei  torir  yu  y  cyuuulliad  cyhoeddus,  lleuwir  y  t>^  a  pber- 
arogl.  "  Canys  perarogl  Crist  ydym  ui."  Koda  Paul  waith  gwein- 
idog  :  "  Pregetba  y  gair  ;  bydd  daer  mewn  amser,  allau  o  amser ; 
argyhoedda,  cerydda,  anuog  gyda  pliob  hir-ymaros  ac  athrawiaeth." 
A  dengys  yr  arfau  sydd  i  fod  ganddo  :  "  Yr  boll  Ysgrytbyr  sydd  wedi 
ei  rboddi  trwy  ysbrydoliaetb  Duw,  ac  sydd  fuddiol  i  atbrawiaetlm,  i 
argyboeddi,  i  geryddu,  i  byfforddi  mewn  cyfiawuder,  fel  y  byddo  dyn 
Duw  yn  berffaitb,  wedi  ei  berffeitbio  i  bob  gweitbred  dda."  Bydded 
genyt  titbau,  fy  mrawd,  ffurf  yr  ymadroddion  iaclius  ;  a  tbraddoda  yr 
efeugyl  yn  gyflawu,  pob  gwirionedd  baufodol  vuddi,  yu  ol  cvsondeb  y 
ffydd. 

3.  Ehaid  tystiolaetbu  y  petbau  liyn  o'r  galon.  "  Bydded  y  geiriau 
hyn  yr  ydwyf  yu  eu  bysbysu  i  ti  beddyw  yn  dy  galon,  a  bysbysa  liwynt 
i'tb  blant."  Mae  fi'urf  yr  ymadroddion  iacbus  i  fod  geuym  "  yn  y 
ffydd  a'r  cariad  sydd  yu  Is'gbrist  lesu."  Myu  di  allu  dywedyd,  "  Cred- 
ais,  am  byuy  y  lleferais."  Pan  yu  casglu  o  waitb  awdwyr,  gwna  yr 
hyn  a  ddarlleuycb  yu  betbau  i  ti  dy  bun.  Barua  y  gwirioneddau  trwy 
eu  deall,  eu  credu,  a'u  profi.  Gwyn  eu  byd  y  rbai  a  allaut  ddywedyd, 
ar  ol  Paul  a'i  frodyr,  "Beudigedig  fyddo  Duw  a  Tbad  ein  Harglwydd 
lesu  Grist,  Tad  y  trugareddau,  a  Duw  pob  diddanwcb,  yr  hwu  sydd 
yn  ein  diddanu  ui  yn  ein  boll  ortbrymder,  fel  y  gallom  niunau  ddi- 
ddauu  y  rbai  sydd  mewn  dim  gortbrymder,  trwy  y  diddanwcb  a'r  bwn 
y  diddeuir  ui  ein  bunain  gan  Dduw."  Myu,  fy  mrawd,  y  profiad  fel 
hyn  o'r  gwirionedd,  ac  yna  ti  a  fyddi  yn  llefaru  yn  gywir  ;  yn  dywed- 
yd am  Dduw,  am  gyflwr  drwg  pecbadur,  ac  am  yr  iacbawdwriaeth 
sydd  yu  Ngbrist,  yn  eu  golwg.  Ac  fel  byn  byddi  yn  llefaru  yu  gadarn 
a  dibetrusder  ;  yu  gallu  dyweyd  yn  ostyngedig  ar  ol  yr  Atbraw  mawr, 
"  Yr  hyu  a  wyddom  yr  ydym  yn  ei  lefaru,  a'r  hyn  a  welsom  yr  yd\'m 
yn  ei  dystiolaethu."  JNid  digon  i'r  tyst  glywed  yu  ail  Haw  gan  ereill. 
Ac  oddiar  brofiad,  ti  a  leferi  mewn  cariad,  oddiar  gariad  Crist,  ac 
mewn  tosturi  at  eneidiau.  Cofia  y  gair,  "  Pe  llefarwn  a  tbafodau 
dyuion  ac  angeliou,  ac  heb  fod  genyf  gariad,  yr  wyf  fel  efydd  yu 
seinio,  neu  symbal  yn  tincian."  0  gariad  y  mae  yr  boll  iacbawdwr- 
iaeth wedi  tarddu  :  yr  etbol,  daufoniad  y  Gwaredwr  i'r  byd,  y  marw  o 
angau  y  groes,  y  saucteiddio  trwy  yr  Ysbryd ;  j-n  ngbariad  Duw  j'n 
Nghrist,  a  chariad  yr  Ysbryd,  y  gwreiddiodd  y  cwbl.     I  gariad  y  mae 


1108  ATTODIAD. 

trefu  gras  yu  adfern.  "  Fel  y  byddo  yuddynt  iiwy  y  cariad  a'r  Iiwu  y 
ceraist  fi,'"  medd  Crist  wrth  ei  dad.  A  cbau  hyny  mewn  cariad  y 
dylai  lioll  ordinliadau  iacliaAvdwriaetli  gael  eu  gweinyddu.  Ehydd 
Duw  wreichion  o'r  eirias  sydd  yuddo  ei  bun  yn  eneidiau  ei  weision. 
"  Llawenycliaf  ynddyut.  gau  wneutlaur  lies  iddynt  a'm  hoil  enaid  ac 
am  boll  galon,"  medd  Duw.  "  Felly,  gan  eich  hofd  cbwi,  ni  a  welsom 
yn  dda  gyfranu  a  cbwi,  iiid  yn  unig  efengyl  Duw,  ond  ein  beneidiau 
ein  buuaiu  befyd,  am  eicb  bod  yn  anwyl  geuym,"  medd  y  gwir  breg- 
etbwyr.  "Fel  uu  yr  bwn  y  diddaua  ei  fam  ef,  felly  y  diddana  fi 
cbwi,"  medd  yr  Arglwydd.  "  i^i  a  fuom  addfwyn  yu  eicb  mysg  cbwi, 
megis  mammaetli  yn  maetbu  ei  pblant,"  medd  gwir  weision  yr  Ar- 
glwydd. Mae  Duw  yn  dysgwyl  i  drugarliau ;  ac  felly  bwytbau, 
*'  mewn  addfwynder  yn  dysgu  y  rbai  gwrtbwynebus,  i  edrycb  a  roddo 
Duw  iddynt  bwy  ryw  amser  edifeirwch  i  gyduabod  y  gwiricnedd." 
Bydded  pob  cydwybod  o  dan  dy  weinidogaetb  di,  fy  mrawd,  yn  gorfod 
dyweyd  am  danat,  0  gariad  at  fy  enaid  y  dysgodd,  y  rhybuddiodd,  yr 
annogodd,  ac  y  ceryddodd  efe  fyfi. 

4.  Y  mae  eisieu  tystiolaethu  yn  gymbwysiadol  ac  ymarferol. 
Bydded  genyt  amcan  i  bob  pregetb.  Anela  yn  wastad  at  rai  o  gyn- 
neddfau  yr  enaid ;  cais  gyrbaedd  y  nod :  ymresymu,  perswadio, 
cyfarwyddo,  "  i  agoryd  llygaid  "  y  rbai  a'tb  wrandawant,  "  ac  i'w  troi 
o  dywyllwcb  i  oleuni,  ac  o  feddiant  Satan  at  Dduw."  Dangos  i'r 
pecbadur  ei  fod  yn  golledig,  ac  nad  oes  bosibl  ei  gadw  ond  trwy  "  yr 
Hwu  a  osododd  Duw  yn  iawn,"  ac  nad  oes  eisieu  dim  tuag  at  sicrbau 
cadwedigaetb  ond  "  fiydd  yn  ei  waed  Ef."  Gall  Duw  fenditbio  gair  ar 
antur  ;  ond  milwyr  fel  y  Benjaminiaid — "  pob  un  o  bouynt  a  ergydiai 
a  cbareg  at  y  blewyn  beb  fetbu  " — yw  y  rbai  sicraf  o  gyrbaedd  y 
cyswllt. 

5.  Tystiolaetbu  yn  enw  ac  yn  ngwydd  Duw.  Dyma  yr  ymddiried 
wedi  ei  roddi  i  ti  beddyw  "  ger  bron  Duw,  ar  Arglwydd  lesu  Grist, 
a'r  etboledig  angelion  ;  "  a'r  un  modd  y  mae  bi  i  gael  ei  cbyflawni. 
Galluoger  ditbau  i  ddywedyd  megis  Paul  a'i  frodyr  sanctaidd,  "Nid 
ydym  ni,  megis  llawer,  yn  gwneutbur  masnacb  o  air  Duw  ;  eitbr 
megis  o  burdeb,  eitbr  megis  o  Dduw,  yn  ng\Vydd  Duw  yr  ydym  yu 
llei'aru  yn  Ngbrist." 

6.  Tystiolaetbu  yn  yr  Ysbryd  Glau.  Cais,  fy  mrawd,  rasau  a 
douiau'yr  Ysbryd  i  weitbrediad  yn  mbob  dyledswydd.  Mae'r  dalent 
yn  dyfod  oddiwrtb  y  Meistr,  a'r  gwas  i  farcbnata  a  bi.  Mae  tan  yr 
allor  i  ddyfod  o'r  nef ;  ac  am  y  tan  bwnw,  "  na  ddiffodded,"  medd 
Duw,  "  ond  llosged  yr  offeiriad  goed  arni  bob  boreu."  "Yrwyfyu 
dy  goflViu  i  ail-ennyn  dawn  Duw,  yr  liwn  sydd  ynot,"  ebe  Paul  wrtb 
Timotbeus.  Nid  oes  yn  Kbufaiu  beddyw  ond  yr  ben  allor  fu  yn  dal 
y  tan,  ac  yntau  wedi  difi'odd.  Blinodd  yr  Eglwys  Babaidd  ar  lafur 
gweiuidoga"etb  yr  Ysbryd  ;  yr  oedd  bono  yn  rby  boeuus  ganddi,  ac 
aetb  i  ddyfeisio  cyfundrefn  baws  yn  ei  lie,  yn  gynnwysedig  o  ddefodau 
ymddangosiadus,  gwisgoedd,  cerddoriaetb,  a'r  cyffelyb.  Gwaitb  rby 
galea  i  gnawd  oedd  cyfattal  y  Pen  byw  trwy  fiydd,  a  gosodwyd  ben 
bengiog  i  fyny  yn  ei  le.      Gormod  oedd  ymddibyuu  ar  awdurdod 


ATTODIAD.  1109 

Ddwvfol  i  uneyd  arfau  y  fihvi-iacth  yn  nerthol  i  tichiib  eneidiau  ;  a 
chaed  arfau  trwy  ddiafol  i  fwrw  i  garcharau  ddyuion  a  feiddient  faruu 
drostyiit  eu  liunaiu.  Os  adfeilia  ein  hysbrydoedd  uinnau  yn  ngwaith 
yr  Arghvydd,  fe  a  gweinidogaeth  yr  Ysbryd  yn  rhy  boemis  i'w  dal  i 
lynu  yn  y  sanctciddrwydd  a  berthyn  iddi.  Gwaedda  y  cuawd  am  y 
llafur  a'r  ymdrech  mewu  myfyrdod  calon  a  gweddi  ddirgel,  Pa  flinder 
yw  ?  Yna  dyfeisir  pa  fodd  i  fyned  yn  mlaen  lieb  nerth  yr  Ysbryd 
Gljin.  Gwolwyd  rhai,  wedi  ei  goUi  fcl  Samson,  yn  ceisio  gwneyd  fel 
cynt  trwy  rym  Hats ;  ond  yr  oedd  digon  o  wahaniaeth  rhwng  hyuy  a'r 
gwir  beth.  A  gwelwyd  rhai  fel  Cain,  yn  digio  wrth  dan  allorau  eu 
brodyr,  ac  yn  troi  i  ddifenwi  a  baeddu  ;  ac  ereill  yn  troi  y  pulpud  yn 
fath  o  fwrdd  chwareudy,  i  gadw  eu  poblogrwydd.  Gwir  mai  gofyn 
petb  anhawdd,  neu  fawr  iawn,  y  bj'ddwn  wrth  ofyn  am  Ysbryd  yr  Ar- 
glwydd  ;  ond  ni  wneir  dim  yn  iawu  hebddo.  *'  Ni  all  neb  ddywedyd 
yr  Arghvydd  lesu  eithr  trwy  yr  Ysbryd  Glau.''  Gwyliwn  er  dim  rhag 
bod  gyda  ein  gweinidogaeth  fel  y  rhai  hyny  gyut,  "  yn  auiauol,  heb  fod 
yr  Ysbryd  gauddynt." 

IV.  Ni  a  welwn  yma  ddibex  pexxodol  gweinidogaeth  yr  efengyl  : 
"  Fcl  y  credoch  chwi." 

'•  Am  hyuy  ffydd  sydd  trwy  glywed,  a  chlywed  trwy  air  Duw." 
Ond,  '•  pa  fodd  y  credant  yn  yr  Hwn  ni  chlywsant  am  dano  ?  a  pha 
fodd  y  clywant  heb  bregethwr  ?  "  Am  liyn  yr  amcana  y  gwir  wein- 
idog  yn  egniol :  cael  y  bobl  i  gredu  yn  y  Crist  a  bregethir  ganddo,  fel 
y  byddont  yn  gadwedig  byth.  "  Yr  Hwn  yr  ydym  ni  yn  ei  bregethu, 
gan  rybuddio  pob  dyn,  a  dysgu  pob  dyn  yn  mhob  doethineb,  fel  y 
cyflwynom  bob  dyn  yn  berffaith  yn  Nghrist  lesn." 

Ar  yr  achlysur  hwn,  rhoddaf  cyn  terfyuu  rai  cynghorion  yn 
mhellach. 

1.  Bydd  awyddus,  fy  mrawd,  i  geisio  sicrhad  o'th  grefydd  bersonol; 
sicrhiid  fod  dy  berson  wedi  ei  godi  i  ffafr  Duw%  a'th  natur  yn  cael  ei 
chodi  i'w  ddelw,  a'r  cwbl  i'w  ogouiant.  Gwylia  rhag  bod  fel  Judas, 
yn  gydstiid  a'r  Apostolion  o  ran  swydd,  ond  a'r  diafol  o  ran  cyflwr — 
rhag  bod  fel  Balaam,  yr  hwn  a  gyhoeddodd  ddialedd  Duw  ar  ei  elynion, 
ond  a  fu  farw  dan  y  dialedd  hwnw  3m  eu  plith.  Pan  grybwyllo  y 
prcgethwr  annychweledig  fygythion  y  gair,  dywed  Duw,  "  Ti  yw'r 
g\vr ;  "  neu.  pan  gyhoeddo  yr  addewidion,  sicrha  yr  Arghvydd,  Nid  oes 
i  ti  ran  na  cnyfran  ynddynt.  Yr  oedd  cymhwyso  mawr  i  fod  ar  yr 
ofieiriaid  i'w  swydd,  ac  felly  yn  neillduol  ar  weinidog  yr  efengyl.  Fel 
Esaiah,  pan  ehedodd  ato  un  o'r  seraphiaid,  ac  yn  ei  law  farworyn  a 
gymmerasai  efe  oddiar  yr  allor  mewn  gefail,  ac  a"i  rhoes  i  gyfiwrdd 
a"i  enau,  ac  a  ddywedodd,  "  Wele  cyflyrddodd  hwn  a'th  wefusau,  ac 
ymadawodd  dy  anwiredd,  a  glanhawyd  dy  bechod,"  yna  yr  oedd  efe 
yn  gymhwys  i'w  anfon  i  bropbwydo,  ac  i  fyned  i'w  waith  dros  y 
Drindod  Sanctaidd.  Yn  hyn  yr  oedd  Paul  mewn  mawr  ofal  calon  : 
"  Yr  wyf  yn  cosbi  fy  nghorph,  ac  yn  ei  ddwyn  yn  gaeth,  rhag  i  mi 
mewn  un  raodd,  wedi  i  mi  bregethu  i  ereill.  fod  fy  huu  yn  annghym- 
meradwy." 


1110  ATTODIAD. 

2.  Bydd  ffyddlawn  gyda  chrefydd  deuluaidd.  Mae'r  tair  swydd 
sydd  i'w  gweiuyddu  yu  yr  eghvys  i'w  gweiuyddu  yu  gyiitaf  yu  y  teulu. 
A  oes  eisieu'r  prophwyd  yu  yr  eghvys  ?  Mae  gauddo  le  fel  y  cyfryvv 
yn  ei  deulu.  "  Hysbysa  fy  ugeiriau  hyn  i'tli  blant,  a  chrybwyll  am 
danyut  pan  eisteddych  yn  dy  dy."  Felly  am  y  brenliin  :  mae  yr 
esgob  i  "  lywodraethu  ei  dy  ei  bun  yn  dda,  i  ddal  ei  blant  mewn 
iifudd-dod  yn  ngbyda  pbob  onestrwydd ;  oblegid  oni  fedr  un  lywodr- 
aetbu  ei  dy  ei  liun,  pa  fodd  y  cymmer  efe  ofal  dros  Eghvys  Dduw  ?  " 
Ac  felly  Lefyd  am  yr  offeiriad  :  rhaid  bod  yn  debyg  i  Aaron  yr  arcli- 
offeiriad,  yr  liwn  oedd,  cyn  gwueyd  cymmod  dros  y  bobl,  i  wneyd 
cymmod  yu  gyntaf  drosto  ei  liun,  a  thros  ei  dy.  Ni  ddiclion  fod  ar 
liwnw  wasgfa  am  achub  pobl  ereill,  sydd  yn  mhell  o  fod  fel  Job  yn 
codi  yu  foreu  i  offrymu  poeth-offrymau  dros  ei  blant,  yn  ol  eu  rhifedi 
iiwynt  oil,  neu  fel  Dafydd  yu  dychwelyd  o'r  cynuulliad  mawr  cy- 
hoeddus  i  feudigo  ei  dy.  Mor  liapus  yw  y  swyddwr  eglwysig  a  alio 
ddywedyd  fel  Josuha,  "  Myfi  a'm  tylwyth  a  Avasanaethwu  yr  Ar- 
ghvydd!" 

3.  Bydd  ddyfal  yn  dy  lioll  lafur  gweinidogaethol  i'tb  osod  dy  liuu 
yu  brofedig  gau  Ddnw — yu  un  a  ddaw  trwy  ei  brawf  yu  gymmeradwy 
(approved).  Y  mae  tri  Uys  i  weinidogion  yr  efengyl  sefyll  ynddyut. 
Uu  ydyw  llys  eu  gwrandawwyr.  Dyleut  ofalu  ua  byddo  dim  y  gellir 
yn  gyfiawn  ei  roddi  yn  eu  herbyu  gau  y  rliai  a"u  gwrandawant.  Oud 
gall  y  rliai  byny  achwyn  a  beio  oddiar  fympwy ;  ac  uid  rbyw  lawer  a 
deimla  y  gweinidogiou  ffyddlawu,  pa  uu  ai  eu  cyfiawnliau  neu  eu 
coudemuio  a  wuiint  bwy.  "  Genyf  fi,"  ebe  Paul  wrtli  y  Corintbiaid, 
"  bycban  iawn  yw  fy  marnu  genych  cbwi,  neu  gau  farn  dyn."  Llys 
eu  cydwybod,  befyd — dyma  lys  arall.  Gorfoledd  iddynt  yw  gallu 
dvfod  yn  rbydd  yn  y  llys  hwn.  "  Ein  gorfoledd  ni  yw  byn,  sef  tyst- 
iolaeth  ein  cydwybod,  mai  mewn  symlrwydd  a  pburdeb  duwiol,  nid 
mewn  doetbiueb  cnawdol,  oud  trwy  ras  JDuw,  yr  ymddygasom  yu  y 
byd."  Oud  cydnebydd  y  gweinidog  duwiolfrydig,  tyner-galon,  y  gall  efe 
ei  dwyilo  ei  bun  ;  ac  am  byny  efe  a  gwyd  ei  olwg  tua'r  llys  ucbaf  oil : 
llys  Duw  y  Brenbin  Mawr.  "l^i  wn  i  ddim  aruaf  fy  bun,"  medd 
Paul;  nid  wyf  yu  ymwybodol  o  unrhyw  ddrygedd  neu  auffyddlon- 
deb  yuof  yu  nglyn  a'm  swydd  bwysig  fel  gweinidog  i  Grist  a  gorucb- 
wyliwr  ar  ddirgeledigaetbau  Duw.  "  Ond  yn  byn  ni'm  cyfiawuba- 
wyd  ;"  vbaid  i  mi  edrycb  yn  uwcb  nag  i  mi  fy  bun  am  farn  o  ryddbad  ; 
"  eitbr  yr  Arghvydd  yw  yr  bwn  sydd  yn  fy  marnu,"  a'i  farn  ef  a  saif. 
Cais  fod  yu  brofedig  gau  Dduw  yu  dy  osodiad  yu  y  weiuidogaetb. 
"  Megis  ein  cyfrifwyd  ni  gau  Dduw  yn  addas  i  ymddiried  i  ni  am 
yr  efeugyl,  felly  yr  ydym  yu  llefaru ;  nid  megis  yn  rbyugu  bodd  i 
ddynion,  ond  i  Dduw  yr  bwn  sydd  yn  profi  ein  calonau  ni."  Mor 
ddeheuig  y  daetb  y  weiuidogaetb  i'r  Apostol  a'i  frodyr  !  y  Duw  oedd 
yn  iJrofi  eu  calonau  yn  eu  cyfrif  yn  addas  i  ymddiried  iddynt  am  ei 
efengyl.  Ai  felly  y  mae  yma  beddyw  ?  Efe  sydd  yu  gweled  y  cyfiwr, 
yncbwilio  i  ddyfnderoedd  y  galon,  yu  profi  yr  egwyddor  a"r  amcau,— a 
vdyw  efe  yn  dywedyd,  Dyma  efe,  eneinuia  ef  ?  Gall  Samuel  yr  ben 
bropbwyd  fetbu  ;   ond  yr  hyn  a  wel   ac  a  wnel  Arghvydd  Dduw  y 


ATTODIAD.  1111 

proplnvydi,  liyny  a  saif ;  ac  efe  a  addawodd,  "  Ehoddaf  i  cliwi  fageil- 
iaid  wvth  fodd  fy  iighalon,  y  rhai  ach  porthant  cliwi  d  gwybodaeth  ac 
a  deall."  Yn  y  cyflawniad  o"th  ■wciuidogaeth,  bod  yn  gymmeradwy 
c^an  Dduw  fyddo  dy  ymorchest.  Dwg  y  cwbl  yn  mlaeu  fel  yn  ngolwg 
Daw,  a  charia  y  cwbl  at  Dduw,  am  ei  faddeuant  ac  am  ei  fendith. 

4.  Ymdrecha  i  ymddwyn  yn  mhob  man  a  cbyda  phob  peth  fel  dyn 
Dnw.  Yr  oedd  yn  rliaid  i'r  offeiriaid  gynt  fod  yn  ddianaf ;  nid  oedd 
neb  0  lionynt  i'w  hadnabod  trwy  un  nud  dieitbr  ar  eu  cyrph  ;  ac  y  mae 
yn  "rhaid  i  esgob  fod  yn  ddiargyhoedd."  O  fy  rarawd,  cais  wein- 
idogaetbu  ac  ymarweddu  yn  debyg  i  Grist ;  edrych  am  ei  gynurycliioli 
ef  yn  ci  boll  swyddau  i'r  eglwys. 

5.  Gwylia  rhag  pob  petb  a  bair  i'r  douiau  ysbrydol  wywo,  ac  i'r 
Arglwydd  dy  adael.  Gwna  diogi  liyny.  Nis  gallai  y  "  gwas  drwg  a 
diog"  ond  bod  yn  "was  aufuddiol,"  a  syrtbio  i  faruedigaoth  y  cyfryw. 
Balcbder  sydd  ddinystriol  iawn  :  balcliio  ar  ddoniau  a  cbyrbaeddiadau 
a  cbyflawniadau  ;  dyn  yn  ei  geisio  ei  hun,  ac  yn  cymmeryd  y  gogoniant 
iddo  ei  bun, — dyna  nn  a  "  g^Yae  yr  eilun  bugail  "  iiwcb  ei  ben,  yr  liwu 
a'i  dalla  ac  a'i  diffrwytba. 

6.  Cofia  yn  wastad  ddydd  y  cyfrif.  Cyflawna  dy  weinidogaetb  fel 
iin  cyfrifol  i'tb  Arglwydd  a'th  Farnwr.  Mae  gweinidogion  ffyddlawn 
yn  gwylio  dros  eneidiau  eu  pobl  megis  rbai  a  fydd  raid  iddyut  roddi 
cyfrif.  Dyro  gyfrif  i'tb  Feistr  yn  fynycb  ;  a  myn  wneyd  byuy  o'tb  ran 
dy  hun,  yn  llawen  ac  nid  yn  drist.  Pan  fyddo  aelod  yn  marw,  peth 
mawr  fydd  i'w  weiuidog  allu  bod  yn  llawen  wrtb  settlo  a  Duw  yn  ei 
acbos.  Nid  oes  ond  egw'yddor  uniawn,  diben  cywir,  a  llafurwaitli 
ffyddlawn  a  gynnyrcba  y  llawenydd  liwnw.  Beth  fydd  gweiuidog  ac 
eglwys  i'w  gilydd  yn  nydd  Crist,  sydd  gwestiwn  pwysig  yn  wir. 

Dichon  dy  fod,  yn  wyneb  byn  oil,  yn  ymsynio,  "  Pwy  sydd  ddigonol 
i'r  pethau  byn  ?  "  Ond  y  mae  yr  ateb  yn  ymyl :  "  Ein  digouedd  ni 
sydd  0  Dduw."  "  Tydi,  gan  byny,"  fy  mrawd,  "  ymncrtha  yn  y  gras 
sydd  yn  Ngbrisfc  lesu." 

NODIAD  K. 

Yr  ydym  yn  cael  ein  tuedda  i  ddodi  i  mewu  yma  rai  dyfyuiadau  o 
Adgofion  y  diweddar  Barch.  John  Foulkes,  Kbuthin,  am  Mr.  Eees,  yn 
ycbwanegol  at  y  dyfyniad  a  wnacd  cisoes  o  honynt  yn  ysgrif  Dr.  Rees 
[tudal.  1078,  1079),  gan  eu  bod  yn  cynuwys  amryw  betliau  nad  oedd- 
ent  wedi  eu  coffau  gcnyra.  Ysgrifenwyd  hwynt  yn  Hydref,  1869,  y 
fiwyddyu  y  bu  farw  Mr.  Bees. 

Adgofion   y   Diweddar   Bakch.   John   Foulkes,  Eeuthin, 
AM  Mr.  Bees. 

"  Y  cuf  cyntaf  sydd  geuyf  fi  am  dano,  er's  o  ddeutu  banner  can' 
mlynedd  yn  ol,  yn  dyfod  o  Lansannan  i  daith  Sabboth  y  Bont  Uchel, 
yn  llanc  tal  eiddil,  Ihvydaidd  o  bryd  a  gwedd,  a  gwledig  iawn  ei 
ddiwyg.  Yr  oedd  byn  cyn  iddo  fyned  i  Abergele,  dan  addysg  Mr. 
Llwyd ;  canys  wedi  myned  yno  gwellhaodd  yn  arddull  ei  wisgiad  i 


1112  ATTODIAD. 

fod  yn  fwy  trcfol  mogis.  Nid  oedd  dim,  y  pryd  liyny,  yn  ei  wedd 
ailanol  yu  cymhell  edmygedd  ;  oud  parai  ei  bregethau,  ei  dduU  llafur- 
us  yu  eu  traddodi,  a  difrifwch  ei  ysbryd  a'i  wedd,  i'r  bobl  ei  edmygu 
yu  fawr  ;  ac  uid  yu  uuig  y  ll'iaws.  oud  y  saiut,  a"r  swyddogiou  eghvysig, 
a'r  rliai  oedrauus  a  mwyaf  profiadol.  A'r  troiou  dilyuol  iddo  ddyfod 
i'r  ardaloedd  hyuy,  byddai  ei  wraudawwyr  yu  lliosog  iawu  ;  yu  gym- 
maiut  felly,  fel  mai  priu  y  byddai  gwraudawwyr  neb  dieithr  a  ddelai 
trwy  y  wlad  yn  Uiosocach  ua'i  wraudawwyr  ef.  Mae  yu  gof  genyf 
am  syhvadau  hen  flaeuoriaid  euwog  eglwys  y  Bout  Uchel,  ar  ol  ei 
wraudaw  : — '  Fe  ivna  llano  Llansannan  yma  ddijn  maivr,  a  ihjn  defnydd- 
iol  iaivnJ' 

"  Y  niae  llawer  o'i  destynau  cyntaf  wedi  myned  yn  anughof  genyf, 
ond  yr  wyf  yn  cofio  rhai  o  houyut :  megis  Jonah  i.  8  ;  Caniadau  iv.  15  ; 
Job  xi.  12  ;  Heb.  iv.  14,  a  xiii.  4  ;  Esaiah  Ixii.  12  ;  Barn,  xviii.  27. 
Adroddai  y  diweddar  Mr,  Hughes,  Abergele,  wrthyf,  am  dano  ef  a 
Mr.  Eees  ar  foreu  Sabboth  yn  Ty'n-y-coed,  Llaneilian.  Cyfarfod 
Ysgoliou  oedd  yuo  y  Sabboth  hwuw,  ac  yr  oedd  hyny  cyn  i  Mr.  Eees 
adael  yr  ardal  hono,  a  phan  nad  oedd  ond  newydd  ddechreu  pregethu, 
er  fod  Mr.  Hughes  wedi  dechreu  flwyddyu  neu  ddwy  cyn  hyny.  Yu  y 
cyfarfod  liwnw  trefuwyd  i  Mr.  Hughes  holi  yr  ysgol,  ac  i  Piees  breg- 
ethu.  Ac  felly  y  bu.  Ac  meddai  Mr.  Hughes  :  '  Mi  ildinh  i  iddo  yr 
oedfa  hono,  y  byddai  yn  fwy  pregethwr  na  mi,  er  fy  mod  inuau,  bid 
siwr,  yu  meddwl  tipyn  o  houof  fy  hun.  Ond  yr  oedd  mater,  cyuuwys- 
iad,  ffurf,  a  manylrwydd  ei  bregeth  ef,  yn  nghyd  a'i  ymroddiad  egniol, 
ei  fedrusrwydd  gyda'i  gymhariaethau,  ac  yn  fwy  ua'r  cwbl,  naws 
efengylaidd  ei  ysbryd,  yu  peri  i  mi  ei  hoffi  yn  fawr,  ac  ildio  iddo  yn 
ewyilysgar.' 

"  Os  ydwyf  yu  cofio  yn  iawn,  im  o'i  bregethau  ar  un  o*r  testyuau 
hyn  yu  y  Cefn  Coch,  Liaugerniw,  a  fendithiwyd  i'r  diweddar  Barch. 
John  Jones,  Talsarn,  er  ei  ddwyu  i  benderfyuu  ymgyiiwyuo  i  wneyd 
proffes  gyhoeddus  o  Fab  Duw,  i  ymofyn  am  le  yu  ei  dy,  a  gwneyd 
rhywbeth  gyda'i  achos  yu  y  byd. 

"  Dygwyddodd  i  mi  yn  gynnar  yn  yr  haf  diweddaf  alw  yu  Prestatyu, 
i  edrych  am  hen  flaenor,  pedwar  ugaiu  oed  ;  ac  yr  oedd  yn  Hon  iawn 
yn  son  am  yr  hen  amser,  ac  am  yr  oedfaou  yu  nh\-  William  Jones,  y 
"wehydd.  '  Ac,'  meddai,  '  yr  ydwyf  fi  yu  cofio  Henry  Eees  y  tro 
cyntaf  y  bu  yma.'  '  A  ydych  yu  cofio  y  testyn  '? '  meddwn  inuau. 
'0  ydwyf,'  meddai,  'a  chryn  dipyn  o'r  bregeth.  Y  geiriau  yna  yn 
Job,  am  '  ymadawiad  yr  enaid  '  oedd  y  testyn,  a  marw  fel  ymadawiad 
un  i  fyw  o  un  ardal  i  ardal  arall,  oedd  y  bregeth.  Yr  oedd  yu  dy- 
wedyd  fod  Notice  yn  cael  ei  roddi  cyn  ymadael ;  ac  mai  y  mater  wedi 
hyny  oedd  sicrhau  lie  i  fyn'd  ;  wedi  hyuy  talu  ymweliad  mynych 
a'i-  ardal  newydd,  er  ymgydnabyddu  a'r  wlad,  a'r  bobl,  ac  a'u  har- 
feriou ;  yna  ymfudo  yn  raddol,  ilwyth  yn  awr  ac  yn  y  man, 
fel  erbyn  diwruod  y  llwyr  ymadael,  nad  oedd  gau  yr  hen  ffarmwr 
ddim  i'w  wneyd  oud  myned  ei  huuau  ar  ol  y  cwbl.'  Diau  i'r  hen 
frawd   fwynhau   y   bregeth    yu   fawr   ar    y   pryd,    a   llawer   gwaith 


ATTODIAD.  1113 

ar   ol   hyny,    canys   cafodcl  y  sylwadau  hauncr  can"   mlyncdd  o  le 
yn  ei  guf. 

"  Mae  yn  gofns  iawn  genyf  am  bregeth  hynod  iddo  yn  y  Bont 
Uchel,  ryw  uos  Sabboth  yn  ei  flynyddoedd  cyntaf,  sef  ar  Heb.  xiii.  4, 
yn  erbyu  '■ijodineb.'  Pregeth  faith,  fauwl,  gref  iawn,  ac  eto  yr  holl 
ymadroddion  yn  nodedig  o  weddaidd.  Ar  ol  myned  i  dy  y  Capel, 
gofynodd  i'r  hen  flaenoriaid,  '  A  oeddent  yn  mcddwl  fod  angon  am  breg- 
eth  felly,  ac  a  oedd  efe  wedi  gallu  ymgadw  heb  ddywedyd  pethau  na 
ddylesid  en  dywedyd,  ac  wedi  peidio  arfer  ymadroddion  na  ddylasai  ? ' 
A  sylw  yr  hen  flaenoriaid  ydoedd,  fod  gwir  angen  am  y  fath  bregeth, 
a'i  fod  ef  wedi  pregethu  yn  dda  iawn,  ac  aunogent  ef  i'w  phregethu  yn 
mhob  man.  Ni  chlywais  son  iddo  wneyd  yn  un  man  ;  oud  bii'm  yn 
meddwl  lawer  gwaith  y  buasai  argraft'u  y  sylwadau  hyny,  yn  ail  i 
argraft'u  y  bregeth  ar  '  Aiuu/hijmedrohU'b.'  Bum  yn  crybwyll  am  livny 
wrtho  ef  ei  hun  ;  ond  ei  ateb  ydoedd,  na  wyddai  efe  ddim  pa  le  i  gacl 
gafael  arni. 

"  Yn  y  Cyfarfod  Misol  cyntaf  oil  i  mi  fod  ynddo,  naw  miyuedd  a 
dengain  i'r  Hydref  hwn,  1869,  yr  oeddwn  i  ac  yutau  yn  cyd-letya 
mewn  ty  Farm;  ac  yn  Mochdref  yr  oedd  y  Cyfarfod  hwnw.  Yr  oedd 
efe  wedi  dechren  pregethu  dros  flwyddyn  cyn  hyny.  Nid  oedd  yn 
pregethu  yn  y  Cyfarfod  hwnw,  am  fod  ]\Ir.  John  Elias  yn  pregetliu 
yno  ddwywaith,  a  Mr.  William  Ilavard,  ac  un  arall  o"r  Delieudir  yn 
pregethu  yno  ddwywaith,  ac  nu  ueu  ddau  o  hynafgwvr  3-  Sir.  Ond 
argyhoeddwyd  fi  yn  llwyr  o"i  dduwioldeb  uchel  y  pryd  hwnw  ;  ac  er  i 
mi  ddygwyddo  myned  heibio  i'r  ty  hwnw  ugeiniau,  os  nad  cannoedd  o 
weithiau,  eto  ni  ellais  fyned  heibio  iddo  byth  heb  gofion  byw  am  y 
noson  liono. 

"  Yr  ydwyf  yn  awr  yn  ei  golli,  trwy  fyned  o  bono  i"r  Amwythig. 
Camgymmeriad,  yn  ddiammeu,  yn  hen  bobl  Sir  Ddinbych  oedd  ei 
ollwng  ;  ond  meddwl  yr  oeddent  liwy  y  dychwelai  yn  ei  ol  ar  ol  dysgu 
rhwymo  llyfrau  ;  ond  uid  felly  y  meddwl  dwyfol.  '  Pwy  a  wrth- 
wynebodd  Ysbryd  yr  Arglwydd '?  '  felly  y  mynai  efe.  A'r  ii'ordd  hon 
oedd  ffordd  y  Goruchaf  i'w  ddwyn  i  gylch  defnyddioldeb  mawr  ei  oes. 
ISIi  wn  i  nemawr  am  ei  hanes  yno,  ond  yr  hyn  a  glywais  gan  Mrs. 
Griffiths,  gwraig  y  ty  y  lletyai  ynddo.  Uywedai  hi  ei  fod  yn  ymroddi 
i  lafur  mewn  darllen,  myfyrio,  a  gweddio.  Dywedai  mai  yn  y  lloft  y 
byddai  ar  hyd  y  dydd  a'r  dyddiau,  ac  y  bu  hi,  lawer  gwaith,  yn  ofu'i 
iddo  nychu.  '  Bu'm  lawer  gwaith,'  meddai,  '  yn  myned  ag  wy  wedi  ei 
guro,  ac  ychydig  win  ynddo,  tuag  un-ar-ddeg  ar  y  gloch,  rhag  iddo 
Iwyr  ddiftygio  ;  a  chawn  ef  weithiau  yn  eistedd  ar  y  gadair,  bryd  arall 
ar  ei  liniau,  bryd  arall  yn  ymdreiglo  ar  hyd  y  llawr,  bryd  arall  yn 
gorwedd  ar  ei  hyd  gyhyd  ar  lawr,  a  llyfr  o'i  flaen.  A  gwlychwyd 
llawer  ar  y  lloft  bono  a'i  ddagrau  ef.'  Ac  ychwanegai  yr  hen  chwaer, 
— '  Pa  ddefuydd  bynnag  a  wnawn  ni  o  bregethau  Mr.  Kees,  uid  dan 
chwareu  y  mae  efe  yn  eu  cael.' 

"  Am  ei  ddyfodiad  i  Liverpool  ni  wn  i  ond  ychydig,  am  ei  fod  ef  yno 
ddeuddeug  mlynedd  0  fy  mlaeu  i,  ond  yn  unig  fod  ei  gael  yn  drngar- 


1114  ATTODIAD. 

ecld  fawr  i  Liverpool,  a  bod  ei  symmudiad  yno  yn  fantais  i  Gymvu 
fwynhaii  ei  wcinidogaetli  yu  llawer  helaethach  nag  y  gallasai  pau 
ydoedd  yn  yr  Amwytliig. 

"  Byddai  yn  drcat  cael  bod  j'u  y  Cyfarfod  Eglwysig  nos  Liin,  gyda 
y  diweddar  Mr.  Hughes  ac  yntau.  Cafwyd  gwell  Seiat  nos  Lim 
lawer  gwaith  yn  Liverpool,  nag  a  gafwyd  mewn  odid  Gymmaufa.  Mr. 
Hughes  fyddai  fyuychaf  yn  agor  y  mater,  a  hyny  yn  hyawdl  a  deheuig 
iawu  ;  yna  codai  yntau,  ac  ymafiai  ynddo  ;  ac  os  byddai  wedi  rhag- 
feddwl,  caem  doraeth  o  sylwadau,  na  cheid  eu  cyffelyb  gan  neb  arall. 
Byddai  yn  anliawdd  codi  i  ddywedyd  dim  ar  ei  ol.  Synwn  ato  yn  y 
cyfarfodydd  hyny, — mor  fanwl  a  rheolaidd  y  siaradai,  ac  fel  yr 
ymdaflai  i'r  mater  ;  yr  hj'n  a  roddai  i  mi  argyhoeddiad  trylwyr  ei  fod 
wedi  ei  lanw  ag  ysbryd  yr  efeugyi,  ac  mor  gytlawn  o  bono  fel  nad  oedd 
yno  ddim  tebyg  i  ysgafnder  na  chellwair. 

"  Gwnaeth  yr  efengyl  waith  mawr  iawn  ar  ei  dymherau  ef.  Oni 
buasai  hyny,  d3'n  anynad  iawn  a  fuasai  efe  ;  ond  yr  oedd  naws  yr 
efengyl  wedi  sancteiddio  ei  ysbryd,  a'i  boll  natur  wedi  ei  dwyn  yn  gym- 
maint  dan  ei  dylanwad,  fel  yr  oedd  delw  yr  efengyl  ar  ei  wynebpryd. 

"  Taugnefeddwr  mawr  oedd  Mr.  Eees  hefyd  yn  mhob  man  ;  ond 
nid  tangnefedd  ar  draul  sancteiddrwydd  ychwaith.  Nid  wyf  yn 
cofio  i  mi  erioed  ei  weled  yn  ymattal  nac  yn  pallu  mewn  dysgyblaeth  i 
arbed  na  boddio  neb  :  ac  yr  oedd  ei  dduwioldeb,  ei  lafur,  a'i  ddefnydd- 
ioldeb,  yn  ennill  iddo  ddylanwad  nad  wyf  yn  aduabod  neb  a  allasai  gael 
y  fath  ddylanwad  ag  ef  dan  yr  un  amgylchiadau.  Pan  gofiom  am  y 
lliaws  yn  eghvysi  Liverpool,  a'r  rhai  hyny  \n  gasgliad  o  ddynion  o 
wabanol  Siroedd,  o  wahanol  ddygiad  i  fynu,  a  gwahanol  eu  tymherau  ; 
a  phan  gofiom  am  lawer  o  bethau  dyrys  ac  aunymunol  a  ddygwydd- 
asant  o  bryd  i  bryd,  ac  iddo  yntau  Iwyddo  i  gadw  tangnefedd  yn  yr 
eglwysi  am  bymtheng  mlynedd-ar-hugaiu,  y  mae  hyn  yn  siarad  yn 
uchel  iawn  am  dano  fel  taugnefeddwr  mawr. 

Khaid  dywedyd  ei  fod  yn  \Vr  duwiol  iawn,  ac  un  felly  yn  mhob  man, 
Byddai  bod  yn  ei  gwmui  j^n  sancteiddio  dyn  ryw  fodd.  Byddai  cael 
bod  yn  yr  un  Cyfarfod  Eglwysig  ag  ef  yn  werthfawr  iawn ;  pa  un 
bynnag  ai  bedyddio,  ai  derbyn  rhai  o'r  uewydd  i'r  eglwys,  neu  dderbyn 
rhai  at  fwrdd  y  Cymun,  ai  ynte  ymddyddan  a'r  aelodau  am  eu 
teimladau  crefyddol,  pa  beth  b3-nuag  fyddai  y  gwaith,  yr  oedd  rhyw 
arogl  esmwyth  arno ;  er  ysywaeth  !  y  gallai  llawer  fod  yn  bresennol 
nas  gallent  werthfawrogi  hyny.  Trwy  dduwioldeb,  daliodd  godiad 
mawr,  ac  amlwg,  ac  eto  yn  wir  ostyugedig.  Tybid  gan  rai  ei  fod  yn 
un  anhawdd  nesau  ato,  ond  nid  oedd  felly  mewn  un  modd.  Teimlwn 
i,  pa  fodd  bynnag,  yn  wastad  yn  ei  gymdeithas,  fod  gan  ei  dduwioldeb 
atdyniad  cryf  arnaf.  Llanwodd  le  mawr  yn  ein  Cyfundeb  hefyd,  fel 
yr  yd  wyf  yn  gorfod  edrych  ar  ei  golli,  o  dan  yr  boll  amgylchiadau,  yn 
un  o'r  colledion  mwyaf  a  gawsom.  Pan  goliwyd  Mr.  Charles,  yr  oedd 
Mr.  Elias  genym.  Pan  goliwyd  Mr.  Elias,  yr  oedd  llygaid  pawb  ar 
Mr.  Piees,  a  daeth  yntau  i  le  y  tadau  heb  iddo  ei  chweuuych,  o  leiaf 
heb  ymwthio  o  gwbi  iddo.    Cafodd  ef  yn  esmwyth,  a  llanwodd  ef  wrth 


ATTODIAD.  1115 

fodd  pawb.  Ac  os  dygwyddai  iddo  ambell  dro,  lithro  i'r  S3'dyn,  byddera 
yu  madden  iddo  yu  ebrwydd,  cauys  yr  oedd  ei  sydyurwydd  cf  yn  codi, 
gau  amlaf,  oddiar  ei  ddiniweidrwydd.  Edrycliwn  ar  Gymdeithasfa 
bebddo,  av  ryw  gyfrif  yn  dla\Yd.  Byddai  j:[\veled  ei  ben  gwyn,  a'i  war 
grymedig  yu  dyfod  yu  mlaen  yu  rhyw  galoudid  mawr.  Cofir  yu  bir 
am  dauo  yn  ngbynnulliad  y  pregetbwyr,  a'r  modd  y  codai  urddasol- 
rwydd  y  Aveinidogaetb  i'u  golwg.  A  pban  gydag  acbosiou  cyffredin, 
byuod  mor  graff  ci  olwg,  ac  mor  gyflym  ei  feddwl,  fyddai  gyda'r  rbai 
byuy.  Ond  pan  yu  ymdriu  a  rbyw  fater  ysbrydol,  byddai  yn  ei  elfen, 
ymdaflai  i'r  gwaitb,  dylifai  ei  ymadroddion,  a  gwefreiddiai  y  gynnull- 
eidfa  yu  fyuycb  ;  ac  yn  ami  iawn  byddai  rbyw  eueinniad  dwyfol  ar  yr 
hyu  a  leferid  ganddo.  Cafodd  aros  yn  serchiadau  ci  boll  frodyr,  ie 
yn  wir,  yn  serchiadau  a  pharcbedigaetb  pob  enwad  crefyddol  yn 
Ngbymru.  Pan  yu  edrych  aruo  yu  ei  arch,  y  dydd  cyn  ei  gladdedig- 
aetb,  dyna  a  ddywedwu  yuof  fy  huu, — dyma  ran  farwol  g\vr  y  mae  ei 
ymadawiad  o'r  byd  yu  cael  ei  deimlo  bellach  trwy  Gymru,  a  lliaws 
o  fauau  yn  Lloegr,  a  chyn  pen  uemawr  a  deimlir  yn  Ffraiuc,  ac 
India  befyd. 

"  Yr  olwg  olaf  a  gefais  i  aruo  oedd,  ar  ymyl  bedd  Mr.  Hughes  yn 
Llaurwst.  Yn  y  Capel  y  diwrnod  liwnw,  edrycbai  yn  llawu  cystal  ag 
y  gwelswu  i  ef  erioed  ;  a  dywedwn  wrtbyf  fy  bun,  '  Ni  a  gawn  Kees 
am  dipyu  eto  ;  '  ac  yr  oedd  yu  yr  byn  a  ddywedai,  yn  humorous  iawn, 
fel  lui  yu  teimlo  uad  oedd  acbos  bod  yu  orbrudd  ar  yr  acblysur,  am 
mai  claddu  ccrph  uu  a'i  euaid  yu  y  nefoedd  yr  oeddem.  Ond  ar  lau 
y  bedd,  edrycbai  yn  S3'u  ar  arch  ei  ben  gyfaill,  a  gollyugai  ddagrau 
aruo.  A  gofynwn  yuof  fy  buuau,  wrtb  ei  welcd,  pa  ryw  feddyliau  a 
allaut  fod  yu  peri  i'r  brawd  Rees  wyio  fel  acw.  Ond  ocli !  mor  fuan 
y  daetu  y  newydd  alaethus  ei  fod  yntau  befyd  wedi  ei  gymmeryd 
ymaitb  ! !  " 

NoDiAD  S.      Tudalcn  693. 

Kywfodd  fe  ddiangodd  y  llythyr  caulyuol  ein  sylw  yn  bollol,  pc  amgen 
fe  gawsai  ei  ddodi  i  mewu  geuym  yu  y  "  (Jojiant ''  mewu  cysylltiad  a'r 
cyfeiriad  a  wneir  gcuym  at  farwolaeth  y  diweddar  Mr.  Hughes, 
Liverpool.  Mae  yu  dda  genym  i  ui  feddwl  am  dauo  cyn  cau  y  gwaith 
i  fynu,  yu  enwedig  gau  ei  fod  yu  gosod  allan  y  meddyliau  mawr  a 
goleddid  gau  Mr,  Eees  am  ei  gydweiuidog  parcbedig,  yn  gystal  ag  yn 
darlunio  ei  deimladau  ei  bunan,  gydii  golwg  ar  ei  ddiwedd  yntau. 

"Llythyr  at  y  Parch.  "Williaji  PiOberts,  Amlwch,  ar  Farwolaeth  y 

DIWEDDAR  BaRCH.   JoHN  HuGHF.S,    LIVERPOOL. 

"  Liverpool,  Awst  10,  ISGO. 

"  Anwyl  Gyfaill, — Daeth  y  papur  bwu  i'm  Haw  yr  uu  amser  a'ch 
"  llythyr  cbwithau  y  boreu  lieddyw.  A  rhag  uad  ydycb  wedi  cael  uu 
*'  cyfi'elyb  o  Liverpool,  yr  wyf  yu  anfou  hwu  i  chwi,  cr  mwyu  bysbysu 


11 16  ATTODIAD. 

'*  i  cliwi  amser  a  threfia  claddecligaeth  eiu  brawd  Mr.  Hughes.  Yr 
"  wyf  yn  mcthu  a  chredu  ei  fod  wedi  marw  ;  ac  eto  y  mae  byny  yn 
"  wir  !  Ni  wehvu  bytli  mwyacli  mo'i  wedd,  ac  ni  clilywn  byth  inwyach 
"  ei  lais  yn  ciu  cj'farfodydd.  Ac  ■\vrth  ei  golli,  diammeu  i  ni  golli  lui 
•'  o'r  gweiuidogion  mwyaf  perffaith  a  chyflawn  ei  dalentau.  Yr  ydych 
"  yn  dywedyd  eicli  bod  cliwi  yn  cael  eich  gadael,  pan  y  mae  brodyr 
"  ereill  fel  liyn  yn  cael  eu  cymmeryd  ;  ac  nis  gwn  yn  iawn  pa  un  ai 
"  boddlawn  ai  anfoddlawn  ydycia  i  byny.  Ond  gwn  byn,  os  ydych  yn 
"  anniddig,  na  byddwch  chwi  ddim  felly  yn  bir  eto ;  cbwitbaii  a 
"  gewcli  fyned  i  orwedd  gyda'ch  brodyr  a'cb  tadau.  A  minnau  a  af 
"  befyd.  Y  mae  braw  arnaf  wrth  feddwl  am  byny,  ac  eto  nid  yw  beb 
'•  fed  yn  gymmysg  a  rhyw  biraetb  a  boddlonrwydd  difrif  a  dwys.  O 
"  mi  a  ddymunwn  i'yw  bellacb  i  farw,  a  chymdeithasu  mwy  a'r  marw 
•'  nag  a'r  byw  !  Beth  sydd  i  mi  bellacii  yn  y  byd  bwn  ?  Gan  fod  Mr. 
'•  Hughes  wedi  ymadael,  onid  yw  yn  bryd  i  minnau  ddeclireu  ji;«f«o  fy 
"  nillad  ?  Oni  ddylwn  fod  yn  foddlawn  i,  os  nad  yn  biraetblawn 
"  am  farw  ?  Chwaneger  ein  flydd  yn  Nuw,  a'u  bymostyugiad  i'w 
"  ewyllys. 

*'  Onid  yw  y  tywydd  yma  yu  galw  am  weddio  ?  Os  parba  ycbydig 
'■  yn  bwy,  bydd  yn  wialen  drom  arnom.  Ond  nid  wyf  yn  clywed  neb 
"  yn  achwyn  cymmaint  arno  byd  yn  byn,  na  neb  ychwaith  yn  dechren 
"  gweddio  yn  yr  acbos. 

"  Cefais  lytbyr  oddiwrth  Mr.  Jones,  yu  gofyn  cj'boeddiad  i  Amlwch  ; 
"  ond  dymunaf  arnocb  bysbysu  iddo  nas  gwn  yn  awr  pa  bryd  y  gallaf 
"  ddyfod.  Yr  wyf  i  fod  j^ma  yn  Liverpool  wythuos  i'r  Sabbotb  nesaf, 
"  ac  yn  ughymmydogaeth  Llangollen  y  Sabboth  canlynol  i  byny. 

"  Os  deuwcb  i'r  claddedigaetb,  bydd  raid  i  chwi  fod  yma  yn  foreu 
"  ddydd  Llun.  A  ydych  chwi  ddim  yn  rhywle  cyfleus  y  Sabboth,  i 
"  chwi  ddyfod  i"r  Bortb  i  gysgu  ? 

"  Cofiwcb  fi  a"m  gwraig  at  Mrs.  Koberts  a'r  teuki. 

•'  Yr  eiddoch  yn  gareiig, 

"  n.  Rees." 

NoDiAD  T.       Tudalen  966. 

Mae  yn  dda  iawn  gcnym  fod  ein  gofod  yn  cauiatau  i  ni  allu  ycbwanegu 
3'r  Ysgrif  alluog,  a  ymddangosodd  flynyddoedd  yu  ol  yn  y  "  Lienor," 
ar  Nodweddau  Meddyliol  Mr.  Rees.  Ei  hawdwr  yw  y  Parch.  Griffith 
Parry,  D.D.,  ac  fe'i  hysgrifenwyd  ganddo  pan  oedd  Mr.  Piees  yu  fyw. 
Yr  ydym  yu  ddiolcbgar  iawn  i'w  hawdwr  am  ei  ganiatad  i'w  chyhoeddi 
yn  yr  Attodiad  bwn  ;  gan  byderu  y  rhydd  foddlonrwydd  gwirioneddol 
i'u  darllenwyr,  y  rhai  gau  mwyaf,  yn  ddiammeu,  nas  gwelsant  hi  o'r 
blaen.  Yn  y  "  Lienor "  yr  oedd  yn  un  o  gyfres  o  Frasluniau  o 
Euwogion  Cvmru. 


ATTODIAD.  1117 

Brasluniau  o  Enwogion   Cymru. 

Yu  eiu  hysgrif  o"r  blaen  o  dan  y  pen  hwn,  gwnaetliom  ycliydig 
sylwadau  cyftVcdiuol  ar  y  "  Gelfyddyd  o  Aiiunio,"  yn  yr  ystyr  briodol 
ac  yu  yr  ystyr  lenyddol — yn  ei  pherthynas  a,  byd  y  corph  ac  a  byd  y 
meddwl,  gau  nodi  allan  rai  egwyddorion  ag  ydynt  yn  gyffrediu  iddi 
yn  y  uaill  a'r  Hall.  Ac  wedi  traethu  ycliydig  fel  hyn  yn  yr  ysgrif 
bono,  mewn  ffordd  o  arweiniad,  ar  y  Gelfyddyd  yn  yr  Athrawiaeth  o 
boni,  dysgwylir  i  ni  yn  awr,  y  mae  yn  debyg,  ei  dwyn  i  ymarferiad. 
Pell  ydym  oddiwrth  dcimlo  fod  byn  yn  orcbwyl  liawdd  ;  baws  ydyw 
dangos  pa  betb  yw  darlunio,  a  pba  fodd  y  dylid  darluuio,  na  cbyn- 
nyrcba  darluniau.  A  llawer  baws  ydyw  edmygu  mawrcdd,  nag  elfenu 
y  mawredd  liwnw  ;  baws  o  lawer  ydyw  addoli  atbrylitb — bod  yn  hcro- 
ivorshlpper,  na  cbymbwyso  at  yr  atbrylitb  bono  ddeddfau  manol  beirn- 
iadaetb,  er  egluro  ei  tbeitbi  neillduol  a  gwabaniaetbol,  ac  esbonio 
dirgelwcb  ei  dylanwad  a'i  nertb.  Y  mae  yr  an  egwyddor  yn  ein  cyf- 
arfod  yn  mbob  tiriogaetb  o  feddwl.  Y  mae  natur  yn  gallu  edmygu  ; 
end  rbaid  caei  natur  wedi  ei  diwyllio  i  wabaniaetbu.  Y  mae  natur 
yn  teimlo  ;  ond  atbrylitb  sydd  yn  rboddi  mynegiad  i'r  teimlad.  Y 
mae  y  llygad  mwyaf  anngboetbedig  yn  yfed  i  mewn  syudod  a  mwyn- 
biid  wrtb  syllu  ar  yr  adeilad  arddercbog  ;  ond  rbaid  cael  llygad  y 
celfyddydwr  i  ganfod  y  deddfau  neillduol  o  brydfertbwcb  sydd  wedi  eu 
corpboli  yn  yr  adeiladaetb,  ac  i  wabaniaetbu  yr  arddull  neillduol  yn 
mba  un  y  mac  y  deddfau  byny  wedi  ymwisgo.  Y  mae  pob  dyn  yn 
teimlo  i  fesur  mwy  neu  lai  y  dylanwad  sydd  yn  meddiannu  yr  enaid 
wrtb  ddal  cymundeb  a  natur  yn  ei  ffurfiau  o  arucbeledd  a  pbrydfertb- 
wcb  ;  ond  rbaid  cael  y  bardd  i  roddi  mynegiad  i"r  teimlad  bwnw — y 
bardd  sydd  yu  cymmeryd  gafael  yn  ysbryd  anweledig  yr  olygfa,  gan 
beri  iddo  ymddangos  ac  ymgorpboli  mewn  geiriau :  efe  sydd  yn 
cyfaddasu  yr  emyn  i  beroriaetli  ddistaw  natur,  nes  ei  gv/neutbur  trwy 
byny  yn  byglyw  i  bawb. 

"  *     *     And  gives  to  airy  nothing 
A  local  habitation,  and  a  name." 

Yr  un  modd  y  mae  gyda  pbregetbu,  Y  mae  pob  un  yu  y  gynnull- 
eidfa  trwy  bob  amrywiaetb  gwybodaetb,  barn,  a  cbwaetb,  yn  edmygu 
talent  a  byawdledd  y  pregetbwr  atbrylitbgar — y  mae  y  dylanwad  yn 
rbwym  o  gael  ei  deimlo  gan  bawb,  oblegid  y  mac  yu  gweitbredu  ar 
egwyddorion  cyffredin  ein  natur ;  ond  o'r  lliaws  sydd  yn  teimlo, 
ycbydig  a  allent  roddi  rbeswm  am  y  teimlad,  beblaw  yr  un  mwyaf 
cyffredinol ;  tra  y  mae  pawb  yu  cydnabod  mawredd  y  pregetbwr, 
teimlid  ef  yn  orcbwyl  tra  anbawdd  nodi  allan  elfenau  y  mawredd 
bwnw — esbonio  dirgelwcb  y  dylanwad,  a  tbyuu  allan  i  eglurdeb  y 
llinellau  neillduol  sydd  yn  nodweddu  y  meddwl  bwnw,  ac  yn  cyfan&oddi 
persouoliaetb  gwabaniaetbol  y  dyn. 

Fel  y  crybwyllasom  yn  niwedd  ein  bysgrif  o'r  blaeu,  ein  bamcan  yn 
y  gyfres  bon  fydd  tynu  rbai  Arluniau  o  iJregetbwyr  mawr  Cymru — y 
rhai  byw  i  ddecbreu  ;  a  cbyfundeb  y  Metbodistiaid,  i  ddecbreu.     Ni 


Ills  ATTODIAD. 

chaniata  ein  gofod,  pe  caniatasai  eiu  galln,  i  ui  wneuthur  Arclcbau 
cyfla'.Yn — Uawn  hyd,  fel  y  dywedir  {jull-leiir/th  Portraits).  Boddlomvu 
ar  rai  bycliaiu  {in  miniatnrc),  neu  profile:  ueu,  os  cawu  ddigou  o 
olenui,  dewisem  y  goleu-ddarluu  (photor/raph),  yu  enwedig  pe  gallem, 
rywfodd,  gyfuuo  cywirdeb  manwl  y  photorp-apli  t  gwres  a  bywyd  y 
paintiiKj.  Ni  raid  i  ni  ofyu  gyda  phwy  y  dechreuwn  ;  try  pob  llygad 
yn  naturiol  at  yr  un  a  gyduabyddir  er's  llawer  o  flynyddoedd  bellacli 
fel  arweinydd  eiu  cyfundeb,  prif  arwr  eiu  Cymmaufaoedd,  a  Thywysog 
pregetliwyr  Cymru.  Cenfydd  ein  darllenwjT  nad  ydym  am  roddi 
(■nu-an  y  gweiuidogiou  y  ceisir  eu  darluuio  yu  yr  ysgriiau  hyu,  hyny 
\\y,  y  rliai  sydd  yn  avrr  yn  fyw  ;  ac  os  na  fydd  digou  o  debygrwyd'd 
ynddyut  i"r  gwrthddrycb  heb  gysylltu  yr  emc  a  hwynt,  bydd  ein  hym- 
gais  wedi  troi  yn  aflwyddiant  perfi'aith,  a  bydd  raid  i  ni  ystyried  ein 
buuaiu  yu  yr  un  sefyllfa  a'r  beu  baentwyr  yn  mabandod  y  gelfyddyd, 
y  rbai  yr  oedd  raid  iddynt,  o  berwydd  aumherffeitbrwydd  y  darluu, 
ysgrifenu  odditano  enw  y  gwrtbddrycb  a  geisid  ei  ddarlunio,  megys 
"  Dyma  lun  dyu  ;  " — "  dyma  lun  coedeu,"  am  nas  gellid  meddwl  y 
byddai  neb  yn  alluog  i  benderfyuu  byny  oddiwrtb  y  darluu  ei  buuan. 
Ond  yr  im  pryd,  yr  ydym  y  tro  bwu  am  gynnortliwyo  ein  gwendid  eiu 
liuuain  trwy  ddecbreu  gydag  ycbydig  frawddegau  ag  ydynt  mor  ddar- 
luuiadol  o'n  gwrtbddrycii  a  pbe  buasem  yn  rboddi  ei  enw  uwcbbeu  ein 
liysgrif ;  dyfyniad  ydynt  o"r  Ertbygl  ragorol  y  cyfeiriasom  ati  yu  ein 
bysgrif  flaenorol,  a  ymddangosodd  tuag  "wytb  mlynedd  yn  ol  yu  y 
'^  Traethodi/dd"  dan  y  teitl  "  Efelyebiad,"  yn  yr  bon  y  mae  tri  o 
"  feistriaid  y  gynnulleidfa  "  yn  cael  eu  tynu  gydag  ycbydig  o  touches 
campas  o  eiddo  lluuiedydd  gwir  gelfyddgar  : — 

D3'ma  un  tal,  teneu  ;  y  mae  gwyldei'  yn  ei  wedd,  a  difrifwcli  yn  nhOn  ei  lais.  Y 
mae  yn  y  dechrea  yn  siavad  yu  araf,  fel  j^e  byddai  yn  llusgo  ei  frawddegau  hirion 

allan  yn  erbyn  eu   hewyllys  ; ond  fel  }•  mae  y  pwnc  yn  lofeinio  ei 

feddwl,  ae  yu  meddiannu  ei  enaid,  gwelir  ei  law  yn  dechreu  llifio  yr  awyr,  a'i  gorph 
yu  ymddoleuu  fel  cediwyddeu  o  flaen  yr  awel,  ac  y  mae  gwres  ei  deimlad  j-u  peri 
iddo  ymhyfliau  nes  yr  anturia  edrycli  yu  awr  ac  eihvaith  yn  wyneb  y  gynnulleidfa  ; 
ac  y  maent  oil  yn  teimlo  gohvg  ei  lygad  fel  tywyniad  mellten.  Nid  oes  gyflro  mawr 
i'w  ganfod  yuddo ;  ni  waedda  ac  ui  ddyrcbafa  ei  lef ;  ond  rywsut,  yn  ddiarwybod  i 
chwi  eich  bun,  y  mae  wedi  myned  i'r  ystafell  bellaf  yu  eieli  calon,  ac  y  mae  yu  dar- 
lleu  dirgeloedd  bono — yn  eicli  daugos  i  cbwi  eicb  bun,  yn  difynio  egwyddorion 
mwyaf  cuddiedig  y  meddwl,  nes  peri  i  cbwi  newid  eicb  barn  am  lawcr  o'cb  gweitb- 
redoedd  ;  ac  os  oedd  tfynnou  o  ddagrau  yn  eicb  mynwes,  ond  oditl,  wrtb  fyned 
beibio,  na  tborodd  efe  y  sel  oedd  ar  bono,  ues  peri  iddynt  fwrlymu  allau  yu  Uif. 

Fel  pob  dyn  sydd  wedi  cyrbaedd  enwogrwydd  mawr  a  pbarbaus 
mewn  unrbyw  gylcb,  y  mae  ein  gwrtbddrycii  yn  ddyu  o  "  un  idea." 
Pregetbu  ydyw  idea  fawr  ei  fywyd.  Yu  lie  gwasgaru  ei  ymadferth- 
oedd  dros  lawer  o  le,  a  tbrwy  byny  golli  mewn  dyfnder  yr  byu  a 
enillir  mewn  eangder,  y  mae  efe,  er  yn  foreu,  wedi  croni  a  cbrynboi 
y  galluoedd  naturiol  arddercbog  y  cyunysgaeddwj'd  ei  feddwl  a  bwynt 
i  uu  sianel  gysegredig,  sef  "  gwasanaethu  Duw  yn  Efengyl  ei  Fab 
Ef ;  "  ac  y  mae  yr  ymgrynboad  cyfiawn  bwu  o'r  dyfroedd  i  un  sianel 
yu  bawdd  i'w  ddarllen  yu  nertb  a  dyfnder  y  ffrwd. 

Ond  nid  yw  yr  ymgysegriad  llwyr  bwu  i  weinidogaetb  yr  Efengyl 


ATTODIAD.  1119 

wccii  cael  yv  effaitli  o  grebycliu  ei  alluoedd  ef,  a  cliyfyugu  cylcli  ei 
dclarllen  a"i  fyfyriaeth  at  ddniwnyddiaeth  yn  unig.  a  houo  yu  dduwin- 
yddiaeth  im  dosbarth  pennodol.  Y  mae  yu  uir  ei  fod,  yn  euwedig  yn 
mlynyddoedd  borcuaf  ei  weinidogaeth,  wedi  astudio  yu  fanwl  a  llafurus 
ysgrifeniadau  yr  hen  gewri  duwinyddol,  ac  yu  arbeuig  y  Dr.  Owen, 
"  tywysog  y  duwinyddion,"  ac  y  mae  yu  ha\Ydd  caufod  ei  fod  wedi 
yfed  yu  lielaeth  o"u  liysbryd,  a  cbyfoethogi  ei  feddwl  iVu  syniadau 
ardderchog.  Byddwu  yu  tybied  bob  amser  fod  dylauwad  ei  astudiaetli 
fanwl  o  weithiau  y  Dr.  Oweu,  yn  enwedig,  ^Yedi  rhoddi  ft'arf  a  gwedd 
neillduol  i'w  bregethau  ;  yr  byn  a  gaufyddir  yu  nghaderuid  a  dyfuder 
y  mater,  nodvredd  Feiblaidd  ac  athrawaidd  yr  boll  gyfansoddiad, 
neillduolrwydd  y  geirweddiad  a'r  termau  duwinyddol  a  ddefuyddir,  ac 
yn  enwedig  y  naws  saucteiddiol,  a'r  eneinniad  sydd  yu  riiedeg  ar  byd 
y  bregetb  fel  myrr  diferol,  yr  liwn  sydd  yu  cysegru  ac  yu  perarogli  yr 
boll  ragoriaetbau  ereill.  Ac  nid  yw  yr  efrydiaetb  ddyfal  bon  o  gyn- 
nyrcbion  meddyliau  rbai  ereill,  wedi  diuystrio  i'r  gradd  lleiaf  yuddo 
ef,  wreiddioldeb  ac  annibyuiaetb  ei  feddwl  ei  bun  ;  ond  yu  bytracb 
wedi  rlioddi  symbyliad  ycbwanegol  i'r  gwreiddioldeb  bwnw.  Fel  cylla 
cryf  ac  iacbus  y  llafurwr — y  mae  yr  boll  ymbortb  a  ddygir  i  mewu 
iddo  yn  cael  ei  dreulio  yu  drwyadl,  ues  y  mae  yn  ymsylweddu  a'r  cy- 
fausoddiad — yn  dyl'od  yn  rban  o'r  dyu  ei  buuau,  a  tbrwy  byuy  yu 
ycbwanegu  yn  barbaus  at  ei  uertb  a'i  rymusder.  Y  mae  yn  bawdd. 
deall  fod  y  soil  o'r  fatli  oreu  a  mwyaf  ftrwytblawu  wrtb  natur,  ond  y 
mae  yr  amaetbiad  rbagorol  a  dderbyuiodd  trwy  lafur  dybryd,  a  rbag- 
oroldeb  yr  bad  a  fwriwyd  i  mewn  iddi,  wedi  cbwanegu  at  ei  brasder 
a'i  cbyfoetb  cynbenid,  a"i  gwueutbur  yu  fwy  cyuuyrcbiol  fytb.  Neu, 
i  newid  y  gymbariaetb,  y  mae  yr  boll  ddefuyddian  a  gesglir  trwy 
ddarllen  ac  efrydiaetb,  o  ba  ffiirf  a  lluu  byunag  y  byddout,  yn  cael  eu 
bwrw  i  crucible  tanllyd  ei  fyfyrdodau  ef  ei  bun,  lie  y  maeut  yn  ym- 
doddi  i'w  gilydd,  ac  j'u  sicr  o  ddyfod  allau  ar  wedd  newydd — ar  ei  wir 
lun  a"i  ddelw  ef  ei  bunau, 

Ond  byuy  oeddem  yn  myned  i'w  grybwyll,  nad  oedd  ei  ymgysegriad 
llwyr  i'r  gwaitb  o  bregetbu  yr  efeugyl  wedi  cael  yr  effaitb  o  grebycbu 
ei  alluoedd  a  cbyfyngu  cylcb  ei  sylw  at  dduwiuyddiaetb,  ac  at  uu 
dosbarth  o  dduwiuyddion.  Y  mae  yu  bosibl  i  ddyu  astudio  yu  lied  galed 
yu  moreu  ei  oes  mewu  rbyw  uu  maes  pennodol,  ond  wedi  byuy  ym- 
ddiofalbau  a  sj^-tbio  i  seguryd  meddyliol,  ac  y  mae  byu  yn  sicr  o  eff- 
eitbio  i  grebycbu  ei  feddwl  i'r  ffurf  beunodol  a  dderbyuiodd  ar  y  cyntaf, 
a'i  gadw  yn  y  ffurf  gyfyngedig  bono  am  y  gweddill  o'i  oes.  Oud  y 
mae  gwrtbrych  y  nodiadau  byu  yu  dra  gwabauol ;  gosododd  i  lawr  ar 
y  cyntaf  sail  ragorol  i'w  gymeriad  a"i  ddefnyddioldeb  dyfodol  fel 
gweinidog  yr  efeugyl,  yn  yr  astudiaeth  drwyadl  y  cyfeiriwyd  ati  o'r 
Beibl,  a  gweitbiau  y  rbai  penaf  o"r  hen  dduwiuyddion  ;  oud,  ni 
arosodd  ar  byu ;  yu  hytrach,  iKirhaodd  i  lafurio  yu  galed  ar  byd  ei 
oes,  a  tbrwy  byuy  cadwodd  ei  feddwl  yu  barbaus  ystwytbder  ac 
ireidd-dra  ieueugctyd,  fel  ag  i  allu  ymagor  yn  rbwydd  ac  ymgyfaddasu, 
gyda  chynnydd  yr  oes,  at  bob  newydd-deb  teilwug.  Felly  y  mae  wedi 
ymgydnabyddu,  i  raddau  pellach  nag  y  g\vyr  llawer  fe  allai,  a  lliaws  o 


1120  ATTODIAD. 

awclwjT  diwcddar  o  athrylith  a  a;wreiddioklcb  neillduol,  y  rhai  y  mac 
eu  lieuwau  yn  ucbel  yn  y  byd  lleuyddol ;  y  mae  yn  gallu  mwynbau  y 
mawr,  a'r  prydferfch,  a'r  da,  o  dau  y  fi'urfiau  mwyaf  dieitbriol— y  mae 
ei  gyd-ymdeimlad  yn  ymt'angu  fel  y  mae  yutau  yu  beueiddio,  fcl  yr 
afou,  yu  ymledu  yn  barbaiis  yn  ei  pyrfa  tua'r  m6r. 

Ond  rbaid  iddynt  hwytbau — yr  ysgrifenwyr  y  cyfeiriwyd  atynt — dahi 
tretb  am  y  syhv  hwn  y  maent  yu  ei  dderbyn  oddiar  ei  law.  Edrycba 
ef  arnynt  oil  gyda  llygad  pregethwr.  Pa  ddaioui  byunag  sydd 
ynddyut,  gosodir  ef  dau  deyrnged  i  wasanaetbu  y  bregetli  mewn  rbyw 
li'urf  ueu  gilydd.  Os  elir  i  waered  at  y  Pliilistiaid  dienwaededig, 
gwneir  byny  yu  unig  i'r  diben  o  flaenllymu  yr  arfau.  Os  bydd  i  dlys- 
au  yr  Aipbtiaid  gael  eu  bentbyca,  rbaid  iddynt  wasanaetbu  Israel 
Duw.     Fel  y  cauodd  Blackwell  yu  ei  Farwuad  i  Esgob  Hebcr  : — 

"  Athiylitli,  Athiouiaetli,  a  dysg  ai-  Aweuau 
A  blethent  eu  llawiyf  o  gylch  cly  arleisiau, 
Tithau  'u  ddifost  a  dderbyniaist  eu  cedau 

I'w  hongiau  yn  oflVwm  ar  diostau  y  groes  ! '» 

Yr  ydym  yu  tybied  y  cydnebydd  pawb  a  gawsant  fantais  i  flfurfio 
barn  am  eiu  gwrtbddrycb,  fod  boll  ragoriaetbau  pregetbwr  mawr — 
pregetbwr  o'r  dosbartb  uwcbaf,  wedi  cyd-gyfarfod  ynddo  i  raddau 
nodedig.  Fel  y  dywed  Foster  yu  ei  feirniadaetb  ar  gymeriad  Kobert 
Hall — y  mae  yu  engraifl't  nodedig  o  feddwl  a'i  alluoedd  mewn  cyd- 
bwysedd  a  cbyfartaledd  prydfertb  y  naill  i'r  Hall  ;  meddwl  ac  ynddo 
gyfuniad  bapus  o  ragoriaetbau,  pob  uu  mewn  gradd  ucbel,  a'r  naill 
yu  cyunal  ac  yu  arddercbogi  y  Hall.  Ceir  ynddo  gyfuniad  byuod  o 
dchjchymyg  ff'ncijtJdaicii  a  sijhvadaeth.  fanol,  neu  yr  liyu  a  eilw  y  Sais 
yn  imafiination  and  observation.  Nid  mynycb  iawn  y  ceir  y  ddan  allu 
yma  gyda'u  gilydd  ;  oblegid  yu  gyffrediu  y  maent  yn  pertbynu  i  fedd- 
yliau  o  ddau  ddosbartb  gwabanol.  Y  bardd  biau  y  dycbymyg  ;  ac  yn 
gyffrediu  dyu  y  ffeitbiau  fthe  matter-of-fact  man),  uas  gall  ymdeimlo  na 
diruad  syniad  barddouol,  biau  y  gallu  o  fauylrwydd  sylwadaetb.  Gallu 
y  pelladur  (telescope)  ydyw  y  blaenaf,  sydd  yn  cymmeryd  yr  boll 
ffurfafen  yu  faes  yr  olygfa,  ac  yu  ei  pboblogi  a  bydoedd  newyddiou. 
Gallu  y  mwyadur  (microscope)  ydyw  yr  olaf,  sydd  yn  dyfod  oddiwrtb  y 
pell  a'r  mawr  at  yr  agos  a'r  bycban,  ac  yn  caufod  byd  o  greaduriaid 
yu  y  ddeilen,  a  pboblogaetb  aneirif  yn  y  diferyu  dwfr.  Ond  y  maent 
ynddo  ef  yn  cyfarfod  yn  bapus,  a'r  naill  yu  gwasanaetbu  y  Hall.  Y 
mae  y  rbagoriaetb  olaf  yu  cael  ei  arddangos  mewn  medrusrwydd  i 
ymdriu  u  ffeitbiau,  mewn  manylrwydd  a  cbywirdeb  i  ddesgrifio,  mewn 
gallu  i  ymaflyd  yn  mani/lion  y  mater  a  drinir,  o  ba  uatur  bynuag  y 
byddo,  a  tbynu  allau  i  eglurdcb  yr  byn  sydd  yu  ymgnddio  oddiwrtb  y 
golwg  pwl  mewn  bycbaudra.  Ond,  fel  yn  yr  offeryu  a  elwir  y 
kaleidoscope,  y  mae  y  mdn-ddarnau  o  wydr  lliwiedig,  sydd  ynddo  gyda 
pbob  tro  a  roddir  arno  yn  cael  eu  taflu  i  gysylltiadau  newyddiou  a 
pbrydfertb,  felly  yutau — wedi  i  sylwadaetb  fod  yn  casglu  y  mauyliou 
yu  myd  ffeitbiau,  y  mae  y  gallu  arall— y  dycbymyg— yn   eu  huno 


ATTODIAD.  1121 

yn  gyfanwaith,  yn  taenu  llewyrcli  dysglaer  tlrostynt  oil,  ao  yn  eu 
taflu  i  li'urfiau  iiewvddiou  a  swynol  o  brydferthwch.  Uiideb  y  ddau 
allu  yma  yn  ei  feddwl  ef,  os  nad  ydym  yn  cam-gymmeryd,  sydd  yn  ei 
wneutiiur  yn  uord-pautter  mor  ddigymar.  Y  mae  ei  ddesgrifiadau 
mor  fywiog  ((jraphic)  nes  y  maent  yn  arluniau.  Y  mae  un  gair 
weitiiiau  mor  ddesgrifiadol  nes  y  mae  yn  bictiwr  cyfiawn  ynddo 
ei  hunau.  Dyma  un  esiampl  or  liyn  yr  ydym  yn  ceisio  ei  ddangos  : 
darlunio  yr  oedd  y  pregethwr  ddyu  yn  yr  act  o  farw  ;  yr  oedd  yr  holl 
ddariun  bron  yn  ofuadwy  o  ddesgrifiadol — yr  oedd  fel  bywyd  ei 
iiunan,  neu  yn  hytracb,  fel  manvohteth  ei  bunan  ;  yr  oeddem  bron  yn 
credu  ein  bod  yn  marw  ein  hunain  y  funud  bono  :  ond  ni  welsom 
erioed  eugraifft  fwy  tarawiadol  o"r  gallu  i  baentio  a  geiriau,  na"r 
frawddeg  oedd  yn  diweddu  y  darluniad  ac  yn  ffurfio  y  do  (climax) 
iddo — rbywbetli  yn  debyg  i  byn  : — "  Y  mae  y  dyn  yn  myned  i  lawr 
i'r  glyn  dan  ocbeneidio  ;  wrtb  fyned  yn  mlaen,  y  mae  yr  ocbeneidiau 
yn  myned  yn  wanacb  ac  yn  bellach  oddi\Yrtb  eu  gilydd  ;  nes  o'r  diwedd, 
y  mae  yr  ysbryd,  megh  <ir  asyeli  ochcnaid,  yn  ebedeg  at  Dduw !  " 

Kbaid  i  ni  edrych  ar  ddijcln/wijg  barddouol  befyd  yn  ein  gwrtliddrych 
mewn  cyfuniad  a  dealt  treiddgnr  a  nerthol.  Y  mae  y  galiuoedd  byn 
eto  i'w  cael  yn  llawer  mynycbacb  ar  waban  i'w  gilydd,  nag  mewn  un- 
deb  a'u  gilydd.  Nid  mynycli  y  ceir  yr  atbvonydd  neu  y  duweinydd  yn 
fardd  na'r  bardd  yn  atbronydd  neu  dduweinydd.  Ond  nid  oes  arnom 
ofn  i  neb  cydnabyddus  a  gwrthddrycb  y  sylwadau  byn.  ac  yn  meddu 
rbyw  radd  o  gymbwysder  i  faruu,  ein  cyhuddo  o  fod  yn  ysgrifenu  rbyw 
organmoliaetb  gyffrediuol  a  diystyr,  pan  y  dywedwu  fod  y  duweinydd, 
yr  atbronydd,  a'r  bardd  yn  cydgyfariod  ynddo  i  raddaa  nodedig.  Nid 
ydym  yn  dywedyd  petb  fel  byn  ar  antur,  cofier,  neu  er  mwyn  cael 
rbywbetb  i  wneyd  i'r  brawddegau  gylymu  a'u  gilydd  yn  lied  lew  a 
diweddu  yn  lied  seingar  i'r  glust.  Na,  yr  ydym  yn  byf  yn  lioni  tir 
uweb  ;  darlunio  yr  ydym  ac  nid  dyfeisio  ;  yr  ydym  yn  dywedyd  y  petb 
a  nodasom  yn  awr,  am  mai  felly  y  mae  y  petb,  ac  am  ein  bod  ninnau 
yn  (jni/bod  byny.  Y  mae  y  dylaf  o'i  wrandawwyr  yn  deall  ei  fod  yn 
dduweinydd  dwfn  a  cbyflawn  dros  ben.  Dyma,  wrtli  gwrs, 
ei  bofl"  diriogaetb ;  yma  y  trodd  efe  boll  nertboedd  ei  feddwl. 
Ac  y  mae  y  ddelw  yma  yn  eglur  ar  y  bregetb.  Y  mae  y  bregetb 
yn  drom  o  fater — yn  llwytbog  o  sj'lwedd ;  y  mae  rbagoriaetb- 
au  neillduol  y  bregetb  a'r  traetbawd  wedi  eu  buno  ynddi.  Y 
mae  y  pwnc  yn  cael  ei  drin  mor  llwyr,  manwl,  a  tbrwyadl — y  mae  yr 
boll  eglurbad  yn  gwisgo  gwedd  mor  atbrawaidd,  ag  a  fuasai  yn  ei 
"n'neutbur  yn  gymbwys  i  gael  ei  draddodi  i  efrydwyr  duwinyddol  o 
gadair  y  profi'eswr  :  nid  rbyw  rhapsody  gwag  am  olygft-ydd  natur, 
yn  cael  ei  gam-gymmeryd  gan  ei  awdwr  am  byawdledd  ;  nid  rbyw 
dymestl  drystfawr  o  eiriau  biriou  yn  cael  eu  llucbio  am  ben  y 
gwrandawwjT,  nes  bron  demtio  y  rbai  call  a  meddylgar  o  bonynt  i 
redeg  allan,  gan  nad  oes  yno  ddim  sylwedd,  cr  mwyn  cael  diangc  o'r 
swn  1  rbag  eu  byddaru — nid  yr  arddull  egwan,  bleutynaidd,  bono  a 
elwir  weitbiau  yn  un  dlws  (cysylltir  yr  ansoddair  tins  a  bi,  y  mae  yn 
debyg  ar  gyfrif  ei  nodwedd  hlentynaidd  '.)  neu  yr  un  a  elwir  bryd  arall 
4   B 


1122  ATTODIAD. 

yn  ilodcuog,  yr  lion  sydd  yu  gofyn  am  i  bob  brawdcleg  o"r  doclireu  i'r 
diwedd  fod  yu  alegori  barddouol,  ae  yn  gyftrcdiu  yu  clnvilio  am  ryw 
un  fi'ugyr  ueu  gymliariaeth,  yu  ymlid  ar  ol  liouo  i  bob  cougl,  ac  wedi 
ei  dal,  yu  ei  liacio  ac  yu  ei  marchogaeth  nllan  o  wyut,  nes  y  bydd 
wedi  colli  ei  bywyd  driian  yu  mliell  cyn  diwedd  y  bregetli  !  ac  fel  hyn 
yu  darostwng  y  gwirioueddau  mwyaf  mewn  bod  gau  eu  troi  yn 
deganau  i  ddifyru  plant  bychaiu  ;  ac  uid  yr  arddull  hoeuus  a  heiuif 
houo  ycbwaith,  sydd  yu  gwucyd  arabedd,  neu  uit,  yn  ogoniant  y 
bregetli,  gau  ymeguio  yu  barhaus  i  ddywedyd  rhywbeth  tiVaetli  a 
^mart — tra  y  mae  rhan  fawr,  os  nad  y  fwyaf,  o"r  fraeth-ineh  mewn 
gwiriouedd  yu  fol-ineh — yn  yr  hon  y  mae  y  pregethwr  yn  ymddaugos 
fel  yu  dawnsio  math  o  jig  gysegredig,  a'r  gyuulleidfa  fel  y  croivd  o'i 
amgyleh  yu  edrych  aruo  yu  cyllawni  ei  gampau,  ac  yn  cliwevthiu  am 
ei  ben  pan  y  mae  yn  llwyddo  i  roddi  rhyw  dro  mwy  digrifol  na'u 
gilydd,  yu  lie  rhodio  yn  nrddasol  byd  faes  y  gwiriouedd,  gau  arwaiu 
ei  wrandawwyr  gydag  ef,  i  ddaugos  iddynt  y  golygfeydd  ;  ac  nid 
arddull  y  brawd  arall,  ycbwaith,  sydd  yu  "  llafurio,"  fel  y  dywedir,  o 
dan  y  cam-syuiad  ei  fod  yu  ddigou  tal  i  gyraedd  yr  aruchel,  ac  wrth 
ueidio  at  fi'arfafeu  y  sublime  yn  gwueiithur  codymau  parhaus  i  fi'os  y 
ridicidom !  Oud  yr  ydym  wedi  dyweyd  digon  bellach  "  yn  nacaol  " — 
nid  dim  o'r  gwahauol  rywogaethau  hyu,  meddwu,  sydd  yn  gwneyd  i 
fynu  ddefuydd  pregethau  gwrthddrych  eiu  hysgrif,  oud  dua-inyddiaeth 
yu  ystyr  uwchaf  y  gair  (yr  hyn  yu  sicr  a  ddylai  gael  y  lie  blaenaf  yn 
uefuydd  x>oh  pregeth)— gwirioueddau  dwyfol.  Colier  nad  ydym  yn 
gosod  hyu  yn  gyfystyr  a  hen  rauiadau  a  hen  dermau  sathredig 
"  Cyrph  "  Duwinyddiaeth — nid  am  y  corph  yr  ydym  yu  sou,  end  am 
enaid  y  peth,  nid  y  plisgyu  oud  y  cnewyllyu.  Oud  yr  hyn  ydym  yn 
ei  feddw4  ydyw,  gwirioueddau  cadaru,  dyfnion,  goruchel  y  datguddiad 
dwyfol — ymborth  sylweddol  i'r  gwraudawwr  meddylgav,  sydd  wedi 
dysgu  diruad  gogouiant  gwiriouedd  —a  hwuw  ar  yr  uu  pryd  yn  cael 
ei  gyfaddasu  i  ryw  raddau  i'r  amgyfi'red  gwauaf;  mewn  gair,  Gu-ir- 
ionedd  yr  Efengyl  yn  cael  ei  agor  a'i  egliiro,  yu  ei  gysylltiadau, 
yu  ei  gysondeb,  "yn  ei  fawredd  ai  ardderchawgrwydd  anughydmarol, 
ac  ar  yr  un  pryd  yn  cael  ei  gymhwyso  at  y  galou  a'r  gydwybod,  a'i 
gyfaddasu  at  gyflwr  ac  amgylchiadau  y  gwrandawwyr. 

Oud  heblaw"^  y  duweiuydd,  yr  ydym  yu  cael  yr  athrouydd  hefyd 
yuddo ;  nid  yw  hwu  yn  dyfod  i'r  golwg  mor  arbenig  a'r  Hall,  ac  ni 
ddylai ;  oud  y  mae  yno  er  hyuy.  Nid  ei  fod  ef  byth  yn  dyfod  a  dim 
athroniaeth  yu  ffurfiol  i  fewn  i'r  bregeth,  oud  (yr  hyu  sydd  yu  llawer 
gwell)  y  mae  trwy  ei  fedrusrwydd  yu  dad-blygu  gogouiant  athraw- 
iaethau  yr  Efengyf,  yu  arddaugos  llawer  o  deithi  y  meddwl  athron- 
aidd.  Canfyddir  hyu  yu  ei  ymdeimlad  cryf  a  uatur,  a  chraMer  ei 
sylw  ami  yu  ei  holl  fturfiau,  i  fynu  hyd  at  y  natur  ddyuol — yn  ei 
fedrusrwydd  anarferol  i  elfeuu  gwcithrcdiadau  y  meddwl,  ac  i  ddifynio 
egwyddorion  mwyaf  cuddiedig  y  galou,  nes  diosg  y  dyn  yu  uoeth,  a'i 
ddaugos  iddo  ei  huuau,  mewn  goleuui  na  welodd  mo  bono  erioed  o'r 
blaeu  !  er  yr  addefwu  yu  rhwydd  fod  yu  rhaid  dwyu  rhywbeth  arall  i 
mown  hcblaw  yr  hyu  sydd  dau  sylw  i  roddi  cyfrif  am  y  gallu  yma ; 


ATTODIAD.  1123 

ond  daw  hyuy  ger  ein  brou  eto.  Y  mae  nodwedd  y  meduwl  athron- 
aiJd  i'w  gaufod  hefyd  yu  ei  allu  i  m/ff'rcdlnoU — i  esgyn  oddiwrtb 
Avirioneddau  neillduol  at  uu  uwcb  a  ebyffrediuol  sydd  yn  eu  cynnwys, 
oddiwrtb  y  ffeitbiau  at  y  ddeddf,  oddiwrtb  amgylcbiadau  at  egwydd- 
orion ;  yii  gystal  ag  yu  y  gallu  cyferbyniol  i  byn,  sef  y  gallu  i 
ncUlduoU — i  ddisgyu  oddiwrtb  y  gwirionedd  cyffredinol  at  y  rbai 
neillduol  sydd  yu  oi  gyfausoddi,  i  agor  y  cyfanswm  a'i  ddad-blygu  i'w 
fanyliou.  Ac  yu  olaf,  y  mae  yr  uu  nodwedd  i'w  cbanfod  yn  y  furf 
a  roddir  yn  fyuycb  ar  y  meddyliau  ;  nid  yii  y  sj'niad  yn  unig,  ond  yu 
yr  expression — y  myuegiad  o  bouo.  Y  mae  cywirdeb  mauwl  y  fi'urf  yn 
mba  uu  y  cyflwyuir  y  syuiad  i'w  gaufod  yn  fyuycb  yn  gorpbwys  ar 
ryw  ddosbartbiad  gwir  atbrouyddol. 

Heblaw  y  duweiuydd  a'r  atbronydd,  y  mae  y  hardd  befyd  yn 
dysgleirio  yn  ngwrtbddrycb  ein  bysgrif.  Y  mae  yu  wir  uad  yw,  byd 
y  gwyddom  ni,  erioed  wedi  bod  yn  saern'io  bavddouiaetb — yu  asio 
cymalau  englyuion  ac  awdlau  wrtb  eu  gilydd.  Oud  gobeitbiwn  fod 
darlleuwyr  goleuedig  y  Lienor  i  gyd  j'u  deall  y  gall  d3-n  fod  yu  dra 
medrus  yn  y  grefi't  neu  y  saeruiaetb  farddouol  yn  ol  y  rbeolau 
caetbaf,  ac  beb  feddu  yr  un  wreicbionen  o  farddoniaetb  yu  ei  natur  ; 
ac  o'r  ocbr  arall  y  gall  dyn  fod  yn  fardd  yn  yr  ystyr  uwcbaf  ac  yn  yr 
unig  wir  ystyr,  beb  erioed  gyfausoddi  euglyn  na  cbywydd.  Os  yw 
atbrawiaetb  y  "  Trioedd  "  yn  gywir  am  banfodiou  bardd,  sef  '•  llygad 
yu  gweled  auiau,  calon  yn  teimio  auian,  a  glewder  a  faidd  gydfyued 
ag  auian,"'  yna  dywedwu  ninnau  am  wrtbddrycb  ein  bysgrif,  fod  ei 
feddwl  yu  gyfoetbog  o  elfenau  barddoniaetb.  Y  mae  ganddo  grebwyll 
yn  gystal  a  darfelydd,  os  dyua  y  geiriau  am  y  ddau  allu  y  gwneir 
weitliiau  wabaniaetb  rbyngddyut — vnafiination  a  fancy.  Y  mae  y 
blaenaf  yu  allu  mwy  ysbrydol,  a'r  olaf  yu  fwy  aniauol  (sensiious).  Yr 
ojaf,  fe  allai,  sydd  yn  rboddi  i  ui  y  prydfertb  amlaf ;  oud  y  blaenaf  yr 
arucbel  a'r  mawreddog.  Y  mae  yr  olaf  yn  adduruo  ;  ond  y  mae  y 
blaeuaf  yn  creu.  Y  mae  yr  olaf  yn  olrbaiu  tebygolrwydd,  \n  ft'urfio 
cymbariaetbau,  ac  yu  adduruo  i'r  fatb  raddau,  nes  troi  yr  boll  fyd 
yn  un  ardd-flodau  brydfertb  ;  ond  y  mae  y  gallu  arall  yn  ebedeg 
uwcblaw  y  byd,  yn  ymsaetbu  i'r  eangder  diderfyn,  ar  adeuydd 

"  Thoughts  tliat  wandei'  through  eternitj-," 

ac  yn  poblogi  yr  eangder  bwnw  a  bydoedd  newyddion.  Y  mae  ein 
gwrtbddrycb  yn  meddu  y  ddau  allu  yma ;  a'r  ddau  mewn  gradd  mor 
iicbel,  fel  ag  y  gellir  galw  ei  bregeth  yn  fyuycb  yn  prose-poem  ar- 
ddercbog  o'r  decbreu  i'r  diwedd ;  yn  euwedig  pan  fyddo  y  pwnc  yu 
gyfryw  o  ran  ei  natur  ag  a  fyddo  j'u  galw  y  galluoedd  byn  yn  neill- 
duol i  weitbrediad.  Y  mae  nerth  a  phri/dferthuch  yn  cael  eu  cyfuno 
ganddo.  I  ddefuyddio  geiriau  darluniadol  y  Parcb.  Eoger  Edwards 
am  yr  uu  gwrtbddrycb — "  Y  mae  ei  feddyliau  bywiol  yn  cael  eu 
barneisio  yn  brydfertb,  a'u  gyru  wrtb  aweuau,  fel  y  meircb  yn  ngber- 
bydau  Pbaraob."  Nid  yw  yu  cyffwrdd  a  dim  nad  yw  yn  ei  adduruo. 
A'r  byn  sydd  yn  rboddi  arddercbawgrwydd  ar  y  gallu  bwn  yuddo  ef 
vdyw,  nad  yw  bytb  yu  cael  ei  dclefnyddio  i  wneyd  i  fyuu  y  diffyg  o 


11 24  ATTODIAD. 

rywbetli  avail  mwy  pwysic^.  Nid  yw  y  dryclifedclwl  barddouol  ganddo 
ef  byth  yu  cael  ei  ddwyu  i  guddio  tlodi  o  fater.  Os  ydyw  y  hlodau  yn 
"  ddymuuol  i'r  golwg,"  chwi  a  ge-n-ch  o  dan  y  blodau  gyflawnder  o 
Jf'nnjth — "  daiomis  yu  fwyd,"  yr  hwn  sydd  nid  yu  uuig  yu  liyfryd  i'r 
archwaeth,  oud  yn  llawn  syhvedd  a  maethlonrwydd.  Y  mae  y  cyfan 
yn  tyfu  ar  "  bren  gwybodaeth,"  fi'rwytli  yr  hwn  sydd  ar  unwaith  yn 
"  deg  mewu  golwg  ac  yn  ddymunol  i  beri  deall."  Mewn  geiriau 
ereill,  nid  yw  efe  byth  yn  myned  i  addnrno,  nad  oes  ganddo  rywbeth 
i'w  addnrno — a  riiywbetli  ijnertli  ei  addurno  :  ac  y  mae  yr  addurn  yn 
"svastad  yn  cael  ei  gadw  yn  ei  le  ei  hun — yn  ddarostyngedig  i'r  mater, 
ac  i  amcan  mawr  y  bregeth. 

Nodwedd  arbenig  yn  mhregethau  ein  gwrthddrycli  ydyw  fod  eu 
mater  yn  drwyadi  eUngulaidd.  Tra  y  mae  pob  gwiriouedd  datgudd- 
iedig  yn  cael  ei  le  dyladwy  yn  ei  weinidogaeth,  eto  y  mae  yn  amlwg 
ei  fod  ef  yn  bywiolaethu  ar  fer  a  brasder  yr  Efengyl.  Gwirioneddau 
arbenig  a  neillduol  datguddiad  yr  Efengyl  ydynt  brif  destynau  ei 
weinidogaetli.  Tra  y  mae  efe  yu  achlysurol  yu  "  rliodio  o  amgylch  " 
yr  Efengyl,  yn  "  riiifo  ei  thyrau  ac  yu  ystyried  ei  rhagfuriau'" — y 
mae  efe  er  byny  yn  />//»•  oddimewu  iddi — yu  ei  cliysegr  sancteiddiolaf. 
Y  mae  cartref  ei  ysbryd  a'i  fyfyrdod  gyda  Duw  ar  y  drugareddfa. 
"  l)nw  yn  Nr/Jirist  "  ydyw  y  central  idea — y  drychfeddwl  mawr  sydd  j'u 
ganolbwynt  ei  weiuidogaetli,  yr  hwn  sydd  fel  haul  yu  goleuo  pob 
gwiriouedd  arall,  gau  eu  cadw  i  droi  yn  brydferth  yu  eu  cylchoedd 
priodol  eu  hunain.  Trefu  ddwyfol  yr  Efengyl  i  achub  a  sancteiddio 
pechadur  ydyw  baich  ei  genadwri ;  a  pha  wirioneddau  byunag  ereill 
a  ddygir  i  mewu,  bydd  yr  ymdriuiaeth  a  hwyut  yn  sicr  o  fod  yn 
amlygu  eu  cysylltiad  a  hwn,  ac  o  ddangos  nad  ydynt  oil  yn  ddim 
amgen  na'r  gwiriouedd  mawr  hwn  yn  ymgangheuu  i'w  wahauol 
gyfeiriadau.  IMid  ydym  yu  meddwl  fod  neb  wedi  astudio  trefu  yr 
Efengyl  yu  fwy  dwfu,  na  neb  ag  y  mae  ei  bregethau  yu  arddangos 
diruadaetii  fwy  treiddgar  i  ddirgelwch  athrawiaeth  yr  Efengyl.  Oud 
tra  y  mae  efe  yn  hofl"  o  syllu  ar  yr  ochr  ddwyfol  i'r  Efengyl — y  drefn, 
y  cyfammod,  a'r  prynedigaeth,  nid  yw  hyny  yu  peri  iddo  golli  ei  olwg 
ar  yr  ochr  ddynol  "^iddi.  Y  mae  nodwedd  ymarferoi  y  bregeth  mor 
amlwg  a'i  nodwedd  athrawiaethol.  I'n  tyb  ni,  y  mae  yu  rhagori 
cymmaint  yu  y  uaill  a'r  Hall.  Y  mae  yn  gosod  i  lawr  sylfaen  yr 
athrawiaeth  yu'gadarn  a  llydau,  er  mwyu  goruwch-adeiladu  y  ddyled- 
swydd  arni.  Y  mae  yu  myned  i'r  uefoedd  i  gyrchu  nerth  i  ddych- 
welyd  eilwaith  i'r  ddaear.  Os  yw  yu  eiu  harwain  i  fynydd  uchel 
athrawiaeth  gras,  i  olwg  rhyfeddodau  tragywyddol  y  cyfammod  a'r 
prynedigaeth — i  ganol  y  pethau  nefol,  nes  yr  ydym  brou  a  dyrysu  gau 
ragorol  ogouiant  y  golygfeydd,  ac  yu  dymuno  cael  gwneyd  ein  pabell 
i  aros  byth  yn  y  myuydd  sanctaidd  hwnw,  y  mae  efe  yn  sicr  o'u 
harwain  i  lawr  eilwaith,  fel  y  dysgybliou  gynt,  i  ymladd  brwydr  a'r 
diafol  wrth  droed  y  myuydd.  Y  mae  yn  anmhosibl  i  neb  arddangos 
mwy  0  lymder  a  mauylrwydd  dros  harddu  athrawiaeth  yr  Efeugyl 
trwy  fywyd  sanctaidd  ;  rhydd  arbeuigrwydd  gwastadol  i  beryglon  y 
Cristion  oddiwrth  demtasiynau  y  diafol,  hudoliaethau  y  byd,  ac  yu 


ATTODIAD.  1125 

enAveclig  llygredigaotli  ei  galou  dwylloclrus  ei  hunau,  a'r  angeurheid- 
rwydd  am  Avyliadwriacth  wastadol  yn  erbyn  pechod,  ac  am  farweiddio 
pob  chwant  trwy  gymundcb  agos  d  Uuw  yu  Nghrist,  a  phrofiad  beun- 
yddiol  o  rimvedd  yr  Efengyl.  Yn  \vir,  ui  welsom  neb  erioed  yn  galiu 
gwneyd  y  fath  havoc  ar  y  galon  ddyuol  !  Difynia  ei  holl  deimladau 
gydu  chyllell  ddiarbed  yr  anatomiat,  a  i  mewn  yn  liyi  i'w  bystafelloedd 
dirgelaf.  cyhoedda  ei  cbyfrinachau  mwyaf  cudd,  olrbeinia  bi  yn  ei 
ilwybrau  mwyaf  trocUog  a'i  hystrywiau  mwyaf  twyllodrus,  nes 
dynoetbi  y  dyn  oddimewu,  ei  ddatguddio  iddo  ei  bunan,  a  pberi  iddo 
gywilyddio  yn  yr  olwg  arno  ei  bunan  !  Fel  byn,  bydd  profiad  y  Crist- 
ion  yn  cael  ei  agor  yn  boll  anirywiaetb  ei  blygion,  a'i  feddyginiaethu 
dracbefn  a  balm  yr  Efengyl.  Ac  yn  rbinwedd  yr  un  gallu  bydd  ei 
eiriau  fel  tan  llosgedig  yn  cbwalu  gau  noddfeydd  y  pecbadur  anedifeir- 
iol,  yn  difa  ei  wag  esgusodion,  yn  dynoetbi  dirgeloedd  ei  galon,  nes 
peri  iddo  syrtbio  ar  ei  wyneb  i  addoli,  gan  waeddi  "  Y  mae  Duw  yn 
wir  ynoch  !  " — ac  nes  y  bydd,  w'edi  ei  Iwyr  ymlid  o  bob  llocbes,  yn 
cael  ei  "  gyd-gau  "  i  flydd  yr  Efengyl. 

Neillduolrwydd  arall  yn  mbregetbaa  ein  gwrtliddrycb  ydyw 
rhagoroldeb  y  cynlhui  (conceptiou),  ac  ar  yr  un  pryd  y  perffeitbrwydd 
llafurus  a  pba  un  y  mae  y  cynllun  yn  cael  ei  weitliio  allan.  Y  mae 
syniad  arweiniol  y  bregetb — pUoi  yr  adeilad — yn  fyuycb  yn  newydd  a 
gwreiddiol  dros  ben  ;  ond  nid  yw  byn  yn  ddigon  i  ddyfod  i  fynu  a 
safon  ucbel  ein  gwrtbddrycb  o"r  byn  a  ddylai  pregetbu  fod  ;  rbaid 
i'r  defnyddiau  a'r  gwaitb  fod  yr  un  mor  ragorol — rbaid  i  bob  careg  a 
ddygir  i  mewn  fod  o'r  rbywogaetb  fwyaf  gwertbfawr,  ac  befyd  gael  ei 
cbaboli  a'i  cberfio  i'r  perffeitbrwydd  eitbaf  sydd  yn  gyrbaeddadwy, 
cyn  y  caiff  gymmeryd  ei  lie  yn  yr  adeiladaetb.  Ac  byd  yn  nod 
ambell  dro,  pe  na  byddai  cymmaint  o  newydd-deb  neu  byuodrwydd 
yn  y  cynlluniad — pe  byddai  y  rbaniadau  arnynt  eu  buuain  y  rbai 
mwyaf  syml  ac  eglur,  eto  byddai  y  defnyddiau  a'r  gwaitb  mor  dra 
rbagorol,  gwneid  i'r  gwirionedd  cynuefiu  lewyrcbu  mewn  goleuui  mor 
gryi  a  newydd  nes  gwneyd  i'r  bregetb  ar  y  cyfan  fod  yn  llawn 
cymmaint  gorcbestwaitb,  os  nad  yn  fwy  felly,  na  pbe  buasai  yn 
ddyledus  am  gyfran  o'i  befl'aitb  i  gynllun  newydd  a  tbarawiadol. 

A  cban  ein  bod  wedi  cyfiwrdd  a'r  gymbariaetli  o  adeilad,  yr  ydym 
yu  cael  cyfleusdra  yma  i  nodi  allan  un  arali  o  ragoriaetbau  penaf  ein 
harwr,  yn  ngbyfansoddiad  ei  bregetbau,  sef  unoliacth  y  bregetb.  Dull 
tra  di-bwynt  a  di-effaitb  o  bregetbu  j'doedd  yr  un  a  flt'ynai  yn 
Ngbymru  tlynyddoedd  yn  ol,  ac  sydd  yn  ffynnu  eto  i  ryw  raddau  ; 
sef  amcanu  gwneyd  y  bregetb  yn  Gorph  o  Ddnwinyddiaetb  ;  dwyn  i 
mewn  iddi  bedwar  neu  bump  fe  allai  o  faterion  bollol  wabanol,  a 
hollol  ddibertbynas  a'u  gilydd,  a  pbregetbu  ycbydig  ar  bob  un,  a 
hyny  yn  unig  am  fod  rbyw  eiriau  yn  dygwydd  bod  yn  y  testyn,  y 
rbai,  wrtb  eu  tynu  o'u  cysylltiad  a'u  gilydd,  a  gymmerid  yn  acblysur 
i'r  sylwadau  byny.  Y  mae  byn  yn  gwasgaru  yn  lie  crynboi  y  nertb  ; 
y  mae  y  nertb  yn  cael  ei  wario  yu  ofer,  i  guro  awyr  yn  lie  saetbu  at 
nod  ;  ac  y  mae  yr  boll  lafur  yn  syrtbio  i'r  llawr  yn  ddi-amcan  ac  yn 
ddi-effaitb.     Nid  yw  y  bregetb  yn  llwyddo  i  wueyd  argraff  o  unrhyw 


1126  ATTODIAD. 

wiriouedd  neillduol  ar  feddyliaii  y  gwrnudawwyr,  uid  yw  yn  ddim 
amgeu  ua  phentwr  o  syhvadau  duwiol  wedi  eu  taflu  blitb  draphlith 
ar  draws  eu  gilydd.  Oud  y  mae  pregetli  eiu  gwrthddrych,  uid  yn 
bentwr  o  ddefnyddian,  ond  yn  adeilad  gadarn  a  phrydferth.  Y  mae 
yn  ymaflyd  yn  egwyddor  neu  wiriouedd  mawr  y  testyn  ;  gesyd  hwnw 
ger  eiu  bron,  i  sefyll  allan  gydag  eglurdeb,  fcl  uas  gall  neb  bctruso 
yn  nghylcb  uod  neu  amcau  y  bregeth  ;  gweithia  y  gwiriouedd  hwuw 
allan  yn  drwyadl  i  oleuui  ac  effeithiolrwydd  ;  y  mae  yr  lioU  syhvadau 
yn  cyfodi  o'u  gilydd  ac  yn  arwain  i'w  gilydd — y  cyfau,  fel  dolenau 
mewn  cadwen,  yn  ymddibynu  y  naill  ar  y  Hall ;  gwneir  i"r  gwirionedd 
lewyrchu  yn  ugoleuui  cryfaf  rlieswm  a  datguddiad— dygir  boil  bryd- 
ferthion  y  greadigaeth  i'w  addurno,  ac  ar  yr  un  pryd,  gwneir  i"r 
gwraudawwyr  deimlo  trw\y  yr  lioll  ymdriuiaeth,  fod  y  gwiriouedd 
hwnw  yn  genadwri  neillduol  oddiwrtli  Dduw  atyut  liwy.  Y  mae  yr 
unoliaeth  amcan  yma  sydd  yn  rhedeg  trwy  y  bregefcli  yn  peri  fod  ei 
dylanwad  yn  dwyseiddio  yn  barhaus  o'r  declireu  i'r  diwedd.  Y  mae 
ti'rwd  y  meddyliau  a'r  hyawdledd  wrtli  gael  ei  chrynhoi  i  redeg  fei 
hyn  rliwng  gleuydd  gosodedig  lui  mater  mawr,  yn  enili  dyi'uder  a 
nertli  ycliwanegol  wrth  dreiglo  yn  mlaen,  nes  o'r  diwedd  y  mae  yn 
ysgubo  y  gwraudawwyr  ymaith  ar  ei  llifeinaut.  Wrth  grynhoi  yr 
holl  belydrau  i  un  canolbwynt  (focus) — i  dywynu  ar  un  gwiriouedd,  y 
mae  y  llewyrch  yn  myned  gryfach,  gryfach,  y  gwres  yn  fwy-fwy  tan- 
baid,  nes  o'r  diwedd  y  mae  yn  llosgi  y  cwbl  o'i  fiaen.  Y  mae  gwir- 
ionedd neillduol  y  bregeth  wedi  meddiaunu  holl  faes  yr  olygfa — wedi 
llanw  y  meddwl  a'i  fawredd  ;  ac  y  mae  pawb  yn  ymadael  ac  argrait" 
beudant  ac  arosol  wedi  ei  gwneuthur  ar  ei  meddyliau  o'r  gwiriouedd 
mawr  hwnw.  Y  mae  yr  unoliaeth  yma  yn  haufodol  i  nerth  :  dyma, 
debygem,  oedd  un  elfen  arbeuig  yn  nylanwad  digyffelyb  Dr. 
Chalmers,  fel  pregethwr.  Cydiai,  gyda  gafaeliad  cawr,  mewn  rhyw 
un  mater  mawr — un  egwyddor  lydan  ;  gwnai  hyn,  yn  fyuych,  yn  y 
frawddeg  gyutaf  o'i  bregeth  ;  yua  troai  o  amgylch  y  mater  hwnw  yn 
ddi-dor  ;  edrychai  aruo  o  bob  safle  ;  gwnai  iddo  dywynu  yn  mhob 
goleuni ;  gosodai  bobpeth  dan  deyrnged  i'w  egluro  ;  nes  yr  oedd  y 
mater  yn  chwyddo  fwy-fwy  o  fiaen  meddyliau  ei  wrandawwyr,  ac  o'r 
diwedd  yn  cuddio  pob  peth  arall  o'r  golwg  a'i  fawredd. 

Ehagoriaeth  neillduol  arall  yn  ngwrthddrycb  ein  hysgrif  ydyw 
coethder  ei  cliwaclh.  Y  mae  pobpeth  o'r  fath  fwyaf  coeth  ;  y  mae  y 
meddyliau  yn  goeth— y  mae  yr  iaith  yn  goeth  ;  y  mae  yr  holl  gyfan- 
soddiad  o  ran  y  mater  a'r  arddull  wedi  ei  lafurus  gaboli  i'r  gradd 
uwchaf  o  goethder  sydd  yn  ddichonadwy.  0  hyn  mewn  rhan  y  tardd 
rhagoroldeb  neillduol  ei  arddull.  Y  mae  yn  wir  fod  y  dull  o  feddwi 
yn  meddu  dylanwad  mwy  na  dim  arall  fe  allai  yn  fi'iirfiad  yr  arddull. 
Ac  felly  y  mae  y  ffaith  fod  ein  gwrthddrych  yn  mcddid  allan  y  mater 
mor  llwyr  a  thrwyadl,  yn  peri  fod  ei  arddull  yn  bynod  mewn  clirder  a 
cJujJla under.  Y  mae  yua  gorph  cyllawn  o  feddwi  ger  ein  bron,  a 
hwnw  yn  caei  ei  gyflwyno  i  ni  mewn  gwisg  gyflawu,  ac  ar  yr  uu  pryd, 
brydfertb  ac  ardderchog.  Y  mae  y  (yji((u-iidcr  liwn  jai  uodwedd 
neillduol  yn  yr  arddull :  nid  yw  y  meddyliau  byth  yn  erthyln,  uac  yn 


ATTODIAD.  1127 

dyfod  allan  yn  auffarfiol ;  y  mae  y  clrych-feddwl  yn  berffaith-gwbl  a 
chyflawu  yn  ei  Loll  raiiau — yn  gryf  ac  yn  brydferth ;  ac  y  mae  yr 
arddull  yn  j/'itlo  y  meddwl  yn  liollol,  lieb  fod  yn  rhy  lac  nac  ychwaith 
yn  rby  dyn — heb  fod  yn  aml-eiriog  a  chwyddedig  ar  un  Haw,  nac  yn 
dlawd  a  noeth-lwm  ar  y  Haw  araH  ;  ond  yn  gyflawn,  yn  gyfoctbog,  yn 
bur  ac  yn  brydferth  ;  ac  eto  mor  uaturiol  a  phriodol  i'r  drycbfeddwl  a 
phe  buasai  wedi  tyfu  ynddi. 

Nodwedd  ueiUduol  yn  ardduH  cin  gwrthddryeh  ydyw — ei  fedrus- 
rwydd  yn  dwyn  i  mown  (Pimharinethau  (illustrations)  ac  ymadroddion 
ysfirijthijwl  mewn  cysyHtiadau  newyddion  a  phrydferth  ac  yn  eu  cyf- 
addasii  at  y  mater  dan  sylw.  Y  mae  yr  egluriadau  a'r  ymadroddion 
ysgrythyrol  byn,  wedi  eu  detliol  fel  y  maent  ganddo  ef  gydd'r  fatli 
chwaeth  a  medrusrwydd,  yn  cyfoethogi  yr  ardduH  yn  ddirfawr,  ac  yn 
chwanegu  yn  rhyfeddol  at  ci  swyn  a'i  heffeithiolrwydd.  Dygir  hwy  i 
mewn  gyda'r  fath  briodoldeb,  nes  yr  ymddangosaut  "  megis  afalau 
aur  mewn  gwaith  arian  cerfiedig."  Crogant  fel.  cynifer  o  addurn- 
iadau  dysglaer  o  amgylch  y  meddyiiau — y  uaill  yn  adiewyrchu 
dysgleirdeb  y  Hall,  nes  serenu  y  llygad  gan  eu  tanbeidrwydd.  Neu,  i 
newid  y  gydmariaeth,  gwnant  i'r  bregeth  ymddangos  yn  "  berllan  o 
bomgranadau  " — yn  "  wely  per  lysiau,  a  blodau  peraidd,  yn  dyferu 
myrr  diferol,"  ac  yn  perarogli  megis  gan  eneiuniad  ysbrydoliaeth  ei 
buuan  !  Rhoddwn  yma  un  eughraifft  o  hyn,  allan  o  bregeth  o'i  eiddo 
ar  "  Gyflawnder  y  Duwdod.''  Wedi  darlunio  rhyfeddodau  ymgnawd- 
oliad  y  Cyfryngwr,  dywed  : — 

0  Emanuel !  ti  a  gyflawnaist  lawer  o  weithredoedd  nerthol  a  gwyrthiau  mawr- 
ion  ar  ein  daear  ui ;  ond  wedi  y  cyfan  y  wyrth  ryfeddaf  oeddit  ti  dy  liun  !  "  Yn 
ddiddadl,  mawr  y\v  dirgelwcli,  duwioldeb,  Duw  a  ymddangosodd  yn  y  cuawd."  ,  . 
.  .  .  .  Yn  nihellach,  ni  a  ddyleni  ystyried  i  ba  ddiben  y  bu  hyn.  Yr  ydyni 
yn  darRpn,  pan  aeth  Samuel  i  Bethlehem  gynt,  heb  ei  ddysgwyl,  ddarfod  i  henur- 
iaid  y  ddinas  godi  i'w  gyfarfod,  a  gofyn  iddo  yn  ddychrynedig,  "  Ai  heddychlawn 
dy  ddyfodiad  di?"  "  Hedd3'Chla\vn,"  meddai  y  prophwyd,  "mi  a  ddaethum  i 
aberthu  i'r  Arglwydd."  Ond  wele  un  mwy  na  Samuel  yn  ISethlehem  heddyw.  Ai 
heddychlawn  dyfodiad  hwn  yno?  A  ddacth  efe  i'r  byd  i  ddamnio  y  byd,  ai  ynte  fel 
yr  achu'oid  y  byd  trwyddo  ef?  I  ddinystrio  eneidiau  dj-nion  ynte  i'w  cadw?  Ond 
cyn  i  ni  ofyn,  mae  y  Gwaredwr  wedi  ateb,  "Heddychlawn,  heddychlawn!  Mia 
ddaethum  fel  y  caeut  fywyd,  ac  y  caent  ef  yn  helaethach.  Daethum  i  aberthu  i'r 
Arglwydd — i  ddibenu  camwedd,  ac  i  selio  pechodau,  ac  i  wneuthur  cymmod  dros 
anwiredd,  ac  i  ddwyn  cyfiawnder  tragywyddol."  Ei  ddibenion  yn  C3Mnraeryd  dynol- 
iaeth  ydoedd  i  farw  ynddi;  gwneytl  iawn  digonol  droi?  bechodau  ei  bobl,  ac  felly 
agor  fFordd  anrhydeddus  i'r  cyllawnder  hwnw,  pa  im  ag  oedd  eisoes  yn  trigo  yn  eu 
uirtur  hwy,  i  redeg  drwyddi  i  ymgeleddu  en  jiersonau  ac  i  ddiwallu  eu  holl  anghen- 
ion  ;  eu  gwneyd  yn  ddiogel  a  cliyllawn  yn  eu  hun  ieb  ag  ef  ei  hun,  yr  hwn  sydd  yn 
cyflawni  oil  yn  oil. 

Yr  oeddem  wedi  meddwl  crybwyll  gair  ar  y  cyfuniad  hynod  o 
athrylith  a  llafur  a  amlygir  yn  nghyincriad  ein  gwrthddryeh.  Tra  y 
mae  yn  amlwg  ei  fod  wedi  ei  gyunysgaeddu  yn  naturiol  ag  athrylith 
gref  a  gwreiddiol  a  thalentau  o'r  rhywogaeth  fwyaf  dysglaer,  eto  ni 
pharodd  hyn  iddo  ymddiofalhau  mewn  seguryd  ;  oudynhytrach  rhodd- 
odd  ei  hunan  i  fynu  i  lafur  ac  efrydiaeth  didor  i  amaethu  y  taleutau 
hyny,  ac  i  ymgymhwyso  yn  mhob  modd  i  waith  ei  swydd  gysegredig. 


1128  ATTODIAD. 

Ac  er  ei  fod  yii  moddu  gradd  auarferol  o  hnrodrwi/dd  dawn  a  thalent, 
yr  byu  a  amlygir  yu  ei  ymdriniacth  feistrolgar  a  }-)hob  niator  a  ddygir 
o  dan  sylw  yn  nghyi'arfodydd  neillduol  eiu  Cymdeithasfaoedd,  eto  ni 
chymmerodd  y  fautais  leiaf  ar  ii3'n  yn  ei  gymeriad  fel  gweinidog  yr 
Efengyl ;  y  raae  y  bregeth  nid  yn  uuig  o  ran  y  mater  ond  o  ran  y 
cyfansoddiad  hefyd,  yu  gynnyi-cb  llafur  ac  astndiaetb  or  fatb  fanylaf. 
Y  mae  yu  rbaid  i  ni  bellacb  ddwyu  y  syhvadau  byu  i  derfyniad  ;  ac 
yr  ydym  yn  gwneyd  byuy  gyda  cbrybwyll  nn  rbagoriaeth  arbenig 
arall  yu  ngbymeriad  ein  gwrthddrycb  fel  pregetbwr.  Ac  na  tbybied 
y  darllenydd  ei  tod  y  lleiaf  yn  ein  golwg,  am  ein  bod  yn  ei  euwi  yn 
olaf,  Na — yn  hollol  i'r  gwrtbwyneb,  y  vian/af  ydyw  o"i  boll  amryfal 
ragoriaethau — gwreiddyu  a  bywyd  yr  boll  ragoriaetbau  ereill,  a'r  bwn 
sydd  yn  rboddi  miu  ac  efieitbiolrwydd  i'r  lleill  i  gyd.  Cyfeirio  yr 
ydym  at  ysbri/dolnrj/dd  ei  feddwl — ei  dduwioldeb  personol  dwfu,  ei 
gymundeb  agos  a  Duw,  saucteiddrwydd  ei  ymarweddiad,  a'i  brofiad 
lielaetb  o  rinwedd  yr  Efengyl  yn  ei  ysbryd  ei  bunan.  Ac  y  mae  yr 
ansawdd  bwn  ar  ei  ysbryd  yn  amlygu  ei  bunan  yn  eueiuniad  sanct- 
aidd  ar  y  bregetb,  ac  yn  goron  gogoniant  ar  yr  boll  gyflawniadau. 
Gwna  i'r  gynnulleidfa  deimlo  yn  fynycb  wrtb  ei  wrando,  fod  y  byd 
tragywyddol  yn  cael  ei  sylweddoli  i  ryw  raddau  i"w  meddyliau  ;  bydd 
ei  eiriau  yn  fynycb,  fel  fflacbiad  mellten,  yn  goleno  i  fyuu,  megys  am 
foment,  ger  bron  eu  Ih-gaid,  randiroedd  dirgeledig  y  byd  ysbrydol,  a'u 
golygfeydd  mawreddog  o  wae  ac  o  wynfyd.  Gwua  yr  ansawdd  bwn  i 
bob  cydwybod  dystio  wrtb  ei  wrando,  mai  cenad  Duw  sydd  yn  llefaru, 
— un  wedi  "  rbanu  "  yn  ebelaetb  iddo  "  fesur  ffydd,"  ac  wedi  ei 
adduruo  i  raddau  auarferol  a  doniau  ysbrydol  y  weinidogaetb.  Ac  y 
mae  j'r  ansawdd  bwn  yn  jjeri  yr  effaitb  ddymunol  bono  ar  y  gwran- 
daSvwyr,  o  droi  eu  sylw  oddiwrtb  atbrylitb  y  pregetbwr  at  fater  y 
bregetb — o  guddio  mawredd  y  dyn  gan  fawredd  y  Duw  y  mae  yn 
llefaru  drosto,  a  mawredd  y  gwirionedd  a  leferir  ganddo.  Y  mae  boll 
naws — boll  duedd  ac  amcan  y  bregetb  fel  byu  yn  sanctaidd.  Ebaid 
i'r  gwrandawwr  droi  oddiwrtb  bawb  a  pbobpetb  at  ei  fater  tragywyddol 
ei  bun ;  ac  ond  odid  fawr  nad  yw  yu  ymadael  dan  argraffiadau  dyfn- 
ion,  a'r  rbai  a  dybir  ganddo  ar  y  pryd  yu  aunileadwy,  o  wagedd  y 
byd  ;  breuolder  einioes  ;  agosrwydd  a  pbwysigrwydd  y  byd  tragy- 
wyddol ;  y  gwertb  annbraetbol  o  fod  yu  beddwcb  Duw  ;  gogoniant 
anngbydmarol  yr  Efengyl  yn  ei  gwrtbddrycb  a'i  tbrefu,  a  rbagoroi 
brydfertbwcb  saucteiddrwydd.  Ac  ymedy  gan  ddirgel  beuderfynu 
byw  yn  fwy  duwioi,  gwylied  yn  fwy  dyfal  ar  lygredigaetb  ei  galon, 
cymdeitbasu  mwy  a'r  Arglwydd  lesu,  edrycb  mwy  ar  "  y  petbau  ni 
welir,"  ac  ymrod'di  i  wasanaetbu  Duw  yn  fwy  llwyr  nag  erioed  o'r 
blaen  !  Nis  gallwn  ddangos  yr  ansawdd  bwn  yn  well  na  tbrwy  y 
dyfyniad  canlynol  o  "  Gyngbor  "  {Chnrr/i')  a  draddodwyd  gan  wrtb- 
ddrycb  ein  bysgrif  lawer  o  flynyddocdd  yn  ol,  ar  ordeiniad  nifer  o 
frodyr  i'r  weinidogaetb.  Gwasanaetba  fel  cugbraitft  o'i  arddull,  ac 
fel  eglurbad  ar  bwysigrwydd  y  cymbwysder  bwn  yr  ydym  yn  sun  am 
dano  i  Weinidog  yr  Efengyl,  yr  bwn  gymbwysder  sydd  yn  cael  ei 
arddaugos  i  fesur  mor  belaetb  yu  ei  gymeriad  ef  ci  buuan  ;  — 


ATTODIAD.  n2D 

"Duwioldob,  yn  cael  ei  harfer  mewn  gweddi'au  dirgel  a  chymundeb  cysou  a,  Duw, 
ydyw  y  fan  y  mao  niawr  nerth  ])regeth\vr  yn  cartrefu.  Dyma  ddirgelwch  ei 
hyawdledd,  ei  rym,  a  Ihvyddiant  ei  weinidoeaeth.  Pair  hyn  ddarostyngiad  i  ddi- 
eithrwch  gelyuol  y  serch,  a  ihydd  drigfa  elleithiol  i  wirioneddau  yr  efengyl  yn  eich 
eneidiau.  Trwy  yniaifeiiadau  grasol  yr  ymborthwch  arnynt,  ac  y  treuliwch  liwy 
nes  y  byddant  ar  iinwaith  yn  troi  yn  gynhaliaoth  i  chwi  eich  hunain,  ac  yn  llaeth 
yn  mronau  eich  gweiuidogaeth  i  eglwys  Ddmv.  O  !  y  fath  breswyliad  hyfryd  sydd 
i  bethau  y  gair  yn  y  meddwl  drwy  brofiad  grasol  o'u  daioni  I  Mae  yr  enaid  yn 
dyfod  i'w  caru  hwy  fwy-l'wy,  a'r  cariad  ynia  drachefn  drwy  buro  y  galon  yn  tr\doewi 
y  deall  i'w  hadnabod,  ac  yn  cadw  yr  enaid  yn  yniyl  Duw.  le,  mae  jni  aros  yn  Nuw, 
a  Duw  yuddo  yntau.  Os  bydd  gweiuidogaeth  yr  adfeiliedig  yn  IFeru  ac  yn  newyuu 
ei  wrandawwyr,  fe  fydd  gwres  a  chyflawnder  j-n  ngweinidogaeth  hwn.  Mewn  by wyd 
o  rodiad  gyda  Duw,  inae  holl  diroedd  breision  Emanuel  yn  yniagor  yn  raddol  o  ilaen 
ei  ddirnadaoth — y  naill  wirionedd  ar  ol  y  Hall  yn  ymddangos  gyda  ncwydd  ogoniant. 
Mae  3'r  enaid. yn  ymhyfr5'du  mewn  brasder,  ac  yn  cyiiuydda  beunydd  mewu  gras  ; 
ac  o  ganlyniad,  mae  y  doniau  ysbrydol  j-n  cael  maeth,  ac  yn  blaguro  fwy-fwy  yn  ei 
ysbr3'd.  Gan  In'ny,  mae  yn  hawdd  mewn  cymhariaetli  i'r  cyfryw  un  borthi  praidd 
Duw,  a'u  harwain  at  fFynnonan  by  wiol  o  ddyfroedd.  Mae  y  gwaith  yn  hyfryd  iddo. 
Oddieithr  i  chwithau  gael  eich  cadw  i  ryw  fesur  ar  dir  iel  hyn,  chwi  llinwch  ond 
odid  yn  pregethu,  wedi  i  fywiogrwydd  ieuenctj'd  a  newydd-deb  y  peth  fyned  heibio. 
Byddwch  naill  ai  yn  esgeuluso  y  gwaith  yn  gwiil  ;  neu  os  bydd  rhyw  ddibe  nion 
hunanol  yn  Uuddias  liyny,  ui  wnewch  chwi  ddim  cud  rhedeg  drwyddo  yn  ddefodol  ; 
fe  fydd  pob  ymgais  i'w  iawn  gvflawni  yn  faich  gorthrwm  ar  v  galon." 

P. 


DlWEDD    YK    AtTODIAD. 


M  Y  N  E  G  A  I 


Abergele,  Mr.  R.  yn  yr  ysgol  yno,  79 ;  Y 
Cyfarfodydd  Eglwysig  yno,  79 ;  Cym- 
deithasfa  yno,  343. 

Abergwaen,  oedfa  bynod  yno,  173,  174 ; 
Cymdeithasfa  yno,  5S9. 

Abermaw,  Mr.  R.  yno,  729. 

Abertawe,  Y  Gymmanfa  Gyffredinol  gyntaf 
yno,  780;  Mr.  R.  yno  mewn  Cyfarfod 
Miso],  239. 

Aberteifi,  Cymdeithasfa  yno,  239. 

Aberystwyth,  Cymmanfa  Gorphoredig,  1841, 
343;  Cymdeithasfa  yn  1SG4,  77.5;  Mr. 
R.  yn  gwrandaw  yno,  500. 

Abraham  (Rolant),  Cyfaill  i  Mr.  Rees,  187  ; 
Ijregethu  yn  Nghaernarfon,  188. 

Addison  (Dr).  Guy's  Hospital,  tystiolaeth  i 
iechyd  T.  Jones,  33G. 

Aled  (afon),  rhedeg  trwy  Lansannan,  2. 

Alford  (Deon),  879. 

Amlwcb,  Cymdeithasfa,  137—142;  eto,  517; 
eto,  a  Chyfurfod  Dau-canmlwyddiaeth, 
727,  728 ;  Mr.  R.  yn  pregethu  yn  Ang- 
ladd  Mr.  Roberts,  785. 

Amwythig,  symmud  yno,  97 — 100;  ynisefyd- 
lu  yno,  110  ;  Priodi  yno,  178;  lieirniadu 
ar  gyfer  Cyfarfod  Cystadleuol,  818,  819  ; 
Cyfarfod  hynod,  94S,  949. 

Arnold,  (Dr).  ei  bregethau,  544  ;  bancs  ei 
fy\vyd,  610  ;  fel  Atbraw,  813. 


Bala,  Cymdeithasfa  1812,  25-23;  eto,  1814, 
3G— 38;  Cyfarfod  Misol,  91;  Adgofion 
hen  frawd,  93,  94 ;  Cymdeithasfa  1824, 
137;  eto,  1827,  156;  eto,  1828,  166;  eto, 
1829, 174 ;  eto,  1830, 178 ;  eto,  1832,  182 ; 
eto,  1833, 193  ;  eto,  1834,  194  ;  eto,  1836, 
209;  eto,  1837,  225;  eto,  1838,  238,  239; 
Cyfarfod  Misol,  ordciniad  Thomas  Jones, 
y  Cenhadwr,  326-330;  Cymdeithasfa, 
1841,  360;  eto,  1842,  393;  eto,  1843, 
398 ;  eto,  1844,  415  ;  eto,  1845,  420 ;  eto, 
1846,  432;  eto,  1847,  459;  eto,  1848, 
487 ;  eto,  1849,  494,  495 ;  eto,  1850,  oil ; 
Cyfarfod  i  ffurfio  cynllun  i  dderbyn  rhai 
i'r  weinidogaeth,  525 ;  Cymdeithasfa, 
1855,579  ;  eto,  1858,  670 ;  cais  i  symmud 
yr  Athrofa  oddi  yno,  747 — 758;  Cym- 
deithasfa, 1865,  a  sylfaeniad  adeilad  yr 
Athrofa,  814 ;  Agoriad  Capel,  844 ;  Ag- 
oriad  Adeilad  yr  Athrofa,  849. 

Bangor,  Cymdeithasfa  Leol,  166;  Mr.  Recs 
yn  pregethu  yno  yn  1831,  179—181;  eto 
yn  1832, 189  ;  Cymdeithasfa  Chwarterol, 
1838,238;  eto,  1841,  pregethu  ar  farw- 
olaeth  Mr.  Elias,  361 ;  eto,  1844,  areithio 
yn  y  Cyfarfod  Ordeinio,  416;  Cymdeith- 
asfa 1853,  526  ;  eto,  1856,  533  ;  brodyr 
ieuainc  oddiyno  yn  yr  Athrofa,  545 — 
551 ;  Cymdeithasfa,  1859,  G77  —  678 ; 
eto,  1862,  732;  Cyfarfod  i  benderfynu  He 
yr  Athrofa,  747—758;  Cymdeithasfa, 
1865,815;  1868,  y  ddiweddaf  i  Mr.  R., 
Adgofion  o'i  bregeth,  870—874 ;  pender- 
fyniadau    gyda   golwg    ar   yr   Etholiad 


1132 


MYNEGAI. 


gwladol,  a"i  Annorcliiad  vrrth  cu  cynnyg, 

875  —  879;  Gwastinaeth  yno  ddiwrnod  ci 

Angladd,  901. 
Barrow  (Dr).  ei  brcgctbau,  9io. 
Baxter  (Richard),  cyfeiriad  ato,  673. 
Beaumaris,    Cymdeithasfa,   1827,    1G5 ;    eto, 

1869,  902. 
Berlin,  taith  i,  G27— 635 ;    y  Cyngbrair  Ef- 

engylaidd  yn,  636—647. 
Beynon,  Mr.  R.  gydiig  ef  yn  yr  Ysgol,  104. 

Butnford  (Richard),  cyfaill  i  Mr.  R.  ar  ei 
deithiau,  170;  crybwyllion  am  dano,  171, 
172 ;  ei  adroddiad  am  daitli  yn  Sir  Beu- 
fro,  173,  174  ;  taith  i  Fynwy  a  Morgan- 
•wg;  eto,  Meiiionydd,  Arfon,  a  Mon, 
179. 

Bunsen  (Baron),  yn  y  Cynghrair  Efengyl- 
aidd  yn  Berlin,  646 ;  Mr.  R.  yn  durllcn 
ei  Gofiant,  882 ;  ei  farwolaeth,  883. 

Bunyan  (John),  cyfeiriadau  ato,  671—673. 

Cadwaladr  (David),  136. 

Cae  Du  (Llansannan),  lie  genedigol  William 
Salesbury,  '2;  tad  Mr.  R.  yn  symniud 
yno  i  breswylio,  65. 

Caergybi,  Mr.  R.  yno  y  tro  cyntaf,  123,  124  ; 
yno  inewn  Cymdeithasfa,  152,  153. 

Caernarvon,  Cymdeithasfa,  1826,  152 ;  preg- 
etbu  yno,  188  ;  Cymdeithasfa  1842,  394  ; 
eto,  1845,423;  eto,  1848,492;  eto,  1851, 
518;  eto,  1854,  547;  Cyfarfod  Pregethu 
yno,  589 :  Cymdeithasfa  1863,  758 ;  eto, 
1866,  829  ;  eto,  Agoriad  Capcl,  849. 

Calvin  (John),  Mr.  R.  yn  darllcn  bancs  ei 

fywyd,  7S9. 
Candlish,  (Dr).  yn  Nghymdeithasfa  Bangor, 

1868,  871. 
Carlyle  (Thomas),  924;  939,  940. 
Chalmers  (Dr).  201;  326;  924. 
Charles  (Gwen),  unig  chwaer  Mr.  R.,  6,  7. 
Charles  (Parch.  Thomas),  Bala,  Mr.  R.  yn 

awyddus   i  borchenogi  ei  Eiriadur,  34; 

myned i'r  Bala  i' w  brynu,  35 ;  teimlad  Mr. 

R.,  pan  y  clywodd  am  ei  farwolaeth,  39. 


Chwibren  Isaf,  lie  genedigol  Mr.  R  ,  2,  3. 

Cole  (Eliseus),  cyfeiriad  ato,  124. 

Conquest  (Dr).  ar  iechyd  Mr.  Thomas  Jones, 
y  Cenhadwr,  334. 

Cooper  (Mrs).,  IJangollen,  84. 

Cooper  (Ebenezer),  547. 

Darling  (Dr).  ar  iechyd  Mr.  Thomas  Jones, 
334. 

Davies  (Mrs),  ei  ferch,  llythyrau  ati,  601 — 
504;  eto,  510— 512;  eto,  518;  ei  phriod- 
as,  563;  llythyrau  ati,  566-578;  eto, 
580—589;  eto  ati  hi  a'i  mam,  601—613; 
eto  ati,  621 ;  eto,  648 ;  eto,  651 ;  eto,  658 
—661 ;  eto,  amryw,  662-670  ;  eto,  684  — 
690;  llythyrau  709—721;  at  y  plant, 
722—726;  eto  at  Mrs.  Davies,  759—761; 
ei  hadgofion  hi  o'i  weddiau  a'i  sylwadau, 
796—800;  ei  hadgofion  am  dano  mewn 
Cyfarfodydd  Eghvysig,  880,  831;  ei 
Nodiad  ar  ei  lythyr  diwcddaf,  882 ;  ad- 
gofion  am  dano  y  Sabbotbau  diweddaf 
yn  1868;  adgofion  am  ei  gystudd  a'i 
ddyddiau  diweddaf,  893—900. 

Davies  (Daniel),  Tun,  Ystrad,  936. 

Davies  (David),  Mount  Gardens,  408, 467, 
469,  547,  llythyr  ato,  701-705. 

Davies  (Miss),  llythyr  ati,  731. 

Davies  (John),  Fronheulog,  ei  farwolaeth, 
487  ;  llythyr  at  ei  weddw,  488-491. 

Davies  (John),  Nantglyn,  Mr.  R.  yn  gyfaill 
iddo  ar  daith,  83  ;  yn  Llangollen,  84,  85  ; 
dysgrifiad  o  bono,  86  ;  yn  pregethu  yn 
Nghyfarfod  Misol  y  Bala,  94. 

Davies  (Richard),  Treborth,  547;  ei  briodas, 
565;  crybwyllion,  595,  G07;  Uchel  Sir- 
ydd  Mon,  062 ;  symmud  i'r  Benarth, 
759 ;  cystudd  diweddaf  Mr.  Rees,  898, 
899. 

Dinbych,  Mr.  R.  yn  myned  yno  i  geisio  cael 
lie  gyda  Mr.  Jones,  54  ;  Cyfarfod  Misol 
yno,  pryd  y  derbyniwyd  ef  yn  aelod  o 
bono,  80  ;     Cymdeithasfa  yno,  147  ;  eto 


MYNEGAI. 


1133 


225 ;  Cyfarfod  Misol  cyn  niyned  i  Amer- 
ica, 249;  Cymdeitbasfa,  342. 

Dolgelleu,  Cymdeithasfa  yn,  1822, 122 ;  eto, 
1823, 132  ;  Mr.  R.  yn  pregetbu  yno,  378 ; 
Cyfarfod  Pregetbu,  728;  Cymdeitbasfa 
yn  1SG3,  763. 

Dorrington,  Mr.  R.  yn  yr  Ysgol  yno,  104. 

Drefnewydd,  Cymdeitbasfa  yno,  108;  Mr.  11. 

yn  picgethu  yno,  215. 
Dyffryn  (Ardudwy),  picgetbu  yno,  729. 
Dysgedydd,  ymosodiad  ar  Mr.  li.  yn,  216. 

Edwards  (Jonathan),  America,  467. 

Edwards  (Parcb.  Lewis,  D.D.),  llytbyrau 
ato,  412 ;  eto,  421 ;  eto,  458 ;  myned 
gydu  Mr.  R.  i  gyfarfod  Misol  Mon,  470  ; 
llytbyrau  ato,  497  ;  eto,  537 ;  551 ;  682 ; 
769 ;  787 ;  Ertbygl  ganddo  ar  Mr.  R. 
yn  yr  Attodiad,  1079—1089. 

Edwards  (Parch.  Roger),  cyd-ysgrifenu 
llytbyr  a  Mr.  R.  i  Sir  Fon,  373 ;  gyda 
Mr.  R.  yn  Llundain,  495 ;  pregetbu  yn 
Aberystwyth,  500;  llytbyr  ato,  515; 
hanesyn  am  Mr.  R.  yn  blentyn,  967. 

Elias  (David),  yn  erbyn  yr  Atbrofa,  476. 

Elias  (Parch.  John),  awydd  Mr.  R.,  pan 
yn  facbgen  am  ei  wrando,  26 ;  ei  deim- 
ladau  pan  yn  ei  glywed  yn  Sassiwn  y 
Bala,  1812,  28;  cyfarfyddiad  personol 
cyntaf  Mr.  R.  ag  ef,  37  ;  yn  pregetbu  ar 
Agoriad  Capel  y  Bettws,  1818,  68,69; 
yn  gwrando  Mr.  R.  y  tro  cyntaf,  122  ;  yn 
cael  cyboeddiad  ganddo  i  Fun,  123;  yn 
trefnu  i  Mr.  R.  fyned  i  Lundain  i  was- 
anaethu  yn  ei  le  ef,  126 ;  yn  pregetbu  ar 
Agoriad  Capel  newydd  yn  yr  Amwy tbig, 
152;  yn  traddodi  y  Cynghor  ar  adeg 
Ordeiniad  Mr.  R.  yn  1827,  156, 157  ;  yn 
pregetbu  Cymraeg  yn  Nghapel  Mr. 
James,  Birmingham,  163 ;  pregetb  nertb- 
ol  iddo  yn  Xgbymdcitbasfa  Pwllheli, 
1831,  188;  rboddi  y  Cynghor  a  phreg- 
ethu  yn  bynod  yn  y  Bala,  209  ;  yn  bleid- 
iol  iawn  i  symmudiad  Mr.  R.  o'r  Am- 


wytbig  i  Liverpool,  214,  217;  Llytbyr 
at  Mr.  R.  cyn  cycbwyn  o  bono  i'r  Am- 
erica, 250—252;  yn  Ngbymdeitbasfa  y 
Wyddgrug  yn  ei  groesawu  ar  ei  ddycb- 
weliad,  324  ;  pocni  oblegid  yr  ymrysonau 
yn  Sir  Fflint,  352;  anfon  llytbyr  i'r 
Gymmanfa  Gorpboredig  yn  awgrymu  y 
priodoldeb  o  gael  Cyfarfod  i  cbwilio  i 
i  mewn  i'r  achos  o'r  ymrysonau,  353 ; 
llytbyr  o'i  eiddo  at  Mr.  R.,  gyda  golwg 
ar  y  Cyfarfod,  355,  356  ;  y  Cyfarfod  yn 
rboddi  tawehvch  mawr  iddo,  359;  yn 
marw,  359 ;  Mr.  R.  yn  datgan  ei  deim- 
ladau  ar  yr  achlysur,  360  ;  Mr.  Roberts, 
Amlwch,  yn  pregetbu  pregetb  angladdol 
iddo,  361 ;  Mr.  Kees  yn  pregetbu  dracb- 
efn  yn  Mangor,  361 ;  tystiolaetb  i  daer- 
ineb  Mr.  R.  mewn  gweddi,  953. 

Ellis  (John),  Llanrwst,  Mr.  R.  gydug  of  yn 
dysgu  cerddoriaeth,  30. 

Ellis  (Parch.  Robert),  "Wyddgrug,  cbwerw 
yn  erbyn  Mr.  Jones,  Dinbych,  59. 

Evans  (Parch.  John),  New  Inn,  967. 

Foster  (Parch.  John),  ei  ysgrifeniadau,  924  ; 
ei  sylwadau  ar  bregefb  Mr.  Hall  ar  gy. 
bydd-dod,  946 ;  ar  ysgrifenu  ncu  siarad 
penderfynol,  956. 

Fuller  (Parcb.  Andrew),  ei  ysgrifeniadau, 
742;  924. 

Gee  (Dr).  Liverpool,  gyda  Mr.  R.  yn  ei 
gystudd  diwcddaf,  896,  897. 

Grifiiths  (Mr.  Hugh),  Amwytbig,  gyda'r 
hwn  y  lletyai  Mr.  R.,  100  ;  llytbyr  ato, 
150  ;  eto,  418  a  779  ;  beirniadu  ar  y  llin- 
ellau  i'w  dodi  ar  ei  fcdd,  818,  819. 

Guthrie  (Dr.),  hanesyn  a  adroddwyd  ganddo, 
8S3. 

Hall  (Parch.  Robert),  Mr.  R.  yn  darllen  ci 
Gofiant,  923 ;  Sylwadau  Foster  ar  ei 
bregeth  ddiweddaf,  946. 

Halley  (Dr.  Robert),  yn  pregetbu  yn  Liver- 
pool, 943. 


nvA 


MYNEGAI. 


Have  (Parch.  Julius  Charles  Hare),  Mr.  K. 
yn  hofi'  iawn  o"i  ysgrifeniadau,  oil. 

Harris  (Dr.  John),yn  pregetbu  yn  Liverpool, 
942,943. 

Howe  (Parch.  John),  Mr.  R.  yn  clywed 
gyntaf  am  dano,  923 ;  yn  cyfodi  ynuchel 
iawn  yn  ci  feddwl,  924. 

Hughes  (Parch.  Hugh),  Abergele,  yn  dech- 
reu  pregethu  flwyddyn  o  flaen  IMr.  II., 
71 ;  llythyr  hynod  gan  Mr.  K,,  ato  yn  ei 
gymhell  i  fynod  i  Lundain,  205—207; 
llythyr  eto  ato  ar  y  Genbadaeth  ac 
Addysg,  451—454 ;  Mr.  E.  yn  cymmeryd 
anwyd  wrth  f yned  i'w  Angladd,  892  ;  yn 
cymmeryd  rhan  yn  ngwasanaeth  ei 
gladdedigaetb,  892. 

Hughes  (Parch.  John),  Pontrobert,  yn  cy- 
hoeddi  Araeth  o  eiddo  Mr.  R.,  177 ; 
syniadau  uchel  Mr.  E..  am  dano  fel 
pregethwr,  943. 

Hughes  (Parch.  John),  Liverpool,  gyda  Mr. 
R.  yn  Nghyfarfod  Misol  y  Bala,  1821, 
91_93  ;  yn  cyd-bregethu  ag  ef  yn  Am- 
lwch, 1824,  140—142;  yn  dyfod  yn 
gyd-weinidog  ag  ef  yn  Liverpool,  240 ; 
yn  traddodi  Cyfarchiad  i  Mr.  R.  a  Mr. 
Moses  Parry  cyn  cycbwyn  o  honynt  i 
America,  256,  257  ;  yn  traddodi  y  Cyng- 
OT  yn  ordeiniad  Mr.  Thomas  Jones,  328, 
329  ;  yn  traddodi  y  Cynghor  yn  Nghym- 
deithasfa  Bangor,  1844,  416;  pryder 
mawr  yn  ngbylch  y  Genbadaeth,  419; 
yn  llywyddu  yn  y  Wyddgrug ;  1856,  ac 
yn  pregethu,  533;  cyfeillgarwch  mawr 
rhwng  Mr.  R.  ac  yntau,  691 ;  ei  gys- 
tudd,  692 ;  llythyr  o  eiddo  Mr.  R.  ato, 
692,  693 ;  ei  farwolaetb,  693 ;  Araeth 
Mr.  R.  yn  ei  Angladd,  694—700. 

Jamss  (Parch.  James),  amddiffyn  Williams, 
Mcidrim,  77- 

James  (Parch.  John  Angell),  Birmingham, 
Mr.  Elias  yn  pregethu  i'r  Cymry  yn  ei 
Gapcl,  163  ;    Rhagdraethawd  Mr.  R.  i'r 


cyfieithiad  i'r  Gymraeg  o'r  "  Hffhvi/s  o 
Ddifrlf,"  982-1007. 

Jones  (Parch.  Abraham),  Llanfylliu,  817. 

Jones  (Parch,  Edward),  Cincinnati,  9S0. 

Jones  (Ismael),  Llandinam,  817. 

Jones  (Thomas),  Llanwnog,  817. 

Jones  (Parch.  Thomas),  Dinbych,  Mr.  R. 
yn  myned  ato  i  wasanaethu  pan  y  pres- 
wyliai  yn  Syrior,  56 ;  yn  cael  lie  cysurus 
iawn  yno,  a  manteision  lawer,  57 — 63: 
yn  teimlo  dros  ac  yn  cysuto  Mr.  R.  pan 
yn  cael  ei  dderbj-n  i'r  Cyfarfod  Misol, 
81;    M:-.  R.  arno  fel  pregethwr,  86. 

Jones  (Parch.  "William),  Dolyfonddu,  817; 
dyfyniad  o'r  Adolygiad  o'i  Gofiant  ef, 
981. 

Jones  (Parch.  "William),  Rhiiddlan,  87,  88. 

Jones  (Parch.  John) ,  Runcorn,  hen  athraw  i 
Mr.  R.  yn  yr  Ysgol  ddyddiol,  11,  12. 

Jones  (Parch.  John),  Talsarn,  yn  gwrandaw 
Mr.  R.  y  tro  cyntaf  yn  Llangerny w,  74 ; 
yn  cyd-bregethu  a  Mr.  R.  yn  Nghym- 
deithasfa  Caergybi,  1826,  152;  llythyr 
Mr.  R.  ato  yn  ei  gystudd  diweddaf,  618 
— 620;  ei  gyfarchiad  yn  ei  gladdedig- 
aetb, 620  ;  ei  ddychymyg  nerthol,  930. 

Jones  (Parch.  Lewis),  Bala,  ei  'farwolaeth, 
497. 

Jones  (Mr.  Lewis),  Amwythig,  llythyr  ato 
cyn  myned  i'r  America,  293  ;  llythyr  ato 
ar  farwolaeth  ei  wraig,  519—521. 

Jones  (Parch.  David),  Treborth,  sylw  Mr.  R. 
arno  yTi  Nghymdeithasfa  y  "Wyddgrug, 
1868,  869 ;  eto,  Bangor,  871. 

Jones  (Mr.  John),  Llanfyllin,  llythyr  Mr.  R. 
ato,  199. 

Jones  (Parch.  Francis),  Abergele,  llythyr  ar 
y  lie  y  dechreuodd  Mr.  R.  bregethu,  967 

-972. 

Kant,  sylw  Mr.  R.  ar  erthygl  gan  Dr. 
Edwards,  ar  ei  Athroniaeth,  54'),  541. 


MYNEGAI. 


1135 


Levi  (Parcli.  Thomas),  yn  cael  bancs  gan 
Mr.  R.  am  dano  ei  hunan  i' w  ddodi  yn 
Nhrysorfa  y  Plant,  dyfyuiiidau  o  hono, 
56,  60,ei. 

Llanelwy,  Cymdeithasfa  yno,  1857,  658. 

Llandeilo,  Cj'mdeithasfa  yno,  499. 

Llanerchymedd,  Cymdeithasfa  yno,  1829, 
174;  eto,  o2S. 

Llanfair     Caereinion,    Cymdeithasfa,    1824, 

134;  eto,  1347,  485. 
Llanfyllin,  Cyifldeithasfa,    1823,    124;     eto, 

1826,  148. 

Llangeitho,  Cymdeithasfa  yn  1S24,  144,  145. 

Llangefni,  Cymdeithasfa  yn  1857,617;  eto, 
777,  778. 

Llansannan,  y  plwj-f  a'r  pcntref,  1,  2  ;  crefydd 
yn,  18  ;  adeiladu  Capel  yn  y  pcntref,  19 ; 
adfywiad  crefyddol,  a  Mr.  R.  yn  ymuno 
a'r  Eglwys,  22,  23 ;  Mr,  R.  yn  pregethu 
y  tro  cyntaf  yno,  73  ;  yn  claddu  ei  fam, 
ac  yn  pregethu  yno,  1837,  224 ;  ei  ym- 
weliad  diwcddaf  a,  870. 

Lloyd  (David),  Cefn,  Mr.  R.  gydag  ef  yu 
gwasanaethu,  67  ;  adgofion  ei  fab,  967 — 
972. 

Lloyd  (Parch.  Richard),  Beaumaris,  oedfa 
hynod  yn  Nghymdeithasfa  y  Wyddgrug, 
1830, 177 ;  oedfa  hynod  iawn  yu  Llan- 
geitho, 1824,  146. 

Lloyd  (Thomas).  Ty  Mawr,  cyfeillgarwch 
mawr  a  Mr.  R.,  79 ;  yn  awyddus  am 
iddo  gael  ysgol,  96 ;  llythyrau  gan  Mr. 
R.  ato,  101;  101;  106. 

Lloyd  (Parch.  Thomas),  Abergele.,  Mr.  R. 
yn  myncd  ato  i'r  Ysgol,  79  ;  llythyr  gan 
Mr.  R.  ar  ei  farwolaeth,  491,  492; 
Ysgrif  amo  gan  Mr.  R.  yn  y  Traethod- 
ydd,  524;  y  gwahaniaeth  rhyngddo  a 
Dr.  Arnold  fel  Athraw  Ysgol,  813. 

Lloyd  (William),  Rhuthin,  llythyrau  ato, 
384;  385;  38S ;  464;  657;  854;  868. 

LlunJaiu.Y'mweliadauMr. R.  1,128;  eto,149; 


eto,  207;  eto,  346;  eto,  411 ;  493;  57S; 
597  ;  yno  ar  ei  daith  i  Berlin,  023;  yn  yr 
Arddangosiad,  729;  eto  y  Pasg,  1864, 
768  ;  eto,  ar  ei  ddychwoliad  o  Hastings, 
810,  841 ;  yno  am  y  tro  diweddaf,  868. 

Macaulay  (Ai-glwydd),  673. 

Machynlleth,  Cymdeithasfa  yno,  110;  eto, 
130 ;  131 ;  eto,  549. 

Maesteg,  Cymdeithasfa,  828. 

Milton,  (John),  673. 

Morgan  (Parch.  Edward),  DyfEryu,  Mr.  R. 
ac  yntau  mewn  Cymdeithasfa,  112 — 115 ; 
Desgrifiad  o  Mr.  R.  yn  piegethu  yn 
Kghj-mdeithasfa  Caemarfou,  1854,553; 
yn  cael  ei  bennodi  i  gasglu  at  Gronfa  yr 
Athrofa,  615;  Mr.  R.  yn  ei  gyfiwyuo  yn 
Nghyfarfod  y  Sulgwyn,  Liverpool,  616; 
yn  dadleu  dros  gadw  yr  Athrofa  yn  y 
Bala,  755 ;  sylw  o'i  eiddo  ar  nodwcdd 
meddwl  Mr.  R.,  961. 

MoKRis  (Parch.  Ebenezer),  Mr.  R.  yn  ei 
wrando  y  tro  cyntaf,  yn  y  Bala,  1814, 
36  ;  eto  yn  Machynlleth,  130,  131 ;  yn 
traddodi  y  Cynghor  yn  Llangeitho,  144. 

Morris  (Parch.  William),  Ty  Ddewi,  ei 
ddylanwad  ar  ddynion  ieuainc,  45 ;  ar 
daith  yn  Sir  Ddiubych,  1814,  46. 

Newton  (Sir  Isaac),  oi  gyfrif  ef  ei  hunan  am 
ei  ddarganfyddiadau,  923. 

Owen  (Edward),  Bodrochwj-n,  llythyr  ato, 
512—515. 

Owen  (Dr.  John),  Mr.  R.  yn  astudio  ei 
ysgrifeniadau,  116;  eu  dylanwad  amo 
fel  Cristion  a  phregethwr,  117 — 120; 
Annog  ei  ferch  a'i  fab-yn-nghyfraith  i'w 
darllen,  656,  657 ;  ei  syniad  am,  mewn 
cymhariaeth  i  Howe,  924. 

Owen  (Parch.  John),  Ty"u  Llwyn,  684. 

Parry  (Parch.  John),  Cai-rlleon,  pregf.'th 
angladdol  iddo  gan  Mr.  R.,  429-432. 


1136 


MYXEGAI. 


Parry    (Parch.  Jobn,  D.D.),  Bala,  120;    yn 

LlundiuD,  76S. 
Parry    (Parch.    Griffith,   D.D.),  Eithygl  ar 

Mr.  R.  yn  yr  "  Atlodiad;'  10S9— 1100; 

eto,  lllG— 1129. 
Pairy  (Parch.  Moses),  cydymaith  i  Mr.  R. 

ar  ei  daith  i  America,  247 ;  Hythyr  ar  ei 

farwolaeth,  5G2,  .563. 
Pugh    (Eliezer),  Liverpool,  llythyr   Mr.  R. 

ato,  836. 
Pugh  (Parch.  John,  B.A.),  TrettynnoD,llytb- 

yrau  ato  gan  Mr.  R.,  542;  eto,  711. 

Puspy  (Dr.),  Mr.  R.  yn  mynu  cael  ei  Esbon- 
boniad  ar  Hosea,  957- 

Rees  (Anne),  ruam  Mr.  R.,  6. 

Rees  (Dafydd),  tad  Mr.  R,,  ei  hanes,  5,  6, 

Rees  (Dafydd),  brawd  ieuangaf  Mr.  R.,  7. 

Rees  (Henry),  taid  Mr.  R.,  3. 

Rees  (Mrs.),  nain  Mr.  R.  3 — 5. 

Rees  (Y  Parch.  Henry),  ei  enedigaeth,  1; 
baban  diddig,  9 ;  plentyn  crefyddol,  yn 
gweddio  pan  oedd  morwyn  yn  ymadael, 
10;  hoffiawn  o  forthwyl  a  hoelion,  10; 
ei  ysgol  gyntaf  i  ddysgu  Cymraeg,  11; 
ysgol  ddyddiol  Seisonig,  12 ;  pryderus 
ia^\^l,  ac  yn  -wylo  llawer  gyda'i  wersi, 
12 ;  eithaf  chwareus  ar  adegau,  13  ;  cael 
ei  dynu  o'r  ysgol  1  gynnorthwyo  ei  dad 
gyda'r  tyddyn  yn  un-ar-ddeg  oed,  15 ; 
hoffi  neillduaeth  ac  unigedd,  ac  yn  preg- 
ethu  llawer  -wrtho  ei  hun,  16 ;  llygredig- 
aeth  ei  natur  yn  ymgynhyrfu,  17 ;  cael 
ei  gadw  rhag  ymroddi  i  bechu,  28 ;  dydd- 
ordeb  mawr  yn  yr  Ysgol  Sabbothol  yn  y 
Capel  yn  Llansannan,  20 ;  ei  ddull  dydd- 
orol  yn  gwrandaw,  21 ;  yn  ymuno  a'r 
Eglwys,  22,  23 ;  myned  i  Gymdeithasfa 
y  Bala  y  tro  cyntaf,  1812,  26  ;  ei  deim- 
ladau  wrth  wrando  Mr.  Elias,  28 ;  ym- 
roddi i  grefydd,i'rCyfarfodydd  Gweddi- 
au,  30 ;  cael  ei  bennodi  i  ofalu  am  Ysgol 
Hendre  Uchaf ,  32 ;  llafurio  yn  ddiwyd  ar 
gyfer  yr  ysgol,  32;  awydd  mawr  cael 
"  Geiriadur  "  Charles,  34  ;  corddi  i'r  fam 


a'r  gynog  ymenyn,  35 ;  pendcrfynu  myn- 
ed at  Mr.  Charles  i'w  brynu,  35  ;  myned 
i'r  Bala  i  hyny  adeg  y  Gymdeithasfa, 
1814,  36;  Mr.  Charles,  Mr.  Elias,  ac 
yntau,  yn  cyd-gyfarfod  a'u  gilydd,  37; 
ei  dcimlad  pan  y  clywodd  am  farwolaeth 
Mr.  Charles,  39 ;  clefyd  poeth  yn  Llan- 
sannan, ac  yntau  yn  ei  ofni  yn  fawr,  39 ; 
cael  ei  anfon  gyda  brawd  arall  i  godi 
ysgol  yn  Hafod  Ehvy,  40;  gwrandaw  y 
Parch.  William  Morris,  45— 47;  astudio 
natur,  48  ;  gadael  cartref  a  myned  at  Mr. 
Jones  i  Syrior,  gerllaw  y  Bcttws,  54 ; 
teithio  llawer  ar  negeseuon  ei  feistr,  57  ; 
diofal  am  ben  yr  anifail,  a  chad  codym- 
au  lawer,  59 ;  ysbryd  yn  blino  Syrior, 
60 ;  yntau  yn  cysuro  ei  feistres,  61 ; 
awydd  pregethu  yn  cryfhau,  62;  preg- 
ethu  yn  y  beudy,  a  rhyw  un  yn  adrodd  i 
Mr.  Jones,  63 ;  arweiuydd  canu  yn  y 
Bettws,  63  ;  tra  ymroddedig  i  wasanaeth 
crefydd  yno,  64  ;  Mr.  Jones  yn  symmxid 
o  Syrior,  ac  yntau  yn  gorfod  ymadael,  66 ; 
cael  lie  arall  yn  yr  un  gymmydogaeth, 
67 ;  agoriad  Capel  yn  y  Bettws,  ac  eff- 
eithiau  pregeth  Mr.  Elias  arno,  69; 
dechreu  pregethu,  1819,  71 ;  pregethu  yn 
Llansannan  am  y  tro  cyntaf,  73 ;  preg- 
ethu yn  Llangernyw,  a  Mr.  John  Jones, 
Talsarn,  yno  yn  gwrandaw  arno,  74; 
ymadael  a'r  Bettws,  a  dychwelyd  i  dy  ei 
dad, 74;  caeleiberswadioifynedyngyfaill 
i  hen  bregethwr  i  Gymdeithasfa  y  Bala, 
75  ;  cael  ei  berswadio  i  bregethu  tu  hwnt 
i'r  terfynau  a  bennodasid  iddo,  76 ; 
myned  i  Abergele,  at  y  Parch.  Thomas 
Lloyd,  i'r  Y'sgol,  79;  ymddyddan  ag  ef 
a'i  dderbyn  yn  aelod  o'r  Cyfarfod  Misol, 
80;  ymosod  arno  ya  drwm  oblegid  y 
pregethu  afreolaidd  wrth  fyned  i'r  Bala, 
80,  81 ;  cael  clefyd  trwm,  82  ;  taith  gyda 
y  Parch.  John  Davies,  Nantglyn,  84  ;  ei 
adgofioa  am  Gyfarfod  Misol  Sir  Ddin- 
bjxh,  86—89  ;  ei  dderbyniad  i'r  Gym- 
deithasfa, 91 ;  pregethu  am  y  tro  cyntaf 
yn  y  Bala,  mewn  Cyfarfod  Misol,  91; 


MYXEGAI. 


1137 


adgofion  hen  frawd  o'i  Bregetb  y  piyd 
hyny,  93, 94 ;  gadael  Abergele  am  yr  Am- 
wytbig,  97  ;  dysgu  rbwymo  Uyfrau,  100; 
llety  cysurus,  100  ;  ei  lytbyr  cyntaf  sydd 
ar  gael,  101 ;  gwasanaethu  yr  Acbos  yn  yr 
Amwytbig,  103  ;  myned  i'r  Ysgol  i  Doi-- 
ringtoD,  104;  pregetbu  am  y  tro  cyntaf 
mewn  Cynideitbasfa,  108 ;  pendeifynu 
ynisefydlu  yn  yr  Amwytbig,  111;  decbrou 
darllen  Dr.Owen,  a'i  ddylanwadarno,  116 
— 121 ;  yn  Ngbyindeitbasfa  Dolgelleu, 
122 ;  taith  i  Sir  Fon,  123  ;  y  tro  cyntaf 
iddo  yn  Ngbaei  gybi,  124 ;  ei  ymweliad 
cyntaf  aLlundain,  128;  yn  Xgbynideith- 
asfa  Macbynlletb,  130 ;  Pregetbu  am  y  ti  o 
ryntaf  mewn  Cymdeitbasfa  Cbwarteroi 
yn  Mbwllbeli,  1823, 132  ;  eto  yn  y  Wydd- 
grug,  133  :  ei  ymweliad  cyntaf  a  Liver- 
pool, 1824, 135  ;  pregetbu  y  tro  cyntaf  yn 
Xgbyradeithasfa  y  Bala,  1824,  137 ;  eto 
jTi  Amlwch,  140 — 142  ,  yn  Macbynlletb, 
143 ;  ei  daith  gyntaf  i'r  Deheudir,  a 
pbregethu  y  tro  cyntaf  yn  Llangeitbo, 
143 — 147;  myned  i  fynudracbefn  i  Lun- 
dain,  149  ;  llytbyrau  oddiyno  at  y  cyfeill- 
ion  yn  Amwytbig,  pan  yn  adeiladu 
Capel  newydd,  150—152;  Cymdeitbasfa 
Caernarfon,  1826,  152;  eto  Caergybi, 
152;  ei  ncillduad  i'r  holl  waith  yn  y 
Bala,  1827, 156— loS ;  Cymdeitbasfa  Am- 
lwch, 158;  myned  yn  genad  dros  y 
Cymdeitbasfa  i  Birmingham,  162  —  164; 
Adroddiad  o'r  ymweliad  yn  Mbwllbeli, 
164  ;  Cymdeitbasfa  Beaumaris,  a  thaith 
trwy  Sir  Fun,  165  ;  Bedyddio  plentyn  yn 
Llanercbymedd,  165  ;  Cymdeitbasfa  y 
Wyddgrug,  1823,  165  ;  mewn  Cymdeitb- 
asfa leol  yn  Mangor,  166 ;  taith  i  Sir 
Benfro,  169  ;  Pregetbu  yn  Nghymdeith- 
asfaoedd  y  Bala  a  Llanercbymedd  yn 
1829,  175;  taith  i  Siroedd  Mynwy  a 
Morganwg,  176  ;  Annerchiad  yn  Ngbyf- 
arfod  Blynyddol  Ysgolion  Sabbothol  Sir 
Drefaldwyn,  177  ;  yn  priodi  yn  yr  Am- 
wytbig, 178;  taith  i  Siroedd  Meirionydd, 
Caernarfon,  a  M6n;    llytbyr  at  ei  funi- 

4  c 


yn-ngbyfraitb,  190-193;  Traddodi  yr 
Araeth  ar  Natur  Eglwys  yn  y  Bala, 
193, 194  ;  "Annerchiad"  yn  y  Drysorfa, 
"  at  y  Cristion  yn  Nhrnfftrth  y  byd" 
193,  194;  Llytbyr  at  Mr.  Ebenezcr 
Richard,  197  ;  Ymdrechu  gyda  Dirwest, 
199;  Llytbyr  at  Mr.  Jones,  Llanfyllin, 
199—200;  Cymdeitbasfa  y  Wyddgrug, 
pregetbu  ar  Gymniedroldcb,  ac  aigraffu 
y  bregetb,  203  ;  Llytbyr  at  Mr.  Hughes, 
Llanrwst,  205— 2D7  ;  Myned  i  Lundain 
at  y  Pasg,  1836,  207 ;  llytbyr  oddi  yno 
at  Mrs.  Rees,  208 ;  Cymdeithasfaoedd 
Llanfair  Caereinion,  a'r  Bala,  209,  210  ; 
Cymdeitbasfa  Twrgwyn,  213  ;  eto  Crug- 
hywel,  215 ;  ymosodiad  arno  yn  y  Dysg- 
edydd,  216  ;  symmud  i  Liverpool,  217  ; 
marwolaeth  ei  fam,  224 ;  Cymdeitbasfa 
Dinbych,  225 ;  clywed  yno  am  farw- 
olaetb  Mr.  Ebenezer  Richard,  225 ; 
Cymdeithasfaoedd  Llanidloes  a'r  Bala, 
1837,  225  ;  CDfnodioa  o'i  Ddyddlyfr  am  y 
tiwyddyn  gyntaf  iddo  jn  Liverpool, 
223—228;  Cymun  hynod  yn  Nghapel 
Bedford  Street,  229;  pregetbu  yn 
Ngbymdeithasfa  y  Wyddgrug,  1837, 
233-235;  Cymdeitbasfa  Aberteifi,  1838, 
239 ;  cael  y  diweddar  ^Ir.  Hughes  yn 
gyd-lafurwr  ag  ef,  240—242 ;  cyfeill- 
garwcb  mawr  rhyngddo  a  Mr.  "Williams 
o'r  Wern,  242—244  ;  ymweled  ag  Amer- 
ica, 246—312;  ei  sylwadau  ar  gymeriad 
ac  arferion  y  bobl,  a'r  Cymry  yno  yn 
neillduol,  312-319:  Dychwelyd  adref, 
321 ;  yn  Ngbymdeithasfa  y  Wyddgrug 
ar  ol  dychwelyd,  324 ;  ymweliad  a  Scot- 
land, 324—326  ;  pregetbu  ar  yr  Achos 
Cenbadol  yn  1841,  yn  ordeiniad  Mr. 
Thomas  Jones,  y  cenhadwr  cyntaf  i 
Khassia,  329;  Cymdeitbasfa  Llanfair 
Caereinion,  331 ;  er  cael  ei  orchfygu  yn 
y  Cymdeitbasfa,  yn  syrthio  i  mewn  ;Vr 
llafur  i  sefydlu  ein  Cymdeithas  ein  hun- 
ain,  341,  342;  i  fynu  am  dymbor  yn 
g^vasanactbu  yn  Llundain,  346 ;  mam 
Mrs.  Rccs  vn  marw  tra  vr  oedd  efe  vno, 


113S 


MYNEGAI. 


347;  UytLyiau  at  ei  wiaig-,  347,  34S ; 
llytbyr  at  Mr.  Roberts,  Auilwch,  319 ; 
rhan  flaen-llaw  ac  effeithiol  yn  y  Cyfar- 
fod  gyda  golwg  ar  Ymrysonau  Sir 
Fflint,  358 ;  llywyddu  yn  Nghymdeitli- 
asfa  y  Bala  yn  1841,  360  ;  ei  g-yfarcliiad 
ar  yr  aclilysur,  360 ;  pregeth  augladdol  i 
Mr.  Elias  yn  Nghymdoitliasfa  Bangor, 
361 ;  llafur  mawr  gydar  Achos  Cenbadol 
a'r  Athrofa,  363—376  ;  myned  gyda  Mr. 
Roberts,  Amlwch,  i  Landeilo,  er  ccisio 
cael  gan  y  Delieudir  gydweithredu  a'r 
Gogledd  gyda'r  Gymdeitbas  Genbadol, 
376;  Uytbyr  at  Mr.  Roberts,  376,  377; 
teitbio  gyda'u  gilydd,  378;  meddwl  ym- 
adael  a  Liverpool,  a  myned  i  ITarmio  i 
Ddyifryn  Clvvyd,  379 ;  yn  cymmeryd  y 
lie,  ond  yn  myned  i  bryder  mawr,  381  — 
386;  cyfeillion  Liverpool  yn  cynhyrfu, 
380—382;  Rbagluniaeth  yn  dyfod  ag 
ymwared  iddo,  ac  yntau  yn  penderfynu 
aros  yn  Liverpool,  388 ;  cais  gan  y  De- 
heudir  i  gael  un  o'r  Atbrawon  yn  y  Bala 
i  fyned  i  Drefecca,  390  ;  Mr.  Charles  yn 
tueddu  1  fyned,  393 ;  yr  Athrofa  yn 
Nhrefecca  yn  cael  ei  hagor,  394  ;  Cym- 
deithasfa  Caernarfon,  1842, 400  ;  &ylwad- 
au  ar  farwolaetb  Mr.  Richard  Williams, 
Liverpool,  a  Mr.  Jenkin  Davies,  Twr- 
gwyn,  400—401 ;  llythyr  at  Mr.  John 
Jones,  Llanbedr,  402  ;  Araeth  ar  Natur 
Eglwj's  yn  y  Bala,  1843,  406;  myned  i 
Lundain  at  y  Pasg,  1844,  411;  llythyr 
at  Dr.  Edwards  gyda  golwg  ar  y 
'' Tracihodydd;'  iU,  413;  dyddordeb 
mawr  yn  y  Cyngbrair  Efengylaidd,  415  ; 
Araeth  ai*  Undeb  yr  Eglwys  yn  yr 
Ordeiniad  yn  Mangor,  18i4,  416 ;  Cyng- 
bor  yn  y  Bala,  1845,  420  ;  llythyr  at  Dr. 
Edwards,  421 ;  eto,  425 ;  yn  Ngbym- 
deitbasfa  Llanrwst,  426;  Cyfarfod  Cym- 
reig  y  Cyngbrair  Efengylaidd  yn  Liver- 
pool, 428 ;  llythyr  eto  at  Dr.  Edwards, 
429  ;  sylwadau  ar  Mr.  Parry,  Caerllcon, 
430—432;  teimlo  oblegid  dyled  ein 
Capelau,    432-437;     llythyr    at    Mr. 


Griffith  Davies,  Llundaiu,  437—439; 
ynidrechu  gydag  Ysgolion  Dyddiol, 
440—455 ;  piyder  oblegid  golygiadau 
cyfeiliornus  ar  Ragluniaeth,  457;  llyth- 
yr at  Dr.  Edwards  arhyny,  458;  Cym- 
deithasfa  y  Bala,  1847,  459;  ymddyddan 
a  John  AVilliams,  Llecheiddior,  460—461 ; 
cyfarfyddiad  drachefn  a  John  Williams, 
yn  Mhwllheli,  1852,  462—464;  Uytbyr 
at  gyfaill  ar  farwolaeth  plentyn,  464, 
465 ;  ymdrech  i  gael  Cronfa  at  yr  Ath- 
rofa, 465  —  470;  efe  a  Dr.  Edwards  yn 
cael  eu  pennodi  i  ymweled  a'r  Cyfarfod- 
ydd  Misol,  469;  adroddiad  am  eu  hym- 
weliad  a  Chyfaifod  Misol  Mon,  470— 
4S4;  Cymdeithasfa  y  Bala,  1848,  487; 
llythyr  at  Mrs.  Davies,  Fronbeulog, 
wedi  marw  Mr.  Davies,  4SS— 491 ;  llyth- 
yr ar  farwolaeth  Mr.  Thomas  Lloyd, 
Abergele,  491, 492  ;  Cynghor  yn  Nghym- 
deithasfa  Caernarfon,  1848,  492;  yn 
Llundain  adeg  Cymdeithasfa  y  Bala, 
1849,493;  llythyr  at  Dr.  Edwards  gyda 
golwg  ar  y  "  Gemiogicerth,''  497;  Cym- 
deithasfa Treffynnon,  1849,  ac  yn 
gweddi'o  dros  y  dref  yn  adeg  y  Cholera, 
498,  499 ;  Cymdeithasfa  Llandeilo,  499 ; 
gwrandaw  yn  y  Tabernacle,  Aberys- 
twyth, 500;  myned,  yn  ol  penderfyniad 
Cymdeithasfa  Pwllheli,  i  Lundain  am 
amser  hwy  nag  arferol.  501 ;  liytbyrau 
at  eiferch,  501 — 504;  "  Rhagdraethawd 
i'r  Eglwys  o  Ddifrif,"  505  ;  llythyr  eto 
at  ei  ferch,  507,  508;  myned  i  Gym- 
'  deithasfa  y  Wyddgrug,  1850,  509; 
llythyr  at  Mr.  Roberts,  Amlwch,  509, 
510  ;  llythyr  at  ei  wraig  a'i  fercb,  510— 
512 ;  Llythyr  at  gyfaill  wedi  colli  ei 
wraig,  512—515;  eto  at  Mr.  Roger 
Edwards,  515;  ysgrif  Mv  '■'■  Traethod- 
ydd,"  516;  Cymdeithasfiioedd  y  Wydd- 
grug ac  Amlwch,  1851,  517;  yn  Llun- 
dain  yn  yr  Arddangosiad  Mawr,  518; 
Cymdeithasfa  Caernarfon,  Araeth  yn  y 
Cyfarfod  Oideinio,  518;  llythyr  at  ei 
ferch,  518;  llythyr  anill  at  gyfaill  wedi 


MYNEGAI. 


1139 


cjIH  ci  Liiud,  519  —  521;  ymwclod  u'r 
Iwerddon,  522 ;  ysgrif  i"r  "  TiaetliO'i- 
ydd"  ar  Mr.  Lloyd,  Aborgole,  521; 
ysgrif  i'r  "Methodist,"  1853,  625;  yin- 
droch  am  Drefn  Ncwydd  i  dderbyn  ihai 
i'r  weinidogaetb,  525 — 535;  llytb5T  at 
Dr.  Edwards,  537 ;  darllen  ertbygl  ar 
"  Athroniaoth  Kant,"  540;  llytbyr  :it 
Mr.  Jobn  Pugb,  Drefnewydd.  542;  eto 
at  Dr.  Edwards,  551  ;  ertbygl  i'r 
<■'  Traethodi/dd;'  1854,558;  yn  Nghym- 
deithasfa  Caernarfon,  553— 555  ;  llytbyr 
ar  farwoiaeth  Mr.  Moses  Pany,  562 ; 
priodas  ei  ferch,  563;  llytbyrau  ati, 
566-578;  Llywydd  Blynyddol  y  Gym- 
doitbasfa,  1855,  579  ;  llytbyrau  eto  at  ci 
fercb,  5SD— 589;  Cymdeitbasf.i  Pwll- 
heli, 58'J ;  Cymdeitbasfii  Abergwacn, 
590;  llytbyrau  at  ci  wraig  a"i  fercb. 
591—597;  yn  Llundain,  Pasg,  1856, 
597,  598 ;  myned  i  Gymdeitbasfa 
Rbutbin,  598—600;  bedyddio  ei  \vyr, 
601 ;  llytbyrau  at  ei  wraig  a'i  fercb, 
601-613;  yn  yr  Isle  of  Wight,  613, 
614  ;  cytiwyno  Mr.  Morgan  i  Gyfarfod  y 
Sulgwyn  yn  Liverpool,  616,  617  ;  Gym- 
deitbasfa Llangefni,  617;  llytbyr  at  y 
Parch.  Jobn  Jones,  Talsarn,  618—620; 
yn  Angladd  Mr.  Jones,  620,  621 ;  llytb- 
yr at  Mrs.  Davies,  621 ;  Taith  i'r  Cyfan- 
dir,  623  ;  Darlitb  ar  y  daith  a'r  Cyng- 
hrair  Efcngylaidd,  627— G47  ;  llytbyrau 
at  Mrs.  Rees  a  Mrs.  Davies,  648 ;  cym- 
hell  Mr.  a  Mrs.  Davies  i  ddarllen  Dr. 
Owen,  651 ;  eto  at  Mrs.  Davies,  658 — 
C6i  ;  aficcbyd  yn  ngwanwyn  1858,  661 ; 
amryvv  lytbyrau  at  Mrs.  Davies,  662 — 
670  ;  llytbyr  at  Mr.  Roberts,  Amlwch, 
671 ;  eto,  673,  674  ;  ertbygl  i'r  "Dnjs- 
orfa"  674 ;  llawenhau  yn  yr  Adfywiad, 
676;  yn  Llandrindod,  676  ;  Gymdeitb- 
asfa Bangor,  077 ;  Mr.  Roberts,  Amlwch, 
a'r  Adfywiad,  679—680;  llytbyr  at  Dr. 
Edwards,  682,  683;  yn  Llundain,  Pasg, 
1859,  6£4;  amryw  lytbyrau  at  Mis. 
Davies,  684-690 ;    llytbyr  at  y  Parch. 


John  HugbcG  yn  ci  waeledd,  692;  cyf- 
archiad  yn  Angladd  Mr.  Hughes,  693  — 
700 ;  traddodi  y  Gynghor  yn  Mangor,  a'i 
gyhocddi  yn  y  ^^  Fregetlnvr,"  7C0; 
llytbyr  at  Mr.  Davies,  Mount  Gardens, 
yn  ei  gystudd,  701—705  ;  llytbyr  at  Mr. 
a  Mrs.  Williams,  Break  Road,  706-708; 
llytbyrau  eto  at  Mrs.  Davies,  709 ; 
llytbyr  at  Mr.  Jobn  Pugb,  Llanfyllin, 
711 ;  llytbyr  at  ei  fercb  arben  y  seithfed 
Hwyddyn  o'i  phriodas,  716 — 718 ;  amryvi^ 
lytbyrau  at  y  plant,  722—726;  Gyfarfod 
Dau-canralwyddiaeth  yr  Annghydffurf- 
■wyr  yn  Kgbymdeithasfa  Amlwch,  1862, 
727,  728  ;  yn  Llundain  yn  yr  Arddang- 
osiad  Ma-wr,  1862,  729;  preiethu  yn 
Jewin  Grescent  y  Sabboth,  730  ;  llythyr 
at  Miss  Davies,  Bedford  Street,  731; 
Gymdeitbasfa  Bangor  a  cbroosawu  di- 
eithriaid,  732  ;  ysgrif  i'r  "  Traethodydd," 
1863,  733;  Gymdeitbasfa  Trefifynnon, 
1863,  traddodi  y  Gyngor,  724;  ymdrin. 
iaeth  ar  yr  lawn,  735—740 ;  Gyfarfod 
yn  Mangor  gyda  gohvg  ar  le  yr  Athrofa, 
ac  yn  dadleu  yn  crbyn  y  Bala  a  tbros 
Wrexham,  749— 755;  llytbyrau  at  Mrs. 
Davies  pan  yn  symmud  i  Benarth  i  fyw, 
759—761;  liyihyrau  at  Mr.  Roberts, 
Amlwch,  yn  ngbystudd  ac  wedi  marwol- 
aeth  Mrs.  Roberts,  763—767;  yn  Llun- 
dain,  Pasg,  1864,  768;  llytbyr  at  Dr. 
Edwards,  769— 771 ;  Gymdeitbasfa  Llan- 
gefni,—penderfyniad  gyda  gohvg  ar  y 
cais  i  un  o'r  Athrawon  yn  y  Bala  fyned  i 
Drefecca,  778;  llythyr  at  ei  hen  letywr 
yn  yr  Amwytbig,  779,  780;  y  Gym- 
manfa  Gyffredinol  gyntaf  yn  Abertawe, 
780;  ymwcliad  u  Llydaw,  782,  783; 
Gymdeitbasfa  Llanrwst,  784;  marwol- 
aeth  Mr.  Roberts,  Amlwch,  llythyr  at 
ci  fab  ar  yr  achlysur,  785 ;  pregethu  yn 
yr  Angladd,  785 ;  llytbyr  at  Dr. 
Edwards,  787,  788 ;  llythyr  i  Lydaw  at 
Mr.  James  Williams.  7S9,  790 ;  Gyf- 
arfod Misol  Wrexbam,  790—795;  Ad- 
gofion    Mrs.    Davies    o'i    -weddiau    a'i 


1140 


MYNEGAI. 


syhvaJau,  706— SOO;  cyfaifod  yu  hen 
Gapt'l  Bedford  Stieet,  gyUa  golwg  ar 
gael  Cupel  newydd,  801;  araeth  Mr. 
Rees,  806;  cyfarfod  gosod  sylfaen  Capel 
Princfi's  Road,  806 ;  cael  ei  gymmeryd 
yn  glaf,  812;  davllen  "  Tom  Broicn," 
813;  Cymdeitbasfa  y  Bala,  1865,  a 
go&odiad  sylfaen  Adeilad  newydd  yr 
Athrofa,  814;  llytliyr  at  Mis.  Davies, 
816;  eto  at  Mr.  Humphrey  Evans,  817  ; 
yn  beirniadu  ar  gyfer  Cyfarfod  Cystad- 
leuol,  819,  820 ;  Difyrion  Prydyddol  o'i 
eiddo,  820-823;  Cymdeithasfa  Rhuthin, 
1866,  cymineryd  anwyd  yno,  824,  82o  ; 
gyda'i  wyres  fechan  yn  y  Benarth. 
826 ;  Cymdeithasfiioedd  Idanfair  Caer- 
einion  a  Gwalchinai,  826,  827  ;  ya  Llan- 
drindod  ar  ei  ffordd  i  Gymdeithasfa 
Maesteg,  828;  llythyr  at  Mrs.  Rees, 
828  ;  Cymdeithasfaoedd  Caernarfon  a'r 
Wyddgrug,  820;  llythyr  bugeiliol  at 
frawd  ieuanc,  830—832;  eael  ei  gyni- 
meryd  yn  glaf  iawn,  832  ;  yniweliad  yr 
awd^yr  ag  ef,  834;  myned  i  Hastings, 
836;  llythyrau  oddiyno  at  Mr.  Eliezer 
Pugh,  ac  at  yr  Eglwys  yn  Chatham 
Street,  836-839;  claddu  priod  yr  Awd- 
wr,  841,  842  ;  agoriad  Capel  newydd  yn 
■  y  Bala,  844  ;  llythyrau  teuluaidd,  844- 
846;  Cymdeithasfa  Pwllheli,  1867,  ond 
yn  methu  myned  yno,  847,  848  ;  agoriad 
adeilad  yv  Athrofa,  849 ;  agoriad  Capel 
Moriah,  Caernarfon,  849 ;  llythyr  at  ei 
wyr  bychan,  849,  850 ;  Adgofion  Mrs. 
Davies  am  dano  tra  yn  y  Beuarth,  y 
pryd  hwn,  851,  852;  y  ddau  frawd  ar 
brydnawn.gwaith,  852—854  ;  llythyr  at 
Mr.  W.Lloyd, Rhuthin,  854 ;  Cymdeith- 
asfa Llandudno,  855 ;  llythyr  at  ail 
ferch  y  Benarth,  855 ;  ei  weddi  mewu 
Cyfarfod  Gweddi  Cenhadol,  850,  857 ; 
llythyr  at  ei  wyres  henaf,  857,  858 ; 
sylwadau  ar  derfyn  y  Hwyddyn  1867, 
858,  859  ;  llythyr  at  ei  wyr  hynaf,  8C0 ; 
ac  at  ei  wyres,  861 ;  pregethu  yn  ben 
Gapsl   Brdford  am   y  trc  diweddaf  cyn 


symmud  i'r  Capel  newydd,  863,  864 , 
agoriad  Capel  Prince's  Road,  864  ;  Cym- 
deithasfa  Croesyswallt,  ei  bregeth  yuo, 
865 — 867;  ymweliad  a  Llundain,  y 
Pasg,  1868,  867  ;  llythyr  at  Mr.  Griffith 
Davies,  867 ;  eto  at  Mr.  W.  Lloyd, 
Rhuthin,  S68  ;  Cymdeithasfa  y  Wydd- 
grug, ei  sylwadau  ar  Mr.  David  Jones, 
Treborth,  809 ;  Cymmanfa  GyfFredinol 
Llanelli,  869;  Cyfarfod  Mi>ol  Llansan- 
nan,  ac  yn  colli  oi  lais  yuo,  870  ;  Cym- 
deithasfa Bangor,  pregethu  yno  ar  y 
maes,  871,  872;  adgofion  o'r  bregeth, 
872 — 875  ;  cynnygiadau  yn  y  Gymdeith- 
asfa gyda  golwg  ar  yr  Etholiad  Gwladol 
Cyffredinol,  a'i  Gyfarchiad  wrth  eu 
cyflwyno,  875  —  879  ;  Adgofion  Mrs. 
Davies  am  dano  mewn  Cyfarfodydd 
Eglwysig,  880,  881 ;  ei  lythyr  diweddaf 
at  ei  wyr  bychan,  882  ;  yn  y  Benarth  yn 
nisvedd  y  Hwyddyn  1868,  a  dechreu  y 
ganlynol,  heb  fod  ya  iach  iawn,  883, 
8S4  ;  dychwelyd  i  Liverpool  a  phregethu 
}  no  am  bed  war  Subboth  yn  gryf ,  885  ; 
Cyfarfod  Misol  BagiUt,  adgofion  am 
dano  yno,  885  —  889 ;  ymweled  a'r 
awdwr,  890,  891;  Cyfarfod  Gweddio 
Cenhadol  yn  Chatham  Street,  891  ;  cael 
anwyd  wrth  fyued  i  Angladd  Mr. 
Hughes,  Abergele,  892  ;  cymmeryd  rhan 
yn  yr  Angladd,  892 ;  myuu  myned  i 
Wrexham  at  y  Sabboth,  ac  aros  yno  dros 
nos  Lun,  893;  dychwel  I'r  Bemirth  yn 
wael  iawn,  893 ;  cael  ti  aital  i  fyned  i 
Sir  Fon,  893;  ei  gystudd  yn  trymhau, 
894;  ei  farwolaeth,  9C0  ;  ei  gladdedig- 
aetb,  901 ;  galar  y  wlad  a'r  genedl  ar  ei 
ol,  902;  Cymdeithasfa  Beaumaris,  a'r 
Gymmanfa  Gyffredinol  yn  Liverpool, 
902 ;  ei  nodweddau  iioillduol  fel  preg- 
ethwr,  905—966 ;  cyfausoddi  yn  fanwl 
yn  mlaen  Haw,  912;  gallu  Uefaru  heb 
ragbarotoad,  913-915 ;  dwysder  a  difiif- 
oldeb  crefyddol,  915 ;  cysondeb  cym- 
deithas  a  Duw  mewn  gweddi,  916 ;  ym- 
drech   gwastadol   i    ymberffeithio  mewn 


MYNEGAI. 


1141 


sancteiddi wydd,  91S ;  pui  Job  dilychwyn 
ei  ymanvcddiad,  919  ;  galluoedd  natiir- 
iol  anngliyilredin,920;  wedi  ei  ddiwyllio 
a  gwyboJaeth  Feiblaidd,  922  ;  yinddang- 
osiad  allanol  mantcisiol,  925 ;  llnis,  025  ; 
eglurbad  goleu  a  Uawn  ar  y  macterion 
dansylw,  926:.  enghreifftiau,  927—929; 
dycbymyg  ciyf  a  chyfoetbog,  ac  eng- 
breiirtiau.  929-932;  amcan  syml  am  [ 
gadwedigaeth  ei  wrandawwyr,  933; 
dwyn  allan  drcfn  yr  efengyl  yn  cglur 
ger  eu  broii,  a'u  cau  i  fynu  iddi ;  934 ;  i 
arbenigrwydd  ar  y  gwirioneddau  am  | 
Bcrson  yr  Arghvydd  lesu  a'i  lawn,  937  ; 
gofalus  am  ynigadw  rbag  pob  petb  an- 
nbeg  er  cynnyrcbu  elfeitbiau  ar  deim- 
ladau  ei  wrandavvwyr,  940 ;  gosod  allan 
bertbynas  gwirioneddau  crefydd  a'i  dy- 
ledswyddau,  944 ;  manwl  mown  gosod 
allan  yr  j'mdrech  angenrbeidiol  i  sanct- 
eiddrwydd,  946 ;  dedwydd  yn  y  cyflwyn- 
iad  o  Ddaipariaeth  yr  efengyl  ar  gyfer 
ymdrecb  y  crcdadyn,  94S;  cysondeb  ei 
fcddylfryd  ar  betbau  ysbrydol,  952;  ei 
dduwioldeb  yn  gadael  argrair  ar  ei  breg- 
cthn,  954  ;  yn  gosod  gwedd  ncillduol  ar 
gyfansoddiad  y  bregeth,  954  ;  cyfuniad 
o  rcswm  cryf,  a  dycbymyg  ffrwythlawn, 
955 ;  gofalus  am  ystyr  y  tcstyn,  957  i 
rhagori  yn  y  dull  y  gweitbid  cynllun  y 
bregetb  ganddo,  yn  hytrach  nag  yn  y 
cynllun  ci  bunan,  958;  gallu  bynod  i 
ymryddbau  oddiwrth  y  naturiul  ac  i 
ymailyd  yn  yr  ysbrydol,  958 ;  chwacth 
bur  byd  at  lymdra,  960 ;  ffrwytbloncdd 
ei  fcddwl  yn  parbau,  961 ;  cyflawnder  a 
cbj'foetb  yr  eglurbad  a  roddid  ganddo  ar 
wirioncddau  yr  efengyl,  902 ;  cncinniad 
dwyfol  ar  ei  ysbryd  ei  bunan  yn  y 
gwaitb,963  ;  awgrymiadau  at  ei  ddiffyg- 
ion,  965 ;  rby  gysegredig  yn  nbeinilad  yr 
Awdwr  i'w  feirniadu,  966;  y  Cyngbor 
ar  Ordeiniad  ei  fvawd,  "  Attodiad," 
1101—1111;  llytbyr  at  Mr.  Roberts, 
Amlwcb,  1115,1116. 


Rees  (Parch.  Henry),  ei  nai,  Mr.  R.  yn 
pregetbu  ar  ei  Ordeiuiad,  1U07. 

Rees  (Parch.  William,  D.D.),  ci  frawd ; 
amrywiaeth  bynod  ei  ddoniau,  S  ;  yn 
adrodd  am  ei  frawd  yn  gwrando  y  Parcb. 
William  Morris,  46  ;  ei  deimlad  pan  oedd 
ei  frawd  yn  gadael  cartref  i  fyned  i 
Syrior,  55;  yn  gwrandaw  Mr.  Eli«s 
ar  Agoriad  Capel  y  Bettws,  6S,  69; 
yn  ymweled  ai  frawd  pan  newj-dd 
ddecbreu  pregetbu,  oc  yn  cael  cyboedd- 
iad  ganddo  i  Lansaunan,  72,  73;  yn 
eymnieryd  pennill  yn  destyn  pan  yn 
pregetbu  yn  Ngbaergybi,  123 ;  yn  rboddi 
dyfyniad  o  lytbyr  i"w  frawd  o  Lundain, 
129;  ei  frawd  yn  rboddi  y  Cyngbor  iddo 
ar  ei  urddiad  yn  Ileol  Mostyn,  yn  1832, 
186;  yn  adrodd  syhv  Mr.  AVilliams  o'r 
Wein  am  ei  frawd,  243;  yn  gadeirydd 
i'w  frawd  yn  ei  Ddarlitb  ar  ei  Daitb  i'r 
Cynghrair  Efengylaidd  yn  Berlin,  627; 
gyda'i  frawd  ar  brydnawn-gwaitb  yn  nby 
yr  awdwr,  852—854  ;  ar  yr  elfenau  a 
gyfansoddent  ragoriaetb  ei  frawd  fel 
pregetbwr,  *'  Attodiad,'"  1070—1079. 

Richard  (Parch.  Ebecczei),  Tregaron,  yn 
gwrandaw  Mr.  R.  y  tro  cyntaf,  yn  y 
Drefnewydd,  1822,  108;  Mr.  Richard  yu 
Llanerebyiiiedd,  138;  eto  yn  Amlwcb, 
140;  yn  cynimeryd  rhan  yn  neillduad 
Mr.  R.  i'r  boll  waitb,  156;  meddyliau 
uchtl  am  dano,  161  ;  eto,  170;  yn  gwa- 
bodd  i'r  Debeudir,  196;  eto,  212,  213; 
yn  pregetbu  yn  y  Bala,  209;  yn  Ngbym- 
deitbasfa  Crugbywel,  215 ;  ei  farwol- 
aetb,  225. 

Richard  (Henry,  A.S.),  Adgofion  am  Mr. 
Rees,  yn  ei  ymweliad  cyntaf  ar  Debeu- 
dir,  144,  145. 

Richard  (Parcb.  Tbcmas),  Abergwaen,  yn 
holi  y  cwestiyuau  yn  ordeiniad  Mr. 
R.,  156 ;  yn  gwrandaw  Mr.  R.  yn 
Abergwaen,  173,  174;  oedfa  bynod  yn 
Lknercbyniedd,  174  ;  Cymdeitbasfa  Ab- 


1142 


MYNEGAI. 


ergwaen,  590;  adgofion  am  dano,  599, 
600 ;  ci  ddull  yn  parotoi  ei  bregethau, 
910. 

Roberts  (David),  Hope  Street,  yn  rboddi 
bancs  ymweliad  cyntaf  Mr.  R.  a  Liver- 
pool, 135;  ei  adroddiad  o'r  ymdrecli  i'w 
gael  i  ddyfod  i  Liverpool  i  fyw,  217,  218 ; 
areitbio  mewn  Cyfarfod  at  gael  Capel 
newydd  yn  11g  Bedford,  802  ;  rbodd  bael- 
ionus,  805 ;  yn  gosod  sylfaen  y  Capel 
Kewydd,  806. 

Roberts  (Parch.  John),  Liverpool,  cyfaill 
Mr.  R.  i'r  Cynghrair  Efeugylaidd  i 
Berlin,  623. 

Roberts,  (Parcb.  John),  Llangwm,  yn  ym- 
osod  ar  Mr.  R.  yn  y  Cyfarfod  Misol 
oblcgid  mesur  o  afrcoleidd-dra,  81. 

Roberts  (Parch.  Michael),  Pwllheli,  yn 
traetbu  ar  Natur  Eghvys  pan  ordeiniwyd 
Mr.  R.,  156;  yn  cymmcryd  rban  yn 
ordeiniad  Mr.  David  Jones,  191. 

Roberts  (Parch.  Peter),  yn  sofydlu  Achos  yn 
mhentref  Llansannan,  19  ;  yn  ymddydd- 
an  a.  Mr.  R.  ar  ei  ymuniad  a'r  eghvys, 
23 ;  yn  ei  amddiS'yn  yn  y  Cyfarfod 
Misol,  81 ;  dysgrifiad  Mr.  R.  o  bono  fel 
pregcthwr,  86. 

Roberts  (Parch.  Robert),  Pi.bos,  ei  sylw  ar 
Mr.  R.,  119 ;  ymosod  yn  erbyn  tfurf  yr 
Erthygl  yn  y  Cyffes  Ffydd  ar  "  Bryned- 
igaeth,''  125. 

Roberts  (Parch.  William),  Amlwch,  yn 
gryf  yn  erbyn  ymwahanu  oddiwrth  Gym- 
dcitbas    Genhadol    Llundain,   339 ;     yn 

•  Nghymdeitbasfa  Dinbycb,  1840,  342; 
yn  cael  ei  bennodi  gyda  Mr.  R.  i  f  jTied  i 
Landeilo  ar  ran  y  Gymdeitbas  Genhad- 
ol, 344;  llythyr  Mr.  R.  ato  o  Lundain, 
349;  yn  pregcthu  pregeth  angladdol  i 
Mr.  Elias  yn  y  Bala,  361 ;  yn  "  fab 
tangnefedd  "  yn  Nghyfarfod  Misol  Mon, 
376 ;  liytbyr  Mr.  R.  ato  gyda  golwg  ar 


Landeilo,  376,  377;  eu  taith  yno,  377, 
378 ;  pendorfyniada-a  gyda  golwg  ar 
ddyled  y  Capelau,  433 ;  llythyr  Mr.  R. 
ato,  446 — 450 ;  yn  Nghymmanfa  Liver- 
pool, 1847,458;  yn  Nghyfarfod  Misol 
Bryndu,  Sir  Fon,  470—484  ;  yn  preg- 
ethu  yn  Angladd  Mr.  John  Jones, 
620 ;  llythyr  at  Gymdcitliasfa  y  Bala, 
1858,  670  ;  Mr.  R.  yn  ei  ateb,  671,  672; 
llythyr  eto  gan  Mr.  R.  ato,  673,  674; 
ar  yr  Adfy wiad  yn  1859,  679 ;  llythyr 
Mr.  R.  at  ei  ferch  ar  ol  Sabboth  gan  ei 
gyfaill  o  Amlwch  yn  y  Borth,  680 ; 
yiiiddyddan  am  yr  lawn  yn  Ngbym- 
deithasfa  Niwbwrch,  740;  yn  ysgrifenu 
at  Mr.  R.  gyda  golwg  ar  yr  ymdriniacth 
yn  Nhreffynnon,  742,  743 ;  liytbyr  Mr. 
R.  ato  ar  gystudd  Mrs.  Roberts,  763— 
765;  eto  wedi  ei  marwolaeth,  765— 767; 
ei  farwolaetb,  785 ;  llythyr  at  ei  fab  ar 
yr  acblysur,  785,  786  ;  llythyr  Mr.  R.  at 
ei  ferch  ar  yr  un  amgylcLiad,  786; 
liytbyr  Mr.  R.  ato  ar  farwolaetb  Mr 
Hughes,  1115. 

Roberts  (Parch.William),  Clynnog,  yn  Iradd- 
odi  y  Cyngbor  yn  y  Bala,  1847,  420;  yn 
y  Cyfarfod  Cenhadol  yn  Liveipool, 
Llun  y  Sulgwyn,  578. 

Rowland  (Paich.  Daniel,  M.A.),  Bangor, 
llylhyr  ar  Gyfarfod  Misol  Bryndu,  470 

-484. 

Rowland  (Parcb.  David),  gyda  Mr.  R.  pan 
oedd  yn  Liverpool  y  tro  cyntaf,  013. 

Russell  (David,  D.D.),  Dundee,  ar  y  cys- 
ylltiad  sydd  rhwng  Cyfiawnhad  a  S.inct- 
eiddbad,  891. 

Taylor  (Isaac),  ei  ^^  Saturday  Hveiiing," 
940 ;  tyrahor  y  Diwygiad  Protcstanaidd, 
637. 

Talgarth,  Cymdeithasfa  yno,  ar  adeg  agoriad 
Athrofa  Trevecca,  394. 


MiNEGAI. 


1143 


Thoirns  (Parch.  John),  Abcrtoifi,  pregcthwr 
frcfnus,  911 ;  dywediud  Mr.  Ebenezer 
Ilieliard  am  dano,  911. 

Thomas  (Parch.  Joseph),  Carno,  yn  dilyn 
Mr.  11.  fel  Llywydd  y  Gymdcitlinsfa, 
S64. 

TrcSTyanon,  CyinJeithasfii  yno,  a  Mr.  E.. 
yn  traddodi  y  Cynghor,  734 ;  adroddiad 
o'r  Ynidriniacth  ar  yr  lawn,  735 — 740. 

Tregaron,  Mr.  R.  yno  ar  ei  IFordd  i  Lan- 
gcitho,  143;  cto,  170. 

Vinet  (Parch.  Alexander),  Lausanne,  924; 
dyfyniudau  o  hono,  1036. 

WhiteScld  (Parch.  George),  yn  myncd  i 
America,  251,  252. 

"Williams  (Parch.  Cadwaladr),  MOn,  llythyr 
o'i  ciddo  i  Gymdeithasfa  Pihuthin,  371 ; 


yn  Nghyfarfod  Misol  Bryndii,  470-484 ; 
ei  nodwedd  fel  pregethwr,  909. 

Williams  (John),  Meidrim,  yn  porswadio 
Mr.  II.  i  fod  yn  gyfaill  iddo  i'r  Bala 
75  ;  yn  ei  berswadio  i  bregethu  tu  hwnt 
i'w  derfynau,  76;  yn  hynod  am  ei 
afreolcidd-dra,  76  — 7S. 

Williams  (John),  Llechciddior,  yn  y  Bala, 
460,  461 ;  eto  yn  MhwIIheli,  402-464. 

Williams  (Parch.  William),  Wcm,  ei 
gyfeillgarwch  a  Mr.  R.,  242 ;  ei  feirn- 
jadaeth  gyfeillgar  arno,  243,  244;  ar 
nodwedd  ei  lais,  926. 

Wrexham,  Mr.  R.  yn  dadleu  yu  mhlaid  y 
dref  fel  lie  cymhwys  i'r  Athrofa,  749 — 
755;  Cyfarfod  Misol  yn,  790— 795;  Mr. 
R.  yn  pregethu  yno  y  Sabboth  olaf  iddo 
bregethu,  893. 


WEEXHAii:     ARGEAFFWYD  A   CHYnOEDDWYD   GAX  IIUGHES  AXD   SOX. 


^.  •-"= 


\ 


c 
u 


BX 

9225 

RMMTMB 

1890 

CYF.  2 

C.l 

ROBA 


108009317068 


